1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com 


oSSn—o= 0 A) 


હિંદુ ધર્મને નામે ચાલતા, અર્ધદગ્ધ, કબ્રસ્તાની 


પીરાણા- “સતપંથ” ની પોલ; 
અને 
સત્યનો પ્રકાશ. 


ભાગ ૧ લો. 


લેખક અને પ્રકાશકઃ 
પટેલ નારાયણજી રામજીભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર 
ઠે. વીરાણી. તા. નખત્રાણા (કચ્છ) 


hc: 


realpatidar.com 


, - sili 


www.realpatidar.com Page 1 of 600 
mail@realpatidar.com 


Real Patidar Library 


This book/literature/article/material may be 
used for research, teaching, and private study 
purposes. Any substantial or systematic 
reproduction, redistribution, reselling, loan, 
sub-licensing, systematic supply, or distribution 
in any form to anyone is expressly forbidden. 


The library does not give any warranty express or implied or make any 
representation that the contents will be complete or accurate or up to 
date. The library shall not be liable for any loss, actions, claims, 
proceedings, demand, or costs or damages whatsoever or howsoever 
caused arising directly or indirectly in connection with or arising out of the 
use of this material. 


Full terms and conditions of use: http://www.realpatidar.com 


About Real Patidar books 


Real Patidar’s mission is to organize the information on Satpanth religion, 
which is a Nizari Ismaili sect of Shia branch of Islam, and to make it 
universally accessible and useful. Real Patidar Books helps readers 
discover the material on Satpanth online while helping authors and 
researchers in their studies. You can know more by visiting 
http://www.realpatidar.com 


I Digitally signed by Real Patidar 
ય Oa DN: cn=Real Patidar, 
a 'o=re; r.com, ou, 


lpatid. im, 
. email=mail .com, c=IN 
Rea l Patid ar Date: 2023.06.06 12:49:25 +05'30' 
Unravel Truth 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com 


tt 


હિંદુ ધર્મને નામે ચાલતા, અર્ધદગ્ધ, કબ્રસ્તાની 


પોરાણા-““સતપંથ'' ની પોલ; 
અને 
સત્યનો પ્રકાશ. 


ભાગ ૧ લો. 


લેખક અને પ્રકાશકઃ 
પટેલ નારાયણજી રામજીભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર 
ઠે. વીરાણી. તા. નખત્રાણા (કચ્છ) 


hc: 


realpatidar.com 
SEL. ai i 


www.realpatidar.com Page 1 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 2 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


Sno. Topic Page no. 


16 Imam Shah ni Jeevan Rekha 
Pirana na Mujawar Kaka ni Yaadi 
17 Shrushti nu Mandan 
Dhandhukar, Chaar Kheen, Ghatpaat, Kalap, 4-Yug 


www.realpatidar.com Page 3 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


Sno. Topic Page no. 


56 Upsamhar 


www.realpatidar.com Page 4 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


| હિ'દુ ધર્મને નાસે ચાલતા, અધ(દગ્ધ, કબ્સ્તાની- 


પીરાણા-“સતપંથ” ની પોલ; 


અન 


સત્યનો પ્રકાશ. 


હ બીજો ભાગ બહાર ના પાડી 
ભાગ ૧ લા. શક્યા 


લેખક અને પ્રકાશક: 
પટેલ નારાયણજ રામજીભાઇ કોન્ટાકટર 
ફે. વીરાણી. તા. નખત્રાણા (કચ્છ ) 


nh SA 


RS 


મૂલ્ય રા. ૪-૦-૦ 


S00 SS NER 


{em 
ss 


www.realpatidar.com Page 5 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કકાકનકઝા ગારા NES 


મુદણસ્થાતઃ આદિત્યમુદ્ણાલય, રાથખડ રોડ-અમદાવાદ 
મુહ્ક: ગજાનન વિશ્વનાથ પાડક. 


વિ. સવત ૧હ૮ર. મ» સ. ૧૯૨૬. 


આવ્ત્તિ ૧ લા. મત ૩૦૦૦, 


(સર્વ હક્ક પ્રકાશે સ્વાધિન રાષ્યા છે. ) 


www.realpatidar.com Page 6 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હ EDS SDET BES ક્કટ્કિક 


સમર્પણ. 
શ્રીયુતૂ ભાઇશ્રી ચંદુલાલ મણિલાલ દેશાઈ 
| (વિરમગામ. 

આપ ખધુંએ સ્વમળ અને સાહસિકતાથી તેમજ પરમાથ ખુદ 
અને મળતાવડા સ્વભાવ વડે જનપ્રિયતા મેળવી છે. તેમજ જન 
કહ્યાણુનાં કાબ કરી યશકીતિ પ્રાન કરી છે. અને એ યશકીતિ વડે 
સ્વસ્ઞાતિને શોભાવી છે, એટલ'જ નહિ પણુ સ્વસ્ઞાતિની ઉન્નતિ પ્રત્યે 
આપનો પરીપૂર્ણ પ્રેમ છે, તેથીજ સ્ાતિમાં સંસારિક ધામિક 
ફેળવણીનો પ્રચાર કરવાની ફોશીષો તન મન અને ધનથી કેરો છે. 
એવા એવા અનેક સદ્ગુણોથી આકર્ષાઈ અંતઃકરણુની ઉંડી લાગણીથી 
આ પુસ્તક આપને સપ્રેમ અપણુ કરૂ છું આશા છે કે આપ તેને 


સદભાવ વૃત્તિથી રિવકારશો. 


ત્રી. 
્વેહાધીન 


ARN RUMEN 


4) 


SE ENE E EEE: 


& I SME 


www.realpatidar.com Page 7 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


by Narayanji Ramji Limbani 


રાજકોટ નજક હાલરા ગામના મૂળ વતની પરમકૃપાળુ પ્રાતઃ સ્મરણીય 
વેદશાસ્મ સ'પ્ઞ પરસ પૂજ્ય સદગત શ્રી રાસેથર એરારછના સુવાસથી 
વેદિક સંસ્કારનો મને તેમજ મારા ઘણા સ્ાતિભાઇઓને ઉત્તમ લાભ પ્રાસ થચો છે. 


કચ્છ પ્રદેશમાં વસ્તી અમારી પાટીદર સ્ઞાતિ પીરાણા સતપ'થને નાને 
ઓળખાતા અધ દગ્ધ પ'થને માને છે, અને પિયા રામેશ્વરજીનોઆ પ'થનોશિણ 
લિદોભરસઓની જાણ થતો તેમણે અમારા ભોળા સ્ઞાતિ ભાઇઓને એ પાખંડી 
પ“થના સક'જામાંથી સત્વરે છોડાવવાને અમને વાર'વાર કહેતા. એમના બોાધથી 
અને ગ્ઞાતિ ઉ્નતિ પ્રત્યેની ઉ'ડી લાગણીથી પ્રેરાઈને એ ભેરી પ'થના ગુ ઈર 
ન્તળીક .લેદ - ભરસો- સ્ઞાતિ સુધારક. સુવક મ'ડળે! સ્થાપીને, તે ટ્રારા 
અનેક જાહેર સભાઓ અને પરિષદો અમાર સ્ઞાતિભાઈએઓ અને અન્ય 
અ'ધુઓ કે જેએઓ એ પ'થમાં સપડાચેલા છે, તેમને સિમજાવવાના ચત્તો) 
કરવા માંડયા, જેથી કેટલાક સમજા ભાઇએ તો એ |પંથનો કપટત'ત્રે જાણી, 
તિને તિલાંજલી ભાપી છટાથઈીભયા છે) પરતુ એથી એ કામ પૂણ” થયું છે 
એમ નજ કહેવાય. હજ તો લાખો ભોળા હિ'દુભાઇએઓ એ પ'થમાં કૃસાચેલા 
પડયા છે. અને નિત્ય તેમની સ'પ્યામાં વધારો થનો! જ જાય છે. તેમને એ 
કંસામાંથી છોડાવવાના હેતુથી સખળ કાય કત્તાઓને અને સનાતન હિ'દુધમ'નીં 
માચાચો અને સમર્થ વિઢ્ટાનોને પીરાણા સતપ'થ એ શું છે? તેમાં 


કિયાએથી!ફેવાજકરી રાપ્યા છે) તે જણાવી શકાય તોજ કાર્ય સિઃ્દી થાય, એ 


પ્રમાણેની ઘણા મીત્રોની સલાડથી એ પંથના છુપાં હસ્તલીખીત તેમજ 
Be rhys hemp A પેસા ખર્ચી Hes) 67 ho Es 
લાગ્યા પુસ્તક લખવાનો મારો 
નીએ જણાવેલા id ફેટલ્લાક આધારો લીધેલા હોવાથી તેના પ્રકટ 
કૃત્તોએઓ, તથા શ્રોયુત છીમાલાઈી ણુલાભાઈીભાટપુરવાળો અને ખીન્ત એક મારા 
સુરબખી ખ'ધુએ પીરાણા સતષ'થના હસ્ત લ્ીખીત સે'કરો પુસ્તકો મને મેળવી 
આપવાના માટે જે મરો ડરી છે) લેના ભરિ હ હે ખધાનો અ'તઃજરણુ પૂર્વડ 
આભાર મનુ “શં: 


www.realpatidar.com Page 8 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(૧) હિ'ટુસ્તાનનો પ્રાચીન ઇતિહાસ. | (૧૦) દરે મુલ્દે ખરી. 
(૨) ગૌતમ ખુદનો ઇતિહાસ, (૧૧) તવારીએે પીર, BETTE 
(૩) ખે!જા વરતાંત _ (૧૨) મુળમ'ધ. 
(૪) ખોજા કોમની તવારીખ. | (૧૩) #શ અવતાર, 
(૫) સતપ'થ શાસ્ત્ર. | (૧૪) દશતરી ગાવ-ત્રી. 
(૬) શુષ્ષ પ'થકા સોજરા. . (૧૫) નકહ્લ'ક ગીતાૂ 
(૭) હસનબિન સખ્ખાટુ. _ (૧૨) સુળગાવ'ત્રી. 
(૮) મઝહરે ઝાતે અક્ષાહ. ' (૧૭) દશ શુગરીનુ' સાન. 
હ) ભાભારામ સુમોધ. (૧૮) કણુખી ક્ષત્રિય ઉત્પત્તિ. 

પુસ્તક લખવાના કાર્ય સાટે જેમ જેમ સાહિત્ય મળતું ગયું તેમ તેમ 
એકટુ' કરી લખવાનુ” કામ શર કયું. અને તેની જાહેર ખખર ષણુ અમારી 
જ્ઞાતિની. સભાઓના અને છુટક રીપોટોમાં આપી દીધી હતી. પ્રથમ ધારવા પ્રમાણે 
૪૦ થી ૫૦ કૂરમાનુ' એ પુસ્તક થશો એમ જાણી તેની કિમત ફૃક્ત રૂપિયા 
ત્રણુથી [સાડાત્રણ સુષ્પીની જણાવી હતી. પર'તુ પુસ્તકનુ' કદ ધારવા કરતાં દોહું 
થઈ ગયું છે. કારણુ કે ભોળા અને અજ્ઞાન સતપ'થી ભાઈઓના હૃદયમાંથી એ 
પ'થનુ' પાખંડ ટુર કરાવવાના હેતુથી એજ પ'થના કેટલાંક ગુ્ત હંસ્તલીખીત 
શાસ્રો અને કિયાઓ લખાવવામાં અને ખરિદ્્‌ કરવામાં હજારો રૂપિઆનુ' વધુ 
ખર્ચ થઈ જવાથી, તેમજ એ પ'થનો વિરૂહ્‌ ઝુ'બેસ ઉઠાવનારા વિર ખ'ધુએ!ના 


રોટાઓ અને મહોર નખુવત આદિ ચિત્રો લીથે પ્રેસમાં છપાવવાથી ખર્ચ 
ધાર્યા કરતાં વિશેષ થઇ ગયું છે. જેથી તેની કિ'મત રા. ૪) રાખવામાં આવી છે. 

અનેક સુશ્કેલીઓ વચ્ચે ખની શકે એટલાં સાહિત્યના વિચારો લેગા 
કરી આજે તેયાર રેલ પુસ્તકે પોતાનો હેતુ કેટલે દરજજે સાધ્ય કર્યો છે, 
તે નક્કી કરવાનુ' કાર્ય કદરદાન હિદુજનતાનુ' જ છે. પર'તુ મને શ્રદ્ધા છે કે, 
મારા આ અલ્પ પુરૂષાર્થથી કરેલા પ્રયાસમાં વાચક ખ'ધુઓનતે ધણું 
જણુવાનુ' મળશે. 

આ પુસ્તક ઘણી અડચણો વશ્થે ઘણી ઉતાવળથી એકલા હાથે વેયાર 
કરવામાં આવેલ હોવાથી સુગ્ત વાચકને જ્યાં ન્યાં દોષો પ્રાતત થાય ત્યાં ત્યાં 
ટુ'સ માકેક સારથાહી ટ્રીથી એઈ ક્ષમા કરશે, અને યોગ્ય સૂચનાઓ ડેરવામાં 
આવશે. તે! લે પ્રતિ પૂર્ણ માનની લાગણીથી ધ્યાન આપી ખીજી આવૃત્તિમાં 
સુધારો કરવા યુકીશ નહિ; કારણુ કે પુસ્તક લવાનો આ મારો પ્રથમ જ 
પ્રયાસ હોવાથી ભલો રહી જવા સભવ છે. 

આ મારા અઉપ પુરૂષાર્થથી અસ્ાન અને ભોળા હિ'દુભાઇઓ કે જેઓ 
એ પીરાણા સતપ'થમાં ફૂસાયા છે, તેઓ સમજીને એ પંથમાંથી સત્વરે છુટા 
ધાચે; એવી પરમ કૃપાળુ પશ્મા્સા પ્રતે મારી ખશ પ્રાર્થના છે. 


www.realpatidar.com Page 9 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


નકર અનુકમણિકા. ગૃહ 
AIRE 
વિષય, પૃ 
મ'ગલારારણુ અને ગ્રન્થાર'લતી સ્તુંતે. .... ટ ૧૩, 
અવતર(ણિકા. i hn ક a 
ચુવકે મડળ તથા પરિષદની સ'લ્ષિપ્ત રૂપરેખા .... ૧૧૦૬૮. 
પ્રકરણ ૧ લુ” 
ભારતનું પાચીન ગોરવ. a ns 
પ્રકરણ ૨ જી. 
વેદિક સનાતન ધમની શિથિલતા અનેબોપદ્ધરમનો પ્રસાવ. ૭૬૯૮૩. 
પ્રકરણ ૩ જુ* 
ભારતનું સ્થિત્યન્તર અને હિ'દમાં ઈસલાસનો પ્રવેશ, .... ૮૪૦-૯૧. 
| _ પ્રકરણુ ૪ થુ, 
ઇસલામી રાજ્ય સત્તાનો અ'ત....  લ્રહ્દ, 
પ્રકરણુ પ મુ”, 


ર્ણ ડેન 
હિ'દુસ્તાનમાં આગાખાની સત'પ'થની ઉત્તપન્તિ .... ૧૧૭-૧૩૫. 


નુર સતગોર, પીર સસસુદ્ીન, પીર નસૌર્ટીન, પીર સદરૂટોન, 
પીર કખીરટ્ીન વિગેરે મીશ્નરી પીરોનાં જીવન વૃત્તાંત. 
પ્રકરણ હ સુ”. 
પીરાણાસતપ'થના સ્થાપક પીર ઈખાસશાહની જવનરે'ખા, ૧૩૬-૧૫૧. 
ખાલકશાહ, ખાકરશાહ, ખાલાશાહુ અને નુર મહુમદશાહુ; 
નાંચો કાકો, ભાભારામ, કીકીમાઈ, હાજરબેગ, શાણા કાકા 
વિગેરેની ટુ'કી જીવનરેખા. 
પ્રકરણુ ૮ મુ'. 
પીર ઇંમામકાહનાં રશેલ્ષા શાજ્લો... a .... ૧૫૨-૭૭૨. 
્ષ્ણીનું મ'ડાણુ, આડલાખ કરણુની ઉત્તપાત્તિ ધ'ધુકારની હકીકત, 
સાદ કેળસ અને ઘટથાપના, ચાર ખાણુની હકોકત, ત્રણુ 
રૅવની ઉત્તપત્તિ, ધર્ષની ઉત્તપત્તિ, ધઢપાઢની સ્થાપના, પેતો 
ભ્તયલા કલપ, બીજે ફાયલ્ા કલપ, ત્રીજો અરજ કલપ, 
ચોથો ખલીફા ડલપ, પેલો કૅરતા જુગ, ખીજ ત્રેતાજીગ, 
ત્રીજો દુઆપર જમ, થે કલીયુમ, નધલ'કી ગીતા, છ 
હશશનની હર હકીકત, પહેલો રહ્ય દરશન, ખીજે નાયક 
દરશન, ત્રીજુ જેન દર્શન, ચોથુ” ખુ “દરશન. પાંચઝું શીવ 
દરશન છું શીલ દરશન, સૌંતો હશેતરી મવત્રો શ્રી 


www.realpatidar.com Page 10 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


/ 


સચ્છા અવતાર સટ, શ્રી કુર્મ અવતાર. શ્રી વરાહ અવતાર 
શ્રી નરરાસિષઢય અવતાર, શ્રી વામન મ્મવતાર, શ્રી કૅરસરામ 
મવતાર, શ્રી રામા અવતાર, શ્રા કુષગુ અવતાર, શ્રી ખુદા 
અવતાર સોર, શ્રી નકલકો અવતાર. 
પ્રકરણ હ મુ 
પીરાણા સતપ'થીએની રાત્રીના વખને ખાનામાં 
થતી 'પુજાની કાંયાએઓ।, .... es .... ૩૭૩૪૬૩. 


મુખખીની (કયા, દેવસ્થાપનના મ ડાણુની દોવા, સુખીને તોખા 
પડવાની દોવા, મુખીને આસ્ણુ આગળ ભણવાની દોવા, 
સણ ઉપર પેલો જમણો પગ મુકવાની દોવા, પાટ માંડવાની 
દોવા, શરદ્દો કરવાની દોવા, પાટ ઉપર આખા મુકવાની દોવા, 
પાટને ચારે ટીસે પેસા મુકવાની દોવા. પેસા ગુકીને શારદાની દોવા, 
કળસને ધુપ લોમાનની દોવા, રીવા જતને પ્રણામની દાવા, 
કળસમાં જળ ભરવાની રોવા, કળસ માંડીને રારદ્દાની રોવા, 
કળસ ઉપર આપા મુકવાની દોવા, કળસમાં આખા તારી રારદો 
કરવાની દોવા, ઘટપાટને કુલ ચડાવવાની દોવા, ઘટપાટે 


ચુવાચઢ્ન અખીલ્લ ચડાવવાની દોવા, ગોરનરની આલ ગાવ'ત્રી, 
ચાળીસ ઈમામનાકાંકણની રોવા, ગોરનરના આલ કાંકણની દોવા, 
કળોસને પ્રદક્ષણાના દોવા, કળસને ઉત્તર પૂરવ દ&ખણુ અને 


પછમ દસાએ ઉઢકની જદી જાદી દોવાએઓ. દરો દિશામાં 
છાંટ નાખી સરદો કરવાની રોવા, કુલ રખેસરને હેજ'દાની. 
રોવા, વિસનુને થાળ જમાડવાની દોવા, ખ્રહ્ાને થાળ જમાડવાની 
દ્દોવા, માહેશ્ધરને થાળ જમાડવાની રોવા, શક્તિને થઃળ 
જમાડવાની દોવા, સર્વે દેવ રખેસરોને જમાડી ટશોંદ લેવાની 
દોવા, દોવા જીવના ગુના ઉતાર્યોની પેત્તી, ખીજી, ત્રી, 
ચોથી, પાંચમી, છટ્રી, સાતમી ચાલ્યા જીવને ઉડાસણાના, 
પેલી સ્વેત ખાણુની, ખીજી ઈંડજ ખાણની, ત્રીજ ઉદબીજ 
ખાણની, ચોથી જરોજ ખાણનો, જવને રવીમ'ડળે પોંચાડવાની 
જીવને ઉઠાસણાની ખાવન ઘાટીમાં ભણુવાની વિગેરે જીટી જીદી 
જૉવાઓ, જવને આસણ વસ્ત્રની રોવા, ઉઠાસણે આસણુની દોવા, 
ઉઢાસબે વાસણુને છાંટ નાંખવાની દાવા, ઉડાસણે દેવ 
થાળ નીશાનીની દોવા, ખાળક તથા નવા ધીને કૉંકણુ 
ખાંધવાની દોવા, વરકૅન્યાને કાંકણ માંધવાની દોવા, કળસ 
ઉપરથી આખા ઉતારવાની રોવા, ખોટી છાંટ નાંખી શરદો 
કરવાની દોવા, સ્રોને લાર્ઈ સુતક ઉતાર્યાતી દોવા, પરૂષને 
સુતક ઉતાર્યાની દોવા, રખેસરના ભાડે છાંટ નાખવાની દોવા, 
મમીને પાવળ પીધાની દોવા, કળશને ઉડાડવાની દોવા, 


www.realpatidar.com Page 11 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પાટ ઉપરથી પૈસા ઉપાડવાની દોવા, થાળ અખેપાત્રની દોવા, 
થાળ અખેપાત્ર જમવઃની દોવા, થાળ જમીને ભણુવાની દોવા, 
ગત જમાત પરવારી ઉડયઃની દોવા, ખીજનો ચ'દ્ર જનેવાની 
દોવા, સુરજના સાએે ભણુવાનો દોવા, નાદે ખત્રીની દોવા 
તથા ખાસીયત, દીવાજેતને પ્રણામ કરવાની દોવા, 
સતપ'થીઓને ખપોર સાંઝ અને મધરાતે ભણુવાની દોવા, 
હેજ'દાનો દોવા, મુડાને નવરાવવાની દોવા, મુડદાને દાટવાની 
દોવા, મુડદાને દાટયા પછી બોલાવાની દોવા, સુડટાંને 


દ્વાઢી આવ્યા પછી નાવાની દોવા, પીરાણા સતપ'થની રઘુવેટી, 
જજરવેદી, સામવેદી, અથરવેટી અને મુગત મારગના જીદી જારી 
ગાયત્રીઓ. પાંચે ગાયત્રીનુ' મ્યાન, પાંચ કલમા. તેયખનો 
કલો અને કલમાઓનુ' ગ્ઞાન. મહોર નણખુવતની દોવા, 
નખુવત જોયાનુ' ધર્મ અને મહોર નખુવતની ખાસીયત, 
યધુકારી નુરનામું, ઓટુ' નુરતાગૂં, નુરનામાની ખાસીયત, 
ખાજનામાનો દોવા, અને તેની ખાસીયત. રતનનામાની 
ર્દોવા, અને તેની ખાસીયત, અલીની અર્ક વિગેરે વિગેરે. 
પ્રકરરણુ ૧૦ મુ. 
જજઞતનામું, વીસટોલ, ગારવાણી, દશગુગરીત' ગ્રાન. .... ૪૬૪-૪૯૯. 
પ્રકરણ ૧૧ મુ. 
કમી ક્ષત્રિય ઉત્તપ(તિ. Pe ... ૫૦૦-૫૨૦, 
કણુબીઓના મૂળ પુરૂષ કભરૂપિની ઉત્તપત્તિ, ટર્મી શખ્સો 
સપ્રમાણ અર્થ કૂર્મી ક્ષત્રિય છે, કૂમીની મહત્તા વિષે ઈમ્રેજ 
ંતિહાસકારોના અભિપ્રાય, પ'જામપર સ્વારીઓ અને 
કર્મીઓનું પ્રયાણ, ગુજરાતમાં વસતા ખાવન સાખના 
ફૂમીઓની સાખો, પ્રાચીન ગુજરાતમાં કુર્મીએનો પ્રવેશ, 
પ્રકરણ ૧૨ મુ, 
કચ્છમાં કણુખીઓનો વિસ્તાર, Ce - ોંફેયેઝ્યેફક. 
૧૮૩૨ની સાહામાં કણખી સ્ઞાતિએ કરેલો ડરાવ. ગામ ડયાપરમાં 
પીરાણા સતપ'થને તિલાંજલી આપી દેહ શુહ્ઠિ લેનારા 
ભાઈ ખહેનોનાં નાસ. ઘાટકોપરમાં દેહશુપ્ઠિ પ્રાયશ્ચિત 
લેનારનાં નાએ. ગામ પાનેલીમાં દેડશુિ પ્રાયશ્ચિત લેનારાં 
ભાઈ અહેનોનાં નાસો, તે ઉપરાંત રવાપર માઢુ'ગા વિગેરે 
જુદાં જુદાં ગાએએ પ્રાયશ્ચિત લેનારાં ભાઈ ખહેનોનાં નામનો. 
ઘાટકોષરમાં તા. ૨૨-૪-૧૯૨૩ના રોજ પરિષદના સભા- 
મ'ડષમાં પ્રાયશ્ચિત લેનારાં ભાઈ ખહેનોનાં નામો. કરાંચી 
સુકાસે પ્રાયક્રિત લેનારા ભાઈ ખહેનોનાં નાસો. 
ઉ'પસ હાર સઃ en ર yj So ય૫૦-૫૫૨રે. 


www.realpatidar.com Page 12 of 600 
mail@realpatidar.com 


by Narayanji Ramji Limbani 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


realpatidar.com 


19ND Yelle ક 19ND Hele 
કેપ્સ ભિલ્િટ્ ૧ EL ARP rR Te 


neRto Ap AeeIg RoE PER) [Fh hLR 


“g Aequug ‘Uy MWUysye 


Rem tie 
લિછકિ વટાષ્ય ']૯ 


VAR BPD DER 


De? 


realpatidar.co 


Page 13 of 600 


www.realpatidar.com 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 14 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


by Narayanji Ramji Limbani 


ય 
| 


(A 
કજ 


છ્્ 


હિ'દુધને નામે ચાલતા, અધદગ્ધ, કણસ્તાની- 


પોરાણા-“સતપથ.” ની. પોલ: 
અને 


સત્યનો પકાશ. 
અથ મંનઝાચરળત. 
“ શુકઠો શ્રજ્તાંવૅચાર્લાસ્પર્ણામાત્ાં ઞમટ્યાપેનીમ્‌ | 


a Ls] 


રવીળાપુસ્તકષારેળીમમચટ્ાં ગારયાત્ઘજ્ઞાપદ્‌ામ્‌ ।! 
ટ્સ્તે સ્ળાટ્ાસિશ્ઞાં વિટ્ધ્તી પન્નાત્તને સંસ્થત્તાં | 


વન્કે તાં પરવેશ્વરીં મતી યાદ્દઘતાં શ્ઞાસ્ટ્્‌ ॥ ” ॥શા 
“ ચા કુન્તે્દ્તુપારદાસ્ઘવઝા, યા કેત્તપક્ષાસતા | 
મા વીળાયરટ્ડ્વારળક્રી, યુરિયા જ્ઞાર્ા॥ 
ગા ત્રક્ષાસ્યુતરંજરળરમાતોમિદયેઃ સઢ્વા યન્સિતા | 
સામામ્‌ પાતુસ્ત્યતી મમવતી, [નિ:ફૅઘઞ્ારથાપટ્ા'? ।॥૨।॥ 


[નઝ-વિમળ શ્વેત વસ્નોને પરિધાન કરનારી, પરમ તતવવિયારની સાર સ્વ- 
— રૂપિણી, અખિલ ખક્ષાંડની આદિકારણ-સ્વરપા, સકળ વિશ્વમાં વ્યાપી 
નુર રહેનારી, વેદ્વાણીની દિવ્ય વીણા, અને ઉત્તમ સાન-મ'થોને, હસ્તમાં ધારણુ 
કરનારી, અભય વરતે અર્પનારી, જડતા રૂપી ખુદના અ'ધારપટતે નિવારનારી, 
પોતાના વરદ કરકમલમાં તેજસ્વી સ્ક્રાટિકમાલિકાને ધારણુ કરનારી, ધવલ કમન- 
લાસને વિરાજનારી, સદ્ષુહિપદાથિની, પરમ સએેશ્વયધારિણી, ભગવતી, શ્રી 
સરસ્વતીને શ્ર'થાર'એે વિનીત ચિત્તે વદન કરૂં છું. 
શર્તપણિ'માની શીતલ હિમાંશુમાલપરિશોભિત, ધવલ કમલમાલિકાતે ધારણુ 
કરનારી, શુભ્ર-ઉજ્વલ-પટકલને પર્ધાન કરનારી, વેદરપી અમોધ મતિમન્ત્રોતી 
દિવ્ય વીણા, તેમજ વરપ્રદાયક શુબ્ર દ'દમરદિત કરકમલવાળી, ધવલ કમલના દિવ્ય 
શુબ્રાસન પર વિરાજનારી, બ્રક્ષા, વિષ્ય, શ'કરાદિ સર્વ દેવેનાં વન્દનતે 
ઝીલનારી, સકલ જતા અને મતિની મ'દતાને હરણુ કરનારી, પવિત્ર સદ્ષુદિતે 
પ્રેરતારી, મહામાયા શ્રીસરસ્વતી ભગવતી; મ્હારા આ ર'કપયાસને સક્લ 
કરવામાં સર્વથા સહાયક તેમજ સરક્ષક થાઓ. 


2 ) 
ન 
RRO =. 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


Page 15 of 600 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


“ ગ્રન્થારંજે, ત્હેની નિવિદ્ને પરિસમાપ્તિ નિસિત્તે - 


સાત્્સ્યતા શ્રીનાતયળનું ઞ્રાવ્ટાન- 
CL OEARER 
( અથ સ્વર્પવ્યાનમ્‌ | ) 

“ હઠ સ્તયે સ્ઞાનમસનતેં યાલિષ્વર્ર [નિઘ્ળોયં પર્ણ્‌ ।। 
અદ્દતીયે તિર્યેશોપેં ગ્ર સત્ણમુા્દદે | ૨ 
ગોત્રજ્નાળ [વેટ્ષાસે પર્વ યોલે વેટાંશ્ ઘાદિળોત્ત ત્ત્લે 
ત દ્‌ હ્વઘાત્વયુસિધક્ષાશં મધુને સાસ્ળમટં ગપત્ને॥। ૨ ” 

ક્લેતાશ્યેવર જપત 


ભાવઃ-ત્રણે કાલમાં એક રૂપજ રહેનારા, અનન્ત સાતનિધિ, કલા તેમજ ક્રિયાથી 
રહિત હોવા ખ્તાં, સકળસૂહિના એક માત્ર અધિછાત; અનુપમેય અને અહિ્તીય, અખિલ 
ખહ્માંડને પોતાના પરબાવમાંજ ફામાવી રાખનારા, પ્રણુવ પરમાત્મા થીનારાયણની, પારભમાંજ 
આજ વભરી ઉપાસના સહિત, આ અત'ત વિશ્વમાં શ્રી સત્યનો પરકાશ પાથરવાની, શ્રી પરભુ 
ચરણે શુદ્ધ હદ્યથી પ્રાર્થના કરૂં છું, કેમકે, 

સુઠિના આદિ-ઉ્ષત્તિ-કાલે, જે દિવ્ય ચેતનશક્તિએ, નારાયણ-રૂપે, પોતાનાં નાભિ- 
કમલમાંથી, જગતના પિતામહ બ્હ્ષાતે સજ્યા, અને એ ચતુર્મેખ વિબ્રાલાધારા અખિલ 
(વશ્વતી તેમજ સાનનિધિ શી વેદમ્રન્થોતી પ્રેરણા કરી, એવા જીવમાત્રતી આત્મયુહિતે વિક- 
સાવનારા અને પ્રતિભાની પ્રમુતાતે પકાશનારા, અનત દેવત તેમજ એશ્રયના સ્વામી, અન્ત- 
યામી, અવનિના અધિરાજ, પાલક અને પરિપોષક, પરમકૃપાળુ શ્રી શોષશાચી, લક્મીપતિ 
નારાયણ ભગવાનનું, દે આ હસ્તપ્રા કત્તવ્યતી સફલતા સહિત પરિસમાત્તિ અથે, આ- 
જન્મનાં રૂણુમાંથી મુક્ત થવાતી ઇચ્છાવાળો ૨'ક સુમુક્ષુ, શ્રદ્ાસહિત અતન્ય શરણુ સ્વીકારૂં છું, 
અને શથી ચરણે એજ સમમે યાચુ' છું કે, હે વિદ્ષવિનાશક વિશ્ચપતિ ! આપના સ'કેત, આદેરા 
અતે પ્રેરણાને એઓળપખી-અનુસરી, નિમંલ સેવાભાવવરે, સામથ્ય ન હોવા છતાં પણુ, હાથ 
ધરેક્ષા આ વિકટ સાહસમાં, આપની દયાનો સાર્‌ કરી, વેને નિવિ્તે પાર ઉતારશો; તેમજ 
આપના માન્‌ સત્યનો દેવી સંદેશો, વ્યાલા ભારતવાસીઓને આંગણે આંગણે પહોંચાડવાનું 
ખલ પ્રેરી, મ્હારા પયાસને! હેતુ સકૂલ કરવાતા સુષોગ સમપ[શો, એ જ આર'ભતી ચાચના# 

ARDEA 


www.realpatidar.com Page 16 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


લૌીતિ-થાઅકાર કહે છે ફે“ ક્ષાસ્બા[કિના સ જાર્ચે સંતતિ |” અ્થોત્‌ 

કુક કારણુ વગર કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. ધૂસ્ઞ દેખાય, ત્યાં અમિ જરૂર હોવોજ જએછએ; 
એ ન્યાયે આ મ્ર'થ પણુ સકારણુ છે. આજે જગતમાં સાહિત્યની શહિ વિઘદ્વેગે થઇ રહી છે. 
અને જગતની સાયે, સાથે કે તેતી પાછ્ળ ખે'યા રહેલું આ હિ' પણુ સાહિય-લેત્રમાં ક્તિ 
મતિક્નિ પરગતિને પંથે આગળ વધવા લાગ્યું છે; જગત્તી એ સાહિત્ય-પ્રગતિમા અને સુખ્યત્વે 
હિ'દની અન્ય ભાષાએ।ની સાહિત્યરૃહિમાં રસપૂવંક ભાગ લેતું ગુજરાત પષુ, પોતાતી 
શક્તિ પ્રમાણે શારદાની સાત્વિક સેવાતો કાળે, આજકાલ ઉત્સાહથી ભરી રલું છે. દિવિસ 
ઉમનાં અવનવાં ખિલતાં કુલયાંઓનતી પેડે, વિવિધ વિષચોનાં ન્હાનાં મ્હોટાં અતેક અવનવાં 
પુસ્તકો મટ થઇ રલાં છે, અને પોતાતી તેમજ વાયફવગની માહકશક્તિતી તુલનાએ 
આદર વા અનાદર પામી, ભારતના નવકવનમાં યથાસાષ્ષ ન્ય્નાધિક પ્રકાશ સી'ચી રહાં છે. 


પચીશ-ત્રીસ વર્ષો અગાઉની અને આજની સાહિત્ય પિરિસ્થતિમાં આસમાન-જમીન જેવ 
વિશાળુ* અંતર પડી રથુ' છે. આજે તો ઔહિક-પારલોકિક સે'કરો વિષયો ઉપર, વિવિધ 
વિદ્ધાનોના અનેક મ'યો પ્રકાશમાં આવી રલા છે. ધમ, સમાજ, રાજનીતિ, ખર્જશાઅ, 
ફન્નર, વ્યાપાર, કલા, વિત્તાન, કાવ્ય, નાટક, નવલકથા, છંતિહાસ તેમજ ન્યોતિષ, રસાયત, 
અને વેદક જેવા ચાઔય વિષયના પણુ સે'કરો ગ્રંથો! સતત ધારાએ પકાશમાં આતી, દેશ-કાલ- 
સ્થિતિને અનુસરવું માનવન ઘડવામાં, પોતાની શક્તિ પ્રમાણે, અનુપમ ભૂમિકા ભજવી 
રાં છે. આવી ખહુદેશગ્યાપી, સમર્થ સાક્ષરોવડે ચાકી રહેલી, સાહિત્ય-પ્રગતિમાં, મ્હારા 
જ્વે એક સામાન્ય સ'સ્કારી, અર્ષશિક્ષિત મનુષ્ય, એકાએક ફૂદી પડવાનું સાહસ કરે, જએ 
વખતે કોઈને અજુગતું, અપ્રાસ'ગિક અથવા આશ્ય'જનક લાગે, એ સ્વાભાવિકજ છે. પર'તુ 
આ મ્ર'થના નિવેદન પર્સગે પાર'ભમાંજ જણાવ્યા પરમાણે, આ પ્રયાસ ખાસ સકારણુજ છે. 
એટલુંજ નહિ, પણુ એ કારણો ધણા મહત્વનાં અને આપણા દેશની તેમજ ધર્મની પરિસ્થિતિ 
સુધારવામાં મ્હારી રક માન્યતા પ્રમાણે અતિ ઉપયોગી પણુ છે, જે વિચારવાન વાચક 


અનાયાસે પોતેજ સ્હમજને સ્વીકારી શટે તેવાં છે. 


ડરેશ અસે આરચમ. 
પ્રથમ તો, આ પ્ર'થનો વિષય છેક જ નવીન છે. મ્હારા જણુવા પ્રમાણે, આ 
મ'થમાં ચ્ચલા વિલય ઉપર ગુજરાતી ભાષામાં સવિસ્તર સુદ્દાસર ee છ en 
લખાયે, છપાયો! કે પરગટ થયે! જ નથી. ન્હાના ભાષણ ટુકી નોંલે 
એક ખે રૂરમાની સામાન્ય એ ચાર ચોપડીઓ છપાયેલી ને બહાર ay મ્હારા Ti 
આવી છે; પર'તુ તેમનાથી કછ અનેક જમાનાએઓ થયાં અ'ધારામાં રહેલા, ખુતાં પણુ 
જનતાના પ્રાણ સાથે, લાંબા સમયથી જીવનદોરીરપે જડાયેલા, આવા મહત્વના વિષયને 


જઇએ તેવો પૂરતો ન્યાય આપી નજ રાકાય, એ સ્થા સામાન્ય બાખત છે, 


ce Page 17 of 600 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વળી આજના ધણાખરા લેખકોની પેટે, નવલકથા, નાટક, નિખ'ધ, વાર્તા, ઉપન્યાસ કે 
ઇતિહાસનાં પર્ભાષામાં પરગટ થયેલાં પુસ્તકોના અનુવાદો અથવા અનુકરણ કરી, ગુજરાતની 
શ્રથસમૃદધિમાં ભરતી કરવાની, કે અવનવાં કલ્પિત રસીક પુસ્તકો રથી-છપાવી, પોતાને વિદ્દાનમાં 
ખપાવી, નામ કમાવાની, કે એવા કોઇ પણુ પકારે પ્રકાશમાં આવવાની, મને લેશમાત્ર પણુ મહ- 
ત્વાકાંક્ષા નથી; અથવા લોભરત્તિએ કરેલી પ્રેરણાને આધીન થઇ કનક વા કીર્તિની પ્રાતિનો, 
ધણા લેખક ખ'ધુએએ સ્વીકારેલ રસ્તો પણુ મ્હે' પસ'દ કર્યો નથી:[પર'તુ એક જૂદી જ (દશામાં 
હોઇ જૂહા જ ધમ-શાસ્રનો સેવા-થાળ લને, જૂની-નવી ભાવનાનાં વિચિત્ર સંમેલનવાળો 
આ પભુનાં દેવમ'દિરિનો સાત્વિક પ્રસાદ, એક માત્ર નિઃસ્વાર્થ ધર્મ-સેવાભાવથી મેરાછનેજ, 
આપણી પતન પામતી હિ'ટીજનતગાને જગત કરવા માટે, તેની આંખો સામે, આ છૂપો 
અને બેદી ઇતિહાસ, મ્હારા કેટલાક અનુભવના ઉદગારો સહિત, એક માત્ર જનતાનાં શાશ્વત 
કલ્યાણની જ છંચ્છાથી, હુ અહિ' સાદર હાજર કફૂં છું. મા વણુવેલા 
[ચક પસગી, ૦ આજસઘી ઘોળ દહાડ, વેશોળ જનતાની સગી આંખો સ્હામે, ૨૬, 
વીર્‌ અને કરણારસ સહિત ભજવા ર્લા છે, તેમનું મ્હારી શક્તિ પ્રમાણે, તાટશ્ય ચિત્ર 

આંકી, પોતાનાં જૂનાં જજરિત સળગતાં ધરમાં, ન્તગતી આંખે, પદ અતે દભનિદ્રા 

ભોગવતી પાણાધિક જનતાને, સન્તગૃત કરવા, અને ઘરતે ખુણે ખૂણે લાગેલી અધર્મની 

આગ ઉપર ધામિક -પયાસોનાં પાણીને! મારો ચલાવી, આપણી નિવિધ સ'પત્તિનાં, આ લોક 

અને પરલોકનાં, તેમ જ આશાભરી આપણી ભાવી પજાનાં, એ દવાનલમાંથી સરક્ષણ કરવા 

નિસિત્તેજ, આ ઉકળતાં અંતરમાંથી ઉડેલાં મ્હારાં થોડાં જવલનોને ટાલવી, જડ કાગળની 

સપાડી ઉપર: એ પસ'ગોતું હદયદ્રાવક ચિત્ર પ્રત્યક્ષ કરી ખતાવ્યું છે. વળી હિ'દ્રતી નહેર 
જનતાનો, અને મુખ્યદ્વે મ્હારી વિશાળ સાતિનો, નિવિલખે ઉદાર કરવામાં, આ ગ્રંથના 

વિવેકી વાયક અને વિચારવાન્‌ વિઠાન્‌ ભાઇઓ પણ પોતાની ૨૪ સમજ મ્હે' ઉઢાવેલાં આ વિકટ 

ફાર્યમાં યથા્ક્તિ, યથાભક્તિ, મતે સહાયભૂત થાય, તેમજ આજનાં આ વિષમ વાતા- 
વરણુમાંયી-જે કૉઇ સમથ* તાર હોય-તે, અમને અધોમતિનોં મોજા'ઓમાં ધસડાતા-ડુબતા, 

પ્રભુને ખાતર બચાવી લે, એવી કઇક સ્વાર્થ-પરમાર્થ-સ'મિશ્રિત ઉડી, અવનવી, આશા- 
અભિલાષાઓવરે ઉ્તેન્ત્તિ થયેલુ' મારૂં હદય, આ પોતાના ગન્ન ઉપરાંતના ભીમ સાહસમાં 

ઝીંપલાવે છે. સાહસ એટલા માટેજ કે,-પસ્તુત મટદ્વના વિષયને પહોંચી વળવા કે ન્યાય 

— આપવા જેટલું, આ ર'ક લેખકમાં નથી અભ્યાસખળ કે નથી ગાનખળ ! છતાં પણુ મ્હારી 
પહલ્ચિતિમં | જયુ પમાણે લાંબા અનુભવપૂ'ક આ ગભીર [વિષયમાં રસ લઇને, ત્હેના ઉ'રો અભ્યાસ 
પુસ્તક ફરનારા અને એ ખાખતનું જનતાની આંખો સ્હામે સારૂં અજવાળુ' પાટી, ધ્યાન ખે'ચવાની 
pe શક્તિવાળા, ખીજ દઇ આ વિષયના રસીક, અનુભવી સમર્થ વિદાન બધુના-અભાવે, નિરૂપાયે 
| મ્હારે માયે આવી પડેલી, આ એક પવિત્ર કરજ સ્ટ્મજને જ આ જોેખમ-અને સાહસ 

ભર્યેં કાયય, આજે વર્ષો થયાં મે' હાથ ધરેલું હતું, અને તે ધણા લાંબા સમય અગાઉન્કહો કે 
વષો અગાઉ-જનતાને ચરણે હાજર કરવાની મ્ટારી તીવ્ર ઉત્ક'ડા પણુ હતી; પરતુ લખ- 
વાનો આર'ભ કરી, એ વિષયને મેપગ્ય ન્યાય આપવા-અપાવવા-માટે,[ જેમ જમે હે 
તત્સંખધી જૂના, અપ્રસદ્, ભેદી અને છૂપા હસ્તલિખિત સાહિત્ય-્સાગરમાં ઉ'ડો ઉતરતો! 
ગયો, તેમતેમ એ વિઘાળ સિષધુનાં અનેક અજાયમી બરેલાં મોતીએ।,. મ્હારે _ હાથે 


પુસ્તક લખવા 
પાછળની 
ભાવના 


www.realpatidar.com Page 18 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ચ્હડતાં ગયાં, તેથી એ ખષાંનો સ'ત્રહ કરી, માંખણુ કહાડી, થોડા પયાસે તેનો ખધે! સારે, 
સ'્ષેપમાં જ જનતાતે સ્હમન્ત્ર ન્તય,. એવી રીતે ઉક્ત વિષયનો સરલ સત્વરૂપ તિહાસ, 
તેમ જ મ્ટારા અભિપાયે!-અભિલાષેને! મયત્વતો ભાગ, પણુ મુક્દાસર લખવા અતે યોજવા 
માટે, મ્હારે મહાભારત પરિશ્રમ ઉડાવીને, સમય-ધન તેમજ શક્તિને! કેટ કેટલે ભોગ આપવે। 
પડો છે, તે હું મ્ડારે હાથે અહિ'* લખી ખતાવું, તેના કરતાં નિવેકી વાચકની જ ન્યાય 
અદિતિ એ કામ સોંપી, હવે દુ મ્રન્થતા સુખ્ય વિષય સબ'ધી અર્હાં એ આવશ્યક શખ્દો 
લખીને, આ લભાઇ જતી પવેશિકાને વિસ્તાર ભયથી, અત્રે ટુ'કાવવા જ ઇચ્છું છું. 
ગ્રન્થ-યોજનાનુ' મુખ્ય કારણુ-તેનો આ પ્રયાસ સાથે સબધ 
જે મહત્વનાં પયોજન માટે આ ગરથ લખાયે છે, તેનાં મૂળરપ-પીરાણા-સતપ'ચ 
સધી ક'ઘક ટુ'કો ખુલાસો, અને આ પ્ર'થ સાથે તેને ખાસ સ'ખ'ધ, સ'ક્ષેપમાં અહીં 
વિચારી લેઇએ, તો, તેનું પયેજત ક'ઇક સ્પ્્ સ્હમજ શકાશે. 
જે મહત્વના [વિષયને આ ગ્રન્થમાં પ્રાધાન્ય આપેલુ' છે, તે ધવૅષય તો આ ગ્રંથના 
નામ ઉપરથી જ સૂચિત થઇ જય છે. પીરાણા- સતપ'થ એ રું છે? તે આપણા દેશની, 
આપણી નતિની, અને જનતાની, ભૂત, વર્તમાન તેમજ ભાવી પરિસ્થિતિમાં કેવે! મહત્વનો 
ભાગ ભજવી ગયું છે, ભજવરો, અને હાલ ભજવી રહું છે ? તેમજ તેનો આજે ફૂપો અને જહેર 
પ્રચાર કેવી કેવી છ્લનીતિથી, યુક્તિ-પ્રયુક્તિયોથી, હિ'દ્માં ચાલી રો છે, તેનું અહીં આછું 


ચિત્ર આંકી, તેની પોલો, અને તેના ભેદભરમ, તેના કાવા-દાવા અને યુક્તિ-પ્રયુક્તિઓ 
સ'બ'ધી, અહિ' સ્હેજ ંશારો કરવાની મ્હને આવસ્યકતા જણાય છે. 


યીરાણા-સતપ'થને નામે આજે અનેક સદીઓથી ઓળખાતા, અને શિષ્ષત તેમજ 
વિભાગોમો પિળાતા) એ ઇસમાઇલી-ઈભામી-પીરાણા- 
સતપ'થના અતેક ફાંટાઓતો ઇતિહાસ આજસુધી અગાનનાં થોર અ'ધકારમાં જ દઢામેલો! 
છે, અને જે થોર ધણો એ પ'થના પવત્તકો અને ઉપદેશકોએ, નહેર કરેલે છે, તે ખરે! 
મહિમા વધારવાના હેતુથીજ, કલ્પિત ચમત્કારો, સહરાધાત ભરેલાં અસંભવિત વર્ણના, અને 
ડામેરામ અસંગત, અસ'મડ હેવાલેપથી ભરપ્ર હોવાથી, તે જરાષણુ વિશ્વાસપાત્ર નથી. [હે 'રુ- 
તના લાખો મુરીદો-સેવકો-એ ધર્મને પાળે છે, અને ભારતમા અનેક ડેકાણે તેતી 
શાખાઓ, તેનાં મ'ડળા, જમાતો અને ખાનાંઓ હાલ મયલિત છે; છ્તાં તેનો સવિસ્તર હેવાલ, 
તેમજ તેની ઉત્પત્તિનો વિશ્વાસ-પાત્ર કોઇ પણુ સત્ય ૪ંતિહાસ, આજસધી નને તેવે! 
મળી શકતો! નથી-અને તે ન મળવાનાં અનેક ખાસ કારણો પણુ છે. મુખ્ય કારણુ તો એ છે કે, [તો 
તેની રારૂઆતથી જ, એ પાંથતો સઘળો વહીવટ, હપી રીતેજ ચલાવવામાં આથે છે. રાતના 
તેની ભિધી ક્િયાશ્ઓ, શાવ્રિવો ભાંતિમાઝે ગાઢ અંધકાર નીચે, જગત્‌ ન્યારે નિદ્વાને ખોળે [થવા 
આરામ ભે!મવી રહું હોય, ત્યારે જ મુખ્યત્વે ચાલૂ થાય ને ભજવાય) છે; અને તે સધળો। [પાછળના 
પાખ'ડન્નાટક, આ જગતના પકઢોપાછળ એક!-ત ખાનાંએઓના છૂપા ખૂણામ) અન્યધર્મીઓને 
તેનો જરા બાસ પણુ ન થાય, એવી ફિપી રિવ ચલાવવામાં આવે છે. પોતાના ધર્મની 


www.realpatidar.com Page 19 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


આવેક્ષોહોયોછો વળી મે ધર્મનું કપોળ કલ્પિત, બનાવટી, 


સાહિત્ય જને ખરારતી દૂનિયાંના ેગા-નગુવામાં કદાચ આવી જાય, તો પોતાનો પ્રપ'ચ-પકદો 
તરત જ ફકી જાય, એવા આંતરિક ભયી, તેના ઉત્પાદકોએ પોતાના સધ્વળા હસ્તલિખિત 
ગ્રન્થોને પણુ, ખાનાના અ'ધારામાં જ છૂપાવી કે દાટી રાખવાતી, તેમ જ તે કોઇને પણુ ન 
બતાવવાની) સખ્તાલકલષામણો કરેશી છેકે એયી પરિણામ સ્વાભાવિક રીતે એજ આવ્યું છે 
?ે, ખફારતી દૂનિયા એ પ'થતી ઉત્પત્તિ અતે પરિસ્થિતિથી તદ્ન જ અગ્ઞાત રહેવા ઉપરાંત, 
ખાસ એજ પંથના શિષ્યો-સેવકો અતે મુરીદો પણુ, એ પોતાના જ ધર્મની ઉત્પત્તિ કે, 
પરિસ્થિતિની સાચી હીકતેથી બુભાગે છેકજ સાતશન્ય રહી ગયા છે, એમ કહીએ, તે! 
પણુ તે કઈ ખોટુ” નયી. ગુપ્તી, રોપ મુમન!, આડીયા, પાંચીયા વિગેરે નામોથી 
એઓળખાતા, એ ધર્મના અનેક ફાંટાએ, હિ'હના ગામેમામમાં ડામેટામ, આજે અનેક 
વર્સે!થી ગાતો છે, અતે એ બધા ફાંટાઓ, મુખ્યત્વે, et ઘર્મ પાળનારી નતિઓમાંથી 


ey આવેલી છે, એતો ખરી રીતે જતાં એક . સુસાસસાતીદીરાણાકકાદણી 
ધર્મનોજ કપોળક્પિત ફૂંટરો છે, અને તેમને યુક્તિથી ભોળવીને, પેતાની જાળમાં ક્સાવી 
લેવા માટેજ, એ ધર્મના ઇસ્લામી આદિપ્રયારકો અથાત્‌ દાએઓ-ઉ૫પદેશકોએ, તેને માત્ર 
ઉપર ઉપરથી ખહારતો-૪કત દેખાડવાનો-હિ'દ્ધર્મનો ગીસીટ-ઢાળજ ગ્હયાવેલે! છે. ૪ક્ત તેનાં 
અવતારોનાં નામ અને કેટલીક કિયાઓમાંજ માત્ર પુરાણા હિ'દ્ઘસતી થોડી આછી આછી 
છાયાને કાયમ રાખીને, પાછળથી ખાકીતી ખધી ઇસ્લામી વિધિઓ, માન્યતાઓ, અને કમ- 
પરસ્તી કલ્પિત પદ્ધતિશ્ષોને ગોડવી દીધેલી છે વળી પોતાના પ'થતો મરહમા 
વધારવા માટેજ, ફિંદ્મલિત અતે ન્યોતિષમાં જણાવેલી, સૃટિ-ઉત્પત્તિની ગણુના, તેમજ 
માન્યતા, હિ'દુ અવતારવાદતી યોજના, તેમજ સુગાની વષ'-ગણુનાને સ્વીકારી લેઇ, છેલા 
એટલે ચાલૂ યુગમાં નકલી અવતાર તો! મ્લેચ્છોમાં થયો હોવાનું જણાવી, તેમાં ઇસ્લામીધર્મતા 
સિઃાંતો ઘુસાડીને, તેએઓએ પોતાનાં કપોળકલ્પિન ખીચડીઆ ધમ સાસ્્રોતી રચના કરેલીછે.| વળી 

શામ-દામ-૬ડ-ભેદથી, એ ધર્મે તરફ આક- 
્ષોયેલા અભણુ અને ભોળા સેવકો-મુરીદેને, પોતાની લોખ'ડી સાંકળમાં સદાને માટે જરી 
રાખવા માટે, ખતાવડી ચમહારોતાં એવાં તો અજખ ધત્તીંગ-યચિત્રો આંકયાં છે કે, તેની 
આગળ “્રેબિયન- નાઇટ્સ' કે “હાતમતાઇ” ના ચમત્કારિક કિસ્સાઓ પણુ પાણીજ 
ભરે !|ભૂના અને પ વાતોના અજમ ચમત્કારો પણુ તેમના પરયાઓની તુસના- 
માં કંઇ પણુ હિસાખમાંજ નથી ! અલાઉરીનનું જાદ્ઇ ફાનસ પણુ તેમના પીરના પરચા 
આગળ ઝાંપૂ'જ પડી ન્તય છે! અને ભય'કર રાક્ષસોતી કલ્પિત કથાએ। કરતાં પણુ વધારે 
નવાઇ જેવા, એ પીરાણાના પર્વ એ પોતાનાં કલ્પિત પરાકમેપની દામેડામ તોપે। ગોડવીને, એવી 
ત્‌ા અનયખ રીતિએ શાસ્ત્રો ઉભાં કરેલાં છે કે, તેનો! જગતમાં ક્યાંય એટોજ ન મળે ! હિ'દુ- 


www.realpatidar.com Page 20 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઓનાં અર્થગોરવવાળાં પૌરાણિક રૂપદ્રો અને દાર્શનિક કથાનકોતો મર્મ સમન્્યા વિનાજ 
તેમનું ઉપહાસ કરનારા, અમારા ઇસલાસીભાઇઓને આ ઇરાની દાઇ તેમજ ઇમામશાહી 
પીરોનાં ચમત્કારિક દાસ્તાનોની ગપોળ કથાઓ, અને તેમના ચમત્કારિક બનાવડી પરયા- 
એઓવાળાં ધય્ધડાટ ભર્યો ધત્તીંગા, એકવાર ધ્યાનપવ'ક વાંચી જવાની, તેમજ પોતાતે ઇસલાસી 
તરીકે ગણાવનારા એ અર્ધદગ્ધ પાખડીઓને ઘટતો ન્યાય આપવાની, અમે ખાસ ભલામણુ 
કરીએ છીએ; તેમજ તેના આગલા સ્થાપકો-પ્રવર્તકોએ પોતાની ઉસ્તાદીથી કલ્પીને ગોઃેવી 
શ્રાલેલાં એ પીરાણા-સતપ'થના અનેક ગપાછક ધમ શાકે, એકવાર ધ્યાનથી ઉથલાવી નનેવાની 
અમે સહુ સુન વાચકોને પણુ ભલામણ કરીએ છીએ. આજે તો એ ખધાં શાસ્રો છિન્ન વિચ્િન 
ન, હસ્તલિખિત અશુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ, ધણીખરી પીરાણાપ'થી જાતો, તેમનાં ખાનાએઓ। 
અને તેમના સેવકો-મુરીદો-પાસેથી ફૂટાં છવાયાં શોધ કરતાંથે, મહા મુશ્કેલીએ મળી શકે છે, 
અને આજે લીસીવરસઞોનો) ચાલૂ પરિશ્રમથી મે', તેમતા એવા સે'કડો હસ્તલિખિત મન્યે, પાણીવી 
વરો વેરીતેે એ પ'થતું પોગળ આપ મટ્્‌ને ચરણે ધરવાના હેતુથીજ એકઠા કીધેલા છે. 


પર'તુ એ બનાવટી વાતોના મહાસાગરમાં વાર'વાર ડૂખક્રીઓ મારવા છતાંયે, ઇતિહા- 
સની સતતાનાં જેવાં જઇએ તેવાં કિમતી મોતી, તો હજી સધી ન્નેતા પ્રમાણુમાં તેમાંથી |લાગ્યા. 
એકત્ર કરી શકાયાં નથી, એ ખરેખર મ્હોડી ખેદતી વાત છે. એ પ'થના મુખ્ય ઉત્પાદકો! 
કોણ હતા? કેવા સ'ન્નેગોમાં તેમની ઉત્પત્તિ થઇ? હિ'દમાં ક્રોણે અને કેવી રીતે તેનો સુખ્ય 
પ્રયાર કો? પ્રથમ કઇ કપ ધર્મ-કિયાઓ તેમાં ચાલતી હતી ? પાછળથી તેમાં કેવી વિકૃ- 
તિએ અને ફેરઃ્ારો થતા ગયા? અને પોતાની મતલબ સાધવાને, આપસ્વાર્થ, તેમ 
લોભથી ખેરાયેલા એ પ'થના પ્રયાલકોએ, કેગી કેત્રી રીતે પોતપોતાના જૂદા વાડાઓની ડૂગ- 
ગીએ કાયમ ખનજવી રાખવા મારે, કેવા કેવા છલભેદો તથા કાવાદાવાઓ કીધા છે ? અરે ! 
અમુક પસ'ગોમાં તો! કેવી નીયતા અને પશુરૃત્તિને પણ અખહ્યાર કરી, તેમણે કેવાં ન કર- 
વાનાં ભય*કર કારસ્થાનો કરેલાં છે ? તેનો રસીલે।, રોમાંચક અને હેદ્યદ્રાવક તિહાસ, 
શરૂઆતથી આજ સધીની હકીકતે સહિત સીલસીલાખ'ધ યોજવા માટે, અમે' જે કે, 
પ્રાણતો પ્રયાસો ફર્યા છે, અતે અનેક ભાષાઓના અગણિત જૂના-નવા ગ્રન્થોતું સમુદ્રમન્થન 
કરીને, ધણી ઘણી રહસ્યભરી છૂપી હકીકતે, પષલ સચોટ પ્રમાણે!, તથા આધારો સહિત શોધી 
કહાડીને અહિ' રજી કરેલી છે, કે જે વાંચવાથી સહંદય વાંચકનું લોહી પણુ ૨૨ ડં'ડુંગારજ 
થઇ જરો, અને તેનું હદય, એ ભય'કર પ્રપ'ચોના પોગળ વાંચીને, જરૂર કમકમી ઉરશે; 
છ્તાં પણુ અમારે અતિ સખેદ્પૂર્વક સ્વીકારવું પડે છે કે, પોતાનુ' સાહિત્ય અ'ધારા ખૂણામાં 
ફપાવીશાખવાતી એ પીરાણા સતપ થ-પ્રવત કોની કુટિલ છિલનીતિ, અને ખોડી હઠને 
લીધેજ પરેપૂરા સતોષકારક સપ્રમાણુ ઇતિહાસને, વાચકોની સેવામાં હજીસધી પણુ હાજર 
કરવાનુ' સૌભાગ્ય અમને પ્રા થયું નથી; પર'તુ અમને આરા છે કે, આ ગ્રન્થ ખહાર 
પડયા પછી, અનેક ઇતિહાસરસીક સાક્ષરો અને દેશી તેમજ વિદેશી વિદ્ાનોના આશ્રયથી,તિજા ભ 
અમે' અતેક ખાક રહેલા એતિહાસિક પ્રમાણોનાં પરિશિષ્ટ સહિત આ પુરાણુનો ઉત્તરખ'ટુમાટેની 
ત્રોડાજ સમયમાં પકાશમાં લાવવાને ભાગ્યશાળી થઇ શકીરું. પ્લાનીંગ, પણ 

ખાસ એ પ્રયાસતે માટે જ, અમે સુ'ભ્યઈ; કચ્છ, કાઠિયાવાડ, સિ'ધ; ગુજરાતના અતેકુ|? જ ભગ 
સ્થળોમાં ખારીક તપાસ કરી, જૂતાં-નવાં સાહિત્યો મેળવી-સગ્રહીને, હસ્તલિખિત માડાંબ'ધ 


બહાર ના 
પાડી શક્યા. 


www.realpatidar.com Page 21 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પુસ્તકો એકાં કોધાં છે. ખાસ 
મારફતે પણુ 
ઉતરાવી લીધી છે) અને તેમના આદિકાલથી આજસૂધીના છંતિહાસનું, તથા તેમતી બના- 
વડી ધર્મકરિયાઓનુ' છ્યું સાહિત્ય, અનેક ભાષાઓના એતિહાસિક મહહ્વવાળા આધારભૂત 
શ્રન્થોમાંથી મેળવી-સ'પ્રહીને, અહિ' સ'કલિત કરેલું છે; એટલે આ પ્રયત્ન, એ જાણે અમારાં 
રક-છવનનુ' એક પરમ ધ્યેય જ હોય, એમ સ્હમજવાની, તથા પ્રજુતી પેરણાથી આજે પચીસ 
પચીસ વરસે! થયાં, આ કાર્યની પાછળ પડી, અમારી અદપ-સ્વલ્પ ખુદ્દિશક્તિ અનુસાર, 
જેટલી બની તેટલી શોધ અને સ્રહશક્તિને કામે લગાડીને, અમારા એ પવિત્ર પ્રયાસનુ' 
કૂળ, આજે સહદય વાચકોના ચુરણુમાં સાદર હાજર કરતી વખતે, આ મ્રન્થને અથેતિ લક્ષ- 
પૂર્વક વાંચી જવાની, તેમજ એ સ'ખ'ધી પોતાનો નિષ્પક્ષપાત અભિપાય અમતે લખી જણાવ* 
વાની, સર્વ સુસ્ત વાચકોને આગ્રહભરી અરજ કરીએ છીએ. તથા પ્રસ્‍તુત 'પીરાણા-સત- 
પ'શના સ'બ'ધમાં, એ તેમના ન્નેવા-કજણુવામાં ક'ઈ વધારે મહત્વનુ સત્ય, કે નવું સાહિત્ય 
આવ્યું હોય, તો તે પણુ જનહિતાથે અમતે લખી મોકલવાતી, આમ્રહસહિત અહી' 
તેમને વિનતી કરવામાં આવે છે, કે જેથી ભવિષ્યના ખી ગ્રન્થમાં, તેમજ આ પુસ્તકની 
પુનરાત્તિમાં પણુ, એ કિમતી સાહિત્યનો સાભાર સદપયોગ કરવાનુ' ખની આવે. 

એ જ અમારૂં પ્રાથમિક નિવેદન અને આ મ્ર'થ-લેખતનુ* ખીજ” મહત્વનુ* કારણ છે. 
તે વાચકો લક્ષમાં લ અવર્ય અમતે આભારી કરશે, એવી આશા છે. 


વિશેષ મહત્વવાળુ' બીજુ' ખાસ કારણૂ. 


અમારી કય્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને કપાળે એ પીરાણા-સતપ'થન' જમા- 

નાએઓથી ચોટ્લુ' કળ કલ'કે ધોવાની) શ્મગત્યર—સખેદ હદયથી મ્હારે અહિ' ખુલાસો 

કરવો પડે છે કે, આજથી લગભગ સાડા ત્રથુસો-યારસો વરસ પૂવે, ગુજરાતમાં વસતી અમારી 
કૃષિ-પ્રધાન પવિત્ર વીર કુમી કત્રિયન્તતિ, દદ વગોગે એ સતપ'થની પાપી જાળમાં પહેલ 

વહેલી સપડાઇ. ખનાવરી ચમત્કારો અને ધપ'ચી પરયાઓના ભોમ થમેલા કેટલાક ઓળા 

સાતે ભાઇઓ, અમદાવાદ સમીપ ગીર્‌મથાની ખાજીમાં આવેલા ઇમામશાહી પીરા- 

ણાધામતા પહેલા ઉપાસકો બન્યા. એ વખતના કેટલાક ઉસ્તાદોસેયદોએ, અમારી ભોળી અને 

ઉદાર કડવા-કણુમી તિને, પાતાવોશીકારે ષનાવવાતે પેષતાની કાળી કુટિલ નળ પાથરી ! 
સિદ્્સાધકતી યુક્તિથી પોતાના સાગરીતો મારક્તે, સ્યપમદ્દાવાદની આસપાસ ગુજરાતમાં 

વસતા એ કેટલાક ભોળા કણખીભાઇએઓમાં પોતાના બતાવી મહિમા અને પ્રતાપતો તેમણે ઢોંગ 

ફેલાવ્યો. કાકતાલીય ન્યાયે, એકાદ બો ભાગળ પડતો ઉણબીએઓતો ક'ઇક કારણસર એ 

સતપ'થી સેયદ ઇમામશાહની ચમત્કારિક શક્તિમાં શ્રરણીચોટી. એથી તેએ સતપ'થતે 

માનતા અને પાળતા થયા. આ વાતની જણુ થતાં જ, ગુજરાતના કેટલાક પવિત્ર વેહધ મી 

ગન] કશબીઓમાં તેમની વિરૂદ્‌ બહુ ચર્યો ઉભી થવા લાગી; એટલે પોતાના એ નવા ખીચડીયા 
કચ્છજ્વા | ષ'થૃતે જહેર જગતથી છુપાવી રાખવાની તેમતે ખાસ જરર પડી. એ માટે શેયદ ઇમા- 


મહાર, શાહની સાલથી શુજરાતતા ફળકપ વિશાળ કદેશોછાટીત, તેમને માગ એ પાપી- 


'પ'શને કારણે દૂરના કર્કશ અને ડંગરીયાળ શુષ્ક કચ્છપ્રરેશમાં લાચારીએ વાસ રવીકારવો। પડયો. 


www.realpatidar.com Page 22 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


” 


શ્રીયુત ચ'દ્લાલ મણિલાલ રેશાઈ, 


વીરમગામ. 


: 
| 


CRs ie = ER SO cs) I 


eT CREB, (SI) (C= {EERE (5; CEE EERE (OER CREE oes 
Lakshmi Art, Bombay 8. realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 23 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 24 of 600 
mail@realpatidar.com 


by Narayanji Ramji Limbani 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


RIP OAE HIBS EJ AIDUICK ‘ke BELL ll lr 2 AN ejitehe ફિર “કર 


5 
Oo 
૧ 
a0 


ષ] 


i 


a 


alpé 


[) 


“3 Aequog UI Y uysyeT 


) 
oO 


aMbI2 hte tichelp hip s 


neRte Apes PRS RMER haljoe IRR Po 
BIPRE TE RE BYE DIRE INS RITHM, TERRDR HOR, BAPE ABP TET (prs 


ARR SAI Dh \PPJM Asli Ir9F Dekh 


AIDED RIRDLIRER “hr 


Page 25 of 600 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 26 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


મામદાહિન્દુ પંથ 


એ ખે ચાર કહેખોની સાયે, પાછળથી લખત જતો ગુજરાતના ભીજો પણુ જોજે કણુખીએ! Bian 
એ કખરસ્તાની શેયરાની કુહિલાજાળમાં ફસાતા ગયાઃ લેજ/ુકય્છ તરફ આવી, લેતી,” 
સાથેઈજેદાતા ભયા. આ પ્રમાણે આવેલાતે પોતાનું સ'ધષળ વધારવા મારે, પરસ્પરને! વ્યવહાર 
(નિભાવવા માટે, અને પોતાનો એ દૂપો પાપી ભામદાહિ'દુપ'થોહપી રીતે પાળવા મારે, કચ્છમાં 
આવ્યા પકી અગાઉથી વસેલા ભાઈએ।ની સાથે જેડાવું પરતું; દર્વરસે એવા ખીજ કણુખી ભાઈ 
પણુ ઉમેરાવા લાગ્યા. એ ખંતીલા, મહેનતુ, ઉઃસાહી, વીર અને ખડતલ રારીરવાળા કુર્મીક્ષત્રિઓ 
કૃષિકલાના સારા જાણુકાર હતા. કશ્્છ જેવી ખરખર ભમિને, તેમને પતાપે ઘણો સ'ગીન 
લાભ મળ્યે, અને દૂરદર્શી તેમજ ગુણની સારી પીછાન કરવાવાળા, એ વખતના કચ્છનરેશ 
મહારાવ થી ભારમક્ષજીએ પોતાના દેશને રસાત્ અને કિમતી બનાવનારા એ બધા ગરુજશ્ાલી Migration 
કણબી ભાઇઓને ધણો! સારો સત્કાર કીધો, અને સં'ગીન આશ્રય પણુ દીઘા. આ મમણે [happened in 
રાજ્યનું પ્રોત્સાહન અને હરીક્‌ વગરની કુમારી ધરતીના મણિ-કાંચન-મેગથી એ ગુજરાતી [૦/૦ ૦પ 200 
ફણુખી ભાઇએનું આથિ'ક-કવન, દિનપ્રતિદિન સુધરવા લાગ્યું. એથી રાજ્યના સ'ગીન્‌ [5 Pod 
લાભોની શ્રીત્રદદિ સાથે, પીરાણા-સતપ'થતી આવક પણુ એક રીતે દ્વિસે દ્વિસે વધવા 

લાગી. સમય જતાં, એ કણુખી-સમુદાય વધતાં વધતાં, એકે બો સૈકામો તો એ અમારા FTE 

કડવા કણુષી ભાઇઓની લગમગ પચીશેક હરતી જખ્ખર સ'પ્મ્યા કચ્છમાં એ ગધ, 

અને તેમનો વધવાટ પણુ કશ્છતા જૂહા જૂદા અનેક ગામોમાં ફેલાવા લાગ્યો. ઇમભાસ- 
શાહી કપટય'ત્રના સ'ગીત નિયમો અને ધારાધોરણો અનુસાર, એવાં કણુખીઓથી વસેલાં સઘળાં 
સુખ્ય ગાએ।માં આગેવાનો અને મુખીઓ નીમાતા ગયા. અને દભિક ધમ'સ્થાતો જેને ઉખાનો ક 
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેમની પણુ હામેટામ સ્થાપના થવા લાગી. સતપ'થ-સેવકો 
તરીકે, એ કચ્છી કણુખીભાઇઓ, શરૂઆતમાં તો) ફંઇાએવે! ભહવતાભાગોભજવતો Piss ens 
કહતા) માત્ર સુસલમાની અને પીરાણાના ઇમામશાહતા શજાય જગો) 


Khana = Short for 


'અને સેયદો તેમજ 


'કમાવતાહતા: [કેમકે તેમની કશ્વ્છતી 


૧૪ ધણી સારી શિ થતી રહી હતી. 


ખાય સ EE 
TE જપ જપનારા, તેમજ ખાનામાં 
પણ, ચીરાણા-સતપ'ચમાં એજ વખતથી 


કલમા પઢતારા એ પ્રભાવ 
કહે કિશે રહયા સવો) ફાકાઓ પણુ એ વખતધી તેમનામાંધી જ ચૂ'ટાા લાગ્યા, અને 
કચ્છની દશોદ-વીશોદતી આવકનાં પણુ ત્યારથી દેશમાં લાખે લેખાં લખાવા માંડયાં !કિમાનુસાર 


Page 27 of 600 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૨૦ 


શિ પામીને એ સાતિના કચ્છના લગભગ એસી ગામોમાં વસવાટ કરનારા, આશરે પચી- 
શેક જર માણસો, એ સત'પ'થનો ([રિકાર ખની, પપચીઓઆની જળમાં સપડાઇ, દર સાલ 
લાખો રૂપ્યાના ભેગે,ધન સાથે પોતાનો ધમ પણુ ગુમાવી,હાથે કરીને, તેએ સનો! એટલો 
એઓસમદોહિરફીષવીદલો! અન પીરાણા-સ'સ્થાનના આગેવાનો, આ પ્રમાણે પોતાન સ્વાર્થ 
જઇવવા તેમજ વધારવા મા'ેજ, ફૉફોલી ચિંટણી) ઔશરે છેલા ખે સેકાઓ થયો તો) ફચ્છીઝે 
ફણબીએઓમાંથી જ કરવો લડ્યો છે એ ફાકાએઓ લીખેલો કારભારી) ભુખી) લેમજ) 
ષ્રેલોએ, પોતાની ખોડી મ્હોટાઇ થતાવવા મારે તથા આપભતલબ સાધવા મારે, પોતાના ભોળા 


૨૫૦૦૦ 
માણસો 


Mukhi and Patels 


છેરજોપાયસાલોકસ્તારારરતા!લપરાલાવાસ્યા।છે) એ પાપી પટેલો, સુખી અને કાકા- 


એના જુલ્મ તથા રાળાં કરસન તિહાસ, મ્હારા જીવનના કેટલાક વિચિત્ર પસંગોમાં, આ 
પુરતકની ૨ર્આતમાંજ વિસ્તારથી વર્ણુવેલો છે, અને આ પ્રંથમાં ખીજે સ્થાને પણુ, 
આગળ ઉપર એ સબધી પ્રસંગોપાત મહત્વનું વિવેચન આપેલું છે. વળો “ પ્રાસ્લાવિક 
િખ'ધ ” જેવાં કેટલાંક ન્હાનાં ન્હાનાં પુસ્તકોમાં પણુ એ ગુમાની ગઢેરા-અને મૂખશિરો- 
મણી પટેલોનાં કમકમાટ ઉપન્તવનારાં કાવતરાં અને અસલ ત્રાસનો આજના યાલૂ દિવસ 
સધી, એવેનતે એવે! ચાલી રહેલ દોર, શ્નેરાર ભાષામાં સપ્રમાણુ સ્પછ સમગ્તવેલો। છે,એટલે 
અહીં તેની પુનર્‌ક્તિ કે પીછ-પેષણને લેશ પણુ અવકાશ ન આપતાં, અહિ' હું એટલુંજ નિવેદન 
ડરવાની જરર સ્હમજં છું કે, એ પપચીપ'થ કેટલો ધે ઘોર અન્યાયી અને હ સક તેમજ 
આ્્યાચારીએઓના જાલ્મનો પક્ષપાતી છે, અને તેને પાળનારા ળા. સેવકો, એ નજનેર-જાહમના 
પવા જોગ ખની રહેલા છે, તેનું યથાશક્તિ તારશ્ય ચિત્ર આંકી, પીરાણા સતપ'થની પગલે 
પગલે જગી ઉટતી પોલોને પ્રકાશમાં લાવી, સ્પષ્ટ દશાતીતે, ન્તહેર જનતાની કકળતી લાગણીને 
અમારી ઞાતિ જેવી એક ઉપકારી, ગરી અને બોળી સાતિ પ્રે પકટ કરાવી, અથવા ઉસ્કેરીને, 
તેમની મોંથી મદદથી, મ્હારી વિશાળ વીરસ્ઞાતિના ભાઇંઓમાં ગામેગામ અને ટામેડામ ઘૂસી 
ખેટેલા એ પીરાણાનાં ચિપી પાપને) સદાને ભાટે તિલાંજલિ અપાવી, અધે!મતિની અ'ધારી 
ીણુમાં ગડી પહેલા, એ મ્હારી ક્ષત્રિય સાતિના પ્રઝતિર્થને સન્માગે ચ્હડાવી, મ્હારાથી 
ખનતી અહ્પ-સ્વલ્પ સાતિસેવા અને સ્વધમ-સેવા સાધી લેવાનો ખાસ મારો નિર્મલ હેતુ છે. 


દેશાઅતોજ્ઞાતિમોલ્યાપી રહેલીધસશીઅસ્નાવ)*ડારા માગમાં એક મહાન્‌ વિલધ્તરૂપે પદેપદે 
મ્ય્ને આડે આવે છે, માટે એ અગ્ઞાનનું અ'ધારૂં દૂર થાય,અને મ્ઢારા ભોળા સ્ાતિભાઇએઓ। પેદતાની 
તેમજ સ્વગ્ઞાતિની વસ્તૃસ્થિતિ પૂરેપૂરી સ્હમજતા થાય, એ પીશીલ્રીજા દિને બરાખર લક્ષમાં 
રાખીને ઓકી યોગ્યતા હોવા ખ્તાં, આ મ્હોડી કામગિરીતો બોસે માથે ઉઠાવી, આ ગ્ર'યની 
ગ્રોજનાનું મહાન્‌ સાહસકાર્ય મે' હાથ ધર્યે છે; પરમાત્મા એ સત્કાયમાં સહાયભૂત થઇને, 
મ્હારી ગરીબડી, શ્દ્દાળ, પવિત્ર અને ળી સ્રાતિનું સવ“દા કલ્યાણ કરો, અને એ પ્રભુના 
પવિત્ત મંદિરે જેવાં આ જગતમાંથી એ મહાન્‌ કલાખાજ 
ભાપનગ્રપાંચાવી કાળ ફલષકસલર સણ) ધોવાછીકઓ) ઝેવી આંતરિક શુદ્ધ ભાવમા 
સધિત, આ અવતરણ અહિ' પ્રિસમામ્ન કરીતે, હવેથી શર થતા પુસ્તકના મટત્વના પ્રસ'ગોા 
વર્ક, મ્હારા વિવેકી અને સસ વાયકોનું દું સવિનય લક્ષ ખેયુ' છું. ક્ત્યોવૂ-- 

+ 


www.realpatidar.com Page 28 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


““જ્હારા જીવનના થોડા વિચિત્ર પ્રસંગો '? 


થુલકમ'ડળ)ેતથા પરિષદની સ'ક્ષિપ્ત રૂપરેખા, ) 


SEAT 


(એક સિહાવલોકન ) 

એક સામાન્ય જીવનના અવનવા પ્રસ'ગા! મ્હારા જેવો! 

એક સામાન્યશિકલ્િત અતે સામાન્ય પરિસ્થિતિગો મનુષ્ય, 

તાના સામાન્ય જીવનના પ્રસ'ગો થિતરે, વિચિત્ર વિશ્વ- 

નાટકમાં પ્રારબ્ધના યોગે પોતે ભજવેલા, થોડા સાસાન્ય 
પાનું આત્મત્ૃત્તાન્ત, જનતા સમક્ષ જહેર કરે, ત્હેનો શો! 
અર્થ, શો પ્રભાવ, કે શો! હેતુ હોઈ શકે ? આવું ફોઈ સાહસ કરવા જતાં, જે મ્ડને 
સકોચ અને આત્મક્ષોભ થતા હોય, તે! તે સ્વાભાવિક જ છે. પોતાના જીવન- 
ચરિત્ર જેવી કોઈ ધૃષ્તા કરવાની તિલમાત્ર પણુ મ્હારી ઇચ્છા નથી; પરતુ 
આ ગ્રંથનો! અનુખન્થ-વિષયસમ્ખન્ધિ-પરિસ્કૃટ કરવામાં, એ પ્રસ'ગો ચિતર- 
વાની, તેમજ 'પીરાણા-સત'પ'થ વિરૂદ્ધની ચળવળ ચાલૂ કરતી વખતની વસ્તુ- 
સ્થિતિ અને આસપાસનાં વિષમ વાતાવરણુની, બ્હાલા વાચકને થોડી ધણી પિછાણુ 
કમાવવાની માસ જરૂર જણાવાથી જ, ડરતાં ડરતાં આ થોડાંએક પાનાંઓ અહોં 
ચિતરેલાં છે; તેમાં આત્મશ્લાઘા કે આત્મપરિચય જેવી કોઈ સામાન્ય મરેત્વા- 
કાંક્ષાને પણુ સ્થાન ન આપતાં, માવ્ર આસપાસના સનેગો સમજાવો, અમારી 
હ્ષક્ષ ચવા અને અમારા ઉદારના ધમ કાર્ય મો તેની સહાય-સહાનુલ ત-અને 
સદભાવના ઉપજાવવાના હેતુને લક્ષમાં રામીને જ, અહિ' કેટલાક જરૂરના પ્રસંગો 
સ'ક્ષેપમાં માળેખેલા છે. તેની ન્યૂનતાને ઉદાર જનતા, ક્ષ'તવ્ય ગણીને સ્વીકારી 
લેશો; તેમજ મ્હારા ગુણુદદોષે!ને! નિષ્કષ' કરી, યોગ્ય સક્લાહ-સૂચ તા આપી, સારી 
ધ્યેયરૂપ નોકાને, સકૂલતાને કિનારે પાર ઉતારવામાં આશ્રયભૂત થશે, એવી કૅ'ઈકે 
આશા સાથે આ હૃદયની ચાચના છે. મ્હારી વૂટીઓ-મામીઓ-અનેક હશે; પર'તુ 
તે અન્નણુતાં થતી હોવાથી ક્ષમાને પાત્ર છે. 


www.realpatidar.com Page 29 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પીરાણા-સસતપ'થના આશ્વ ઉત્પાદકો તથા પ્રવત્ત'ફોના પાખ'ડ અને 


છલલેદ, કાકો ભસે સેયરોલી ફ્વાર્થમાજી) પાછ પટેલો અને મુણુહીણુ 


ગઢેરાએઓનાં કાળાં કસો, પાપી તેમજ ઉપદવ્યાપી કુકમી' હરામખોરોની મોગ- 
લાઈ દૃષનનીતિ, તેમજ એ ખધાની રચેલી વજલેરી પાખ'ડ-જાળમાં કૃસાથેલાં 
પાટીદારોનાં હરણુન્‍્ટોળાંની હૃંદ્યએેદક હાલતનો, ને ક'ઇ પણુ કેરૂણારસ્ીક ચિતાર 
જનતા જેઈ શકશે, તો મ્હારો આ ર'ક પ્રયત્ન, હું' સર્વથા સકલ થયેલો સ્હમજીશ. 


અમારી દુર્ભાગી સ્ઞાતિ પ્રત્યે દયાવૃત્તિને ઉત્તેછ્ત કરવા નિમિત્તે, મ્હારા 
મન્તરાત્માના અવાજને અનુસરીને, ઉરમાં ઉછળતા વિચારો વ્યક્ત કરી, મહાર 
હૃદય સુ જનતા સમક્ષ ખાલી કરવા, તેમજ તેમની સ્નિગ્ધ લાગણી, અમારી સ્ઞાતિની 
દુર્દશા તરૂ ખાસ આકર્ષવા માટે, સ્વાર્થરહિત સેવાના હેતુથીજ આ સાહસ રુ 
હાથ ધરે છુ. 

એે' અત્રે અળેખેલા પ્રસંગો માત્ર પીરાણા-સત 'પ'થને લગતાજ મ્હારા 
સામાન્ય જીવનના વિચિત્ર અનુભવોનાં થોડાં આછાં અછાં છાયાચિત્રો છે. માર કિતડ કત ભલ 
પીરાણા-સતપ'થને લગતી ખાખતો સિવાયના, મ્ડારા ખીજ કોઈપણુ પ્રસંગ 


ફે અનુભવતે અહિ' સ્થાન આપવામાં આવ્યું નથી. (જ્યઘસવર્યઝી ભડક) 
તથા સુવકસ'ડળ?ની ઉત્પત્તિ, તેમજ પ્રવૃત્તિનો 


ખાસ હેતુ એજ હતો. તેમજ અમારી 
હજી તો ઉગતી ખાદ્યાવસ્થા જ ભોગવી રહી છે, તેની સ્થાપના પણ એજ મુખ્ય 
હેતુને લક્ષમાં રાખીને કરવામાં આવી છે કે, અમારી અજ્ઞાનના અ'ધકારમાં 
દેશયેી, ભોળી તેમજ ઉદ્દારચિત્ત ક્ષત્રિયજાતિનાં સાઢાં જીવનમ'દિરમાં પ્રભુનો! 
પવિત્ર પ્રકાશ પહોંચે, ભિજ્ઞાને અને અણસમજના[વાદળાવિખેરાઇ જાય) દુષ્ટ 
રૂહિઓનાં ખનન તૃટે, પાપી અને ટુરાચારી પટેલો-ગઢેશાઓઆની મતલખી ઈન્દ્ર- 
ન્નળના ભેદભરએ ઉઘાડા પરે, તેમનાં ગોડવેલાં દાવપેચભરેલાં પાપી પ્રપંચ-પા- 
ટીયાંઓ છિજ્ન-વિવ્છિન્ન થઇ જાય, અને એ ગહેરાઓની રાક્ષસી છાયામાં પોષાતું 


અને જમાનાઓથી જમી રહેક, પીરાણાન્‍્સતપ!થ!જેવાએક યાખડી થત) 


અમારી શરમાવનારે, તેમજ અધોગતિના અંધારા નરકાગારમાં ઘસડી 
મ્હારા પ્રાણાધિક જ્નતિભાઇઓ 


પોતાના ભાત્ભગોરવને ઓળખે) ભાત્મપ્રતિણો ક્ળવતો શીખે) પોતાના વીર 
ક્ષત્રિયસ્વરૂપની ઝાખી કરી શકે, અને વેદના વારાના પોતાના પરાકસી પૂર્વ જેનાં 
ઉજવલ્લ ચરિત્રોવાળાં પવિત્ર ચિત્રદશનથી જાગૃત થઈ, પોતાનાં પ્રાચીન ગોરવને 
મુનઃ પ્રાસ કરી, જગતૂની આગળ વષેલી જાતિયોમાં, પોતાનુ સભાદાર અગ્રસ્થાન 
પાષ્ય' એેળવીને, તે જાળવી રાખતાં શીખે;-માત્ર આ એકજ હેતુપૂર્વક ઉપર 
જણાવેલા કેટલાક મ્હારા પર વીતેલા પ્રસ'ગોન', અહિ” નિસ્વાર્થ સેવાંવ્યૃસ્તિથી 


www.realpatidar.com Page 30 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૩ 


સિ'હાવલોકન કરેલુ' છે, અને મ્ડને સ'પૂર્ણે આશા છે કે, મ્ડારા વિશાળ 
હઢયના જાતિભાઇઓ, તેમજ અન્ય સ્ઞાતિના હિન્દુભાઓ પણુ, મ્હારા એ શ્વ 
ઉદ્દેશ અને ધ્ચેયના ઉપર ધ્યાન પહોંચાડી, જનતાત્તે ચરણે ધરેલા, આ સેવા- 
ભાવનાના વિચારોમાં, જે ક'ઈ ત્રટીયો કે ન્યુનતા જણાય, ત્હેની મ્હોટાં દિલથી 
ક્ષમા કરશો. આટલો અહિ' ઉલ્લેખ કેરીને, હુ મુખ્ય પ્સ'ગનો હવે આર'ભ કર છુ. 

સિકેક્ષા:-સ'ક્ષેપસાં આ પ્રયાસનો ખાસ હેતુ તો એજ છે કે, હિ'દમાં આને 
સે'કહો વર્ષો થયાં, જાહેર અને ફપી રીતે ચાલત, એ અર્યાદગ્ધ પીરાણા- 
સતપ'થની સ્ડામે તીત્ર ધામિક જુ'બેશ ઉડાવવાનો, તેમજ આ ગ્ર'થ જેવા વિવિધ 
પ્રયાસોવડે મારા કણુખી અને અન્ય હિ'દુભાઈઓનાં પવિત્ર હદયમાંથી એ પાપી 
પ'થના, કે'ક કાળથી જડ ધાલી બેઠેલા સ'સ્કારો સર્વથા નાખૃદ કરવાનો દઢ વિંચાર, કેવા 
સ'ન્એો વચ્ચે, કયારથી ઉત્પન્ત થયો, અને આજસૂધી એ દિશામાં એે' તેમજ 
ખારી [જ્ઞાતિના મારા સિત્રોએ કું શું કર્યુ છે, અને તેની આજરુધ્રી અમારી 
જ્ઞાતિષપર શી અસર થઈ છે, તેની અડો ટુ'કી નોંધ આપવાથી આ ચાકુ વિષય 
ઉપર મારી માન્યતા પ્રમાણે ધણું અજવાળુ' પડશે; સાટે શરૂઆતની આ નોંધ, 
પ્રથમ લક્ષપૂવ'ક વાંચી જવાની, હુ' સુગ વાચકને આગ્રહુપૂર્વક વિનતી કરં છુ'. 

અ્ારંમઃ-ઉત્સાહ અને આશાભરી નવીન સુવાવસ્થાના નવર'ગી મ'દિરિમાં 
ગ સુકતાંજ, અવનવા અભિલાષોના કેવા કેવા વિચિત્ર તર'ગો એક નવચુવકની 
છાતીમાં ઉછળી રહે છે, તેનો પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે થોડો ધણો અનુભવ 
તે સહુ કોઈને આ જગતમાં થયા વગર રહેતોજ નથી. મ્હે' પણુ એવી અનેક 
ઉજળી આશાએઓને પિ'દોળે ઝ્લતાં, ભોળાં અને શ્ર્ધાજી હૃદય સાથે, માત્ર ઓગણીસ 
વષની કાચી ઉમ્મરે, એહુમયી ખુંખઈનગરીનાં રમણીય દાનમાં પહેલવહેલો! 
મ્હારો ચ'ચક્ષતાવાળો પગ મૂકયો. 

જ્તસ્ત-શિજઞુયયઃ મારો જન્મ, કચ્છપ કષિએ વસાવેલા સાહસિક કુચ્છ- 


૧૯ વર્ષની 
ઉમર = 
વર્ષ 1902 


પ્રદેશના ન'ખવ્રાણા તાલુકામાં, કચ્છી વીરક્ષેત્ર, ગામ વીરાણી ખાતે, વિકઅસ'વતુ પડત 
૧૯૩૯ ના વૈશાખ શાદિ પુનેમને મ'ગળવારે ( તા. ૨૨-૫-૮૩ ) થયો હુતે।, [?M૨)*883 


કચ્છનાં તેજદાર પાણીના પ્રભાવે, પૂર્વજોનાં પુન્યે મને કેલારિય શોધક અતે 
સાહસિક વૃત્તિનો વારસો અળેલો હતો. મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી પટેલ રાખજભાઈ 
ભોજાભાઈ લીંબાણી, એમના વખતના એક પ્રસિદ્ધ શિલ્પશાસ્્રી હતા. 
વીરાણી તેમન' નિવાસસ્થાન હતું, અને કચ્છ, તેમની જન્મભૂમિ તેમજ 
કએેભૂમિ હતી. કૅચ્છરાન્યના ઇજનેરી ખાતામાં, લાંખા સમય સૂધી સન્માનપૂવ ક 
નકરી કરીને, તેઓ ન્યાતજાતમાં તેમજ કચ્છ્પદેશમાં પણ, એક સારા શિલ્પી 
તરીકે ખહુ પ્રખ્યાતિ પામેલા હતા. તેઓ મધ્યસ્થ શાંત સુધારક વિચારના તેમજ 
વેદધરમના પ્રખળ પક્ષપાતી હેતા. છતાં પણ એ વખતે કચ્છના અમારાડાફડવા્‌ 


www.realpatidar.com Page 31 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પાટીદારોમાં જડ ઘાલી બેઠેલા અને ઘેરે ઘેર વ્યાપી રહેલા, પીરાણા-સત'પ'થની 
એ વખતની સાર્વભોમ સત્તાની સાજે મસ્તક ઉઠાવવાને તેખા અચકાતા હતા. 
કેલા અને કેલવણીને! તેમને ખટું પ્રેમ હતો; એટલે મારી આટ વર્ષની 
વય પૂરી થતાંજ, નવમા વર્ષના આર'ભથી મને વીરાણીની ગ્રામ્યશાળામાં રક્ષણના 
આર'ભ માટે, નિશાળે બેસાડો. એ વખતે વીરાણીની એ ગ્રામ્યશાળામાં, ગુજરાતી 
નના પચ ધોરણ સુધ્રીજ શિક્ષણુ આપવામાં આવતું હતું. મારી તેર વર્ષની વયે તો! 
પડ [યાં ગુજરાતી પાંચે ધોરણનો અભ્યાસ મે' પરિપૂર્ણ કયો. 
ss વસ્તિ શાળાનો અભ્યાસ છોડીને, મારા પિતાજીની દેખરેખ નીચે, હે' 
શિલ્પકામ શીખવા લાગ્યો. કેમકે ટૂરનાં શહેરમાં કુમળી વયનાં નાટ્દાન આળકને 
એકલે મોકલી, મોંઘી કેળવણી આપવા જેટલી તેમને ઇચ્છા ન્હોતી, અને 
અનુફૂલતા પણુ ન્હોતી. એથી શાળાના અભ્યાસની ઇતિશ્રી કરીને, હે' પિતાની 
દેખરેખ નીચે, તેમની પ્રવૃત્તિના વ્યાવહારિકે શિક્ષણુને માટે, એક કારીગર તરીકે 
ખ'ત ધરીને કામ કરવા લાગ્યો. કુશળ શિદ્પીની લાગણીભરી દેખરેખ અને નજર 
નીચે, મ્હારો કલાનો શોખ, સુધરવા અને ખિલવા લાગ્યો. થોડાજ સમયમાં શિ૯્પ- 
શાસનનાં ઘણાં અ'ગો, હ” સારી રીતે સિદ્ધ કરી ગયે, અને રલ્પવિવ્વા માટેની 
મ્હારી તીવ્ર અભિરૂચિ જોઈને, એ કલાનો અભ્યાસ તેમજ અનુભવ સારી રીતે 
આગળ વધારવા માટે, મુંઅઈ તરક જવાની, મ્હારી તીત્ર ઉત્ક'ડાને તેમણે તરતજ 
અનુસદન આપ્યું; એટલે ખનતી ઉતાવળે, હિન્દનાં એ અર્વોચીન પ્રભાવશાળી 
પાટનગર અને પ્રધાન-કલામ'દિરમાં મ્ડાર ભાગ્ય અજમાવવાને, તેમજ શ્િલ્પ- 
કળાનો વ્યાવહારિક અભ્યાસ આગળ વધારવાને, ટુ” ઉત્સાહુસહિત આવી પહેંચ્ચો, 
નુંવરઈન્દ્ર મહારાજનાં નન્દનવનને પણુ શરમાવે, એવાં એ એઓહમયી 
સુસ્ખાપુરીનાં રોનકદાર અને ભવ્ય મહાલયો, વિવિધ કલા, અને કારિગિરીના 
અદ્ભુત નસુનાએઓ, લલિત તેમજ અકલિત કલા વિધાનથી ઉભા થયેલા શિહ્પના 
ઉચ્ચ આદશો, વિગેરે ટાટ અવલોકીને, મ્હારા ચે દિવસ સૂધ્રીનાં જ્ઞાન અને ગુમાન 
તો ગર્ભગલિતજ ખની રહ્યાં! જાણે હુ' ફોઈ દેવનગરની નવી સહિમાંજ 
આવી ચ્હડયો હોઉં, અથવા અરેબિયન નાઈટેસમાં વણ"વેલાં પ્રાચીન સીસર અતે 
મગદાદ જેવાં કોઇ મહાન ખાદશાહી નગરનાં દશ્યો નજરે નિહાળતો હોઉં, 
એમ થોરો સમયતો હું દિગમૂહ ખનીને એ ડાઠ જોઇજ રહયા, અને એ એઓહમૂચ્છો ટૂર 
થયા પષ્ઠી, મે' નિશ્વય કચ કે, ભવિષ્યમાં મ્હારી કહપનાશક્તિ તેમજ અભ્યાસ 
આગળ વધારવાની ઉત્સાહવૃત્તિને પોષવાનું આના જેવું ચેડ્ય ક્ષેત્ર, તો ખજુ" 
ફોઇ નહી'જ મળી શકે. એવા નિશ્ચયથી બે-ત્રણુ માસ પર્યત સુંમઈમાં ડામ- 
ઠામ કરીને શિહપકલાના આદશોયું મ્હે' બારિકીથી અવલોકન કડુ. પ્રખલ શક્તિમતી 
પ્રકૃતિદેવીએ પોતાને ખ્હોળે હાથે, પતાનું જે અદ્ભુત કલાચાતુર્ય, આ રમણીય ક્ષેત્રમાં 


www.realpatidar.com Page 32 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ 

ખચ્યું હતું, ત્હેના ઉંડા અભ્યાસી ખનીને, યથાશક્તિ પુરૂષાર્થ કરી બતાવવાની 

મારા હૃદયમાં એ વખતે તીવ્ર છજીસ્ાસા જાગૃત થઈ. મ્હારી નસોમાં જીવાનીનું 

ઉત્સાહ શસ નવું લોહી ઉછળતું હતું. મ્હારા હૃદયમાં અવનવા અલિલાષે! ખેલતા 

હેતા. મ્હારી આંખો સાએે નવાં નવાં દર્ચો એજડ હતાં. પ્રતિભાશક્તિની પિછાણુ 

કેરી શકે, અને પ્રમાણિક મહેનતનો યોગ્ય ખે! આપી શકે, એવી કદરદાન 

સૃષ્ટિની વચ્ચે કુદરતે મ્હને લાવી મૂકયો! હતો; પરતુ હુ મુંમાઇનો છેકજ 

અપરિચિત હતો. ઓથ કે ઉત્તેજનના અભાવે, આ ભવ્ય નગરીમાં વાડ વગર 

વેલો ચ્હડવાને. નથી, અને કસોટીના પત્થર ઉપર ધીરજ અને હિમ્મતની 

પૂરી આંકણ્‌ી કર્યો વિના, ભાગ્યદેવી કદિ પણુ પ્રસન્ન થવાની નથી, એ સહ્ય, થે'ડાજ 

સમયમાં મ્હારા ખરાખર સ્હુજવામાં આવ્યું. એટલે મુંખઇઈના એક પ્રસિવ્ધ 

ફૉન્દેકટરને લાં નોકરી નોંધાવી, કહાક્ષેત્રમાં સ્પર્થાનાં યુદ્ધ માટે, મ્હે' હથિયારો 

ઉઢાવ્યાં. પણુ અટ્સોસ ! લાંબો સમય એ હથિયારોને માટે મ્હારં જીવન નિર્માણુ 

થયુંજ ન્હોતું. પર'તુ પવિત્ર ધર્મ[ક્ષેત્રસાં સેવાવૃત્તિના હથીયારો ગહણ કરીને, સતપ'થના 

અન્યાયી દોર સ્હાસે ઝઝવાનું, માર! ભાગ્યમાં સજય (જોકે 

તેનો મને સ્વપ્ને પ્યાલ્ પણ ન્હોતો; પર'તુ જેમ જેમ સમય વહેતો ગચે।, તેમ 

તેમ દિન પ્રતિદિન, એ હેતુ મ્હારા જીવનમાં વધારે વ્યકત અને સ્પષ્ટ થતો ગયે. 
ધભ-સસ્ગ--મ્ટારા શ્રીં સામાન્ય સુધાસર્ક [વચારના હતા, છતાં પણુ 


'પીરાણા-સત'પ'થ સામે, જાહેરમાં અવાજ ઉડાવવાની હિમ્મત, તેઓ કરી 
શકતા ન્હોતા; કારણુ કે અમારી સાતિમાં એ વખતે પીરાણા-સતપ'થ, સાગ્રાજય- 
સત્તા લોગવતો હતો. ને ભારી જિતિનો ફોઇ જિન) એધર્મથી વિરહ કોછીજાતણું 


Ex-communicating 


(boycotting) of 
people 


એવા એવા ત્રાસો ભોગવવાનો તેને વખત આવતો, 
પટેલ કે સુખી માગે તેટલો ૬'૩ ભરીને, કરી પાષુ' તેને સ્ઞાતિયુંજ શરણુ સ્વીકારવું 
પડતું) પર'તુ હુ' તો ધર્મની ખાખતમાં હજી સુધરી ક'ઈકે તટસ્થ રહેતો હોવાથી, 
મ્હને એ વિષયનો ભય રાખવાનું ક'ઈ વિશેષ કારણુ ન્હો 

મહાર એકેમાર્ગી અને ધૂની લક્ષ, શીલ્પકળા તેમજ ધ'ધામાંજ ખાળપણુથી 
પરોવાં જવાથી ધમની ઉડી ખાખતોમાં ખાસ વધારે ધ્યાન દેવાની, એ વખતે 
મને ક'ઈજ જરર જણાતી ન્હોતી, અને દરકાર કે પરસ પણ ન્હોતી. છતાં 
પણુ વારસામાં મળેલા સુધારક વિચારોની વીજળી તો, મ્હારી નસોમાં અલફિત 
રીતે ખાળપણુથીજ ઝરી રહી હતી. ધમની ખાખતોમાં ખેદરકાર હોવા છતાં, 
એટલુ' તે! મને હ્યાગતું હતું કે, અમારી સ્ઞાતિએ સ્વીકારેલો એ વિચિત્ર પીરાણાને! 
સતપ'થ, કઈ વખાણવા લાયક ધમ ન્હોતો. તેની કિયાઓ, તેના નિયમો, 
અને તેની વાતો, ઘણીખરી મુસલમાની જેવીજ લાગતી હતી. એટલુ'જ-નહીં 


www.realpatidar.com Page 33 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વફ 


તેની છૂપી રીતે પળાતી ધમ[કિયાઓમાં ક'ઈ શરમાવા જેવો છૂપો લેદ સમાયેલો! 
હોય, એવું તો મને છેક નાદાન વયથીજ મનમાં લાગ્યા કરતું હતું. 


ધત-આાળત્તિસુંખઇ આવ્યા પછી ઉમ્મર લાયક થતાંજ, ધામિક ભાવ- 
નાઓ મારાં હૃદયને ખારણે દિવસે દિવસે વધારે નજીક આવીને અથડાવા લાગી. 
સુબારાના કૂ'કાતા પવનવાળાં એ પાટનગરમાં, જ્યાં ચોમેર જાહેર જીવનની ચર્ચોઓ 
ચાલી રહેતી હોય, દેશ અને સ્ઞાતિના ઉદયની અતે ધમ કમના તરની ન્યાં 
દિનરાત તડામારી ચાલતી હોય, ત્યાં હૃદય સ્વભાવિકજ અ'તસુ'ખ થઇને, ધમની 
અને સ્ઞાતિની સ્થિતિના વિચાર-તર શોમાં ઝુલવા લાગે. વિવિધ જાતિ, વિવિધ 
ધમ અને વિવિધ વિચારના, દિન ઉગતાં નવા નવા અનેક માણસોના પરિચિ- 
યમાં આવતાં, વિચારશક્તિ વિકાસ પામીને, આજસુધી ધર્મના જે વિષયને 
છેડવા પણુ પામી ન્હોતી, તેના તરક્‌ કુદરતીજ હૃદયપૂર્વક આકર્ષાય | પણુ તે આકષ ણુ 
હજુસૂધી સામાન્યજ હેતું, જીવનનું તે મુષ્ષ કેન્દ્ર ખની રહે, એટલુ' તેનામાં 
હજુ નેમ જાગ્યું નહોતું. 

પર'તુ એવામાં અચાનક એક સામાન્ય પ્રસંગ એવો ખનચ ફે, તેને લીધે 
એ જોરા જગત થવાનો, ખાસ અણુધાયો યોગ આવી પહોંચ્યો. એજ અરસામાં કચ્છી 
લોહાણા ઝહસ્થ શેડ કેશવજી દામછને વડગાદી ઉપર એક મકાન માંધવાનું 
હતુ, અને શ્રીયુત ગોપાળીજીભાર્ઈ નામના એક મ્હાર ખીજા કષ્છી સ્તેહીએ 
કેશવ શેઢની સાથે મારી ઓળખાણુ કરાવી દેવાનું તેમજ મ્હારી ભલામણ 
કરવાનું જણાવ્યું. તેમણે કેશવજી શોડને મ્હારા સાટે ખટુ સારા શબ્દોમા! ભલામણ 
કેરી, અને કામ પણુ મ્ડનેજ આપવામાં આવ્યુ", પરતુ એ વખતે શેડેની સાથે 


તો એ ભાઈ ખહું કુશળ અને પ્રમાણિક છે, અને તમને પણુ એ પરેપુ 
એમ કહીને 
અમારી જાતિનો ટીકા કરતાં, તેમણે જે તીખા-કડવા શમ્દો સ'ભળાવ્યા હુતા, તેતો! 
અક્ષરે-અક્ષર આજસુધી, મારી છાતીમાં ખટકી સશ્યો છે. તેમણે કચ્છી ભાષામાં 
કહ્યું કે, -“ ઈ ડિસાજેતા હિ'ડુ જેડા, પણ ધરમમે' તાં ઈ વડા કાકૃર અઈ'-ત ઈ 
હિ'દુ ને ન ઇં મુસલમાન. ઈનીજેમે' મરે તહે' દટજે, અતે પણે તરે” ધુવા 
પેન !” ભાઈ એપાળાજોએ તો આ પમાણે ભલે માત્ર હુસવામાંજ કહ્યું હુશો, પણ 
મ્યને તો એ તીર જેવા શખ્દોથી હારોહાડ લાગી ગઈ. અમે કડેવા પાટીદાર 
કેણુીઓ શરામચન્દ્રજીના! પ્રતાપી વ'શના ક્ષતિ છીએ. છતાં આ 


લોકો અમારો આંટલી અધી નિદા તે શા માઝે કરતા હશે ? 


www.realpatidar.com Page 34 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કચ્છ દેશની કડવા પાટીદાર ગ્રાતિને 
પીરાણા સતપ'થથી છેોડાવનાર 


www.realpatidar.com Page 35 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 36 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ન? 
( 


આ આખતતો મ્હારા મનસે અરુજ સ્હોટો વિચાર થઈ પડયે, એ દિવસથી મારા 
ચિત્તને સત્યની શોધ માટે ખહુજ ચટપડી લાગી. પીરાણા-સતપ'થમાં ને 
મહાપાપ સમાયેલાં હતાં, તે ન્તણુવાતે, તેનું સાહિત્ય ત્યારથીજ હ” આરરિકીથી વાંચવા 
લાગ્યો, અને પુરસ્ મેળવીને આધિયબભાગ, આયસભાજ્મખમદર તેમજ 
સહીરાષ્માગ જેવાં મુંભછનાં જાહેર સભાસ્થળોમાં, જ્યાં ન્યાં ધાસક વ્યાખ્યાનો થતાં [નિ 
હોય, અને પખયાત વકતાઓના ધમવિચારો ન્તણવાનો જ્યાં જ્યાં પસ'ગ મળતો 
હોય, ત્યાં ત્યાં હ' નિયમિત તેનો લાભ લેવાને જવા લાગ્યો; અને ધર્મચર્ચામાં 
ખહુ રસથી હૃદયપૂવ'ક ભાગ લેવા લાગ્યો; એટલે કએેકમે મ્હારા હંઢયમાં સનાતન 
સત્યનો ઉન્વલ પ્રકાશ ઉદિત થયે. વેદધ્મ તો મહિમા, સ'સ્કારો અને વેદિક ક- 
નાં રહસ્ય, પુરાણેપની રૂપક કથાઓના હેતુ, મહાન્‌ ધર્માચાચો અને સત્પુરૂપોનાં 
દ્ર્ાતો, આયના પ્રાચીન ધર્મ થના અલ'કારિકે ભાષાવાળી ઉ'ડી ભાવનામાં 
ગરથાગ્રેલાં પવિત્ર રૂપિજાવનના ઉચા વિમલ આદશો, પવિત્ર કર્મ કાંડનાં વિવિધ 
વિધાનો, વેસજ શ્ૃતિ-સ્ૃતિ-મુરાણ-ઇતિહાસના પવિત્ર અમૃતઉપદેશોનુ' હુ જેમ [લાડ 
જેમ પાન કરતો ગથો, તેમ તેમ મ્હારી અ'તયક્ષ વિશેષ વિશેષ ઉઘડવા લાગી 
અસે વેદિક થર્મને નાસે પીરાણા-સતપ'થના પ્રવત્તકોએ જે જે પ્રપ'ચી 
ગ્રમત્કારોની ખનાવટી કષટન્નળ રચી હતી, તેની લેદભરેલી ડંબાઈ ષણુ મ્ડારા 
અ'તરની આંખો સ્હાએે ઉઘાડી પડતી ગઈ. થોડાજ સમયમાં હુ' સારી રીતે 
સ્ડમજી શકયો કે, શિર સતિ હજારો ભોળા લોકોને) તેમજ ખીજ પણુ 
લાખો હિ'દુભાઈએઓને, એ શીયા ઈરમાઇલ્લી પંથના ઉસ્તાદ મિશનરીઓ! (દ્દાછ fond 
-ઉ$પદેશફો) એ મપૂવા ચાહાર્ઝી ચહાર્વીને, પોતાનાં કૂળ૮ખ ભેજમાંથી મઅ ps 
યુકિત-પ્રયુક્તિઆ ઉપજાવી કહાડીને, યર્ધર્મએને પોતાના પાપી પક્ષમાં લેવાને, [Satpanth 
માગા અજસ્ઞાનમય જમાનામા, એ નપ એ નામના એકે નવોન અદ્ભુત ઈદ જળ 
રચી કહાડી હેતી.: તેમાં મ્હોટે ભાગે હેન્તર ભળો 
'હોલેથો પોન, ન્જડ રીવે શ્રિસાવવામો ભ્યાયલો હતા. પ્રાચીન ઈતિહાસનો! 
"અભ્યાસ ્માગળ વધારવા, ધર્સ'શઞાસ્નુ' સથન કરી, જેમ જેમ હું સત્યને શોધવાનેઃ 
"હરો ઉતરતો ગચો, તે તમ તેમ એ પીરાણ-સત'પ'થ તેમજ વવાકોધીઓન્ય ગતાઃ 
: વળગતા - પ્રપચીએઓ ઉપર મતે અત':કરણપૂર્વક તિરસ્કાર, ઘણા અને દયા ઉત્પ 
: થવા ્ામી-અરેરે ! અમાશ હિ'ડુભાઇએઓ તે ડૈવા કમનસીબ ? દર વર્ષે લાખે 
'રૂપીઆને! ભોગ _ આપી, હિ'ટ્ધમનો ઉચ્છેટ કરનારા, એ અર્ધ દગ્ધ, સ્કેચ્છ્ર 
અન ખરચીને ધસ વચે છે, અને પોતાનાં જત, પોતાનેજ 


'યર્સમાં જતે મળે છે.! 
પસે ગુસાવે છે |! ખાસ કરીને અમારી સ્ઞાતિની આવી શોચનાય પરિસ્થિતિ જોઇને, 


સ્ટાફે ગજ છેકજ મુંઝાઈ ગયું.| રાણાના પાપપ્રપ ચમાર્યા જ્યાસૂર્થી મ્ડારા 


www.realpatidar.com Page 37 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ન ] વ્હાલા જાતિભાઇએને હે' છોડાવું નહિ, ત્યાંસુધી મ્હને મહાર રકે જીવન પણ 
ભારરૂપ અને વ્યથજ સમજાવા લાગ્યું. મનની આવી વ્યાકુળ અવસ્થામાં અને 
ધામિક અભ્યાસના પ્રયાસમાંજ, એમને એમ ચાર પાંચ વર્ષો તો નીકળી ગયાં. 
સ્યાયસઞારેકષ મતિ. એ સસય દરમ્યાન છંશ્વરકુપાએ મ્હારી ડ્રમાણિકે 
સહેનત અને ખ'તને પરિણાસે મારા ધ'ઘાસાં પાંચ પેસાની, તેમજ પ્રતિષ્ઠાની 
પણુ સારી પ્રાત્તિ થઇ. શુ'ભરઈના શ્રીમ'તો સાથે, પ્રસિ એન્જીનીઅરો, અને કૉ- 
ન્દરેકટરો સાથે, પણ મને સારો પરિચય થયે! હતો. મ્યુનિસિપાલિટી તેમજ સરકારી 
ખાતાંઓમાં પણુ સારી એઓઆળખાણુ-પિછાણુ થઇ, અને તેતે પ્રતાપે ધ'થારોજગાર- 
માં મ્હુને દરેક જાતની અનુકુળતા મળવા લાગી. કેટલાક શ્રીમંતો તો મ્હારા 
ખાસ પક્ષપાતીજ બન્યા. તેઓ પોતાના, તેમજ પોતાના સગાસ'મ'ધી અને પરિ- 
ચિત જતોનાં ખધાં કામ પણુ, આગ્રહથી મનેજ આપવા લાગ્યા. 
સસ્સમ અસે સંલ્યારુ-સમય જતાં, હુ” કરી શકુ', એથી પણુ વિશેષ 
કએ મુને મળવા લાગ્યાં; એટલે પ્રવૃત્તિને અ'ગે તો! મ્હુને ક'ઈ ચિ'તા-ફિકર 
કરવા જેવુ' રલુંજ નહિ; પણુ જ્ઞાતિની અવ્યવસ્થા અને હિ'દવી ધાસિકે અધે- 
ગતિના ચિ'તાતુર વિચારોએ સ્હારાં હૃદયસે ઘેરીને ખિત્ત મનાવી હીધું હતું. 
FETE એ અરસામાંજ રાજકોટ નજીક હોલ્લરાના મૂળવતની વેદશ્યાસ્્રસસૂપશ્ન 
બાપાને રહ ચોતિષશાસ્્રી સર્ગત શ્રી રાભેધર એરાર્‌જીનો, પૂર્વના પુણ્યે અમને 
ne સત્સગ અને સાત્વિક સમાગસ પ્રાપ્ત થયે!. એ [નેર્રભેમાની, સદાચારી, સરલ 
છતાં પણુ શરમાળ સ્વભાવના સજજનનો સમાગમ અમને ખડેજ (હતકર થઈ પડચે!. 
એક ઉતતમ પ્રાક્ષણુને છાજતા, સ્તાર્થરહિત, પ્રાચીન, શ્રષિમુનીએઓ જેવા, તેમ- 
નામાં અનેક ઉચ્ચ ગુણો હેતા, 


હય, તેમ યીછી 


c 
2 
Kits 
as 
a 
ર્‌ 
as 
Ry 
® 
Oo 


“પવા માંડયો. વેદધર્મની પ યાએ, તથા સંસ્કારોનો મહિમા સાંભળી, 
કૃસકાંડ તેમજ સ'સ્કારવિધિ ઉપર મતે ધણી અભિરૂચિ ઉત્પન્ન થઇ. પતિત્ર 
ધાર્મિક જીવનમ આગળ વધવાની ખ્ડારી તીવ્ર ઉત્ક'ટા જઈને, તેમણે ખરી લાગણીથી 
મ્ટેને સમજાવ્યુ' કે,“ ઉર્પાવત (વગેરે વાદક સ'સ્કારો છોડી દેવાથી, તે ત્રાત્ય 
ખની ગયા છો. ક્ષબિયનતિ તરિકેનો આંધેકાર પણ લજેહાલ)શુમાવી બેડોછો 
મસે ઉપવિત હણ કરવામાં ન વે, ત્યાંસુધી વેદશાસ્્રા(દેનું પડન-પાડન અ- 
થવા કર્સ'કાંડનું કોઈ પણ સાધન-પરિષાલન તમારાથી થઈશકેજ નહિ. કદાચ 
કરો તો, તેનું ફ્ળ મળે નહિ; માટે પ્રથમ ્મગત્ય તો વાત્યદોષ ટાળવા માટે, દેહુ- 
શુત્ટિ કરાવી, ઉૈપવિત ધારણુ કરવાની છે. જનોઈ લીધા પછીજ બીજા ઉ'ચા 
અધિકારો તમે મેળવી રાકશો. [એમના આ ઉપરેશથી અમારૂ ત્રાત્યપણાનુ 


www.realpatidar.com Page 38 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હુદ્યશ્વી તે ખે! રસભર સહુપ્રાજને પણ કહી જણાવ્યો. ત્યારે તેમણે જણાવ્યુ' 
કે,-“ વું સહુસ માત્ર મારી એકનીજ સલાહથી કરવા કરતાં, એજરોતના 


ફોઇ પ્રતિકિત સહાન્‌ મુરૂષ અથવા, શાશ્ષવેત્તા, પ્રતિછિત આચાય*ની સલાહ 
લઈ, તેમની મારકૃત જો એ સંસ્કાર કરવાસાં અવે, તો વધારે સાફ ? વધા- 


રામાં તેમણે પોતાનો અભિપ્રાય જણાવ્યો કે,“ જાજરત-કાડીયાવાડેમાં 
હાલાં ધમ તો નિયમિત પ્રચાર કરનાર,જ ગીતા મહાત્મ શિભશતશુરામશ મા) 
સ્યાવી પ્રવૃત્તિયોમાં ઉત્સાહથી લાગ લે છે; એમતે મળીને આપણે નિર્ણય 
કરીએ, તો સૌથી સારૂ. ? એ ઉપરથી ફિહિયાલાડમા જ્યુલાગઢીપાશો [ખે- 
લ'મામાં મહારાજશ્રીનો આશ્રમ વેલો છે, ત્યા અસે ખન્તે ગયા. અને મહારાજ 
શ્રીને રૂખરૂમાંજ સળીને, અમારી પરિસ્થિતિનો સવિસ્તર વૃત્તાંત તેમને 
[નિવેહન કરી, ઉપનયનસ'સ્કારનો અધિકાર સેળવવા માટેની સરી ઈશ્છા જણાવી. 
તેમજ શાજઞોાક્ત રીતે જનોઈ લેવાનો અમને અધિકાર છે કે નહિ, એ ખાખ 
તમાં પણુ તેમનો અલિપાય પૂછયો. કારણુ ફે, અમારી સાતિ આજે ઘણા વર્ષો 
થયાં સ'સ્કાર રહિત મૃદ્રો જેવીજ ખની ગઈ ટુતી. મ્હારી ખધી હકીકત ધ્યાનથી 
સાંભળીને સહાત્માશ્રીએ સનુ, પરાશર, ચાગ્રવફાકેય, યમ, આદે અનેક 
સ્મૃતિકારૉના આધારો દર્શાવી, ધેમ સે'કુ તેમજ ઝ્યસૂત્રના ગ'થોમાંથી અમારા 
અધ્ધિકારનાં પ્રમાણો અતાવ્યાં; અને વિધિસહિત દેહશુહધિ-માય[્રિત લીધા પછી 
જનોઈ પહેરવામાં ક'ઈ પણુ વાંધો નથી, એવે! અભિપ્રાય તેસણે ખતાવ્યો. ષર'તુ 
કચ્છી કમી જ્ઞાતના ફૂરાહ તેમજ તેના આગેવાનોના અત્યાયારે'નો તેમને 
કઈક પ્યાલ ્ 
ઉસ'ગી અને ઉગવા જુવાને દેહશુજદે-પાય(શ્ચિન કરાવીને, 
લેવાત' સાહસ ખેરવાસ! ઘણ' જખમ સસાચેકુ' છે. વળરી તસે એક- 
લાજ જનોઇ લો, સથી સાતિને કઈ વશેષ લાભ પહોંચાડી ન શકો, 
ટે તમારે જો અની શે તો, અજા પાંચ સાત સ્નેહને તારા 
પક્ષમાં લઈનેજ પ્રાય(શ્રિત્ત કરવ.” 
સહોાત્માશ્રીનો આ પ્રસાણેનો ઉપદેશ સાભળા એ પષાણે યત્ન કરવાના 
નિશ્ચય સહિત, હ' અને રાષેશ્ધર મહારાજ સુ'ંઅઈ આવ્યા. 
Jપિત--પાછા સુંમઈ આવ્યા પછીતરતજ મારા સ'કલ્પને સિદ્ધ કરવાની 
ચળવળ સે' હાથ લીધ્રી. સારા ષરિચિત સ્તેહીવગ અને સ્સાતિના ચુવકવગ* 
સમક્ષ, હે' મ્હારા વિચારો સ્પષ્ટ રીતે વ્યકત કશ્વા લાગ્યો. અને ન્યાં ન્યાં 
પ્રસ'ગ સળે, ત્યાં વેદધેસનો મહિમા સમજાવી, પારાણ-સતપ'થનો ડે! 
જહેર રીતે વિરોધ કરવા લાગ્યો. મ્હારા એ પયાસનું પ્રલુકુષાએ થોડાજ સમ- 


www.realpatidar.com Page 39 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


યમાં સારં પરિણામ આવ્યું, સ્ઢારી જ્ઞાતિના કેટલાક સ્નેહીઓ થોડી આનાકાની 
યશ્ડી, સહારા અભિપ્રાયને સ'સત થયા. કેટલાક દિવસ ધામિક ચર્ચા ચલાવ્યા 
ખા પીરાણુ સ્તપ'થના કલ'કતે. હએેશને માટે ત્યાગ કરી, શુદ્ધિસહિત 
વેદિક સ'સ્કારોસો સ્વીકાર કરવાતો! અભે નિશ્ચય કથે. મ્હારા પરખસ્નેહી 
પટેલ રતનાસહ કરસન રાજ'પુરવાળા, એ શરદ્ેના સત્કાર્યમાં મ્હારા [વ- 
ચારને સસ્મત થનારા બિહેલો વહેલોનિરરમ[વીરોખન્યાઃ ત્યાર પછી કૅચ્છ- 
દેશના કહેવાતા આગએેવાતો-ગદેરાએઓના અ'ધેર અમલથી ક'ટાળી ગયેલા અને 
પવિત્ર વેદધિસ' તરક્‌ વળેલા, મારા સ્નેહીઓસાંના પટેલ રાખજભાઈ જે- 
હાઈ ગઢશીસાવાળા, 'પટેક્ષ વશ્રયાઅભાર્ઈ દેવજી, પટેક્યષ કરસન 


ભાણજી અને પટેલ નાયાલાઈ [રાવજી વીરાણીવાળા, તેમજ પટેલ 
હરભાઈ લષ્દધા લોડવાવાડા મ્હારા વિચારો સાંભળીને કસે કે શુદ્કિના 
ચેદિક કાચો તરક આકર્ષાયા તો ખરા, ષર'તુ | તેમણે ડેરેલી અનુભવી ખુંદદ્દથી 


જણાવ્યું કે,“ અનેક સેકાંથી ચાલી રહેલા પીરાણા-સત'પ'થનાં વજમય 
અ'ધારણુ અને તેની (હિમાક્ષય જેવી અડગ સત્તા, આપણા આવાં સાહસસાં ખડુ 
જ વિધ્તરૂપ થઇ પડરો.”વળી તેઓ મને સમન્તવીને કહેવા લાગ્યા કે,* “ભા! 


તારે કહેશે તો અક્ષરે અક્ષર ખરે છે. આપણા રિરઉપર એ ન સંહી શકાય 


જું કલક છે. એ પાપી પ'થને લઇનેજ શાષણીઆવીઅઘેગતિથઇછઅસેજીહ્મી 


અઆગએવાનોની સત્તા નીચે ચગઢાઈને,આપણા ગરીખ જાતિભાઇઓ આજેતો મરણુતુલ્ય 
an સાટે આપણે એ પાપી પ'થનો! ત્યાગ કરવો જ જોઈએ; 
પણ ખાઈ ખદેલા દટુટોનું કેવું અતુલ ખળ છે, તેની તને કદાચ પૂરેપૂરી 
ખખર નહીં હોય! આપણું આ સાહસિક પગલુ' તેમના જ્તણુવામાં આવતાંજ, 
એ પાખ'ડીઓ આપણને પીંખી નાંખશે. વરસોથી શાયતાની સત્તા ભોગવતા, એ 


ઝુ હે 


હેરા સાે હથિયાર ઉડાવવામાં, તેમજ પ્રપ'ચી પીરાણા-સતપ'થની વિ- 


રૂદ્ધ એક ઉચ્ચાર સરખો કરવામાં પણુ ઊિવોફેવોભયકર જિખસો સસાચેલો છે 
અને આપણી સાથે આપણા સમાં-કુટુમ્મીઓની પણુ એથી કેવી ખૂરી હાલત થશે, 


લેને હજી લને પૂરો ખ્યાહાનથી) અમને પોતાને પણુ એ ટડુષ્ટો તરક્‌, જે કે 
એટલોજ તિરસ્કાર છે, પર'તુ સ'ભવ છે ફે, તેમને છેડવાથી એ ભાપી ષીરાણા'પ'થીએ) 
આપણાં સૂણીઆં એહી નાંખવામાં પણુ પાધુ' વાળીને જુએ તેમ નથી, માઝે તુ 
્રીરો અને શામત થા. ાપણે આપણા વડીલોને દેશમાં પત્રો લખીને, સસજ્ઞ- 
વીએ. તેમની સ'મતિ લઇએ, અને પછી ધીસે ધ્રીસે તેમનાં મન આપણા તર્‌ 
વાળીએ, શુદ ૧ તે snd Dal સાહસિક પગલાં આપણે ભરીએ, તો! વધારે સારૂ” 


www.realpatidar.com Page 40 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧ 


seas eames 1 
[પ મે' તેમને સ્પ સમજાવ્યુ' કે, તેએ! સમત નહિ થાય, તે! પણ પરિણા! 
[મનો ક'ઈ પણુ વિચાર કર્યા વિના, દેઢશુદ્ધિસહિત ઉપવિતસ'સ્કાર ગ્રહણ કચે# 
IY મ્હારો છૂટકો છે; તેમને મારી સાથે રહેવામાં હૃદય કે વ્યવહાર અનુરૂળ 
' જણાય, તોજ સાથે રહેવું, નહિ તો તેએ ભલે પોતાની જાત સંભાળે, તેમાં પણું 
સને ક'ઈ દુઃખ નહોતુ. આગલા જમાનાસાં ધર્મને માટે હજારો પુરૂષોએ 


ભાઇઓ પેમ અને લાગણીથી મારી સાથે નોડાયા. “ જીવરશુ' તે! સાતે 
ભાઈ સાથે, અને મરશુ' તો પણુ સાતે ભાઈ સાથેજ. ગ્ઞરાતે કે ગ- 
દેશાઓ, ગખેનેવો વરસ આપશે, તે આપણે સાતે જણા સસ 
સહી લેશુ', પણ જીવતાં સથી ડાદે જાદા તો નહેજ પડીએ .' 
સાતે કુટુ' કેઢા થવાથી દેહશાદ્ઠની અને ઉપવત-સ'સ્કારની ઉત્સાહભરી 
લેૈયારીએ! ચાલવા લાગી. રાએશ્વર અહારાજ પણુ અમારા સાતેનો આવો નિ- 
શ્ચય જોઇને ઘણા સ'તોષ પામ્યા, અને તેમને સાથે લઈને, અમે સાતે જણાઓ 
પ્રસન્ન ચિત્તે સહકુટુ'ખ દેડશુદ્ધિ તેમજ ઉપવિત-સ'સ્કારની સિદ્દિ માટે ના- 


(શિક ગયા. ત્યાં પતિતપાવની શ્રી એધદાવટીના પવિત્ર તીરે, શ્રી ગ્ય'બકેશ્વ 

સવા તાન આસિડના હક જસ “સત ઉકલ ત 

લઈને, અમે પોંવત્ર વેદના દી[ક્ષેત તેમજ અધિકારી થયા. આ પ્રસ'ગ લિક | 
સવત વહ ના ઝેડ શિ પોંચેમ ને ગરેવારે ખનો. અને નારિકેથી પાવન 


થઇને આવ્યા પછી, તરતજ અમે સ્વધસવધિર્ડ, અને જ્ઞાતિહિતચિ'તક 
અ'ડળાની સ્થાપના કરી, તેના અસે સાત જણુ પહેલા સભાસદો થયા. 


અડગ 
પ્રતિજ્ઞા 


Swadharm 
“ સ્રશુસિનો ત્રત્યાદ્યાત,? હમારા સુંમઈ આવ્યા પછી, જાતિભાઈ- ત ના 


એને આ અમારાં સાહસિક પગલાંની તરત જાણુ થતાંજ, સ્ઞાતિમાં સ્હોટી ચર્ચો ઈજા ટત 
અને ઉથલપાથલ ચાલી રહી! અમારાં એ સાહસના સમાચાર તત્કાળ તારની [VU 
સાર્ક દેશમાં ( કચ્છમાં ) ડાએેડામ ટ્રી વધ્યા. કચ્છના આગેવાનોને સાંભળી- 

ને અ'ગેઅ'ગ અસિની જવાળાએઓ જગી. કશ્છના કણુખીભાઇઓમાં ભારે ખળ- 

ભળાટ મચી રહ્યો. અમારાં આ સાહસનું શું પરિણામ ઔવે છે, તે જાણુવાને 

અખિલ કચ્છી કડવા પાટીદાર આલમ, ખહુજ આતુરખની રહી! અમારાં 'સાતે 

કુ'ટુબના સે'કરો સગાંસ'મ'ધીઓને તો ભારી ચિ'તઃ તેમજ ભયનાં ગાઢ વાદળોએ 

એ વખતે ઘેરી લીધાં ! 


www.realpatidar.com Page 41 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વટનો કદમ *--જફાથેલાગટેશમલો હરાજસાવરાની!પેડૉગાજીકસ્યા! 
મારાં એ મહાપાપ (નો સખ્ત ખદલો લેવાના તેમના તર્કૃથી આકર 
એરરો નીકળ્યા! ગઢેરા તેમજ તેમના લાગતા વળગતાએએ ઉયાંઝયોઅસારો 


સગાં વાહલાં સહિત બધાને 
જ્ઞાત બહાર મૂકવાનો 


| બહાર(ધાફયા!) અને પોતાના એ ભીમ 


યરાકમના સમાચાર, તેમણે દેશ પરદેશા વસતા અમારા સઘળા જાતિભાઇએઓખે 


તરત એકલી ET TEST 
જહગકદુકસા લખી ભિકલ્યો! આવી રીતે પાડાના વાંકે પખાલીને ડામ 


આપી, તેમણે પેપતાના દિલની આગ ખુઝાવી. પટેલોની આ પછડાટીઓની 


અમને તરતજ જાણુ થઈઃ પણ અમારાં સાતે કુ'ટુબોએ તે! આવાં પરિણામની 
અાગળથીજ આશા ર'બખી હતી, એટલે એ સાંભળીને અમને ક'ઇ ક્ષોભ કે 
વિમાસણ થઈ નહિ; પર'તુ દેશમાં રહેતા અસારા વડીલ, સગાંઓ તેમજ લા- 
ગતાવળગતાંઓને શિર તો, એથી જાણે ભણયારી ભાકૃતોના।સ્હોટાપહારકજાતૂટ) 
પચ્યા! કુટિલ કુકર્મી પટેલીઆએઓએ તેમને અસઢા ત્રાસ આપવામાં અને, સતા- 
ann aD સાથેનો સઘળો સ'મ'ધ વ્યવહાર તેમણે 

an સાહે 
પસ'એ, કોઈ જાવિભાઈ અમારો સગાં-કુટુસ્મીએઓને ત્યાં આવી ન શકે, તેમને 
પોતાને ત્યાં બોલાવી કે લાવી ન પાણીનો 
છાંટો પણુ અનને પક્ષને હરાત એ વખતે સ્ઞાતિના અગરેસરો અને 
ગદેશા ગણાતા એ મનસ્વી સત્તાધારી અહમદશાહ દુચની જેવા જાલ્ીમ 
પટેલોએ, અમારા દેશમાં રહેતા સઘળા કુટુમ્ખીઓ ઉપર* જે જે સપ 


વજ્ધાતો કરેલા છે, SY) cy a op ઉકળી 
છો સૈ જમના અસે દાખલા, નામઠામ અંશે પ્રમાણ સહિત કચ્છ 


કડવા પાટીદાર પરિષિદ્ની ખે આગક્ષી બેડફોમાં, જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અતે 
એવા નિર્દય પટેલોને માટે તિરસ્કાર તેમજ શારમના સ્વ ઠરાવો પણુ પસાર 
કરવામાં આવ્યા છે. પરતુ એ હઠીલા અને હરામી ગહેરાઓઆએ તે! પચ્યા 
ભસ્યા ષણ) હિંગડી ઊંચી રાખીન) પાતાન! દાવપેચ ખેલવાનું હજસુધી ચાલુ જ 
રાખ્યું છે. કહે છે કે, વણે આઘા તો પછો એ રોમના 
નીરો જેવા કૂર નરપશુઓને અમારા જેવા સીધા-સાદા સત્યપરાયણુ પુરૂષો કેવી 
રીતે પહોંચી શકે ? અમારા દેશના સગાસ'મ'ધી અતે કુટુમ્ખીઓ જ્યારે છેક જ 


તરાચીને લાબાર બની ગયા, ત્યારે કાસારા!રશમાંતા ભૂફયવડીયાઇઉપર તેણે 


આદેશ 


www.realpatidar.com Page 42 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


“અમારી ટયા ખાતર પણ તમે જનોઈએ! પાછી ઉતારી નાખીને, 'પોરાણઃ- 
સ્વપ'થની ગુલામી કુલ કરી, સ્ઞાતિને શર આવીને અમારાસાં પાછા મળી 
જએ, તો તમારી સાધે અમારી આક્વનો પણુ છેડો [આવી જાય.” તેમણે 
શ્યાખોમાં આંસૂ લાવીને એવી હૂદયભેદક-હયાજનક રીતે કાલાવાક્લા કરવા માંડ્યા 
દે વજમય પાષાણહઢટય પણુ જરૂર એથી પીંગળી જ જાય. ત્યારે એ વખતે 
અમારો લાગણીભયો, નરમ, દયાભીનો હદયની રી દશા થઈ હશે, તેનો સુર 
વાંચકે જ દવેચાર કરી લેવ. પરંતુ એ વખતે ભકત પ્રહતાઢ અને હોરશ્ચ'દ્ર 
જેવાની અચળતા અમને માઢ આવી. પ્રાણ નય પણુ ધમતો ન ૪ તજાય, 
એવો અમારો અટલ નિશ્ચય હતો. સમજીને કરેત્વી પતિસ્ઞા તેદડવાની નખળાઇ, 
અમારા સાત કુટુમ્બોમાંથી કોઈ પણ કરે તેમ ન્હોતું. એથી અમે દેઢહતાથી અમારાં 
વડીલો તેમજ સગાંસ'ખ'ધરીઓને જણાવ્યું કે,-ઊજન વસનોશયાસ્થિવિ્ખસહ) લાગતી 
હોય, તો સુખે વશે અમારો ત્યાગ કરીને, એ ધ ભોળુ નરપિશપ્યો સાથે સહકાર 
અને એકતા કરો. પરન્તુ અમે તો ધ્રાણાન્ને પણ એ પાપો પંથને પડછાયે 
જાય, પણુ છશ્વર, બાપ, અને ધર, 9 

સાંજ સદ્ાઃઅમારા આવા નિશ્ચયથી અમારાં સ્નેહાળ સગાં: 
એઓને પણુ શૂર છટચું, અને દેશમાં બેડાં બેડાં, તેએ, પીરાણા-સતપ'થ 
વિરૂદ્ધ ધીમી પણુ મક્કમ પરવરત્તિ ડરવા લાગ્યાં. ખાસ કરીને મારા પિતાશ્રી 
અને સરો લરીક્ષલાઈ એ પ્રવૃત્તિમાં તન-મન-ધનના ભોગે રશ્ષપૂ્વક ભાગ લઈ 
રહ્યા હતા. આ તરફ્થી અમાર ફ્યસાવધક ભળો ષણ અંખઇસાં રહીને એ કુટિલ 


પ'થના ખળભળી ગયેલા જૂના કિફ્ા ઉપર સખળ શશ્પ્રહાર કરવા લાગ્યું હતું. 


્તારેર અઝયઝઃઅમારા અનુભવે અમને સારી રીતે શીખવ્યું હતુ' ફે, 
અનેક દિશાવ્યાપી નોરઢાર ચળવળ ચલાવ્યા વિના અને ખરાખર નિયમિત 
રચનાત્મક કાર્યકમ હાથ ધર્યા વિના, અમારી કૃતેહ અસભ'વિત હતી. એથી ખાસ 
અુંમઈ તેમજ હેશાવરના પ્રદેશોમાં વસતા સવ ભાઈઓને જતે ડરી, અમારો 
યક્ષ સમળ ખતાવવા સાડે, તેમજ જાહેર જનતાને પણ પીરાણા-સતપ'થના 
પાપ અને ન્નૃક્મથી બ્તણુકાર કરી, અમારા તર્ક સોની લાગણી ખેચવા સાદે, 
ઝો પ્રપંચી પ'થના પાગળ ખોલનાશં, તેમજ અમારી સાતિની દુખી સ્થિતિને 
તાદશ્ય ખતાવનારાં વિવિધ જાહેર લેખો, મુંબઇના વત્તમાન પત્રોમાં છપાવીને 
તેમજ એ વિષયનાં છટક હેન્ડબમીતો અને જાહેર પગો વહે'ચીને, તથા એ 
સ'મ'ધી અતેક નાનાં સોટા મુદાસર પુસ્તકો છપાવી, મકત ફેલાવીને, એ 
દપસશાછી અ'ધેરવાળી ઈન્દ્રબ્તળના છપા ભેદભરસેને અસે ધડોધડ ઉઘાડા 
પાડવા માંડયા, ખેરિઆતના ખીડાખાઉ સેયદો અને તેમના હલાલોનુ' 


www.realpatidar.com Page 43 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કો કરનારા, પેટવડીઆ કુટિલ કાકાઓનાં, કાળાં કરનો જેરરશોરથી જહેર 
રીતે અસે ખહાર લાવવા લાગ્યા. એથી ઘણાં વર્ષોથી ગળાં સૂધી ભરાઈ રહેજો! 
અને છલકાઈ જતો, તેમનાં પાપનો ઘરો, આખરે આપોઆપજ કૃટી ગચો, અને 
જ્યાજ્યાં અમારી ન્તિના નરવીરો વસતા હતા, ત્યાં ત્યાં શુહ્ વેદિક ધમની 
મહત્તા વ્પાપી રહી, અને સ્ઞાતિઉદ્દારની પ્રચ'ડ વીરહાક ગાજ ઉટી ! કરાંચી, 
કલકત્તા, [સે'ધ, હેદરામાદ, ગુજરાત, કાડિશ્રાવાડ વિગેરે ફ્ર કે નજીકના 
અનેક પ્રદેશોમાં વસતા, અમારા સમજુ સ્ઞાતિભાઇએઓએ એ વીરહાકને આદરથી 
વધાવીને ઝીત્રી લીધી, અને અમારી પુણ્ય પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે ઉત્સાહથી તેમણે હાદિક 
સહાનુભૂતિ દર્શાવવા માંડી. 

અસુનોટૂઃગાસેગામ અને ડાએસેઠામથી અમારાં સત્કાયને અનુસોઢત 
તેમજ પ્રોત્સાહન આપનારા અનેક પત્રો આવવા લાગ્યા. અને અનેક જમાનાથી જાખેલાં 
'પીરાણાનાં પાપોના પોપડા સાએે, અખિલ દેશવ્યાપી પોકાર ઉઠી રહ્યો! એવા 
સતેજ સજોગો વચ્ચે સ્વરધિભવધિક અ'ડળાના પ્રયાસને પ્રસ'શનોય સક્ૂળતા 
સળતી જેઈજ્ણીને, ડૅસ્છીમાં વસતા સતપ'થના કુટિલ કાંધીઆએઓનાં તો હંદયો! 
એેકજ સળગી ઉડયા ! 

ક્ષછમાં જ્ઞાગતિ એક તરક્થી મુબભઈ-વાટ્કોપરન' સ્વધર્મ વ- 
ધકસ[ડળ, પીરાણા-સતપથ તેમજ ગુમાની ગઢેશાઓઆનો ગર્વ ગાંજીને 
તેમનાં કટાયેલાં હુથિયારોને, આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે ભાંગી તોડી છિન્ન-[ભેન્ન 
કરના લાગ્યું હુતુ'; ત્યારે ખીજી તર્‌ અમારા કિચ્છમવસતા સગાંગ્કુટુસ્મીએ) 
વિગેરે, ઝે વાખ'ડીઓ્ન્‌ જાલીમ ધાણીસપીસાવાધલાગ્યહતો. તેખને પણુ ન્તગૃત 
કર્વાસો! અને બને તેટલી મદદ આપવાતો, અમે નિશ્ચય કય. આ પ્રમાણે મુંગઇની 
સાથે સાથે દેશમાં પણુ જાગૃતિનુ યુદ ચલાવવા અસે સહુ કટિખદ્ધ થયા. એ 
વખતની કચ્છની પરિસ્થિતિનો તો ઉપર ઈશારો કર્યો છે, એ મુજખ દેશના 
એઝારા ગહેરાખાએ ચારેમેર ત્રાસ ત્રાસ વર્તાવીને, અમારાં સગાં-સ'મ'ીએઓસાં 
જે કેટલાક નખળા સનના હતા, તેમને ઢખમાવી, નમાવી, હેતાશ કરીને, પોતાને 
ડારણે આવવાની કરજ પાડી હતી. એ સમયે કુટ્મ્ખીઓને સહેવા પડતા આવા 
વાસથી, સ્વ્રધસવધક મહઠકાના કેટલાક સભાસદભાઈ એતે પણુ એ 
ડુષ્ટોને હાથે ખહું ખહુ કપ્ટ સપારીતે સહન કરવાનો, અને 
બારીક લખતજ કમાવી ભહોંસ્યો હલો ભાખાપ પોતાના સ'તાનો સાથે કરો! 
સ'બ'ધ રાખી ન શકે, અને સ્ત્રીઓ પોતાના સ્વામીને આંગણે પણ આવી ન શાકે ! 
અને કાકા, સાસા કે સાળા ખનેવીઓનઃ પણુ પોતાના છેક નજીકના સ'મ'મ્રીઓ 
સાથેનો પણ સઘળો સ'મ'ધતોડી, તેમની સાથેનો િધી)ભ્સિતતો) લ્યવહારે છોરી દઈ) 
લગોથવાનો।વખતાઆવ્યે0 કેટલાક સ'ખ'ધીએઓને, સુધારકભાઈઓના નામું 


www.realpatidar.com Page 44 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


i Attn aa THE CE EEE BSCE CHE EE EE SEE SEE CEEEGE 


સ્વધર્મ વધક અને ગ્રાતિહિતાચિ'તફ મ'ડળના સ'સ્થાવ્પકો 


(બેઠેલા) રતનશીભાઈ કરશન, નારાયણજી શામજીભાઇ, વિશ્રામભાઈ દેવજી, 


(ઉભેલા) નાયાભાઇ શીવ, રાસજ માઈ જેડા. 


AAA CEE CLEAR CERSEEERE SEE UBC EEREEE VOM CE 6 CEE TOW RW EHE TEE SEERREE SECS TEEREH ARREST CCE 
મક 22 કઝ કકક ૩૩-૦૩૭2 ૭૭2202 20) 000 922 ક 000 22 કઝ ઝક bisisissticisii™ 


Sn કસ ૭ ૩2 hol 
Lakshmi Art, Bombay 8. realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 45 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 46 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(ba FER 

છ . . ક 

કેચ્છ દેશમાં શાંન્તીથી અક્મપણે પીરાણા સત'પ'થના 
પા'ખ'ડો ઉઘાડા પાડનાર સુગ્ન ખ'ધુ 


4 
i 
i 
i 
i 
i 
; 
i 
) 


સ 


શી. પટેલ વાલજીભાઇ રામજભાઈ 


ગામ વીરાણીવાળા (કચ્છ) 


Fa STEER EE CEE SEE SHE EEE EEE BOA EEE ERE SEE HUH CEE SER TOW BRM UE SERCH EEELEEESAASTE LR EEE SEE 
પ્‌, BHABBRABAIBS BHIDBD DBT BBZHPP ADH OHBOD E23 000 33502 225 છ કછેઝ છમ ઝક ઝથઝ ગડ છક કડક ૩2 ૩ કુક 


ABS 332 333 A335 19233 338 SAD DBD ARS AABBAAR ADE AB82323335533553055 
Lakshmi Art, Bombay 8, realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 47 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 48 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સ્નાન કરી નાખવાની ર્રજ પટી; વ્યારે કેટલાકને 
ખંભીર સબધો કોક કરવા જેવો ભય'કર પ્રસ'ગ છતાં એ અમારા 
સડળની વજમય પતિસગ્ા પ્રભુની કુષાએ અચળ હિમાચળની પેડ 
અતૂટ જ ખની રહી. 

સ્વા્ીનારાયળ સંપ્રક્ાય નાથે સવત: એ સમય દરમ્યાન જમે' સારા 
જ્ય પિતાશ્રીને તથા ખીજા આગળ પડતા હિમ્મતવાન સખીઓને [પતો 
લખી એક જુદી જ દિશામાં નવી પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવાની આજીજી કરી. આશરે 
દોઢસો વર્ષો પવે "પીરાણા સતપ'થનાં પાપોથી ક'ટાળેલા અતે ગહેરાએઃની ગુલામીથી 
ત્રાસી ગચેલા, કચ્છી ડડવા પઃટીદારો એ પાખ'ડી પીણા અત'પૅચની જાળ- 
માંથી છુટા પડીને સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયનો સ્વીકાર કચ હતો. 

” કર્મ અને આચાર [વચારમા સતપ “લગ થયા રતા. લગ્ન 
પ્રસંગે અર્ધ મુસલમાની ટુવાને ખદલે ચોરીથી લેદ્ધિર્સે પ્રમાણે લગ્તો કરાવતા, 
અને મરણુ પ્રસગે મુડદાંને દાટવાને ખદલે અજિસ'સ્ટાર કરવા લાગ્યા હતા. 
ધાસિક ક્રિયાઓ અને ભક્તિ ભજનમાં સ્વામીનારાયણ મતના નિયએાતે પાળતા 
હતા; પર'તુ જ્ઞાતિની ઓછી વસ્તીને લીધે/ તેમજ કન્યાની અછતને લીધે તેમને પણુ 
પાછી પાંરાણા-સતપ ૫ સાથે ખાવાપીવાની તેમજ કન્યાની આપલે 
વાની, કૂરજ પડી હતી સ્વામીનારાયણ સપરદાયવાળા આશરે ખસો કુ 
સાથે અમાર સ'ઘખળ વધારવા માટે ભળી જવાની અમારી આંતરિક 
હતી; કેમકે માત્ર આટ-૬૨ા કુટુમ્બોમાં અમારો સંસાર-વ્યવહાર સટ્ટા- 
કાળ નિભી જાય એમ જણાતુ' ન હતુ. તેમજ સ્મમારં સ”ખ્યાખળ વધારવાની 
પણુ એ વખતે ખાસ જરૂર હતી. મારા પિતાત્રી માશ્કતે એ ભાઇએ સાથે 
મળી જવાની ખે' તજવીજ ચલાવી. પણ તે એવી ડાર્તે કૈ [જ્યારથી અમે 
તેમની સાથે એેડાઇએ, ત્યારથી તેમણે એ આર્ષગ્ધ કખરસ્તાની ખીચડી ખા 
પીરાણા સતપષ'થવાળાઓનો સ'મ'ધ ખીલકુલ છોડી દેવો, અતે પાયક્રિત લઈ 
પાવન થઇને, ત્યાર પછી પવિત્ર આર્યજીવન ભોગવવાની પ્રતિજ્ઞાઓ સ્વીકારવી 


કેર્‌ 
ન 
IN 


ધ 


a 
hd 
ઠસ્ક 


કચ્છના એ સંપ્રદાયના ભાઇઓમાં પટે છવવશ૪ ખેતાસહ, પટેલ 
નારાયણ ધિર્સાસેહ કુ્છ ગાડાણવાળા, વથા કચ્છી ર્‌લાષુઝ અતે 
ક 


નેત્રાના આગેવાન પટેલોએ અમારી સ્પે માંગબી સહર્ષ સી રી ત્વીધ્ી 

એટલુ'જ નહિ, પણુ એ ખાખતનો નિર્ણય કરવાને, તેના ધરના આચાય 

ખતની વાટાધાઢ કરવા નિસિત્તે, ખત્ને પક્ષે મળવાની ડોડવણ થઈ, સુંદઈ- 

ઘાટકોપરના અમારા મડળ સમક્ષ આ વિષય ચર્ચીને અમે પધ અમદાડાદ 
પી. ૪ 


www.realpatidar.com Page 49 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ર 
જઇ, તેમની સાથે આ મહત્વના વિષયનો ત્વરાથી ઉકેલ કરવાના નિણય ઉપર 
આવ્યાૂ સમય નક્કી કરી અસો સુ'ખમઇથી નીકષ્યા. અને ઉપર જણાવેલા 
ભાઇઓ ડુચ્છેથી રવાના થઈને અમને અમદાવાદ આવી મળ્યા. એ વખતે 


અખસદાવાદના સ્વામીનારાથણ સ'સ્થાનમાં કેટલાક સંસ્કારી અને સાક્ષર 
સાયુએ, તેસજ પ્રહ્ષચારીઓ રહેતા હેતા, તેમને અસારી ખન્તે પક્ષની વસ્તુ 


Bh? . 
[સ્થિતિ સવિસ્તર સમજાવવામાં આવી. 
ખાઇ, તેજ સિચરની એક 


ધમ ભ્રષ્ટ કરનારી 
થાટી, વઢીને ભ્રધ થયેલા; મીચડીઆ પીરાણા સતપ'થીઓની સાથે કોઈ પણુ 
જ્તતનો ખાનપાન ફે રોટીબેટી જેવો વ્યવહાર રાખવો એ તો જીવતે દેહે નક*- 
યાતના ભોગવવા કરતાં પણુ વધ્વારે ભય'કર અને કૅષ્કેર છે માટે પહેલવેલાં 
તો એ પાખંડી પ'થવાળાઓ સાથેનો સઘળો વ્યવહાર-સ'ખ'ધ તટત્ન 
દ થવો જોઇએ. | યારપછી તેમની સાથે મળવાનો અએે વિચાર 
જણાવ્યો, એ વખતના ાશાદાવાદવાળા સઘળા સાણુસતોએ ભણ અમારી 
હલીલને વ્યાજખી જણાવી. પોતાના સેવકોને પીરાણા-સત'પ'થવાળાઓથી 
હ'સિશના છેડા ફાડી નાંખવાની સખત તાકીત કરી. છેવટે ખા આવા નિર્ણય 
ઉપર આવ્યા કે, થોડા સમય પછી એ વખતના સ્વામીનારાયણ સ'પ્રદાયના 
આચાયશ્રી કુચ્છદેશમાં પધારે, ત્યારે તેમની રૂખરૂ યસ્વિધિથી શાસ્નોક્ત પ્રાય- 
(શત કરીને, કચ્છના એ ભાઇઓએ પાવન થઈ, 'પોંરાણાવાળાઃએઃનો સઘળે! 
સ'મ'ધ છોડી દેવે. આ પ્રમાણે ડરાવ કરી, કૅચ્છમાં કૂરી મળવાના નિશ્ચય 
સહિત અમે હેત _પીતૂર્થુ 
સ્વાવીસારાયળ સંવટાયવાઝા માર્જોસી દેસ. 

ઉપરના રાવ પ્રમાણે થોડાજ સમય પછી સ્વામીનારાયણ સ'પ્રદાયના 
આચાય સહારાજશ્રી ખાસ ઉપરોક્ત કાર્ય નિસિત્તે કૅચ્છમાં પધાર્યા. તેમની 
સાથે એ સપ્રદાયના કેટલાક સાધુ સા'તો, ખ્રક્ષચઃરીઓ, શાસ્રીઓ, પ'ડિતો વિગેરે 
વિઢ્યાન મ'રળનુ' પણુ કૅચ્છમાં શુભાગમન થયું. એમની સમક્ષ (વિકમ સ'વત 
૧૯૬૭ના ફાગણુ વો પાંચેમ ને શુભ દિવસે ડૅચ્છમાં ગરાણી સુકાસે એક મ્હોટે 
યસમહોત્સવ કરાવીને, સ્વામીનારાયણ સ'પ્રદાયવાળા સવ“ ડુચ્છી કડવા ૩ુણખી 
ભાઇએઓએ અને ખ્હેનોસ્ખે પણ દેહશુદ્ઠિ પ્રાયત્ધિત કરાવી, પાખ'ડી 'પીરાણા- 
સતપથના સ'ખ'ધ સદાને માઝે છોડી તીધો ! 


નરસી ગમરામળઃસ્વધિસ વિ કુ અને ગ્ાતેહેતાચ તક અ'ડળ- 
ના પ્રયાસને, આ રમાણે દેવકુપાએ સુયશ મળવાથી, અસારાં હૃદય જેટલાં પ્રોત્સાહિત 


થયાં, એટલાં જ ખલફે એથી પણું સો ગણોં, પેલા ખિચારા ષીરાણા-સ'ત'પ'થવાળા 


www.realpatidar.com Page 50 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


યાખડી ષટેલોનાં કાળજા' હર્ષથી સળગી $ડયાં ! હવે તેમનાં હથિયારો હેટાં પડ્યાં. 
તેમની જાલીમ સત્તાનાં પાણી પાછાં વળ્યાં. અમાર માત્ર સાત-આટ કુટુ'બો 

સ્ડાએે ફૂદી કૂદીને, તેએ જે ધ્રજારો ચલાવી રહ્યા હતા, તેમણે એ પાખ'ડી 
પોપલાએઓને જરાયે નમતુ' તો ન્હોતુંજ આ્યુ'. પણુ ઉલટુ' હજાર ખારસો ખીન્ત 
જ્ઞાતિભાઇએઓનો તેમની સાથેનો સ'ખ'થ પણુ સાતે માટે તોડાવી, છિશ્નભિન્ન કરાવી [૨૦૦ 


માણસો 


નાખ્યો! તેમની રોટીખેટી-વ્યવહારના સ્હોટા સ'ઘમાંથી એે ટૂકડા થયા ! તેમની ણ 
સે'કૅહો ખ્હેનો અને પુત્રીઓ સ્હાસા પક્ષમાં હતી. સ્હાસા પક્ષની ઘણી ખહેને!: [ધર્મ પાળતા 
રીકરીઓ તેમના ગ્રહુરાન્યની સત્તાધારિણી ગ્રહિણીઓ હતી ! હુવે તેઓ કોની [ઉ 
અને ફેટફેટલાની સાથે વિરોધ અને વેર કરશે? હવે તેઓ પોતાનાં ખુટું 
હથિયારોવડે જોની કોની સાથે ઝુબેશો। ચલાવશે ? સુધારકો સ્હાએે કે સ્વાસી- 
નારાયણ-સ'પ્રદાયવાળાઓ સ્હાએે? આટલી ઉજળી પરિસ્થિતી મક્કમ થયા પછી, 
અમને ટઢ આશા હતી કે, એ પાખ'ડી પપ'થીએઓના હાથ જરૂર હવે તો 
હેટાજ પડશો, અને એ અધટગ્ય, પ્રપ'ચી, 'ખીચડીઆ સતપ'થને મારી, હેટાવી 
કૅચ્જીમાંથી દેશવટો આપવાનુ” કાસ, હુવે તો ખહુ સહેલુ' થઈ પડશે; પર'તુ હ 
અમારા નખળા ગ્રહો આકી હતા. પપ'ચીઓ હાડેઢાડ હડીલાઅને હરામી હતા. 
“્ને' અરૂ' પણુ તુજે રાંડે કેરૂ ?-એવા અવળશથ'ડિલી ઉલટી મતિના એ અઆગે- 
વાતો હવે તો જાહેરમાં જેર અતાવવાનું છેડી છ, ઉ'&રની પેડે ઉ'ઘતાને કાતરી 
માવાના છાના છાના છળ-પ્રપ'ચા ખેલવા લાગ્યા! પીરાણા-સત'પ'થનું થાણું 
તેઅના સ્વાથે અને પાપાચારને પોષનારે અધર્ષ-અનીતિનું ખજઅુત 
જ્માંજરૂ હતું. એ જે નષ્ટ થાય, તો તેસનાં કુટિલ કની અજાર 
સદાને માટે ખ'ધજ થાય, તેમની સ્વય્છ'દી સત્તાનો દોર તટી જાય. 
તેમનાં સાન અને મહિમા ધોવાઈ જાય. ગાજવાં જ્ઞર્વાનાં, હરામનું 
ચાટવાના પીંડ એષવાના અને વિષચો મહાલવાના હરામી મારડાને 
હુ'સેશને સાટે તાાંજ દેવાઈ જાય ! | એ તેમને કેમ પાલવે? એટલે 
તેઓ તો પોતાની પાપીવૂરત્તિને મડાંગાંડ ખાંધીને વળગીજ રહ્યા ! સાત્ર એટલુ' જ 
નહિ' પણુ, અમારામાંના સુધારકભાઈઓનતે વેમજ તેમનાં સગાં-સ'ખ'ધીએઓને, 
પણુ જ્યાં જ્યાં લાગ ફાવે ત્યાં ત્યાં, છેકજ પાયમાલ કેરીને, છેડાયેલા ઝેરી નાગની પડે 
“તાના વેરનુ* ઝેર અમારા દરેક માર્ગમાં તેઓ ડાલવવા લાગ્યા, પણ એથી અનો 
કોઈ પાછા પડીએ કે રરોને ડગી જઈએ તેવું જરાય નહોતુ. 

નુજરાતો માર્સ અારી સાથે સસાર, ડુચ્છમાં સ્વામીનારાયણ 
સપ્રરાયવાળા ભાઇએ સાથેના અમારા સરુકારની, ઉપર પ્રમાણે ભાંજગડ ચાલ- 
તી હતી, એજ અરસામાં ગુજરાતના અમ્હારી કડેવા-પાટીદાર સ્ઞાતિના, 
જેટ્લાક સ'સ્કારી અસે સુધારક વિચારના, આગળ પરતા પ્રતિત ભાઇએ સાથે 


www.realpatidar.com Page 51 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર 


પેસ-પ્રસ'ગમાં આવતાં, મ્હારે તેમની સાથે ગાઢ પ્રેમપરિચિય થયે. તેમાંના 
કેટલાક નામાંકિત ક્મવીરોનાં નાસાતે! અહિ' ટાંકવાની ખાસ અગત્ય છે; કેમકે 
મહાર જીવનના સ્ઞાતિ તેમજ ધને લગતા પવિત્ર હેતુઓ તથા પ્રયાસોમાં, તેમના 
પરિચય અને સહકારે ઘણો ઘણો મહત્વનો ભાગ ભજવેલો છે. સુપ્ય પરિચિત 
વર્ગમાં “જાજ્રન કેડેલપ પાટીદાર પરષદ”નુ' પવિત્ર ખીજારૉોષણ કરનાર, 
ઉત્સાહી ધસવીર,અને કુમીલર્્!ય (પાટીદાર) સતિના છાતેહાસના વિદ્યાન્‌ લેખક 
સાહિત્યરસિક સદ્ગત ભાઇશ્રી પુરૂપેત્તઅસદાસ લહ્લુભાઈ, એવાજ સાહિલ- 
રિક અતે કેટલાંક સાં સાસાજિક નાટકો, અને આ'ખ્યાનોના લેખકે પ્રાંગધ- 
રાના વકીલ, વીરમગામવાળા રથ. સાલષર્ભાઈ અમર્રાસિહ દેસાઈભાર્ઈ, 
અમદાલાદના એન્જીનીયર અને ઉત્કટ કર્મવીર વિટ્દાન મિત્ર સ્વ. ભાઈ 
અગળનલાલ એવે'દલાશ, વીરમગાસના સુપ્રસિદ્ધ વકીલ, અને સ્રાતિહિત- 
ચિન્તક વીર શ્રી. ફેશવલાક્ષ સાપધવલષાલ અને વીરમઝાસવાળા સ્વધર્મા- 
ગ્રહી, રાતિસેવક, ઉદ&ારચિત્‌ દાનવીર, ધમ સાહિત્યરસિક શ્વીયુત્‌ ભાઈ 
ચન્દ્યાણ અણીકાલ દેસાઈ જેવા મુષ્યમુખ્ય સન્જનસિત્રો ઉપરાંત પાટટી, 
વેસ્સચામ, અમદાવાદ કડી, વડોદરા, સુરત, ભરૂચ, તેમજ ગુજરાત- 
મ્ાંદેઆવાડેના સ્ઞાતિસેવાનો પ્રેમ ઉત્સાહ ધરાવનારા ઘણા સજજન સ્ઞાતિ 
સાઇએને અમને સહવાસ થચે. તેમણે ઉડાવેલી તેમના પ્રદેશની સ્ઞાતિસેવાની 
પવિત્ર ચળવળોમાં અસે ઉત્સાહથી ભાગ લેવા લાગ્યા. તેવીજ રીતે તે ભાછએઓ। 
પણુ અમાર કૅચ્છી ભઃઈએનાં હિતની અતેક ધાર્સિક-સામાનિક હિલચાલો!માં 
સપ્રેમ સહકાર કરીને, રસભચો ભાગ લેવા લાચ્યા, અને જ્યારે જ્યારે જરૂર 
જણાય, ત્યારે ત્યારે પોતાની કિમ્મતી સલાહ અને સહાનુભૂતિ વડે અમારા 
કાર્યને સરળ કરવામાં મદદરૂપ થવા લાગ્યા. ખાસ કરીને તો અમ્હારા ડુચ્છી 
ભાઇઓને પીરાણા સત'પ'થની અણુછાજતી સત્તા અને યૂ'ટતો જ્યારે તેમણે 
ાચેસ્તર વૃત્તાંત સાંભળ્યો, ત્યારે મ્ટારાં ૨'ક હદયમાં ઉડતા ઉગ્ર અલિલ્ષાધોતે 
તેમણે ઉત્તન્ત્તિ કર્યા, અને મ્હારાં હાથ ધરેલાં પવિત્ર કાર્યમાં ખ્હને ઘણી 
કિમ્સતી સૂચનાઓ આપી; જેથી એ દિશામાં આગળ વધવાનો મ્હારો માગ! 
દિનપ્રતિદિન ધવિશોષ સરલ અને અનુકૂલ થતો ચાલ્યો, અને અમ્ડારાં સ્વધિર્- 
ંધકભડેળનાં નાહિસ્ત થતાં હૃદયને એ અમૂધ્ય મદદ, મક્કમ ખનાવી 
પ્રીરતા અને વીરતા પ્રેરન.રી નીવડી. જ્યારે કચ્છી કડવા ભાઇઓના ત્રીસહુજારના 
૩૦,૦૦૦ જ્ઞાતિની સગુઢાયથી અમે છેક જ છટા પડી ગયા, અને માત્ર પાંચ સાત કુટુંબના એક 
ન ન્ડાના સરખા ટુકડા જેવી વિખરાયેલી હાલત જોગવતા હતા અને ગ્ઞાતિના 
કોટરિગક સ'ખ'ઘોતે માટે ભારી ગિન્તામાં પડી ગયા હતા ત્યારે અમારી 


www.realpatidar.com Page 52 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રહ 


ાસિકે રહતા અને આત્મશુદ્ઠિની પ્રશ'સા કરી, એ સર્વે ઉદારચિત્‌ મ્હોટા 
મનના ગુજરાતી ભાઈ એએ, અમને સખેમ પોતાના ખનાવી લીધા. તન-મન-યવનના 
મહાન ભોગે અમને તેમણે ગજરાતી ભાઈએઓમાં પણુ આગળ પડતા કરીને, 
નિકટના સમ્ખન્ઘોની સોનેરી સ્તેહસાંકળથી જડીને, ગજરાત સાથે એકરૂપ- 
અલિત્ન ખનાવી દીઘા-આ તેમના ઉપકારો ક'ઈ ન્હાનાસૂના નથી. અને વિરોષ્રી- 
ઓને અમારી આ દિશામાં અચાનક આવી મળેલી અપૂવ અનતુફૂળતાની ન્તણુ 
થતાં, તેમની સળગતી છાતીમાં તો તેલ હોમાચું. એ સવ સન્મિત્રોએ આવી 
અપૂર્વ મદદો આપવા ઉપરાંત અમ્હારી સવ પવિત્ર ભાવનાઓને ઉત્સાહ સહિત 
ઝીક્ષી ને વધાવી લીધી. અસ્હારાં મહાન્‌ વિકટ કાયોમાં સંગીન ઉતેજન આપી, 
તેને માટે જરૂર પડે ત્યારે, પોતાનાથી ખનતું સઘળુ' કરી ખતાવવાના પતિત્ર 
ભિવચનો આયાં. માત્ર એટલુ જ નહીં, પણ જે ભાઈએ સ્વર્ગવાસી થયા, 
તેમણે, જીવનપર્યત અને આજે જેઓ યશસ્વી જીવત ભોગવી રહ્યા 
છે, તેમણે સફૂએે આ શ્ન્થ લખાય છે, ત્યાં સુધી પોતાનાં એ 
વચનોને સવીરો પાળી ખતાવીને, અખ્હારાં મ'ડળને, અંગત કહ' તો સ્ટે 
પોતાતે-અને અમ્હારી સાતિનાં કાર્થોને-ન્યારે જ્યારે ખાસ જરૂર જણાઈ, યારે 
્ 


તેમણે પોતાનાથી મનતી ખધી મદદ કરીને આજ સુધી અમારા ઉપર પિતાના 


પ્રેસસ્નિગ્ધ ઉપકારોનું અમૃત સીંચન ચાવૂ જ રાખી અમો સહુને સાના આભારી 
મનાવ્યા છે. 
જઝરતની પયર્તતોયોતાં સદ્યોમ: અ પ્રમાણે એ વખતે ભજિરાલમી 
વી સ્ઞાતિહિતસાધક પ્રવૃત્તિયો ચાલ્લી રહી હતી, તેમાં પણુ હુ” ર્સ- 
પૂર્વક ભાગ લેઈ રહો હતો, અને એ સે[કડો વર્ષથી કુચ્છ-ગુજરાતના ભઃઈએ। 
વચ્થયે ઝે આચાર-વિચાર તેમજ સ'સાર-વ્યવહારતો વિશાળ અન્તરાય પડી 
ગચો હતો, તે પણુ ટ્ર કરાવી, જમાનાઓશથી એ વિખૂટા પડેલા એ સગા માડી 
ન્તયાએને, પાછા પરસ્પર પ્રેમસસ્ખન્યની સોનેરી કડીઓ વરે, જેડી દેવાની 
મ્હારી ડુરસ્ત આશામાં પણુ પલુકૃષાએ હું' ડંઈકે સકૂલ થવા લાગ્યેકિક્કિચ્છીઝ 
ગુજરાતી કડવા પાાદાર ભાઈઓ વગ્ચે, આ કારે પાછો પ્રેમપસ્ચિય 
તિવેસરથી શરૂ થયે અને તે દિનપ્રતિત્નિ વધવા લાગેલો એઈને, હુ* તો હુષ- 
્રકુલ્લ મન્યે. માત્ર એટલુ જ નહિ પણુ ગુજરાલી સ્રાતિભાઈઓમાં જગેલો! 
એ ઉત્સાહ ધીરે ધીરે, સ્ઞાતિસેવામાં સકલ થતાં. ગુજરાતના ભાઈઓમાં 
કેળવણી, ખાળાશ્રસો, સ્રાતિસેવાનું સાહિત્ય, સ્ાતિનાં ધારાઘોરણોના આવશ્યક 
કેટલાક સુધારા તેમ જ સ્ાતિની પરિષિદ્નાં વાષિક ભવ્ય સમ્સેલનો ખ્હોટા 
સમાર'ભથી ચાલૂ થયાં. એ ખધુ' ગે ખરં; પર'તુ મ્હારી કચ્છી કડવા પાર્યી- 
દાર જ્ઞાતિ માટેની લાગણી હજી ક'ઈ સતોષકારક સક્લ થઈ ન્હોતી. [પીરાણા 


www.realpatidar.com Page 53 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સતપ થની કપટજાળમાંથી કટા મવાની જાહેર વીરહાક હજુ જ્નગી ન્હોતી.પ્રપ'ી 
પટેલો અને આગેવાનોને! ત્રાસ પણુ તિલમાત્ર હે ઓછે થચો ન્હોતો. એ 
કખ્રસ્તાની પંથને દરવરસે અપાતી લાખોની ખ'ડણી કંઈ ઓછી થઇ નહોતી. 
અર્થોત્‌ સ્ઞાતિઉદ્વારના મ્ટારા ઉ'ચા વિચારોને, હ" હજી સૂધી અરાખર અમલમાં 
મૂકો શકચો ન્હોતો, એ મ્હારા મનને ખહુ ખહુ સાહતું હતું. એ પાપી પ'થના 
મૃત્યુપજમાંથી મ્હારા વ્હાલા ભાઈઓને છોડાવવા માટે, મ્હારશાથી ક'ઈ જીવ 
જેવું હેજી ખની શકયું ન્હોતું; એથી એના એ જ વિચારો દિવસ ને રાત મ્ડારા 
મનમાં ઘોાળય્યા કર્તા હતા, એટલે મ્હારા કેટલાક સ્તેહીમિત્રો સાથે મસક્ષત 
કરીને, એ વિષયની સતેજ ચળવળને વ્યાવાહારિક રૂપ આપવાની ઇશ્છાથી, 
ગ સુંખઈમાં નવેસરથી, નવી સુક્તિપુરઃસર સુધારેલી નવો ચાજનાપૂ્વક સ્ઞાતિમાં 
એક યુવકમડલની સ્થાપના કરી. 
સ્થાપના સુર્નાં ગુવયામંરઝસી સીપસા.--ઝુજરાતવાસી જાણીતા આગેવાન ડૅડેવા 
પાટીદાર ખન્ધૃુઓનઞો આગળ જણાવ્યા પ્રાણે જ્યારથી અમારી સાથે સદૂભાવ 
અને સહકાર શરૂ થચો, ત્યાશ્થીજ ઝુંખઈ તર્‌ વસતા સ્ઞાતિના સઘળા કૅચ્ઝી 
ભાઇએ, શત્દિયું મહત્વ અને અમારા પ્રયાસનું સૂલ્ય સમજતા થયા. તેમતે 
અમારે માટે માન અને પેમતો હુતાંજ, પણુ જ્યારે ઉચ્ચ ફોતીના ઝુજરાતી 
ભાઇઓને અમારા તરક તેમણે અપૂવ' ભાવ જોયે, ત્યારે સ્વાભાવિકજ તેમને 
અમારે માટે વિશેષ લાગણી અતે પ્રેમ પરકટ્યાં-છતાંયે સ્વથમ વધક મ- 
ડેકોના સાત કુટુમ્બો સીવાય, ખીજ કોઈ જાતિભાઈએઓ શુદ્હિન' સારસ ખેડ: 
વાને તેયાર ન્હોતા. એથી અસે વિચાર કર્યો ફે,| એનો એ ભાઇઓની સાથે ખે- 
"કચ્છ કડવા | સવા-ઉઠડવા અને પ્રસ'બોપાત ચર્ચા ચલાવવાનો કોઈ ખાસ ઉપાય ચોજવામાં 
આવે, તો તેમને ઈશ્વરી સત્ય તેમજ સતિ ૩લ્યાણના માર્ગે તરક્‌ વિશેષ સ્યા- 
કર્ષી, કસે કમે અમારા પક્ષમાં સેળવી શાકાય-અને એ હેતુ સાધવા માટે ધા- 
સંક મતભેદોને તરતતો ખાજુએ મૂકીને ગ્ઞાતિહિત અતે સેવાભાવ કેળવવાના 
ઉફેશવાળુ', અમારી સ્ઞાતિનું, એક ' સ્થાપવાની નવી હિલ- 
અમારા “ સ્વધસ વધ ક-મ'ડળા? નો સભાસદદતો શુહઠિથી 


પાવન થયેલો સ્તાતિભાઈજ થઇ શકે; પર'તુ ' યુલકૅસ'ડેળા 'તો સભાસદ દે' કોઈ 
પણુ કચ્છી કડવા કણુખી જાતિના ભાઈને પણુ કરી શકાય એટલે 'પીરાણા-સત- 
પથ કે સ્વામીનારાયણ સ'પદાયના કેટલાક ભાઇએ પણ એ મ'ડળમાં અ- 
મારીસાથે છુટથી ભાગ લેવા સાએેલ થવા લાગ્યા; પર'તુ હે' ધારતો હતો, એટલી 
સારી સભ્યોની સ'ખ્યા તો હજુ પણુ એકઠી થતી ન્હોતી. એટલે એ 


સખ્યા વધારવાના ખાસ હેતુથી, મ્ડારા પરિચયનો અમારો એક ઉત્સાહી યુવક 
અ'ધુ, જે કેટલોક સમય થયાં શુહ્ધિને માટે મનથી તત્પર હોવા છતાં, પોતાનાં 


www.realpatidar.com Page 54 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કૅચ્છીમાં રહે કુટુંમની મહાન સુશ્કેલીઓને લીધે ખુલ્કુ સારુસ કરીને ખ- 
હાર પડી શકતે ન્હોતો, સ્ટે ભાઇને થોડો વધારે સમય પીરાણા-સત'પ'થ- 
માંજ પડી રહેવાકું જણાવી તેની મારકૃૂતે એ પંથના ભાઇઓને સમજાવી, 
સત્ય વસ્તુ સ્થિતિના જાણુકાર કરી, ધ્વીએ ખ્રીમે સુધારાના માર્ગ! તરક્‌ વાળવાની 
અસે' યુક્તિ પ્રયુકક્તિથી પેરવી કરવા માંડી. એ યુવક ભાઈ રતનસી ખોમજ 
ખેતાણી વીરાણીવાળા એ “ સુવક મ'ડળા'ના આર'ભકાલશીજ સ'ડેળાની 
ઘણી સંગીન એવા ખજાવવા માંડી હૈતી. જ્ઞાતિ સમસ્તના ભાઇઓમાં ભેળાઈને, 
તેણે કચ્છમાં ચાલી રહેલા ગહેરાઓઆના જીવલેણ સ્ીતમ તરક તેમનુ ખહુ 
ધ્યાન ખે'ચ્યુ' 

ક્્ાક્નાન જતા પન /: એ વખતે કૅશ્જિમા ત્રણ ત્રણુ વરસા થયાં 
ચાલૂ ડૂકાળો પડતા હેતા, ખેતી અને વરસાદ ઉપરજ જીવનનું અવલંબન હૉા- 
વાયી દૂકાળનાં દુઃખો અમારા કણુખી ભાઈઓએ જેટલાં તો ખીજી કોઈ Se 

ઝુલ્મા 


રતનશી ખીમજી 
ખેતાણીની 
ભૂમિકા 


જાતિને ભોગવવાં પડતાં નહોતાં. તેએ કરજમાં ડુખી ગયા તા તેમને પો- 
"તાને પણુ પેટપ્રતું અનાજ ભાગ્યેજ સળતું. તેસની આંખોમાં આંસૂ રાતદિવસ 
સૂકાતાંજ નહાતાં. આવી ભય'કર સ્થિતિમાં ફોઈ રાક્ષસી હૃદયને પણુ કણુખી- 
એવી દ્યા ઉપનયા વગર ન રહે, છતાંય કચ્છના લોહીતરસ્થા અડએેવાનો તો 
એ મરણુ તુલ્ય સ્થિતિ ભોગવતા સ્ઞાતિના જીવોને પણુ નીચાવવાની નવી વેત- 
રણમાં પડયા. ચાતૂ સીરસ્તા પ્રમાણે (ષીરાણાવાળો) ફાક પોતાની ફી'ફગીગી 
એકજ વખત) કચ્છમઆવી શકે) અને આવે ત્યારે તેને દશેદંદના લાગા 
ઉપરાંત તેમજ ષથેશાસણીની) લેટને ભાસે વધારાની હરાસની 
લટ શળવા હતી,:તે 'વખંત 'શંગાંહ'કાદાંણાહબ હ સુખા- ' 
રક કદમ ડૅચ્છી ભૂમિમાં રાખી ગયો હતો, છતાંયે કચ્છના એ દાંડ જતે ભૂ- 
એડ સુખી-પટેસોની તેને ફૂરીથીધ્રીછલાર ભાલાવવાની ગ્રમળ ઇચ્છાઈથઈ 
કારણુ કે કાકાને ખ્હાને તેને ખથી પ્રકારની આવકસાંથી સળતી કિભીરાનરૂપી 
દક્ષાલી અસે ચેરીએરીતેસજી કાકાને અપાતાં મીડાં જમણુમાં ખેરીયાતનાં 
લાડુલાપસી ખાવાનો સવે સારો લાગ લૂટાઈ જાય, એ તેમનાથી કેમ સહુન 
કરી શકાય ? એટલે તેમણે તો કેુખીઓના ચાલૂ કકળાટ તરક જશાપળુ ધ્યાન 
ન દેતાં અસાધારણુ ધમાલ કરીને લાખેણા ક્ષપ્ખમણ કાકાને પીંરાણેથી કચ્છ 
દેશ બોલાવ્યા. અને પોતાનાં દયાહીણ નીચ ધોરણે, દબાણ ચલાવી 


www.realpatidar.com Page 55 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ગુઘયા સરજી યાર્યેથાદી ? _કુચ્છના આવા ત્રાસદાયક સમાચાર સુ'ભર્ઈ- 
માં સોને મળી ચૂકયા હતા. અને ઘણા ભાઈએઓનાં હૃદય એથી ઉકળી રહ્યાં 
હતાં. એ આળાં હૂંદયને જાગૃત કરવાનો આ ઘણો સારો પ્રસંગ હતો. એથી 
અગેવાનોના એ ગેરકાયદેસર ઉઘરાણાં અને જુલમતે માટે જાહેર પોકાર ઉડાવી, 


પોરાણા-સતપુથીએઃની મ બદમાં વસતી સઘળા ભાઇઓની એક જાહેર-સભા 
લાઈ કાવી. એ સભામાં 
આગેવાનોના અન્યાયી જુહ્સનો હેદ્યલેદક ચિતાર રજુ કરી, ખધા ભાઈઓની 
તીત્ર અને સારી લાગણી જોઈને સ્ાતિની અહિ ખની શાકે તેવી સેવા માટે એક 
કચ્છ ભાઇનું સામાન્ય : એજ વ- 

OO Be] ૧ Fm ન 
ખતે તેમાં એધગણુન્રસ ઉત્સાહી ચૂવફો કૅચ્છના જુદા જુદા ગાસોના રહેવાસી 


ડેરોવો કેરીને કચ્છી” ઓંગેવાતોના જુલ્મનો વિરોધ કરવાના કાગળો પણુ લખા- 
યા. જે કાગળોએ પાછળથી જાણુ થવા સુજખ, એ અન્યાયી અઆગેવાતોને થર- 
થરાવી ભૂડયા હેતા. અને લિષસણુ 

'માવાં શુભ પરિણામથી ઉત્તજીાત થયેલા “ચુવક 
અડેળે ? દર અટવાડીએ અમારાં “ સ્વધસ વર્ધક અડો ? ના ભાઇઓ 
સાથે મળીને, સ્ઞાતિ-સેવાના વ્યવહારૂ ને આવશ્યક વિષથો દર અઢવાડિઆની 
સ્તભ્ભાસાં એકવાર ચર્ચવાનો નિયમ કર્ચો. આ “યુવક સ'ડળ 'નું કાય' ધણી 
સારી રીતે આગળ ચાલવા લાગ્યું-તેની કાયવાહીનાની ઘણી ઉપયોગી નોંધો 
તેના કાસકાજના છપાયેલા [રિપોટીમાં મજીદ છે. તે રિપો ઘાટકોપરના 
શોટ હીરજી એપાવ'દજીની વારી પના પે દે દસ- 


ઘય 


(3 


દને મળેલી પ હેવાલમાં તેમજ વીરાણી ગામ 
_ સમસ્તની જહેર સભા જે સ'વત વહ્૭દ ના ચેત્ર સાદ સોઅને દિવસે 
! 02૦ [વીરાણી ગળી હતી. તેના છાપેલા હેનાલેમા પણુ સુરાસર પરગિદ્ધ થમે ણીમાં સળી હતી. તેના છાપેલા હેવાલમાં પણુ સુદદાસર પ્રસિદ્ધ થચેલા 
છે. એટલે વિસ્તાર ભયથી અહિ તેની વિરેષ નોંધ લેવાનુ વાજબી નથી લાગ્યું. 
ગુવયાસેરછનાં શુ પરિળાતઃ એ શજુંબર્ઈ-ઘાટકો'પર્ના ૬ સુવક- 
અડય? નૌ પ્રેરણા તેમજ પયાસથીજ કૅચ્છમાં પણ વીરાણી વિગેરે સ્થળે 
સાાતિભાઈઓનાં “ચુવકમંડળો? સ્થાપયા. તેમજ કુરડંચીમાં પણ એક ઉત્સાહી 
ડળ હોાસ્તમા આવ્યું. કૅરા શહેર સિ'ધનું મુખ્ય અંદર અને વ્યાપાર 
રોજગારનું સુંમઈ જેવુંજ ગુપ્ય મથક છે. મુંમઈની પેડેજ તે પણુ ધ'ઘે- 
રાજગારે તેમજ પેસે-્ટકે પાયમાલ થયેલા તેમજ 'પીરાણા-સતપ'થ અને 
ગહેરા્એના અસઢ્ય ત્રાસથી ક'ટાળેલા ધણા કુખીભાઇઓ નું, આશ્રયસ્થાન અની 
ર્યું છે. તેઓ કરાંચીમાં સુખશાંતિથી રોટલો રળી ખાતા હતા અને આજ 


www.realpatidar.com Page 56 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


™ 


ઘાટકો'પરમાં સ્થપાયેલા ગ્ઞાતિસુધારક યુવક મ'ડળના સએેકેટડી 


ભાઇશ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી, 


ગામ વીરાણીવાળા- 


Ef FTE eC ETE TEER RTS Yel oie veeO TE 0B TERY FRC SRT JR eet Ye Si iC mC Meee i CHET ERT meme 
YER CIRC UGC pe ERT RE SCR SR = TREE SO YC OT ROR ORR =o ei eo ee mC 0} 


ESB BF dn FRE SAECO TR TEIOMNIMOOY mE pecoS SESE peer iOS 
Lakshmi Art, Bombay 8. realpatidar.com 
www.realpatidar.com Page 57 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 58 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સુધી રળે છે, તેમજ આગેવાનોના ચાલુ ભોંકાતા સોયાએઓમાંથી તેટલો વખત તો 
કટીને, આચાર-વિચારની ક'છક સ્વત[ત્રતા ભોગવી શાકતા હેતા. એ ભાઈઓ માંના 
કેટલાક ઉત્સાહી અને યુવાન ખ'ધુઓઆએ, સુંખમઈવાસ્તીભાઇઓની પ્રેરણાથી, 
નખવ્રાણાવાળા પ્રતિકિત અને લાગણીવાળા સ્ઞાતિખ'ધુ પટે નાન પચાણ ણ 


= » . “ ETE TS 
નાડેરાણીનાં અધ્યક્ષપણાં નીચે, એક યૂવકૅમ'ડેળા સ્થાપીને, સ્વધમ અને Fl 
મડળન 


સ્વસ્ાતિની પ્રગતિનો પુષ્ય-યુરૂષાર્થ આર'ભ્ચે.--એ મ'ડળના કાર્ય કત્તો ભાઈઓએ... 
સમુંમઇ અને કૅચ્છના ચુવકમ'ડળો ? સાથે શરૂઆતથીજ ગાહો સ્નેહ-સ'બ'ધ 
ચાલુ રાખી, પરસ્પર વિચારોની આપ લે, કરીને, એક ખીજાની સક્ષાહ-સૂચના 
અનુસાર, સ્તાતિસેવાનુ' કાય આગળ ચલાવ્યું. 


સ્ારસ્વીમાં ગુવાનંરઝનો સથાપના: એ ચુક ડળાના બે ઉત્સાહી 


સ'ત્રીઓ, ભાઈ શિવજી કાનજી ( નખત્રાણા) તથા ભાઈ રતનશી શિવજી જરર 
(રવાયુરવાળા) રસપૂર્વક ભાગ લઈ; એ મ'ડળનાં કાર્યને યશસ્વી ખનાવવાને ત 
મન-ધન-પૂર્વક મહેનત કરવા લાગ્યા. કુરચીમાં અમારો ગ્ઞાતિસમૂહ મટ 
ભોટ હતો. એટલે મુંમઈ કરતાં પણ આશરે ચારગણા વવશેષ કહીએ, તો! 

પણ ચાલે; અને તેમાં પાંચ પેસે સારી રીતે સુખી તથા આગળ પડતા, પાંચ સારા 
ભાઈઓ પણુ હતા. એથી કરાંચીમાં યુકમ 'ડળો'નાં કાર્યથી સ્ઞાતિને વિશેષ ભા- 
ઓની સખ્યા અતે સારા પ્રમાણુમાં લાભ પહોંચી શકે તેમ હતું; પર'તુ ત્યાંના વેપારી 

અને કારીગર વર્ગના ભાઇઓને જાહેર જીવનનો, તેમજ * ડળ? જેવી જાહેર 
સ'સ્થાનો ઘણા ઓછો પરિચય હોવાથી, તેના ધારા-ધેરરણ તેમજ નિયમિત 
અવધારણમાં ચોડ્ય આવશ્યક સૂચનાઓ આપી, પોતાને મદદ કૅરવાને, કરાંચોં- 

વાગતી ભાઇઓએ ખને પ્રેમથી ત્યાં બોલાવ્યો. હુ' તો એવા ચોગને માટે આ- 

તુરજ હતો. એટશે ભાઈ રતનસિ'હ ખીસજીન,સુ'બઈ યુવકુસ'ડળના પ્રતિ- 
ભારી સિથેલઇને)વરતાડરાંચીજઈપહોંચ્યો) કરાંચીવાસ્સી ઉત્સાહી 
ભાઇઓસએે,આન'દના ઉમળકાથી અમારો અપૂવ* સત્કાર કરી, પોતાની સ્ઞાતિ-પ્રેમની 
ઉછળતી લાગણી સિઃ્ કરી ખતાવી. એ ભાઈએ સાથે ઘણી ઘણી અગત્યની ચર્ચોને 
પરિણાએ સ્ઞાતિનુ' સ'ગીન હિત સાધી શકાય, એવી કેટલીક ઉપચોગી તથા મુહ્ાસરની 
ચર્ચો કરીને, એ “ ચવક ડળ? ના નિયમો, અને ખ'ધારણ તેયાર કવો. 


ગ 


પિષક્સે વાસા:--એજ વખતે મે! મારો નિખાલસ અલિપ્રાય દર્શાવ્યેઃ 
કે-“ આવી છટી છવાઈ પવૃત્તિઓઆથી આપણે સાર્રેજ કામ કરી શકોશું, પર'તુ 
આપણી જી'દગીમાં જે મહત્વનો હેતુ આપણે સેઠ કરી ખતાવવાનો છે, અને 
સ્ાતિતો ભાવી સાગ, ખાસ સ્વચ્છ અતે પ્રકાજિત બનાવવાનો છે, તેતો, સમગ 
પી. પ 


www.realpatidar.com Page 59 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩ 


કચ્છી કૅડુલા પાટીદાર ભાઈઓની “ મહાસભા ? બોલાવીને, ખધા ભાઈઓની 
સાથે મળી, સ્ઞાતિહિતના અને સ્વધર્મના વિષયે ચર્ચીને સમસ્ત સ્ઞાતિની સ'મતિ 
રૂપે મજબૂત ડરાવે! પસાર કર્યા વિના,કહિપિણુ પાર પરે તેમ નથી.” આ આતમાં 
ખધા ભાઈએ એકમત થયા. પર'તુ સવાલ માત્ર એજ ખાકી રહ્યો કે, પાંરેખદ ડયાં 
ભરવી, અને આપણી સ્ઞાતિની એવી પહેલવહેલી મહાન્‌ સભાનો પસુખ ફોને 
નિમવો? ઘણી ગ્ર્ચા અને વાટાઘાટ થયા પછી, કૅરાંચીના જેટલી અનુફૂલતા 
મીજે કોઈ સ્થાને નહિજ મળી શાકે, તેમજ કરાંચીમાં સ્ઞાતિભાઇઓની 
જેટલી સખ્યા એકઠી મળી શકશે, તેટલી ખીજે કોઈ હેકાણે નહિ સળી 
શકે,એમ નિણુ'ય થયે! આ વાત યથાથ હોવાથી,કરાંચીમાં પરિષદ ભરવાનો ત્યાંના 
ભાઇએઓઆએજ ઉત્સાહસહિત સ્વીકાર કરી, પહેલા પ્રશ્નનો તો, તેમણેજ 
કૃડચો કરી દીધો, અને ખીજા પ્રશ્નના ઉકેલ માટે, મ્હે' સૂચવ્યું કે કુચ્છ- 
-માનકૅવાવાળા આપણા પ્રતિહિત સ્ાતિમ'ધુ ઝૉન્ટરેકફટર શિજાલાઈીશાસછજી 
આજની પરિસ્થિતિ જએતાં,મટાસભાનાં પ્રસુખસ્થાનને માટે ખરેખરા યોગ્ય 
પુરૂષ છે. તેમને કૅચ્કી પીરાણા-સતપ'થી આગેવાનોનાં કુટિલ કાર્યનો પૂર્ણ 
પરિચય છે, લિઓપેસેટેકો પણ સુખી) છે) સાતિસેવામાં મોખરે આવવાના ઉમ'ગી 
છે, એક ઉત્સાહી પ્રતિનિધિ તરિકે, ચયુવકૅમ'ડળના ઉદેશને કૅચ્છમાં રહીને, 
અર લાવવાની તેઓ ઘણી ખટપટ અને પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યાછે, અને એ સેવા- 
ધર્મના ચોગે, કૅચ્છના ગહેરા-પટેલોનો વિરોધ પણુ ખાસ ચુવકૅસ'ડેળાને પ્રતાપેજ 
તેઓને હાલ સહન કરવો પડે છે; તેમની પ્રમુખ તરિકેની સેવા, મહાસભાનાં 
સત્કાર્યમાં આપણુતે ખહુજ ઉપયોગી થઈ પડશે, એવી મારી માન્યતા છે. ” 
આ મારી સૂચનાને, ડરાંચીવાસી સર્વ ભાઇઓએ હુષ'પૂ્વક વધાવી લીધી, અને 
ત્યારથીજ સ્ાતિની પરિષદનું ખીજ એવાં સારાં ચાધડીએ રોપાયું હતું કે,થેડાજ 
સમયમાં અમારી ધારેલી યોજના સુજખ પરિષિદ્‌ ઉભ્લૈ કેરવાન' કામ સત્વર પાર 
પાડવાને સુયોગ અમને આવી મળ્યે. 


્ચ્છો વફા પાટીક્ષારર્વસ્પ્તી વથતવ વેટ: ઉપર જણાવેલી ચોજ- 
ના પ્રમાણે, એક તરફથી દેશ-(વેદેશમાં વસતા અમારા ગ્ઞાતિભાઈએને આમ'ત્રણો 
જોકલવામાં આવ્યાં, સભાસ્થાનની ચોજનાઓ ડાડમાડ સહિત ઉભી થઈ. નિસે[લ્ા 
પ્રમુખને તારથી આમત્રણુ કરી, બોલાવી લેવામાં આવ્યા તથા 'જ્વરધસવધક અને 
ગાત હિતચિઃતક મ'ડળ” તેમજ સવ વ્ચુવકઅ'ડઈા”ના સભ્યોને સહકુટુસ્ખ 
એ મહાસભાનાં સત્કાયમાં ભાગ લેવાને બોલાવવામાં આવ્યા. ઈ. સ. ૧૯૨૦ના 
બાગસ્ટ માસની તા.૮થી૧૧ સુધી લાગઢ ચાર દિવિ સૂધી પરિષદ દેવીનુ' કાર્ય 
ર૪૦૦ માણસોની| સ"પૂણ સલ્લાહુશાં(તિ અને સ્નેહે-સદ્ભાવપૂવક પૂર ઠાડંમાડથી ઉજવાચું.ખાશરે મૈ 
હજાર રાતિભાઇએઓ,તેસજ સ્રાતિની આશરે ચારસોએક ખ્હેનો,તથા અન્ય સ્ઞાતિના, ઘણા 


www.realpatidar.com Page 60 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩પ 


સ'ભાવિત સદ્હસ્થોથો શોભી રહેલા, વિશાળ સભાસ'ડપમાં ચાર ચાર દિવસ 
સુધી, પ્રભુસ્તુતિના સુમધુર સ'ગીતના ઘોષ વચ્ચે, અનેક છટાદાર વક્તાઓનાં 
રસીક વ્યાષ્યાનો થયાં,અને સ્ઞાતિહિતના ઘણા ઉપયોગી ઠરાવો,તેમાં જાહેર કરવાં 
આવ્યા. સ્વાગત-મઅ'ડહાનાં તેમજ પરિષદના પસુખના સારગ્રાહી ભાષ- 
ણમાં, પીરાણાસત પંથના પાપનો અને આગેવાનોના જીહ્મનો! ભાર દઈને ઉલ્લેખ 
કેસ્વામાં આવ્યો હતો, અને સ્ઞાતિના ઉદયને અવરોધી રહેલી, એ બે સોટા ડુ'ગર 
જેવી દેઢ દિવાલને જડમૂળથી ઉખેડી નાપ્યા વિના, અમારી ગ્ઞાતિ કઢી પણુ આગળ 
વધી નહિ જ શકે, એ ખન્ને સુખ્ય મહત્વની આખતનો, એ મહાસભામાં ખાસ 
વિચાર કરવાની,બન્ને પસુ'ખ મહાશચોએ જોેરદઈને, સૂચના તો! કરી હતી, પર'તુ 
જ્ઞાતિના દુર્ભાગ્યે ખેડકને પહેલે જ દિવસે,રાત્રે મળેલી વિષયનિર્ણાયક સભામાં ફૂરના 


કેચ્છ-મદેશમાં જામી રહેલો,જુલ્મી આગેવાનોનો મહાન્‌ ભય,ત્યાંપણુ આડે આવ્યો 
અને હેતુની સિદ્ધિમાં મુખ્ય વિદ્તરૂપ થઇ પડચે.-છેવટે ખહુમતે એમ નિણય થોકે, 
આ પરિષદની પહેલી જ બેડક હોવાથી, સલાહશાંતિથી વત રગેય'ડો પાર્‌ ઉતા- 


ર્વા માટે, એ ખન્ને માખતો સ'મ'ધીના ડેરાવોને હાલ તો, રજન ન જ કરવા. તેને 
અનને પસુખોએ પણુ સળતા થઈને, આખરે ખહાલી આપી. એથી લાચારીએ 
“પરિષદ ઉપસ્થિત કરવાની એ ખન્સે મહત્વની આખતોને તો પડતી જ મૂકવી પડી. 

વસ્વિક્નુ ગસત્તાપજ્નનય પિન: આ પ્રમાણે જે ખે સુખ્ય આખતો માટેજ 


આસ પરિષદ્‌ ઉપસ્થિત કરવામાં આવી હતી, તેમને છેવટે પડતી જ અૂકેલામાં 
આવી, અને સ્ઞાતિ-સુધારાના કેટલાક સવ સામાન્‍ય સાદા ઠરાવો માત્ર પસાર કરીને, 
ખુશાલીની તાળીઓ વગાડી, ચાર દહાડા સ્ઞાતિ-તેડાનો આન'દ-એઓછવ ઉજવી, 


કચ્છી કુણખઔીભાઈ મ, છેવટે છ્ટા પડીને, પોતપોતાને ઘેર ગયા. જાહેર 
છાપાઓઆએ તો એ પગલાંની સારી પ્રશ'સા કરી, અને આવેલા ભાઇએ! પણુ 


સનમાં ક'ઈક સતોષ પામ્યા; પર'તુ એ પાયા વગરની ઇમારત જેવી, ઉપરના હાવ- 
ભાવથી ભજવાયેલી,અમારી પ્રથમ પરિષદ જગતને ભલે ગએેતેવી સુંદર જણાતી હોય, 
છતાં ખરી રીતે, મારી માન્યતા પ્રમાણે તો, તે છેવટે તકલાદી જ નીવડી હતી. 
એ પ્રથમ પરિષદ્નું પરિયા વિચ'રીએ, અને તેને માટે મારો નિષ્પક્ષપાત 


અભિપ્રાય આપું,તો! મારે ખુલ્લાં હૃદયથી કબૂલ કરવુંજ જોઇએકે, અમે હજી તો મહા! 
૩'ગર ખોરીને માત્ર ઉદર મારવા જેટલુ' જ કામ ક્યું હતું ! 

પરસ્ષિક્‌ પછીઃ-અમારી પાટીદાર પાંર્ષદૂનોં પ્થમ ખેડકમાં, અમારા 
જ્ઞાતિના ક્ષત્રીય વીરોએ, આવું અધૂરૂ* પરાકેમ કરી ખતાવ્યુ' હુતું, પણુ એથી મારા 
ઉકળતા આત્માને લવલેશ પણુ શાંતિ શી રોતે મળે? મહાર નિશાન તો 
ખહુ જ ઉ'ચુ હતું. અમારો સવ નાશ કરનઃફં, વિધર્સી-વિષવ્ક્ષ, જયું-મુરાણું 
અને જજરિત હોવા છતાં, જમાનાએથી પોતાની સત્તાની જડ જમાવીતેકશ્મમારી 


www.realpatidar.com Page 61 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જ્ઞાતિરૂપી પોચી જમીનમાં, તે ખહૂ જ ઉ'ડાં સૂળીયાં ઘાહ્લી બેટુ' ઢતું.વળી તે આજ 
સૂધી અમારી ્ઞાતિની અભણ અવસ્થાનો લાભ લઈને,કુલી-કાલીને-ખહુજનવ્યા'પી, 
કટુદેશવ્યાપી, અને ખહુકાલવ્યાપી ખની ગયું હતું. તેનો સમૂળો 
વિનાશ કેરી, પોતાની અમૃતસ'જીવની શાખાઓને નવપલ્લવિત કરનાર, તેમ જ 
અમારી સ્ઞાતિને નવજીવન સમર્ષિનાર, પવિત્ર વેદધમ નું આપ્રવૃક્ષ, અમારે 


હજી તો રોપવાનું ખાકી જ રહયું હતું. શક્તિ ખહુ જ અહ'પ, સાધનોની ખાસી, 
સહચોગીઓઆની આળસ, ભીરૂત અને માનસિક નઅછાઈ, દેશ-કાલ્ર-સ્થાંતના 
OOOO I II 


સ'જેગાના ાતેફ્લતા અને ટ'કામાં કહુ' તો, માત્ર ગધ્યા-ગાંડયા 


એએ ઉપર જણાવેલા, પીરણો-સતપથેનો વિષેવૅકષનાં મૂળમાં ખાસ પ્રખર 
પ્રડારો કરવા માે તો, અમને આટઆટલું” પ્રોત્સાહુન આપીને, એ મહાન્‌ પરિષિદ્‌ 
દ્દેવીની ખાસ પધરામણી કરાવવામાં પ્રેમપૂવ'ક મહત્વને! ભાગ લીધો હતો, તેઓ- 


ચાલૂ પરિષદ વખતે ધ્રુજી ઉડયા-ડરી ગયા ! ભ્યાં બિચારા ખીજા ભોળા, ધમ- 
ભીર, અભણ અને જાડીખુદ્કિના ગરીમ તેમજ સામાન્‍ય જાતિભાઇએઓની તો! 
વાત જ શી કરવી? ખરં કહેતાં, જગતમાં ભતેને અમારી પરેષદ્નાં 
યશગીતો ગાઈને, અમે ઉપર ઉપરથી સ્હોટી ખડાઇઓ હાંકીએ, પણુ હુ” તે! 
ખાસ કરીને, એ પરિષદના અસ'તોષજનક પરિણામથી ખહુ ભાગે હતાશ ખની 
સ્ક્યો હેતો. અને એ નિરાશાનો અસહ્ય બોને માથે ઉડાવી રડતાં હૅંદયથી ચાલુ 
વસ્તુસ્થિતિતો વિચાર કરતો અ'તરમાં ઉ'ડા નિકશ્વાસો નાંખવા લાગ્યે. મને હેવેજ 
જણાયુ" કે મે” માથે ઉઠાવેલુ' કાય" ક'ઇ હું પ્રથમ સમજતો હતો,એટલુ સહેલુ' નથી. 
અતે તે થોડાજ પ્રયાસે-થોડા ભોગે, થોડા જ સમયમાં ખના જ્ય, એવું સરલ 
પણુ નથી! પર'તુ ડાહ્યાએઓ કહે છે ફે,-અનિષ્ટમાંથી પણુ છશ્ધિરકુપાએ ઘણીવાર ઈષ્ટ 
પરિણાએ આવે છે. દુઃખના પહાડમાંથી સુખનાં ઝાડ ઉગી નીકળે છે. તૃણુનો સરૂ 
અને ખેરૂનો તૃણુ થઈ જાય છે. પ્રભુની કુપાવડે ઝેર પણુ અમૃત ખની જ્નય છે. 
અમારી પ્રવૃત્તિના પ્રસ'ગમાં પણ દેવકુપાએ, એ અરસામાંજ અણુધાચુ ક'ઇક એવુંજ 
અની ગયું ! તે કેમ અતે કેવા સ'યોગો વચ્ચે ખન્યુ', એ અહિ' આપણે જરા 
ન્નેઈને વિચારી લઇું. તો પ્રસંગ ટીક સમજાશે. 

ાજ્ઇનો યાસજાથા:---પહેલી કડવા પાટીદાર [પિરષદનું શુભ કાર્ય, તો 
ઉપ૨ જણાવ્યા પ્રમાણે નિવિદ્તે પરિપુણ થયું. પર'તુ મ્હારૂ' ધારેલુ' કાર્ય તો, 


www.realpatidar.com Page 62 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એજ હાલતમાં જ્યાંનુ' ત્યાંજ હવા ખાતું હજીસૂધો પડી રું હતું, એટલે મને 
શાંતિ કે સ'તોષ ડ્યાંથીજ મળે ? ગહેરા અને પીરાણા-સતપ'થ ઝેવા પ્રખલ 
લોહીશોષક શત્રુઓનો રોર તેપડવાનુ' ક'ઈપિણુ વ્યવહારિક પગલુ” એ પરિષદમાં 
વાયુ” ન્હોતું. એ પ્રખલ જવાલાસુમીને જડમૂળમાંથી નાખૂદ કરવાની સહારા 
અન્તરમાં આજે વરસોથી જે આગ ઉછળી રહી હતી, તેનો હુજુસૂધી એક કાંકરી 
પણુ ખસેડી શાકાઈ ન્હોતી. અરે ! પર્ષિદ્‌ વચ્ચે એમહા પાપોનો જ્ઞાખ્દિક વિરોધ 
જાહેર કરવા જેટલું પણુ, અમારી સ્ઞાતિમાં અથવા અમારા વીર ખ'ધુઓમાં ધમ અલ 
અને હૃંદયમલ હજુ જાગ્યુ' ન્હોતું. આટ-આટઢલી મહેનત, આટ-આટલો। 
ખચ, અને આટલી-આટલ્લી અમૂલ્ય સમયની ખરખારી કરવા છતાં, પહેલી 
પરિષદની નરમ પતિથી અમારી ધામિ[ક પ્રગતિનું ગરીખડુ' ગાડુ' તે, હજી 
સુરકેલીના કાઢવમાંજ ખરડાતુ* ગખડાતું ઘસડાતું અધવચ્ચે પડી રહ્યુ હતુ'. શું 
અમારાં જીવનના અ'ત સુધી, અમ્હારાં પરમ શ્ચેયને અમે સિદ્ધ નહિ'જ કૅપી 
શકીએ ? ધ'ધો-રોજગાર, સ'સાર-વ્યવહાર, સગાં-સ'બ'ી, એ અધું છોડીને હુજા- 
રાતી હોળી કરીને, જે ધમ શિ માટે વરસોથી અસે હથિયારો ઉઠાવ્યાં હતાં, 
તે ખધાં હજી સૂધી અમારા હાથમાં, એવાને એવાં ફોરાંધાકોર જેવાં, કેટાતાંજ 
પડી રહ્યાં હતાં. પ્રતિપક્ષીઓઆના એક પણુ પ્રદેશ ઉપર અધિકાર જમાવવા જે- 


ટલે, કૅક્ત નામનો વિજ્ય પણુ અમે મેળવી શડયા ન્હોતા! ટુ'કી છી'દગીનાં 
ખહુ-મૂલ્ય વરસો, પાણીના રેલાની પેડે નિષ્ક્ળ વહી રહ્યાં હતાં. ઉજળી આશાથી 
ડગાચેલાં હંદયો, પોતાની જુવાનીનું તાજ'-ગરમ-ક'મતી-લોહી વ્યર્થ જ ખપાવી 
રહ્યાં હતાં. અરેરે ! ઇશ્વર અમ્હારા જેવા આસ્તિક અને સ્વાર્થરહિત ગ્નાતિ 
સેવકોની પણ આવી કર કસોટી શા માટે કરતા હશે ? નને હાથ ધરેલુ' કાય' 
સેષ્ ન થયું, તો પછી જગતૂમાં જીવ્યુંજ શ્રા કામનું છે? આવા આંતરિક 
ચિ'તાતુર વિચારોથી, હુ" અકળાઈને હતાશ ખની રહ્યો હતો, અને આશ્ચર્ય 


પામતો હતો કે, દૂર ખેડેલા કૅચ્છના ગઢેશ અને અમદાવાદ પાસેના 'પીરા- 
ણા-સત'પ'થનો આતે શું એછે પ્રભાવ ? જેમનાં નામ માત્રથી ડરાંચી જેવા 
દ્ર દરના પ્રદેશોમાં પણુ ગરીમ કણુખીઓ, એ ઘરડા ઘાતકીઓના જુહમ 
સ્ડાએ, પોકાર ઉઠાવતાં પણુ ધ્રજી ઉડે, અને સહન કરવા પડતા અસત્ય જહ્ભોને 
માટે શબ્દોચ્ચાર સરખો પણુ ન કરી શકે, એ શું પાપી અને પાખ'ડીએ!ની 
અજખ જેવી જલ્લીમ સત્તાનો ક'ઇ ઓછો ખ્યાલ આપે છે ? પરિષદૂની ધમા- 
લના સમાચાર, ડૅચ્છ-દેશમાં ક્રીવળતાજ એ આગેવાનો અને ગહેરાઓ પહેલ 
વહેલાં તો જરા ચમકી ગયા; પણુ છેવટ સૂધી પંરિષર્‌ તેમનાથી ધ્રજતીજ 
રહી હેલી, તેની તેમને જ્ણુ થતાં, થોડીજ વારમાં પાછા સાવધ થઈને તેઓ પોતાના 
શિકારી કિલ્ષાનો નવેસરથી પાકો અ'દોખસ્ત કરવા લાગ્યા. કરાંચીની મહાસભામાં 


www.realpatidar.com Page 63 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ભાગ લેનારા સ્મેકે એક ભ્ઞાઈ કે બહેનને, તેમણે ન્સાત ખહાર કેયા. તેમનાં સગાં 
કટુ મ્બીઓ સાથેનો દરેક પ્રકારનો વ્યવહાર તેમણે કરડી સત્તાથી ખ'ધ કરાવી દી. 


માત્ર એટલુજ નહિ, પણુ ગ્ઞાતિ -સુધારાના કોઈ પણ કામમાં સ'મતિ આપનારા 
કે ઉઃ્ત "પરિષદની ચર્ચામાં ભાગ લેનારા, દરેક જાતિભાઈને પણુ તેમણે તરોતડ 
ન્યાતખહાર મૂકવા માંડ્યા! સુધારકો અથવા પરિષિ્પ'થીના સગાં-કુટુ'મ્ખીઓને 
પણુ હુરખ્હાને વિનાકારણે તેમણે સતાવવા માંડ્યાં, અને કોઈ પણ પ્રકારે તેમની 


મારક્તે, સુધારકો ઉપર સપણ દખાણુ ચલાવી, તેમને પાછા ગદેશઓને શરવે 
ખચી લાવવા માટે આડકતરી ને સીધ્રી અનેક ચોજનાએઓ રચાઈ તથા સૂચ- 
નાઓ અપાઈ ! જે જ્ઞાતિભાઈને માટે, સુધારક વિચારોના હોવાનો જરા પણુ તેમને 
શક ઉત્પન્ન થાય, એવું કઇ કારણુ મત્યું, કે તરતજ કૃઢ કરતો તેને ન્યાતમહાર 
હોકી બેસાડવામાં આવતો ! એવા જે જે ભાઈએ પરદેશમાં વસતા હોય, તેમને 
પણુ પોતાની વત્તશુકનો ખુલાસો કરવા માટે, તેમજ તરત કચ્છમાં ગદેરાઓને 
શરણે આવી, આટ દિવસની અ'દર પોતાના એ [હેસલય ! જેવા સહાન્‌ ગુન્હાઓનો 
ફેસલો મેળવી જવાના નાદિરશાહી કૃરમાનો નીકષ્યાં | આવાં ગ્ઞાતિ-સેવાનાં મહા 
પાપોને એ 'પીરાણાની ઈએસશાહી ખાદશાહી, કોઈ ષણ રીતે સહી શાકે તેવું 
હતુ જ નહિ! માટે ગહેરાઓઆની આજ્ઞા રજબ ૬'ડ ભરી, અમી અથવા નૂરની 
એળીના મ્રાશનથી પ્રાયશ્ચિત કરીને એગુન્હેગારોએ પોતાના સ્ઞાતિસેવાના મહાન્‌ 
ગુન્હા (!)ની માફી મેળવી જવી ! આવા એવડેફી ભરેલા નિર્લજ હુકનો અને 
ફરમાનો અહાર પાડતાં, એ મૂર્ખશિરૉોમણીઓને ક'ઈ સોચ કે શરમ પણુ 
ન આવી! બેસરમને વળી શરમ તે શાની આવે? તેમને લાજ-શરમ હુતીજ 
ક્યાં? કારણુ કે તેઓ તો ઈર્ષા, અભિમાન, અન્યાય, અધ, તુ'દમિ- 
જાજ, મૂઈ અને અની(તે-અનાચારની પ્રત્યક્ષ પ્રતિમારૂપ જ હતા ! 
એ 'પાપસૂતતિ પાડી પટેલો તો, હરકોઈ પ્રકારે પોતાના અસ્ઞાન પાટીદાર 
ભાધંઓઆને સામાજિક તેમજ ધામિક ગુલામગિરીની બેડીઓમાં હસ્સેશને મા 
જડીજ રાખવા ઈચ્છતા હતા ! કેમકે તેમનેજ પ્રતાપે એ પાખ'ડીઓ પોષાતા, 
મને સ્વદેશમાં પૂજાતા હતા. 


અતે એ કુકી ઓની ભારરૂપ જી'દગીનો, તેમજ એેરજૂહમનો બોને,અમારી 

ભોળી પણુ અભાગી સ્ઞાતિ, પોતાનાં પૂર્વનાં પાપ અને અસ્ઞાનનાં ફૂળ રૂપે, &'ડ 

તરીકે ભરીને, એ અસા ભાર વહન કરી રહી હતી; તોપણ હવે એ પાપીઓનાં 

પાપને ઘરો છેક ગળાં સૂધ્રી ભરાઈ રહ્યો હતો. પશુ પણુ સહન ન કરી શે, 

દુખની [એવો અસહ્ય ત્રાસ વેડી વેડીને, અંતરથી ઉકળી રેલી સ્ઞાતિના ટુઃખનુ' શુમડુ', 
Bee તો પાકી આવ્યું હતુ. એ ભરનિંગળ ઉપર એઓપરેશનનુ' નસ્તર મૂકવાથી, 
અ'દરનો ખધે ખગાડો થોડીજ સેહેનતે નીકળી જશે, એવી અમને આશા જણાતી 


www.realpatidar.com Page 64 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ્રસ્‍તાવિત 


હેતી.પણુ એ એઓપરેશન તો,જ્યાં દ જોશ પકડી રણુ'હતું,એવી કેચ્છ-ભૂસિમાં- વાજા 


જ થવું જોઇએ. માટે પરિષદની ખીજી બેડક કચ્છદેશમાંજ ભરવાની યુવક 'ડુળી' ખિવિશનની 
ના સભ્યો સાથે મળીને ચોજના કરવામાં આવી. Gms ૧ = 

એ ઘષ હતું. અમારી જ્ઞાતિમાં એ વરશે માંએ 
હતો%દેશ-વિદેશમાં વિખરાએલા અનેક ભાઇએ!,લગ્ચપ્રસ'ગના નિમિત્તે કૅચ્છમાં Xવ- 
વાના હતા. એ તકનો લાભ લેઈને કરાંચી, હેઢ્રાઆાદ, અખમઇ, ઘાટફો'પર્‌ના 
વ્યુવકુમ'ડળો” પોતાનાં એકવ ખળથી, કૅચ્છમાં કણુબીજ્ઞાતિની અજ્ઞાનતા 
ઘોર નિદ્રા ભાંગીને, સ્ઞાતિમાં ન્તગૃતિ ક્ષાવવાનો સખળ પ્રયાસ કરે,તો જ 
અમારાં કાર્યને વિજય અને યશ મળશે, એવુ' અમને જણાવા લાગ્યુ'. 


સ્યસ્યા્નાં ગ્ઞાજરદતિઃ: આ વિચાર નક્કી થતાં જ, ઉત્સાહી સુધારક ભાઇ- 
ઓને, તેમ જ “ યુવફમ'ડેળા ? અને સ્ઞાતિના હિતકાર્યમાં રસ લેનારા સર્વ 
અ'ધુઓે, પત્રો લખીને અમારા પવિત્ર ઉદેશમાં સહકાર કરવાની સૂચનાઓ 
અપાઇ. ખધ્રી દિશાઓમાંથી અનુસદનોના અને ઉપચોગી મદો આપવાની 
તત્પરતાના ઉત્સાહી જવાખો આવી મળ્યા; એટલે રૅચ્છમાં પરિષદ ભરવાના 
દિવસો નક્કી કરી,મજખૂત પાયે તૈયારીઓ ચલાવી. ધર્સ અને સ્ઞાનના પક્ષપાતી 
કેચ્છનરેશ મહારાવ શ્રી ખે'ગારજી અહાદૂરને અમારા વિચારો નિવેદન 
કરી, રાજ્ય તેમ જ ઔઆંધકારોીઓઆની પણુ આ સત્કાયમાં સહાનુભૂતિ માંગી. 
એ અમારી નગ્ર પ્રાર્થનાને, ઉદારચિત્‌ સહારાવશ્રીએ આન'દસહિત ઝીલી 
લીધી, અને રાજ્ય તથા અમલદારો તરકૃથી ખનતી સઘળી મદદ સમાપવાને 
તેઓશ્રી તરફથી ઉદાર એરભેવચન પણ અપાયાં, કેટલાક ઉત્સાણી થેમોગ્રહી 
અસઅક્ષદારે', જેઓ અમારી પ્રવૃત્તિથી કેટલેકઅ'શે માહિતગાર હતા, તેએ પિતો પણ 
પણુ અમારાં કાર્યને ખની શકે તેટલી અનુફૂળતા કરી દેવાને તત્પર હતા. ચાત્રુ |સાઘહ્તો. 
નિષ્કૂળતાઓ થચ્ચે, વરસો સૂધી ટકી રહેલા સુધારકો પણુ, પીરાણા-સત 
પ'થીઓનું છેલ્લુ' મરક્ષાસ્ માથે ઝીક્ષી લેવાને તેયાર જ હતા. આમત્રણો, 


કવિતાએ, ખાસ નિર્ધોરેલા વક્તાઓનાં વ્યાખ્યાનો અને સભામ'ડપનાં સ્થાન 
તેમ જ સાહિત્યો પણ, ખહુભાગે સેયાર્‌ થઈ ચૂક્યાં હતાં. એ ખધી પાકે પાયે 
તૈયારીઓ કરવાને, ઘાટકોપર, ડૅરાંચી વિગેરે સ્થળોનાં ૬ ચુવકસ'રળો। ? 
એ પોતાના સુયોગ્ય પ્રતિનિધિએને પરિષદના દિવસોથી ઘણા વખત 
અગાઉથીજ દેશ તરક્‌ મોકલી આપ્યા હતા. અને તેઓ પૂરજનેશથી ડુચ્છીમાં જાગૃતિના 
સતેજ ય'ત્રો રવી રક્ષા હુતા. આટલી આટલી અસાધારણ મહેનત કરવા ત્ઝત્ત 


છતાં, રોપવા ધારેલો પરિષદનો માન વિજયસ્થ'ભ, અમારી સ્ાતિનાં દ્ભાગ્યે, અધિવેશન 


અણુ્રાર્યા_સ'જેગે! વચ્ચે, આખરે હુવામાં જ ઉડી ગયો! કુરાંથીના મુખ્ય 
બેચાર કાર્ય'કન્તૉોઓ, ઘણાં જરૂરી કાના રોકાણુ અને દખોણુર્થી, પરિષદના 


[875]" for Date 


www.realpatidar.com Page 65 of 600 
mail@realpatidar.com 


Date: Feb-Mar 1921 - 
સંવત ૧૯૭૭ મહાવિદ. 5૯૯ 
"1921-02 -KKP 2nd 
Melavado -Poster 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


i) 


દિવસ નજીક આવી પહોંચ્યા ત્યાં સધીમાં પણુ કૅચ્છ આવી શડયા નહોતા. મદા 
એટલુ' જ નહિ, પણુ ચાલુ પરિશ્રમથી મ્હારી પોતાની પ્રકૃતિ એકા એક છેક જ 
અગડી ને લથડી જવાથી, એ જ- ટાંકણે કૅચ્છીમાં ડે' પથારીવશ ખની ગયો, અને 
એથી સારાં હુદય જેવા મારા સહકાફીઓ પણુ, મારા એ અણુધારયો મદ: 
વાડને લીધે, છેક જ હિ'મત હારી ગયા. ખીજી તરક પોતાનાં મૂળ 
ઉખેડી નાંખનારૂ, આ સેવા-કાર્ય કૅચ્છની ભૂમિમાં જ પોતાનાં ઉંડાં મૂળ 
ઘાલે, તે પહેલાં જ તેને અદર ઉડાવી દેવાની, તનતોડ મહેનત કરનારા પીરાણા- 
સતપ'થીપ્રપચીએએ તેમજ ખાસ કરીને તેમના આગેવાન ખટપટી 
ખેલાડીઓએ, આ તક સાધીને સુધારકપક્ષના ધણા ભાઈઓના સ'મ'ધો અને 
લગ્તોમાં મ્હોટા વાંધાઓ ઉડાવવાના ઉડા પ્રપંચ રથ્યા; અને એ વાંધાઓનું 
તત્કાળ નિવારણુ કરી અમારા પક્ષની પ્રતિ્ા જાળવવાની વિશેષ-ખાસ-અગત્ય 
જણાતાં, જે જે મ્હારા ખાસ સટુકારીએ અસે પરિષિદ્ના મુપ્ય કાયક્ત્તોઓ 
હતા, તેઓ પણુ ખડું ભાગે આ નવી દખલને નાખૂદ કરવામાં છેક જ ઘુ'ચવાઈ 
ગયા હતા. એવા સજોગો વચ્ચે પરિષિદ્‌ ભરવાથી, એવાં મહાન્‌ કાર્યને મનષારી 
સકૃળતા નહિ' જ મળી શકે,એવું અમને જણાતાં એકાએક પરિષિફ ભરવાનો [વિચાર 
એ વખતે તે!, [નિરૂષાયે તદ્ન મુલતવીજ રાખવો પડયા, અને અમારે કરેલી 
અધી તેયારીઓઆ તથા રોડધામ ([નષ્કૂળ ગઈ. 
જક્યની નથી સિક્ાઃ-આ પ્રમાણે ઇશ્વરી કરૂણાની કચાશને લીધે, પ્રતિકુળ 
સ'જોગો ઉભા થતાં, કચ્છમાં પરિષદ ભરવાનું કાય ખોર'બે પડવાથી, ઉત્સાહી 
સુધારકો, અને કાર્યકર્ત્તોઓનાં હૃદ્ય ઉકળી રહ્યાં. એ ઉકળાટની ધગશથી 
પ્રેરાઈને, એ કટિખદ્ધ થયેલા કરેવીરોએ, ત્યાં હાથ ધરેલાં હથિયારો ખીજ ૪ 
દિશામાં લાવ્યાં ! આજે સે'કરો વર્ષથી પાખ'ડી પીરાણા--સત'પ'થતાં પાવે, 
અમારી સ્ઞાતિમાં લગ્ન જેવા મહાન ગભીર વેદિક સ'સ્કારને પણુ એક ક્ારસરૂપે 


ભજવાતા ખનાવી દોષો છે ! રીને ખસે ઉટપટાંગ 


પ્રસ ફે પ્રતિસ્ઞાનું પવિત્ર અ'ધન જ નહોતું. આવી ભય'કર પરિસ્થિતિ, ઉત્સાહી 
સુધારક મ'ડબોએ દેશમાં ક્રીને સમસ્ત ગ્ઞાતિને સચોટ સમજાવીને, તેમના હૃદયમાં 
એવી ઉ'ડી છાપ પાડી હતી, કે ડૅચ્છનાં ચાર ગાએ તૈયાર થઇ ગયાં, ને ગમે તે 


ભોગે અને જોખમે, ચાલુ દુષ્ટ રૂતિનિ ભ'ગ કરીને; આગેવાનોની. દુષ્ટ સત્તા, 


સ્હાસે માથુ ઉચકી, પવિત્ર વેદિડ-વિદધિથી પોતાને [ત્યાંના લગ્નો તેમણે 


એડી, વે્દાવેધિ અને યગ્-હવનાંદ કિયાઓ સહિત, પીરાણાન્‍સતતપ'થના 
ww.realpatidar.com Page 66 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


દાનવીર “પાટીદાર ખ'ધુ 


== fp 


રોડ તુલસીદાસ વધ્લભદાસ પરેલ 


ગામ ધર્મ જવાળા 


Same) vss? Sass Ys 
realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 67 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 68 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


&, 
A 


૫ કચ્છ કડવા પાટીદાર 'પારષદ બીજી (કરાંચી)ના પમુખ 


પટેલ માવજીભાઇ પંજા જખુવાણી 


ગામ નખત્રાણાવાળા (કચ્છ) 


lakshmi Art, Bombay 8 


www.realpatidar.com Page 69 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 70 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧ 
મુખીઓઆને ખદલે વિઠ્ટાન્‌ યાહ્મણોની સારકૃતે કરાવવાને તેઓ પ્રતિસ્ાથી ખ'ધાયા. પહેલા 


એ પ્રમાણે વીરાણીમાં આશરે અઢીસો, કોટ્ડામાં આશરે દોઢસો, ન'ખ- ૦૦ 
વાણામાં આશરે એકસો અને દેવીસર તેમજ બીજાં છૂટાંછવાયાં ગાસમાં સંસ્કારોથી 
અધાં મળીને આશરે પચારોક લગ્નો શુ્ઠ વૈદિક વિધિપૂર્વક સનાતન સ'સ્કાર|કરવમાં 
મુજખ કરવામાં આવ્યાં. આ પ્રમાણે આશરે સાડાપાંચસો લગ્નો વેદિક વિધિથી ન 
થયાં. તેમાં મહાન્‌ વિધ્તો નાંખવાને, પાખ'ડી પટેત્ીઆએઓએ અહુ ખહુ પછાડા 
માર્યા, પણુ ન ફાવ્યા ત્યારે અદર અદર આથડી પચ્યા અને એક ખીન્ન 
ઉપર ખોટા આક્ષેપો મૂકીને સુધારાવાળાને હં'ક્રાવી ન શકવા માટે, એક 
ઓઔજાનો રોષ કાઢી, એ આંધળા આગેવાનો એક ખીજા સાથે અથડાઈ પડ્યા. 
પેટની પીડાથી પછડાતા તેઓ ક્રોગટનાં માથાં કૃટવા લાગ્યા ! કચ્છના સમજુ 
જ્ઞાતિભાઇએઓ તો સત્યાસણને ખહુ સારી રીતે સમજી શક્યા. અને એક સુડીભ 
સુધારકો, શુદ્ધ અ'તરની ધગસથી શું શું કામ કરી શકે છે, તે પ્રત્યક્ષ તેર 
જોઈ પણ શકયા ! એથી પણુ, જે તુલના કરીએ તો, પરિષદના જેટલ જે કે 
નહિ, તો પણુ તેનાં ખી ન'ખર જેટલુ પણુ શુભકાર્ય થચું. ક્રિશ, સાહુસો 
અને નિડરતાનું એર સ્ઞાતિને મળવા રા 
પણ તમની આખા સામે પરખા આ પ્રમાણે પાંર્ષદ્ના કાર્યમાં 
નેષ્કળ થવા છતાં, એક શરમ ભરેલી દુષ્ટ રૂહિને તોડવાનું મહાન્‌ પરાકમ સિદ્ધ 


કરી, કચ્છમાં પોતાનો વગડાવીને, સુધારકભાઇએ! ખુશી થતા, 
પોતાની પ્રવૃત્તિ નિમિત પાછા જુંમઈ, કરાંચી વિગેરે સ્થળો તરફ 
રવાના થઈ ગયા. 


લારી ઝસ્ણાદઃ-પ્રૉતકળ સજાગોમા પણ થોડા સરખા આ સુધારક 
ભાઈએઓએ, જે અમર સફળતા ળવી, તે જોઈ-જાણીને ડૅરાંચીવારતીભાછએઓ ની 
આંખો ઉઘડી, અને પહેલી પરિષદ વખતની પોતાની ભૂલ તેએ હવે ખરાખર 
સૂમફ શકયા. તેમને પ્રત્યક્ષ ખાત્રી થઈ કે, ગારેરા અને પીરાણાનો દોર તોડયા 
સિવાય અનેક જમાનાથી કાઢવમાં ગુ'થવાચેલ' જ્ઞાતિનું ગાડુ' કદીપણ આગળ 
વધી શકશેજ નહીં. અમારા ઉન્નતિરથને ઉજવળ માગે આગળ વધારવા માટે 
તો, પ્રચંડ ખડક જેવી એ ખન્તે મ્હોટી મુશ્કે્ીઓઆને કોઈપણ પ્રયત્તે ટૂર 
કચેજ છટકો હેતો. વળગી ખાસ કૅચ્છમાંજ આટલી ન્હાની સરી સ'ખ્યાના 
સુધારકો, પોતાનાં અડગ આત્મખળથી, હેડીલા, કર આગેવાનોને પાછા હડ!વી, 
જ્યારે પોતાનાં કાર્યમાં સક્રળતા 'યાર ઉતારી શકયા છે, ત્યારે કરાં જેવાં 
સ્વત'ત્ર વાતાવરણ એ પાંખડીઓનો વિરોધ, જો આપણે નેરરોરથી જહેર 
કરીને, સમસ્ત જ્ઞાતિ સમક્ષ એમનાં પાપ વિરૂટ્ પ્રખળ પોકાર ઉડાવ્થો હોય, 
તો આપતી પ્રગતિનો માર્ગ ખહુજ સાફ ભની જય, તેમાં જરાષણુ શક ન્હોતે!. 


BL! A 


Direct 
Achievement 
Indirect 
Achievement 


www.realpatidar.com Page 71 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પહેલી પરિષિ, વખતે ભયથી એવું સાહસ ન થયું, તે ખોટી ભૂલજ હતી. 
તેની હવે એ ભૂલ સુધારવાનો અને હુદ્યની ટુર્ખળતાનું પ્રાયશ્રિત કરવાનો 
તેસણે મક્કમ ડરાવ કર્ચો. પોતાની તૃઢીઓઆ અને અપૂર્ણુતાએનો ભર્યોપુરો 
અઢલો વાળી આપવા માટે, તેમણે ફરીથી ખીજીવાર મેસમૂત્તિ પરિષદ્દેવીને 


પોતાને આંગણે પધરાવીને, પહેલી વખતે) જતા! કરેલા મહત્વના) 


ઓમાં, યુવકૅસ ડેળના મગુખ ભાઈ નાનજી પાણે, 
કાનજી અને ભાઇશ્રી રતનશી શીવજી તથા કૅરાંચીના એ વખતના 
ઉત્સાહી આગેવાન સદ્ગત ભાઈશ્રી ખેતાભાઈ ડોસા પોકાર, ભાઈ 
શીવ 'મીસજ મ'ગવાણાવાળા તથ ભાઈ વિશ્રામ પાંચા ગાંગાણી 
ચ્્છ બીરાણીવાળા વિગેરે ભાઇએનો ઉત્સાહ અપૂર્વ હતો.| તેમબે મ્હોટા 
ઠાટમાઠથી પરિષદનું ખજુ એઔરધિવેજ્ષન કરાંચીમાંજ ઉજવવા માટે તન, 
મન, ધનપૂર્વક પરિશ્રમ ઉડાવીને એજ વખતથી તેની લેયારીઓ માટે મહાન્‌ 
ચળવળ ચાલુ કીધી. જે ચળવળને પ્રતાષે પસિષિદ્નાં કાર્યને પરભુકુપાએ ઘણો। 
સારો યશ અતે સફૂળતા સેળવવાનું નિર્માણુ થયું હતું. 


ક્સં્ીનાં પાટીટ્તાર પસ્િસ્ં નીઝુ, અિવેકાન#:-જે 'પરિષદ્‌ સિ'ધધિની 
સડાસાગર જેવી સિ'ધુનટીને તીરે કુર્મી ક્ષત્રીય ખ'થુઓનાં હૃદયમાં, પહેલવહેલી 
અ'કુર્તિ થઈ અને એ વખતે ખાળકના જેવી ક'ઇક નિખળતાથી પોતાની પહેલી 
ખેડંકમાં ડરતાં ડરતાં પોતાનાં નાજુક પગલાં ભરી રહી હતી, તે આ વખતે તો! 
જ્ઞાતિસેવાના પવિત્ર અ'કુરો પૂરનેશથી પ્રકટ કરી રહી હતી. એજ ખાક્ષપરિષદ 
આજે ભરયુવાવસ્થાના પૂર્ણ તેજથી પોતાના ખાસ જન્મ હેતુને દીપાવવા અને 
આજે પ્રકાશવાને તત્પર ખની રહી હતી. કરાંચી, હેદરાખાદ, વિગેરે [સિ'ધધ- 
દેશમાં વસતા ઘણા સ્ઞાતિભાઇએઓઆએ એકત્ર થઇને મહાન્‌ સમારોહુપૂ્વ ક 
'સેયારીઓ કરવા માંડી. પરસિષિદ્નાં વિવિધ સાહિત્યો ત્વરાથી એકટાં કરવા 
માંડ્યાં. કચ્છ, મૂંમઈ, ઘાટ્કોષરના ચુવકમ'ડલોને આગ્રહ ભચોં આમ'- 
ત્રણો પાઢવ્યાં, આ વખતની ખેડકનુ' કામ ખરાખર રીપી નીકળે, તેને માટે 
સુખના મંડળની સલાહે અને મદદ માગી. સિફૂળતાનો/સુખ્ય આધાર મસ 
ની ચોડ્યતા [સે ઉએઓજસ્વિતા ઉપરજ રહે. માટે આ વખતે નિભયતાથી 
સભામ'ડપને ખરાખર ગજાવી શકે, સ્ઞાતિભાઇએઓની નસોમાં વીરતાનાં હીર 
સી'ચી શકે, જ્ઞાન અને સત્યના દિવ્ય સ'દેશા પરિષદ દેવીને આંગણે એકત્ર 
થચેલા સર્વભાઇએઓને શુદ હૃદયથી સ'ભળાવી શકે, અતે વિશાળ સભાસ'ઘને 
પોતાના માનભર્યો અ'કુશમાં રાખી, સીધે માગે દોરીને, નિવિધ્તે સભાનુ' કામ 
પાર ઉતારી શકે, તેમજ જાહેર સભામાં પાજો ખ'ટોખસ્ત રાખી શેક ત્એવાદ-કોછ, 


www.realpatidar.com Page 72 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


યોગ્ય તેમજ ag ભસ્ુખની) ખાસ જરૂર હતી; ધણી ચર્ચો અને 

ઘણા નાની સૂચનાઓ થયા પછી, કૅચ્છ-ત મત્રાણાના રહીશ અને હાલ સિ'ધ 

હેદરાખાદમાં ઘણા લાંખા સમયથી સ્હોટે પાયે કોનરેકટન' બીઝનેસ કરી, 

જ્ઞાતિમાં પોતાની સત્તા અને પ્રતિછા જમાવનારા, જ્ઞાતિસેવાના પરમ ઉત્સાહી વીર- 

અણુ પસ'દ કરવામાં આવ્યા; અતે 

સ્વાગતમ'ડળના પ્રતિનેધિ [વગેરેને પણ ટ'ક સમયમાંજ નક્કી કરીને, 

એડટોમર_તા. ૭-થી-હ છં, સ. વહ્ર્ર ના ત્રણુ દિવસો સૂધી ચી ના 

પરિષદના ખીજા' અધિવેશનતુ' કાય', ઘણાજ ઉત્સાહ, પ્રેમ, અને સદભાવપૂર્વક જ ૦ 2 

ઉજવવામાં આવ્યું હતું. સભાતુ' સુશોલિત વિશાળ સ્થાન, ઉતારાની સુંઢર સગવરો, 

અને બહારના પ્રતિનિધિએ, પ્રેક્ષકો વિગેરે મહેમાનોને માટે વાસણ-પાથરણુ 

જેવાં અનેક ઉ'પચોગી સાષધતો પૂરાં પાડવામાં કૅચ્છદેશાના વતની, લ્ઞુહાર- 

જ્ઞાતિના પ્રતિકિતે ગૃહસ્થ, શોઠ ચતાજઞાઈ ઉમરસિ'હના સુપુત્ર ભોઈશ્રો 

વાક્ષજી ચનાજઞાઈએ, તથા તેમની પેઢીના વયોવૃદ્ધ ગૃહસ્થ શોટ શ્રી૦ કુવરજી- 

ભાઈએ સ'ગીન મદદ આપીને, ધણી ઘણી સગવડો પૂરી પાડી હતી; તેમનો! 

આભાર, અમારી સાતિ કદિપિણુ ભૂલી કે વાગી શકે તેમ નથી. મહાસભાનો 

કાર્યકુમ હજારો ભાઈ ખહેનોની હુર્ષભરી હાજરી વચ્ચે, પ્રભુસ્તુતિના મધુર 

સગીત ધ્વનિ સહિત ડારૂ થયો, કે તરતજ સ્વાગત-મ'ડળ, તેમજ મહાસભાના 

કાયક્રશળ વીર મસુખોએ, પોતાની સિ'હગજનાથી સભામ'ડપને ગજવી મૂકે. 

રાણા-સતપ'થનુ' કાળુ કલક જેમ ખને તમ ઉતાવળથી ધોઈ નાંખવા 

માટે, તેમજ જુકમી ગહેરાઓઆની ગોઝારી શુલાસીમાંથી સુત થઈ; તેમનાં 

ઘોર મહાપાપોતે લછ ચલાવવા જેટલી, આપણી નખળાઇનુ” ત્વરાથી પ્રાયશ્ચિત 

કરવા માટે, તેમણે )ડુદયલેદક ગગનઘેરા ગ'ભીર ઘોષથી ગ્ઞાતિભાઈઓને 

સપણ શબ્દોમાં ભલામણો કરી, અને એ ખાખતના મજમખૂત ઠરાવો એ મહાસભામાં 

મૂકવાની ખાસ ભાર દઈને અગત્ય દર્શોવી. વીરતાભવોં એ ભાષણ, પરિપૂર્ણ 

થયા પી તરતજ મળેલી, સમજેડટ કમીટીએ ધણા ઘણા ઉપયોગી વિષચોની 

સુથગ્ય ચુ'ટણી કરી, અને તે તે વિષયના જાણુકાર લાયક પુરૂષોને, એ ડરાવો 

વાની, પણુ ચોજના ણાંજ કરવામાં આવી. 
આ પ્રમાણે રચનાત્મક કાયકમ ગોડવીને, ત્રણે (વાસીભાઇ- 

ઓએ પૂર જોશ અને ઉત્સાહથી પરિષદ્નુ' કાર્ય સફળતા પુર્વક પાર ઉતાસું. એ 

ત્રણુ દિવસમાં ઉપરના ખે મરેત્વના ડેરાવો ઉપરાંત, ગ્ઞાતિહિતના ખીજા પણુ 

ખાસ ઉપયોગી રાવો મૂકવાસાં આવ્યા હતા, તેમના ઉપર કેટલાંક જોરદાર સુહ્સર 

ભાષણો થયાં હતાં, અને એ ઠેરાવોને માત્ર કાગળો ઉપરજ ન રહેવા દેતાં, 

તેમને વ્યવહારૂ સ્વરૂપ આપવા માટે, સર્વ સ્ઞાતિલાઇઓને આગ્રહભરી સૂચનાઓ 


www.realpatidar.com Page 73 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઠ 


કરવામાં આવી રેતી. કચ્છના ગદેરાઓઆએ આજસુધી દૂષ્તાભરી દ૬મન- 
નીતિ ચાલૂ રાખીને, ગેરકાયદેસર જે કાળાં કૌ, કાવત્રાં, અને દાવપેચ 
એલવાની શરમભરેલી પદ્ધતિ ચાકૂ રાખી હતી, તેમનાં ખધાનાં નામ ટોમ 
અને પ્રમાણો સહિત તીવ્ર [નષેધ કરનારાં ભાષણો આપી, સભાજનોના હૂંદય 

દીધો હતાં. એ પ્રસગે કેટલાક પાપી પટેલોના મમાનુષે 
રાક્ષસી કૃત્યોનો કમકમાટ ઉપજાવે તેવો ઇતિહાસ, ઝુંમઈ-ચુવક'મ'ડુળાના 
મત્રી વીરાણીવાળા લીરે જઞાતિસેવઝે લાઇ રતનસિહ ખીઅજીએ 


હૃદયની પરતી ધમશ સહિત ભાં રજૂ કર્યો હતો. જે સાંભળીને સભાજનોનાં હદય 
ખળભળી ઉક્યાં હતાં અને “ શર! શરમ! ? ના પાકારોથી સભાસ'ડપને 
ગજાવી, એ અત્યાચારીઓનો સશ્ષ વિરોધ પ્રૃશિત કરવામાં આવ્યો હતો.[િદુ- 
આળલસ્, કારજ અને ન્યાતવરા જેવા 
જેજે દુષ્ટ રિવાજેથી અ'ધારાગારમાં ઘસડાઈ જતી હતી, તેમાંથી અમારી સ્ઞાતિને 
તારવા સાટે ધમ, વિદ્યા, તેમજ વીરતાશર્યો વ્યર્વાસથત નિયમનો સત્વરે પ્રચાર 
થાય, એવા ઉપચોગી ઠરાવો પસાર કરીને, પ્રેમના જયઘોષ વચ્ચે, ડુળોદેવી 
ઉમીયા માતાજીની હજારો ક'ડના એકત્ર સ'ચેગથી જય બોલાવીને, પ્રેમભર્યા 
પચ'ર કરતકષધ્વનિ અને આન'દના અવાને વચ્ચે, અમારી સહાસભાનું કાર્યા 
પરિપૂર્ણુ થયું હતું. 
સીત્તી વેટની સવઝતા:--આ પ્રમાણે પ[રિષદ્તુ' યવિત્ર નામ તથા 
કામને શોલે, એવી વીરતાભરી વ્યાવહારિક કાર્યવાહી અમલમાં મૂકી, લાંખા 
વખતથી મારા હેંદયમાં ધુ'થવાતા, લાગણીઓના પ્રજવલિત અસિમાં શાંતિમય 
આહૂતિએઓઆ આપી, પર્ષિદ્‌ દેવીએ, એ દિવસે મ્હારા હૃદયને પહેલવહેલુ' ટાર્યુ. 
“શાન્ત કયુ. મહાસભાતો મહોત્સવ આન'દથી ઉજવી, સવ' ભાઈઓ 
પરસ્ષર હેતપ્રીતથી મળી લેટીને, પસાર કૅરેલા ઠરાવો અમલમાં મૂકવાના 
નિશ્વયસહિત તેના પવિત્ર ઉદેશોને પોષતા, આન'દજેર છટા પય્યા અને અમે “ગુવક 
સરા ? ના કાર્યકર્તાઓ પણુ સુ'ઈ તરફ વિદાય થયા. 
સંસ્થારી સેનામાં નવી મસ્તીઃ —મુ'અખઈમાં અમને પાછા આવ્યાને થેો- 
ડાજ દિવસે થયા હશે, એવામાં કેચ્છ-દથીયુરન બે સ્રાતિભાઇઓ, જેઓ 
અગાઉ ચુસ્ત પીરાણા-સતપ'થી હતા, અને કૅરાંચીની ખીજી બેડક ભરાઈ, 
તે અગાઉ આશરે ચારેક મહિના પહેલાં, ખાસ ધસચચો અને શ'કા-સસાધાન 
માટે મને મળ્યા હેતા. તેમાંના એકે દ્યાપુરમાં સુખી તરિકે ઓળખાતા, અને ફેટ- 
લીક વખત મુખીની વતી કાસ કરતા હેતા. એટલે એવા સાણુસ કેવા સુસ્ત અને હરેડ 
સતપ થના [હેમાયતી હાય, એ સહેજ કહપી શકાય તેમ છે. એ ખન્ને 
ભાઇઓને મ્હારી શાક્તિ મનુસ્ઞાર પીરાણા સતપ'થની પોહ્ષ તેમજ ધર્મનાં સત્યો સમ- 


www.realpatidar.com Page 74 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪પ 


નવી, સતપ'થપ્રવલે કોના હડહડતાં પ્રપ'ચો અને ડેમાઈની માછી તેમના હૃદયમાં 
ઉતારી, તેઓ લોળી અ'ધશ્ર્ાથી કેવી ભય'કર કપટ-જાળમાં કસાઈ ગયા 
હતા, તેનો પૂરેપૂરો તેમને ખ્યાલ આપી, તેમની આંખો ઉઘાડી. એ ભાઈ- 
સાના સુખી ગણાતા, ભાઈ ડાન કેસરા હાલ થોડો સમય થયા સવગ વાગતી 
થયા છે, અને ખીજા ભાઇ પટેલ નારાણ રેયા જે હાલ હૈયાત છે, એ અનને ભાઈ. 
એને મ્હારા શબ્દોની એટલી મષ્ી ઉડી અસર થઈ કે, તેમણે આખી જ'&ગી 
સુધી જ્ઝવથી અધિક જાણેલા અને પ્રેમથી પાળેલા, પીરાણા સતપ'થના પાપતુ”, 
તેમજ એ પ'થતે માટે ખીન્ન અસેક ભોળા જાતિભાઇએઓ ઉપર પણ અ'ધશ્રદદ્ધાથી 
ગમાણ ચલાવી, તેમને વટલાવવા અને મભર કરવાનુ', સખેદ ચિત્તે પ્રાયશ્ચિત 
કરવાની નિશ્વયપૂર્વક તેમણે પ્રતિજ્ઞા લ્વીી, અને ત્યાર પછી એ નિશ્યને પરિપૂર્ણ 
પાળી, તેમણે દયાપુરના ખીજા કેટલાક ભાઈઓને પણુ સાથે લઇને પ[રિષટ્ની બીજી 
બેટકમાં રસભર્ચો ભાગ લેવાને, કરાંચીમાં આવીને જ્ઞાતિની સારી સેવા અજાવી 
હતી. તેમણે મને આ વખતે આવીને જણાવ્ચું' કે,-“અએે ખીજા ચાર-પાંચ અમારા 
દયાપુર-કચ્છલાળા સ્તેહીઓને અત્રે ખાસ બોલાવેલા છે, અને દયાપુરમાં સત- 
-્પ'થનો ત્યાગ કરાવી, આપણા શુદ્ધ સનાતનધર્મનો સ્વીકાર કરાવવાની તીત 
હિલચાલ શરૂ કરી દીધો છે. માટે તમે એ ભાઇઓ અત્રે આવે ત્યારે તેમનાં મનનુ' 
સમાધાન કરી, અમને જેમ પીરાણા--સતપ'થની પ્રપ'ચ ન્નળસાંથી છોડાવ્યા છે, 
તેમજ તેમને પણુ સત્ય માગ સમન્તવીને એ પાખ'ડના પાશમાંથી છોડાવો.” 
તેમનાં આ વચનોને મ્હે' તો ઉમ'ગથી વધાવી લીધાં, અને એ ભાઈઓ આવે ફે 
તરતજ તેમને મ્હારી પાસે બોલાવી લાવવાની ભલ્લામણુ કરી. ખે ચાર દિવસો 
પશ્કી ઉપર જણાવેલાં દ્યાપુરનાં ભાઇએઓવાળાં ડેષ્યુમ્રેશન સહિત તે્ખો સ્ટારે 
ત્યાં યાછા આવ્યા, અને એ ભાઈએ! સાથે કેટલાક દિવસો સધી ધર્મ સ'અ'ી 
વાતચિત અને ચર્ચા કરીને તેમનાં હૃદય હુ” સ'પાદન કરી શકચો. ત્યારે 


અમારો સાથે છે, અને હવે સત'પ'થની પોલ, તેમ જ પપ'ચખાજીની અમને પૂરેપૂરી 


માળી થઈ હોવાથી, અમે પણુ અધા es પાયદ્રિ્ત લઈને, તમારો પક્ષ 
સ્વીકારવાને તેયાર છીએ. માટે તમે એકવાર કૅચ્છ-દયાપુર અમારી સાથે 

j હ મ. રેતનાસ હભજઞાઇ કૅર- 
સન ગાઢશીીસાવાળાના પુત્રના શુભલસ પ્રસંગે, અમારા યુવક મ'ડળના ખીજ 
કેટલાક ભાઇઓ સહિત કૅચ્છ જવાનો જ હેતો; એટલે મ્હે' તરતજ તહેમનું 
આમ ત્રણ સહર્ષ સ્ત્રીકારી, ત્હેમને જણાવ્યુ કે“ શથ્વોડાજ દિવસમાં અમે કચ્છ 
આવવાના છીએ, એ વખતે હે' જરૂર તમારે ગામ આવી જઈશ, અને મારાથી 
અનતી તમારી સેવા ઉઠાવીશ, ” 


www.realpatidar.com Page 75 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૬ 


યસ્તા તરતસિઃ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અમે થોડાજ ઢિવસને અ'તરે 
કચ્છ ગયા. લસ પસ'ગે ત્યાં જવાનુ તો માત્ર ખહારનુ જ [નિસિત્ત હેતું; પરતુ 
મ્હારો આંતરિક હેતુ તો, ઔીજ 'પંરિષક્ષની કૅચ્છનાં વાતાવરણુ ઊપર કેવી અને 
જેટલ્લી અસર થઇ છે, તેમજ દેશની વસ્તુસ્થિતિ એ વખતે ફેવી દેખાય છે, તે ખાસ 
જાણુવાનોજ હતો. અવકાશ મળતાં, દેશમાં જ્યાં જયાં જએ, ત્યાં એજ વિષય 
ચર્ચાતા, અતે દેશકાળસ્થિતિની ખારીક રીતે તપાસ કર્યો પછી, પરિષદની ત્રીજી બેડક 
કયાં ભરવી, તેનો વિચાર ત્યાંજ નક્કી કરી લેવાનો હતો. આગળ થચેલી ચજના 
પ્રમાણે, થાડાજ દિવસો પછી દયાવપુરના કેટલાક સ્ઞાતિભાઇઓનુ' ડેષ્યુરેશન 
અસતે બોાલાવવાને આવ્યું. એ સતૂકાર્યને માટે અસારૂ' હદય તો સ્વભાવિકજ 
ઉત્કડિત હોય, એટલે અમે યુવક મ'ડળના દેશ આવેલા સવ ભાઇઓ, તેમની સાથે 
દયાપુર્‌ ગયા. ત્યાં દયાપુર્‌ના સ્નેહી ભાછએઓએ, ઘણા પ્રેમથી અમારો સત્કાર 
કચોૌ, અને અમારી સ્ઞાતિહિતની વાતો, સલાહ, તેમજ સૂચનાઓને પ્રેમથી 


સાંભળવાની પોતાની ઈન્તેજ્રી ખતાવી. એ પર્થી્તપાંથનાસ'સએઅમારી'[ફેવી 
અધોગતિ થઈ હતી, તથાએ ષ'થનુ' સ્વરૂપ કેવું ભય'કર ડગાઈ અને પ્રપચાથી 
લરક હતું) એ એમની સમક્ષ ખડું જ અસરકારક સાઢા શબ્દોમાં એે' સવિસ્તર 
સમજાવ્યું. એથી આશરે ત્રણુસોએક ગ્ઞાતિજનો, પ્રાયશ્ચિત્ત લઈને પાપધામ 
પીરાણાની અપવિત્ર છાયામાંથી સુક્ત થઈ, પવિત્ર મનીને, વિસળ વેદધમ નો 
અસે આતુર ખન્‍્યા. એ પ્રસગે મે' તેમને વિસ્તારથી 

“પહેલાં તો તમે ગજ્ઞાન્તિથી પરિજનો દીઘ વિચાર 
કુરો; અહીં ભાષણો કે શખ્દોની અસરથી એકાએક ઉકકેશાઈને સાહુસ કરવું, અને 
પાછળથી પસ્તાઈ ને પાછા હઠવું, એ સારં નહિ, હાલ તે! તમારા ભાઈ ઓથી કાચ જૂદા 
પડશો, પણુ જ્યારે પાછળથી મહાન્‌ સુર્કેલએઓ આવી પડશો, ત્યારે ટઢતા 
અને ધીરજથી દુઃખો વેઠવાને જો તસે શક્તિમાન નહીં હો, તો આવું ઉતાવછુ' 
પગલુ' તમે હાલ ભર્તાજ નહિ. સગાં-કુટુસ્મીઓઆનો સબધ તમારે 
છોડવો પડશે, અય્યાયી આગેવાનોના સપ્ર જુલ્મ તમારે સહન કરવા પડશો, 
ગ્ઞાતિમહાર થવાથી વ્યવહારમાં પણુ પગલે પગલે તમે અનેક આપત્તિઓથી 
ઘેરાઇ જશો. એ ખધુ' ટઢતાથી-શાંતિથી-સહન કરવાનું જો તમારામાં ધેર્ય 
અને ખલ હોય, ધર્મની પવિત્રતાને, સસારના તુચ્છ સુખો કરતાં પણુ વધારે 
કિમતી અને વ્હાલી ગણુતા હો તો જ આ સાહુસ કરજે. તેમજ હવે 
સ્વીકારવા ચાહો છો, તે ખરેખરો કહ્યાણુનોજ માર્ગ સમજતો હોય, અને 
મરતાં સુધી તેને અડગવત્તિથો પકડીને વળગી રહેવાનો દેહ નિશ્ચય હોય, તો જ 
આ ખરેખરી સપ કસોટી ડરનારા સાહુસમાં તમે આગળ પગઢુ' ભરજો. મારી 
સશ્રાહે માસો તો હેજી પણુ તમે થોડા વધારે દિવસ શાંતિથી પસ? (વિચાર 


www.realpatidar.com Page 76 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


www.realpatidar.com 


સહ્ષાહ-્સૂચનાથી સ'તોષ ન પામતાં તેમણે તો સ્પષ્ટ જણાવ્યુ' કે,“ અમે એ 
ખધો વિચાર ડયારનોયે કરી ખેડા છીએ તમે જે દુઃખો ભોગવ્યાં, અને હેજી 
ભોગવી રહ્યા છો” તે ખમધું અમે જોઇએ જાણીએ છીએ. 


હમ્સેશતે ભાટે છારા નિશ્ષયજ કરી ચૂકયા છીએ, માટે હવે તમાર તો 


અમને ક'ઈ નમળી સલાહને ખદલે એ કાયમાં ખનતી મદ કરીને સત્યને 
પ'થે દોરવાના છે. એ ખાકો રહેલા ચાર દિવસોના સમયમાં ને તમારાથી 
અહિ' ખોટી ન થવાય, તો તસે બે દિવસ સુખેથી ઘેર જઇ આવે. પણુ 
પાંચમનું પાયધ્રિત કાર્ય તસારી રૂખરૂ અને તમારી મારકૃતેજ અમારે કરવાનું 


છે ? એ પ્રસગે પુરૂષવગ' કરતાં પણુ દિયાપુરની બહેનોએ) ધિ] તરટ્ની 
ભક્તિ અને દૃહતા ખરુજ વિશેષ નેરથી ખતાવી હતી. 


આસા જ ફાસ્િ*-એ ખ્હેતોની હિ'મત અને ફૂંદયશક્તિના પ્રભાવ 


મહિલાઓએ 
આગેવાની 
લીધી 


૩'ઢ'મીઓ, સગાંસ'બ'થધીએ, સટુને છે્ી વારના મળી ભેટી આવ્યાં[ઈૂ 
છીએ. હુવે તો એમના મનથી અમે મટી ગયાં ૯ પાપી પથ પાળનારાં 


સાથે હવે અમને કશો સ'મ'ધ નજ છાજે. 'માટે અમે હેવે તો એકજ આરે 


nn 


ઉતારો. આ ચાર દિવસો પણુ અમે તો એટલા માટેજ રાખ્યા છે કે, જેડ 
સુદિ પાંચમને દિવસે તમે પ્રાયશ્ચિત કરાવીને પાવન થયા ટુતા. અમને 
પણુ એજ પવિત્ર દહાડે છાંટો નાંખીને પાવન કરા, એવો સારો માંગલિક 
(દિવસ ન જવા દેવે એઢલા માટેજ આ ચાર દિવસની પણુ અજે તો ઢીલ 
કરીએ છીએ. નહોં તો એક ઘડીએ ઢીલ કરવાનુ અમને રુવે ગમતું નથી. 
ભરાઇ ! તમે હુવે અમને મજબૂત ખનાવી, સીધે રસ્તે ચઢાવીને હિ'સતથી સહુન 
કેરવાનુંજ શીખાવો, અને ક્ષત્રિને શોલે એવું પાણી ચઢાવી, તમારી લીધેલી 
ટેક પૂરી કરો. તમારે અમારી તો જરાયે ચિ'તા ન કરવી અમે તો પીરાણા- 
સતપ'થનો છેરો ફાડીજ ખેડાં છીએ. ” આવા ઉદાર, પ્રિસાળ, પવિત્ર તાંએ 
દઢતા ભર્યો ઉદ્ગારા તે પણુ ભોળી ખશિોલિત ક્ષત્રી ખ્હેનોને સુખે 


Page 77 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સાંભળીને મ્હારં કદય ટ્રવી જાય, તેમાં નવાઇ શું !! કુચ્છના કુષ્ટુમી સિવાય ! 


તેઓ એજ કુળની દેવીએ હતી, જેમણે આગલા જમાનામાં અનેક વખત 
ધમને માટે હલ્ાહલ ઝેરનાં પણુ પ્રેમથી પાન કર્યો હતાં! ખરેખર ધિસ'ની 
મ્હોટાઈ આગળ શુદ્ધ ઓઆર્યાની નજરમાં આ સ્વા જેવાં નાશવ'ત જગત્‌ 
કે તુચ્છ જીવનની ક'ઇપણુ કિમ્મતજ નથી. જ્યાંસુધી આવી પ્ર્ળા હુદચની 
પવિત્ર અખળાઓ આ હડડુડતા જડવાદી કૅધલિજુગમાં પણુ અમારી સ્ાતિને 
એળે પાકે છે, લાં સધી મને સ'પૂર્ણે શ્રદ્ધા છે ફે મ્ડારા પવિત્ર ઉદેશને 
અવશ્ય સકૂલતાજ મળશો. અને મારી ખાત્રી છે કે એક તો શું પણુ એવાં 
હજારો પીરાણા સતપ'થ જેવા પણુ આપણા પવિત્ર (હે'દુધિસ'ને કોઈ કાળે 
ડુખાવી શકશે નહિજ. માત્ર એટલુ'જ નહીં પણુ આવાં અમૂલ્ય રૃત્નો। ઉત્પન્ન કરનારી 
ધર્સવીર ક્ષત્રીય જાતિને પોતાની જાળમાં તેઓ સદાને માટે ફૃસાવી રાખી 
શાકશે નહિજ. જ્યારે એ મ્હારા લોળા જાતિભાઈઓને અને પવિત્ર ખ્હેનોતે 
પોતાનાં શુદ્ધ સ્વરૂપની પૂરેપૂરી પિછાણુ થશે, ત્યાદેશઢ સનાતનધ સની મહત્તા 
સ્હસજાશે સનો પ્રકાશ અને પીરાણા સતપ'થનાં પાષોનુ' પ્વોગળ જ્યારે 
તેમની પવિત્ર આંખો સાસે પ્રક્ષ થરો, ત્યારે પીરાણા સતપ'થ તો શું પણુ 
ફોઈ દેવદાનવની પણુ તાકાત નથી, કે તેમને ધ્રમપ્રાણથી એએ!ને દિયે ધસ" 
ભ્રમ્ટ કરી શકે! એ ખળવાન ફૂંદયની ખ્હેનોનાં પવિત્ર વચનો સાંભળી, 
ગાંસુભીની આંખે મ્હે' તેમજ મારા ભિત્રોએ તેમની ઈશ્છાને તરત માન 
સ્યાષ્યું. તેમના પવિત્ર વિચારોને સયા મસ્તક નમાવ્યું; અને જેડે સુદિ 
પાંચમની પતિત્ર પ્રભાવે ડૂર્માક્ષત્રિય જાતિનાં આશરે ખસો વીર અને વેશી 
આત્માએ પીરાણા સતપ'થના એ લોખ'ડી પાપણ ધનથી સાને માછે 
ફ્ટો પડી, શહિ પ્રાયશ્ચિત કરીને પવિત્ર વેદધસ'નો દિવ્ય પકાશ 
ઝીલતા થયા. 


VSAK: Date: સ્યાવુરતા યેવ્ધમ સ્વીઘારઃ વિક્સ સંવત્‌ વહ૭ટ ના પ્રથમ જેડશદિ 
જ, [પંચના માંગલીક દિવસે અસાધારણ સસારોહ અને ડાડમાડથી મ્હોટુ સરઘસ 


www.realpatidar.com Page 78 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


hie 


કહાડી, યત્ન-હેમ- દેબપૂજન પૂવંક વેદ્વાધગે દેશ માયક્રિત _ 

કરાવીને, એક જ મુહ એકસોત્રેસડ ભાઈ બહેનોએ પરસપવિત્ર સના- 

તન વેદધમ'નો અગીકાર કથે. એ પતિત્ર આન'દ ઉત્સવમાં ઉત્સાહુપૂવ ક 

ભાગ લેવાને, અમારી સ્ઞાતિના સ્વામીનારાયણ સપ્રદાયવાળા ખ'ધુઓનો મ્હોટો 

સસુદાય, ડયાપુરવાસી સુધારકવર્ગના આમ ત્રણને માન આપી, સાથે જેડાયે 

હતો. કચ્છદેશના અતેક વિઢ્ટાન્‌ પ ડિત ધ્યાહાણો શુદ્ધિનાં પરિકાય' તેસ જ સ'સ્કાર 

વિધ્વિ કરાવવાને ભાં પધાયો હેતા, તદુપરાંત લખપતખ'દરથી વહીવશ્દાર 

સાહેખ રોજદાર વિગેરે પલાનટ સહિત ત્યાં સલાહશાંતિ જાળવવાના હેતુથી 

પધારેલા, તેમબે પણુ એ શુભકાય માં ઉત્સાહથી ભાગ લીધે. માતાજીના મઢથી 

સનાતન ધે્સાગ્રણી રા. રા. જયશ'ડર કાર્લીદાસભાઇએ પોતાના સુપુત્ર 

સહિત પધારેલા હતા. અને આસપાસના ઘણાં ગામમાંથી ઈતર હિન્દુ- 

જાતિના કેટલાક સ'ભાવિત ગૃહસ્થો પણુ, ખાસ આમ ત્રણથી પધારેલા 

હોવાથી, દેખાવ ખહુજ અલ્લોકિક ખની રહ્યો હતો. [ પીરાણા 
તનતોડ પરાકએ 

કર્યો હતાં. ફેટલાક શિમહદારોનો ભને ભનાવી) લેમને ભસારી વિરૃકે 

ઉફકેરી આ સત્કાયમાં દખલ ઉભી કરવાને તેમણે ખોલાવ્યા હતા. 


ઉત્સવનાં ઉત્તમ દેશ્યને ઝાંખપ લગાડવા તેમજ અમારી જાતિમાં અદર 
અદર કૃટ પડાવવા માટે, આસપાસનાં આટ ગાસોના કેણુખી ભઈ એને નોતરી, 
તેમને હજરોને ખર્ચે સિષ્ાન્ત જોજન આપી, પવિત્ર ધર્મકાર્ય વિરૂદ્્‌ 
જખ-ખર ઉશ્કેરણી કરવાની ખહુ ખહુ વેતરણુ કીધી. પરતુ ઉદાર અધિકાડી 
વર્ગની વિશાળ હાજરી તેમ જ મજબુત દેખરેખ આગળ એ અસ્ઞાન 
સતપ'થીએનુ' ક'ઈ ચાલ્યું નોં.[અને અપૂવ આનદ તેમજ વેદભગાવાનના 
જયઘેાષ વચ્ચે સ'સ્કારનું પવિત્રકાર્ય સક્લતાથી ઉન્ન્વી સિષ્ષાણ ભોજન, દાન, 
દક્ષણા વિગેરે વિધિઓ પરીસમાષ કરીને નિવિધ્તે એ મ્રંગલિક મહો- 
ત્સવતે અમર કચો. એ શુભદિને વેદિક સ'સ્કારતો સ્વીકાર કરનારાં સઘળાં 
ભાઈ બ્હોનોનીં મ્હારા લખેલા પ્રાસ્તાવિક નિમ'ધમાં સવિસ્તર ટીપ આપેતી 
હોવાથી, અહિ એમની નોંધ અથવા તત્સખ'ધી વધારે વિસ્તાર ન કરતાં, 
સ'ક્ષેપમાં સહારે એજ લખવાનું છે ફે, જે પવિત્ર કાર્યમાં સાક્ષાવ્‌ પરમા- 
ત્માનેષ સ'ગક્ષ હસ્ત છપી રીતે કામ કરી સ્ત્ા છે, સ્ત્રધર્માલિસાની 
(વિશાળ હિન્દુજનતાની જેમાં સ'પૂર્ણ સહાનુભૃતિભરી શુભાશિધ સીંચાયેલી 
છે, અને તન-મન-ધન-જીવન સર્વસ્વનાં મોંઘેરા ખલિઢાનો આપવાને આતુર 
અતેલાં સેકડો લાળાં અને પવિત્ર હૂંદ્યોની જે કાયમાં અડગ શ્ર તેમ જ 
પી. છ 


www.realpatidar.com Page 79 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ચીવટભરી કાળજી સમાયેલી છે, એવાં શુભકાર્યતે અનાયાસે સફૂલતા મળવીજ 
જોઇએ, આવી ધાર્યો કરતો પણુ વધારે યશરવી સકૃલતા મેળવીને વિજય- 
હષથી ડકુલ્લચિસે અસે પાછા આન'દ સહિત સ્રુંખઈ આવ્યા. 

મંઘસ્તું રુટ પયરળઃ -મુંમઇમાં પુનરાગમન કર્યા પછી મે' જેયું ફે, 
કકશ કચ્છ પરદેશની કહોરભૂમિમાં, જાલીમ ગઃેરા સુખી અને આગેવા- 
નોના અધમ અત્યાચારોની અખ'ડ વર્ષા વચ્ચે અનેક વિરોધીઓના કુટિલ 
કાવાદાવા [તેમ જ છહલેદ્દોના ભય'કર નાગપાજને લેટીને, દુષ્ટોના દોરને નાખૂદ 
કરી, પવિત્ર વેદિક ધમની દીક્ષા સ્વીકારીને ડયાપુરના દેવતાઈ પક્ષવાળાં 
એ વીર કુટુ'બોએ જે અપૂર્વ વિજય એળવ્યો હતો, તેસની પવિત્ર જીતના 
પ્રચડ ડકા છેક સુંખઈ, કરાંચી અને દેશાવરના દ્રદ્રના પ્રદેશોમાં પણુ 
પોતાના પડધા પાડી રહ્યા હતા. પાપી પીરાણા સત'પ'થ જેવા એક જમા- 
નાથી જડ ઘાલી બેડેલા અધે[દગ્થે ખીચડીઆ પંથને સઢાની તિલાંજલિ 


આપી, ખાસ કૅચ્છ દેશમાંજ પ્રપચીઓના અસદ ત્રાસ વચ્ચે પણુ અજ્ઞાન 

ભોળી અખળાનજતિઓ સુષ્દાં, જે વીરતાભર્યો પરાકુમ કરી ખતાવ્યાં હતાં, 

તેમના એ વીર વૃત્તાન્તો સાંભળી સાંભળીને મુંમઈ ઘાટફોપરતો સુસ 

સ્ઞાતિસમુદાય તો ખરેખર હર્ષઘેસેષ જ ખની રહ્યો; અને તેએ સુક્તકે”ડ ડેયાપુર્‌- 

વાસીએઓસે ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા, વવેકેએ સ'વત્‌ૂ ૧૯૭૯ ના આષાઢ 

થુદિ એકમનેદિવસે એકત્ર થયેલી “ ચુવકમ'ડુળ' ની ભવ્ય સભામાં 

દયાપુરનાં શુદ્ધિપ્રકરણુની રસભરી ચર્ચા ચાલી; અને મુંબઈ ઘાટફો'પર- 

વાસી વિવેકી ભાઇઓ હુજીસૂધ્ી વિચારમાં જ વખત કહાડી, શુદ્દિ સ'સ્કારનાં 

આવશ્યક કાયમાં આળસ રાખી સહ્યા હતા, તેને માટે તેમને ધણું લાગી 

આવ્યું. છેકજ અસ્સાન અને પરત'ત્ર દશા જાગવતા કશ્છનાં ભાંડુઓ શુભ 

સાહૅસમાં ઝીંપણાવે ત્યારે આ સ્વત'ત્ર વાતાવરણુમાં વિહાર કરતા સુધારક 

વિચારના ભાઇઓ હજી વાયદાનાં પગથિયાં મૂક્યા કરે, એ તેમને પોતાને 

માટે ધણું શરમભરેલુ' લાગ્યું. એટલે એ શુભદિવિસે તો સભામાં હાજર રહેલા 

અમદીવાદવાસી સાક્ષર સાતિખ'ધુ કમ'વીર ભાઈ મગનલાલ ગોંવિદ- 

જ્ઞાલ એન્જીનીયર તથા લાગણીવાળા ભાર્ઈઓનાં પ્રત્સાહનથી ઉત્તેજિત થઇને, 

તેમણે નિનિલ'મે દેહશદ સ'સ્કારનો નિશ્ચય કયો. ખીજે જ દિવસે મુંમાઈ 
ઘાટ્કાપર્ના ખસો ભાઇઓના એક વિશાળ સસુદાયે વિદ્વાન ્રાહ્યણો હસ્તક 

વેદિક વિધિએ દેહશુિ પ્રાયશ્ચિત સ્વીકારી, ઉપવિત સ'સ્કાર અને 
વોદકે જવનને અપનાવી લીધાં. આ માંગલિક પ્રસ'ગને સારી રીતે ઉજવવા 
માટે સ્વ. ભાઈ મગાનલ્ઞાલે એ સઘળા સસ્કારપ્રાત સસુદાયને પ્રોતાના તરફથી 
હત્સાહલેર એક મિષ્ન્નનોજનનુ' જમણુ આપ્યું હતું. તેની સવિસ્તર નોંધે પણુ 
મારા * પરાસ્તાવક ? નેમ'ઘમાં આપેલી છે. 


www.realpatidar.com Page 80 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કાછ પાતેજીમાં રિ સંક્જાર્નો તારો: ઉપરની નોંધ કરવા હ્ાયક 
પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો, એજ અરશામાં કુસ્ઝ-દથાપુરની ઉત્સાહી બહેનોના 
ભગીરથ પ્રયાસોથી પાનેલી રવપ્પુર વિગેરે કેચ્છતાં અનેક ગાજોમાં પીરા- 
ણા સત'પ'થ વિરૂદ્ધ અસાધારણ, ખળભળાટ શરૂ થયો. એ વીરાંગનાએઃએ 
પોતાના સાસરીયાં તેમજ પીયરીયાંના પક્ષોમાં અપૂવ' ચાંપ વ્હુડાવી શ્દિની 
પનિત્ર ચળવળ પૂર જોશથી ચાલૂ કરી દીધી વેદવાણીની વીરહાક કચ્છનાં 
અસેક ગાએમાં વાગી રહી, અને તેના પ્રથમ પડધા દયાપુર પાસેનાં પાને? 
ગામે ઝીલ્યા. દયાપુરવાસી ભાઈ ખ્હેતોની હીલચાલથી પાનેશ્ીતાં સળ 
મટુસ્બો પ્રાયશ્ચિત પૂવ'ક સ'સ્કાર લેવાને તૈયાર થયાં. દપ્પુરને શુદ્ધિ પરસ એ 
સુ્ારક વર્ગનો તેમજ અમારો ટેકો હતો. પગ પાનેલ્ીતા પ્રસ'ગે તો અસે 
સૌ સુ'ભઈ-કરાંચી વિગેરે દૂર દેશમાં ચાલ્યા ગયા હતા, અને પબ પટેલો! 
તેમજ જીહસી ગહેરાઓઆના જૂફમ સાસે તેમને તો એકતે હાથેજ ઝુઝવાનું 
હતું. પટેલ સતજી તથા નથુ ખીમ! જેવા હરેડ સત'પ'ચી વિરોધીએના 
જીવલેણ-ઝપાટાએઓ તેમને ઝીલવાના હતા. નાનફ/છ હીરજી પારસીયા જેવા 
નવજુવાન અને આગેવાન ખનવાના ઉત્સાહી ભાઈ સાખે તેમને કામ લેવાનું 
હુતું. અને તે ખધા ઉપરાંત દયાપુરના મહાન્‌ ખટપટીઆ જમાનાના ખાધેલ 
એેલારી ગઢેરાઓનાખાં પટેલ ખેતાભાઈ સખ ભગત જેવૉનાં ખાથોડીયામાં- 
થી છટકી જ્વાનું હતું. એટલે એકલે હાથે આવા અનેક અત્યાચારીઓની દાવ- 
વેચ ભરેલી ડુશ્મનાવટને પહોંચી વળવાનું મહાભારત જોખમ પાનેલ્લીના મ- 
સ્તકપર ઝઝુમી રહેલુ' હતું. છતાંએે સોળ ઘરનાં ખધાં મળી સડુસડ મા- 
ણસોએ નિડરતાથી પીરાણા સત'પ'થને! પારત્યાગ કફી પાખ'ડી પટેલો 
અને અધમ  અએેવાનોના જુહી ઝોંસરી હૃઢયખલ પૂવક પછ સિક્સ 
કડીને ફેકી દીધી અને ખીચડી પ'થનો ખાંહષ્કાર કરી, પાંવત્ર સના- 
તત હદુ ધેસનાં તેમણે દીક્ષા લાગી, હનજારા પીરાણા સતપ પની [કઈ 
આખો સહા તેમની દેખર્તી ઓઆખીમા ધૂળ નાંખીને, સિથારકોની, જરા (પણુ [લવ 
અદદ વિના, આ સુડીભર વાળા આ પાંવત્ર કા્ય' પાર ઉ... 
તાર્થાસે ખહાર પડયા એ જોઇને વિરોષી પાના હૃદયમાં તો પ્રચ'ડ જવા- [પરપ 
ક્ષાઓ જાગીઉઠી તેમાં પણુ ખેતા સુખીતાં ખાનામાં તો એ ખનાવથી મહાન્‌ 
જવાલામુખમીજ ખળભળી ઉચો. 

ખાનાંની બેરસલ્ષાહ માટે ખેતાભાઇએ તો ખૂખ ખટપટ ચહાવી ! 
પાસેલીના રહીશને શુદ કાર્યના ઉત્સાહી એક ભાઈ જેનું નામ પટેલ રાસ 
રાજાભાર્ઈ નાથાણી છે, તેમનાં લસ, ખીજ એવાજ એક હેડીલા હેરેડપ'થી 


* Ss 
સુખી પટેલ ખેતા જવરાજનાં વીરપુત્રી અ. સો, કિહેન ક'કુભાઈીસાથે 


www.realpatidar.com Page 81 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પર 


થયાં છે. એ ખહેન પણ સારી જ્ઞાતિની સત્યાગ્રહી 

છે) એ શુદ્ધ ક્ત્રાણી સહે પણુ પોતાના યત સહુમત થ- 
ઈસે પાપડી પીરાણા સત'પ'થતા સડેલ્ષા અતે ખડુખડી ગયેલા કુટિલ 
કક્ષાનો કમ્મર કસીને પરિત્યાગ કચો. સતા-(પેતાની ઘણી સમજાવટ છતાં 
ખ્હેન ક'કુઅઆઇએ હાથ ધરેલાં શુદિનાં પવિત્ર ટુથિયારો છોડ્યાં નહીં, 
'પર'તુ એથી વિશેષ €રકેરાઈને ખમણાં એેરથી પીરાણા સતપ'થના કાંષ્રીઆ- 
ઓ સ્ડાએે અહિ'સાત્સક નિષેધનુ' પ્રચ'ડ યુદ્ધ શરૂ કર્યુ. પટેલ ખેતા સો- 
સમજી લગતે »્હેન ક'કુ'માર્ઈના પિતા ખેતા સુખીને ખૂખ રણુશર 
વ્હડાન્યું. અને વાસા સુખાનાજાછોડરીધનસુથારાવાળાઓ) લાથદસળાને 
વડી જ્ય, તો તેની એકવીસ પેઢીઓ રોજખમાંજ જશે, એમ જણાવીને 
બળ જબરીથી પણ એ ઘોર અન્યાય ભરેલા કાળાં કર્મ (!) ને એકમ અ- 
મટકાવી દેવાની સક્ષાહ આપી, અને એ કામમાં ખાનાની દોલત તેમજ સેના 
તેને પોતાનાથી ખનતી મદદ કરશે, એમ કહીને પુરેપૂરો ય્હડાવ્ચો. એ ચડા- 
મશીથી મર્કટને મદિરાપાનની જેવી અસર થાય, તેના કરતાં પણ ખેતા મુખીને 
વધારે જીસ્સાટ્ાર ધર્મંઝનનનો નિશો ચ્ડી આવ્ચો. તેણે તથા તેનાં કુટુ'બે 
એકત્ર થઈને ક'કુખાઈને દરેક રીતે સતાવી, ડરાવી, ત્રાસ આષ્યો પણુ ક'કુમાઇ 
જેનુ' નામ તે કોના ધાકથી અ'જાઈ જાય ? તેણે તો પોતાના સૌભાગ્ય ક'કુ 
સ્વરૂષ પતિની સાથે સત્ય વેદનેજ વળગી રહેવાનો પોતાતો નિશ્ચય જણાવી 
એકે પતાપી સતીના જોરદાર વતની પીયરીઆમાંનાં ટોળાંને દમ ભીડાવી છકજ 
કરી નાંખ્યા. પોતાનાં માતા પિતાને એ દેવીએ સ્પ જણાર્ડયું ફે, મારા કદાચ 
, ટુકડે ટુકડા કરી નાખશો, તો પણુ હુ' તમારા પ'થની પાપી હભી 
રહેનારી નથી) અને મારા જુલ્મ ગુજ્રશો, તો નક્કી સમજને કે, તમે 
આપરે જેલમાં જશો ને પાયમાલજ થશે આવી અડગ સત્યાગ્રહી આર્ય ખા- 
ળાના પ્રતાપ આગળ પીરાણા સતપ'થની પાપી શક્તિ કેટલો વખત ટકી શકે ? 
પીયરના પજ્ષે લાચાર ખનીને નિરૂપાયે ખ્હેન ક'કુમાઇને જતી કરી. અને છેવટે 
ખેતાગુખીએ પોતાની પુત્રી-જમાઈને મરેલાં જણાવી તેમની રૂખરૂજ તેમના 
નામનુ' સ્નાન કરી નાંખ્યું અને પોતાના તરથી ક'કુખાછને આપવામાં આવેલા 
સઘળા દર્ઢાગીના પાછા ઉતરાવી લીધા. એ દરદાંગીના તેમજ પિતાના ઘરનાં 
કપડાં લત્તાં ગુહ્ધાં ખ્હેન ક'કુબાઇએ તરતજ ઉતારીને ફે'કી દીધાં; અતે | પોતાનો 
પીયરીયાં સાથેનો સઘળો સ'ખ'ધ આંખે વહેતાં આંસુઓ વશ્ચે, એક માત્ર 
જ્રોતાના પવિત્ર ધમને ખાતર પૂરો કીધો. આ પવિત્ર ખાઈએ એ કરૂણાજનક 
પ્રસંગે જે ય્ઢતા અને વીરતા ખતાવી, વેદધર્સના સ્વીકાર માટે જે માન્‌ 
નિ ભોગ આપ્ધો છે, તેનુ! યથાર્થ વર્ણન તો જોઈ કુશલ કવિનીડ।ુઃકલસજ 


www.realpatidar.com Page 82 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


[કરી શાકે ! [આવી વીરાંગનાઓનાં વૃત્તાન્ત તો ભારતના ઇતિહાસમાં અવશ્ય 
અમર અક્ષરે લખાવાં જઇએ. જેથી વીરકષત્રાણીનાં હેદયખલ અને ધર્મખલનો 
પ્રતાપ વાંચી, જહેર જનતા તેમજ અન્ય પ્રજ્ઓ પણુ વીરતાનો પવિત્ર પાડ 
શીખી શકે; અને પોતાના પ્રાણાધિક ધર્ષદેવતાને માટે આ જગતૂનાં નાગ્વવ'ત 
સુખોની નીડરતાથી આહૂતિએઆ આપતાં શીખે ! ધિન્યો છે) એ દેવી સ્વરૂપ બહેન 
ક'મુખાઈને, જ્યારે એક કણુખી કન્યાની આ વીરતાની વાતો દેશવિદેશ પહોંચી, 
યારે અમારી કણુખી ગ્ઞાતિમાં અસાધારણુ ઉત્સાહ ફેલાઈ રહ્યો. 

આ વીરરસની અલક ધારાએ પરદેરોમાં વસતા પટેલભાછઓની નસોમાં 
પણુ વીર્તાનાં પાણી ચ્ડુડાવ્યાં અને ઘાટકોપર તેમજ માટુંગા ખાતે ધણા 
ભાઇઓએ તરતજ આળસ અને પ્રમાદને તિલાંજલિ આપી ખનતી ઉતાવળે 
સારા વિદ્દાન પંડિતોને ખોલાવીને દેહ કાડિ પ્રાયશ્ચિત કરાવી, વેદોધિકાર 
સેળવ્યો!. 

વત્વિક્તી વ્ીઞૌ વેટની તેયારીજઓ:-ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રાયશ્ચિત 
વિધિ અને કચ્છ દેશના પ્રવાસનુ' અવલોકૅન કરતાં કાર્ય-કારણુનો કુદરતી 
સ'ખ“ધ સ્હારી આંખ આગળ પ્રત્યક્ષ થયો. કૃષ્ગ-ભગવાન કહે છે કે, કલ્યા- 

ણના હેતુથી કરેલુ' કોઇ કાર્ય નિષ્ક્ળ જતું નથી. એ સત્કાય'નુ' કૂળ સ્હોડુ- 
બ્હેલુ' મનુષ્યને અવશ્ય મળે છે. મુંણઈ-ઘાટકોપર, વીરાણી કરાંચીના ઉત્સાહી 
યુવકમ'ડળોએ ઉદાર આદ્મભોગ આપી, અનેક મુશ્કેલીઓના પહાડ ઓળ'- 
ગીને પ્રગતિના માર્ગમાં જે મક્કમ મજ કરેલા હતી, તેના પુણ્યપ્રતાપે જ 
સમસ્તજ્ઞાતિની પરિષિદ્‌ ઉભી થઈ; ખખ્બે વખત કરાંચી જેવાં સ્ઞાતિભાઇઓનાં 
મુખ્ય મથકમાં ટાટમાટથી ભવ્ય અધિવેશાનો ભરવાને ભાગ્યશાળી [નવડી હતી. 
તેમાંની ખીજ ખેડકે તો ખરેખર ર'ગ રાખ્યો હતો. છૃદ્યના મરનો તોડી 
જારીને પ્રમુખ તેમ જ વક્તાઓઆએ નિર્ભયતાથી પાપીઓના પાપ અને જુલ્મ સ્પષ્ટ 
ઉઘાડા પાડીને જનતામાં ખળભળાટ મચાવી મૂકયો હુતોુ અને અમારી 
અખિલ જાતિમાંદેશપરદેશમાં જાઝતિની ભરતી ચ્હુડતી કરી હતી. એ જાગૃતિના 
પ્રચ'ડ સોજા'ઓ કચ્છને કિનારે અથડાયાં હતાં, અને તેણે ્હડાવેલી જોશઢાર 
વીજળી, ભોળી અતે અજ્ઞાન કચ્છી કણુઓઔએઓની ગરીખડી મજાની નસનાડીઓમાં 
પણ તીવ ધર્મૌત્સારુનો તનમનાટ મચાવી રહી હતી. એ જાગૃતિથી દ્યાપુર, 
વીરાણી, પાનેલ્લી, રવાપુર વિગેરે વીરસક્ષેત્રોના ક્ષત્રીસિ'હોને જાગ્રત તેમ જ 
સચેત ખનાવી તેમના ભૂલાચેલા જતિસ્વભાવનુ' પુનઃ ભાન કરાવી, તેમનાં 
રીન ખનેલાં હૃદયમાં વીરતાનાં જેરદાર નીર વહેવડાવી દીધાં! જે સ્વાર્થત્યાગ અને 
સ્વધર્સરક્ષણનાં મહાન્‌ કાચો આજે સે'કડો વર્ષથી અમારી જ્ઞાતિને આંગણે 
દેખાવા પામતાં નહોતાં, તેવાં દિવ્ય પરાકૅભો એકે સપાટ્રે અદભુત જાદુઇ અળથી 


www.realpatidar.com Page 83 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


નવું જવન જતડાતું હોય, એવો ભાસ કરાવતાં, અમારા ગરીખ દેખાતા સ્ઞાતિ- 
ભાઇઓએ કરી ખતાવ્યાં, અને તેમાં અમારી સિ'હણુ જેવી શૂરી ક્ષત્રાણીએઓએ 
તો ખરેખરહદ કરી ખતાવી હતી, એ અધો પ્રતાપ એર કહીએ તો રકાસ અગે 
પરિષદના પ્રયાસોનો જ હતો. અને એ પુણ્ય પ્રવૃત્તિઓને અમારી જ્ઞાતિએ 
સયળી સાતિહિતવર્ષક સ'સ્થાઓની હુ'મેશ સુધી આભારી રહેશે કેમકે એ 
પવૃત્તિઓથી અમારી પરિસ્થિતિ અચૂક ખટકલ્ષાવા લાગી હતી. નિડરતા 
-જાગતિ-સયદર્શન-અને સ્ઞાતિસેવાના અ'કુર કુટી ચૂકયા હુતા. અને જે તેમનો! 
રીઘ'ટ્િ તેમજ સાવચેતીથી વિકાસ કરવામાં આવે, તો! જરૂર સારાં ફળનો 
સત્વર પરિપાક થવાનો સ'ભવ હેતો. આ અદ્લાતી પરિસ્થિતિથી અમને એઘડી 
હિમ્મત આવી. અમાર સ્ઞાતિક્ષેત્ર ખેડાવા લાગ્યું હતું,-ધણા ભાઇઓને અમારા 
ફાયજનો હેતુ ધ્યાનમાં ઉતરવા લાગ્યો હતો. તેએ અમારાં કઠિન કામની કદર 
અને કિસ્મત સમજતા થયા હતા. ફૈટલ્ઞાકને તો ખહુ લાગણી તેમજ સહાનુ 
ભૂતિની ભાવના પણુ જાગી હતી; “આવા સ'નેગોમાં જે અત્રે અુંમઇ જેવાં 
ચોર્યાસી ખ'દરના વાવટાથી શોભી રહેલાં હિ'ફનાં પાટનગરમર[ પણુ પરિષદ 
રેવીને નોતરીએ, તો હવે અમને ખાત્રી હતી કે અમારી લાજ નહીજ જાય. 
પૂરતા પ્રમાણુમાં પ્રતિનિધિએ મળી રહેશો. સત્ય કહેવા તેમજ સાંભળવાની નિડરતા 
ઝળકી ઉઠરો, ખખ્બે બેડેકોમાં કેળવાયેલા કાર્યકર્તા અને સ્વય'સેવકો નિયમિત 
અ'ધારણ પૂર્વક રચનાત્મક કાર્ય કરી શકશે. સારો સ'સ્કારી શ્રોલાવગર મળી 
શકશે, રિપોર્ટ લેનારા વર્તમાનપત્રોના રિપોર્ટર મળી રાકશો. સતેજ વ્યાપ્યાનોથી 
બ્રાતાએઓના હૃદયમાં કર્તવ્ય અને લાગણીની વીજળી ચમકાવનારા વિઢ્ટાન 
વક્તાખો પણુ મળી શકશે અને એક વિજ્રાળ જાતિની ભવ્ય પરિષિદ્ને શે 
તેમજ શોભાવી શકે, એવાં સઘળાં સાધને અને સાહિત્યો પણુ ખહિ' તો! 
સળીજ શકશે. વળી કચ્છ કાઢિયાવાડ-શુજરાત સિ'ધમાં વસતા સઘળા કડવા 
પાટીદારભાઇએઓસઞે અહીં ભાગ લેવા બોલાવીને અમારાં સત્કાય'માં તેમનો સપ્રેમ 
-સહુકાર પણુ મેળવી શકશે-આવી અનેક જતની અનુકૂલતાએઓઆ અહોં મળી 
શકે તેમ હતી. એટલે આગક્વી બે બેટકો કરતાં આ વખતનું કાર્ય જે ઘટતી 
અહેનત લેવામાં આવશે તો જરૂર ઉગી નીકળરો-અને ભવ્ય ડાડમાટ સહિત 
પરિષિદ્ના .પવિત્ર નામને છાજે એવું ઉત્તમ કામ ષણુ કરી દેખાડી, 
જગતૂની નજરે અસારી સ્ઞાતિની કિ'મત વધારી શકાશે. એ સિવાય 
મને ખાસ વધારે હિમ્મત એથીજ થતી રહેતી કે, અમે આજસુધી 
તો મ'ડલો ભરીને ભાષણો અને વાતો જ કરો હેતી, અને પરિષદ્દો એળવીને 
સુંદર વ્યાખ્યાનો તેમ જ ટરાવો ઘડ્યા હતા, પર'તુ, આંખો અને હૂદ્દયને ડારે 
એવાં કાસ ડયાં થતાં હતાં ? અજ્ઞાન મને અન્યાયના અ'ધારપટમાં ઘેરાયેલી 


www.realpatidar.com Page 84 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કચ્છની છેક જ ગરીખ-મજૂર જેવી ભોળી પ્રજા જાગી અને શુદ્દ્િ સંસ્કારથી 
પાવન થઈ. ત્યાંનાં ધણા ભાઈખ્હેનો પવિત્ર વેદધર્મનું શરણુ લેવા લાગ્યાં. પર'તુ 
હજુ સૂરી મ'ડળોના કાર્યકરત્તો તેમ ૪ સભાસરોમાંના ધણાખરા શ્ટિથી 
પાવન થયા ન્હોતા ત્યારે પરિષદમાં ભાગ લેનારાની તો વાત જ શી કરવી? 
યર તુ હવે સુંમઈમાં પાંરેષ્‌ ભરાય તો, દેશના અજ્ઞાન અને દીન ભાઇએ, 
આગેવાનોના જીુલ્મની ધગધગતી હોળી વચ્થે આવા માન્‌ ભોગે કાર્ય કરી 
ગયા, ત્યારે મ'ડળના ભાઇઓને તેમ જ પરિષદમાં મ્હોટાભાઈ ખની ભાગ 
લેનારા મારા સ્ઞાતિમ'ધુઓઆને શરમના માર્યો પણુ શુદ્દિ સ'સ્કાર સ્વીકારી 
અમારા પક્ષમાં આવ્યા વગર છૂટકો નથી. એટલે આજસૂષ્ીનાં કાચો તો 
પીરાણા સતપ'થના ઝેરી ઝાડનું ભય'કર સ્વરૂપ આંકી ખતાવનારી વાતો કરવા- 
નાં જ થયાં હતાં, પર'તુ એ (વષતૃક્ષના મૂળમાં તીવ્ર આધાત કરનારો કુહાડો 
તો સુંમઈની પરિષદ જ ઉડાવી રાકશે. આવી રીતે આસપાસના અધા સ'જેગો 
તપાસી, દેશ-્કાલ-સ્થિતિને ધ્યાનમાં. લઈ માત્ર વાતો-શખ્દો કે ડરાવોના ઉપર 


જ _મઢાર નહીં આાંધતાં, જનતાને પોતાનાં કર્ત્ત્યનો મરાખર જવાખ આપી 
શકે, એવાં પ્રત્યક્ષ કાયો ખતાવવાને પોંરિષદ્દેવીને ત્હેનાં પૂણવિકસિત સોળે . 
કેળાનાં સ્વરૂપમાં ખડી કરવાનો અસે નિશ્ચય કરવો. એ હેતુ પૂરેપૂરો સચવાય, 
એવા નિયા, ધારાઘોરણુ અને પરિષદ્નુ' નિશ્ચિત ખ'ધારણુ નક્કી કસું. અને 


ખાસ ધ્યાન ખે'ચનારં નવું તત્ત્વ એ ઉમેગું કે, એ પરિષદમાં પ્રતિનિધિ તરીકે 
ભાગ લેવાનો કે ભરસભામાં પોતાના વિચારો દર્શાવવાને! હક્ક તો એવા સભા- 


સદોને જ રહે, કે જેએઓઆએ પીરાણા સતપ'થનો ત્યાગ કરનારાં પ્રતિસાપ્રત્રક 
ઉપર સહી કેરીને કખુલાત આપી હોય! જો આવી રીતે અમારી ધારણા 


મુજબ સલાહશાંતિથી એ સ્કાય પાર ઉતરે, તો અમે પૂણુ કરવા ધારેલાં 
મહાન્‌ કાર્યનો ખરાખર અર્ધો બોજો તો જરૂ૨ ઓછે જ થર્ડ જાય. 
આ પ્રમાણે પ્રગતિ અને સુધારાનો મક્કમ પગલાં ભરવાના નિશ્ચય સહિત પ- 
રિષિદના ત્રીજા સસ્ભેલનની ધામધૂમથી તેયારીઓ કરવા માંડી આમતત્રણુ પત્રો 
નીકન્‍્યા અસે તે પક્ષિદ્નાના ઉદેશ નિયમ, ખ'ધારણુ તેમજ પ્રતિસ્ા પત્રકની 
નકેલો, સાથે કશ્છ કેરાંચી કાઠિયાવાડ ગુજરાત વગેરે તમામ પરદેશમાં વસતા 
સાતિભાઈઓને એકલવામાં આવ્યાં. અને ત્રીજા' અધિવેશનનો સમારંભ જેમ 
નજીક આવતો ગયે, તેમ તેમ અમારી જ્ઞાતિમાં સર્વત્ર પરિષિદ્‌ ઉજવવાતે। 
અપાર ઉત્સાહુ વ્યાપી રષ. પર્ષિદ્નું કાર્ય પૂર્ણેતાએ પહોંચાડવામાં હવે તો! 


પાયારૂપ પ્રથમ પગથીયું પ્રોહ પ્રવીુુ તેમ જ પ્રતાપી પ્રમુખ સુ'ટી કહાડવાનુ' 
હતું, ઘણાં પ્રયાસે નેડેલા ગુજરાતી ભાઈઓના સ'મ'ધને અતિ નિકટનો, અને 
ગાઢો ખનાવવા માટે આ વખતે તો ખાસ ફેળવાયેલા ગુજરાતી કડવા પાટીદારોસાંશી 


www.realpatidar.com Page 85 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ચોગ્ય નરને ચુ'ટવાની વિશેષ અગત્ય જણાઈ. એ ખાખતનુ' ખુ મન્થન કર્યા 
પછી અમારી સ્ઞાતિના નરર્ત્ન ઉચ્ચ દેશાઈ ખાનદઢાનના વ'શધર, સાહિત્ય 
(વિલ્ાસી અને સ્ઞાતિહિતરસીક વીરમગાસવાળા સુપ્રસિષટ્ટ પુરૂષ, ભાધંશ્રી 

[એ ભોઈ ગુજરાતના ! 
"કડવા પાટીઢારોસાં આગેવાનીભયો ભાગ લૈતા હતા, અને અનેક સત્કાર્ચોસાં 
ઉત્સાહથી સહકારી થતા હતા; માત્ર એટલ જ નહીં પણુ અમારા મડળ તરક 
ખહે મમતાભરી લાગણીરાખી, અસારાં સેવાકાર્યઞાં તથા પસ્ષિદ્ની સફૂલતાના 
સવાલમાં હૃદયપૂર્વક રસ લેઇ રહ્યા હતા. તેમને જ્ઞાતિના કચ્છી સસુદાય માટે 
કકળતા હૂંદયની કાળજ હતી, અને પીરાણાસતપ'થનાં પાપ તેખ જ 
આગેવાનોના અધર્મ અન્યાયમાંથી મુક્ત થઈ; ઉતાવળી ગતિએ એ સસુદાય 
પોતાના ઉજળા મુખ સાથે ક્ષત્રીય જ્નતિને શોલે એવું ઉચ્ચ સ્થાન પાછ 
"શીદ્ઘતાથી કેવી રીતે મેળવી રાડે, તેની દિનરાત તેમને ખત રહેતી.! માત્ર 


એટલું જ નોંહિ પણ એ કાર્યમા નિરંતર તેઓ તન-મન-પધન પૂર્વક 
મ્હોટા લોએ આપી રહ્યા હતા. આવા નરવીરને છોડીને અમે ખીજને કયો! 
ચોગ્ય પ્રમુખ શોધવા કે મેળવવાના હતા ? એટલે સઘળા સુધારકભાઇએઓ। 
તેમ જ કૉર્યકર્ત્તોઓએ એકમત થઈને ભાઇશ્રી ચન્દુલાલને અધ્યક્ષ પદની 
વરમાળ પહેરાવવાનુ' નષ્ટી કચુ. સ્વાગત મડળ, તથા સ્વય'સેવડનાં ઉંત્સાહી 
દળ સજજ થઈને સેવાના માર્ગને સરલ ખનાવવા તત્પર ખની રહ્યાં. અને 
ઘાટકોપર ખાતે શેડ વેલજીભાઈ શિવજીની વિશાળ વાડીમાં શુદ્ધ ખાદીનો અને 
3ત હત | દશી કેન્વાનનો ભવ્ય સભાસ'રપ ઉભા કરી કુલદેવી ઉમીયામાતાના જયઘોષ 
Aabiveshans સહિત પવિત્ર ચરિત્ર પરિષદ દેવીને સપ્રેમ પધરાવ્યાં. 
Beam a s લારઇ-વાડવા પાતો્વાર પર્સસ્વસ્નું ત્રોઞું સમ્સેકત-ઘાટકોપરનાં સ્વચ્છ 
correct date ક જડ . . ત 
વાતાવરણમાં વેલજી શોની સુંદર વાડીની વિશાળ ખુલ્લી જગ્યામાં ઉભો કરેલો! 
ભવ્ય અતે ભપકાદાર સભાસ'ડપ, વિક્સ સ'વત્‌ ૧૯૮૦ ના ચૈત્ર શુદિ ૧૪ 
(તા. ૧૪-૪-૨૪ )થી આર'ભી થા્‌ ચાર ચાર દિવસો સુધી પરિષિદ્નાં મ'ગલ 
સ્તોત્રો મને અમલમાં મૂકાતાં સત્કાયોના જ્યવોપે!થી ગાજી રહો હતો.[સુંખઈ 
રને તેની આસપાસ વસતા સ્ઞાતભાઇએઓ તેમાં સ્હોટી સ'ખ્યામા હાજરી 
આપી રહ્યા હુતા. અનેક ભાઈએઓએ તેમાં હાજરી આપી હતી. એ ઉપરાંત 
ઇતર જ્ઞાતિના, ય્ાહ્ષણ, ભાટીયા, લૃહાણા, વાણીયા, સુતાર, લૂહાર વિગેરે 
જાતિના અનેક પ્રતિપ્ડિત જુહુસ્થોની, સુંમઈના પ્રખ્યાત પ'ડિતો, સાક્ષરો અને 
રિપિટરાની પણુ સ્હોટી સપ્યા, પરિષેદ્નુ' કાય જોવાને ઉત્સાહથી ત્યાં એડત્ર 
થઈ હુતી. મ'ગલ સ્તવન અતે ઉસીયામાતાશછની સ્તુતિના હૂંદયદ્રાવક સ'ગીત 
સહિત પ્રભુના સ'દેશા શર થયા. સ્વાગત મ'ડળના પ્રમુખ, ભાર્ઈશ્રી,,.તિશ્રાસ- 


Date mistake - See 


Correct Date: 
18 to 21- 
Apr-1924 


www.realpatidar.com Page 86 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કૉર્યવાહકો પેકીના ભાઇઓ 


ઘાટફો'પરમાં શ્રી કચ્છ ડડવા "પાટીદાર યુવકમડળના | 
| 
| 


(એડેલા)ં નાનજી દેવજી, રામજી રાજા, લધા વિશ્રામ, 
(ઉલેલ)ુ જીવરાજ વાલજી, નાન ભાણજી. 


Lakshmi Art, Bombay 8. realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 87 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 88 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


SIDA COT r.com 
I સિ'ધ મ્રદેશમાં ગ્રાતિહીતની ચળવળ કરનાર વીરબ'ધુ 


સ્વ. પરેલ નાનજી વિશ્રામ નાકરાણી. 


ગામ નેત્રાવાળા (કચ્છ) 


A CR CC) eee eC) 1 Cee) 


SESE) CS RE CR 5 Ce: = OCTETS 
Lakshmi Art, Bombay 8, realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 89 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 90 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ભાછ દેવજી પટેલ વીરાણીવાળાનુ' સારગભિત વ્યાખ્યાન ચાલ્યું. એ ભાઈએ 
મ્હારા હેંદયની ઉગ્ર ઈચ્છાને માન આપી, પોતાનાં પહેલાં વ્યાપ્યાનમાં જ, 


પીરાણા સતપ'થના પમખહ્ષ પાપી સ'સર્ગનુ' કાળુ! કલક ધોઈ નાખવાનો અને 


અધમીં આગએવાનોના અન્યાયી અ'કુશની ધુંસરીમાંથી સત્વર છટા થવાનો ભાર 
મૂકીને આગહુ કર્યો હતો. એ સિવાય ગ્ઞાતિમાં ચાલતી ટુષ્ટ રૂહિઓના ન્તલીમ 


રોરને નાખૂદ કરી, પ્રગતિ અને પુનરૂદ્ધારને પંથે અમારો ક્ષત્રીય જ્ઞાતિરથ 
આગળ વધે, એવા સરલ અને વ્યાવહારિક માર્ગો સ્હમજવ્યા હેતા. ત્યાર પછી 
જ્ઞાતિપ્રેમી અને સાહિત્ય-વિલાસી પ્રમુખ શેડ ચ'દુલાલ મણીલાલ દેસાઇ 
વીરસગામવાળાનુ' બૌઢ વિચારો અને લાગણીના ઉછળતાં પૂરથી ઉભરાતું સન- 
નીય વ્યાખ્યાન ચાલ્યું. ખન્ને પ્રમુખોનાં ભાષણો ગ્ઞાતિજ્નોના અપૂર્વ આનદ 
વચ્ચે પશ્સિમા્ત થયા પછી પાછુ' સુમધુર સગીત ચાલ્યુ, અને સખ્ઝેકટ 
સિટી નીમાઈઃ એ કમિટીએ તે જ રાત્રે ત્યાર પછીના બે દિવસોના ટરાવો 
અને પ્રોશ્રામ ( કાર્યક્રમ) નક્કી કચો, એવા નિર્ણુય પછી કુળદેવીના જયઘોષ 
વચ્થે સભા વિસર્જન થઇ. 

ક્ાયેક્ષારિળી કાતભિટી:-રાત્રે તેત્રીસ સ'સ્કારી સભ્યોની સખ્જેકટ કમિટી 
સળી. તેમાં પસ્ષિદ્ના નિયા, ઉદેશ, અને ખ'ધારણુ તથા ધારાધોરણ નક્કી 
થયા પછી રજ કરવાના આવજ્યક ઠરાવે ચર્ચાયા. સે' સૂચના કરી કે શ્માપણઞા 
મૂળ હેતુ પીરાણા સતપંથ અને આગેવાતોના અમ તેમજ જુલ્મતો તીત્ર 
વિરોધ કરવાનો છે. એ મહા પાપો અને ત્રાસદાયક સ્વચ્છ'રી સત્તાઓનો હોર 
આપણે જડમૂળથી નાખૂદ ન કરી શકીએ, તો આ હજારો ભાઇઆનો પ્રયાસ, 
તેમનો અમૂહ્ય સમય, પેસા અને બુદ્ધિનો આપણે અપવ્યયજ કર્ચો કહેવાય. એ 
પાપો અને જહ્બોથી આપણે ડરતા રહીએ ત્યાંસુધી સ્ઞાતિનું ક'ઇ પણ સ્ાશ્વત | 
કહ્યાણ આવી સે'કડો પરિષદો ભરવાથી પણ થવાનો નથી. માટે સતપ'થ અને [વાત 
આગેવાનોના અધસ-અન્યાય વિરૂ્ઠના ટરાવો શરૂવાતમાંજ સૂકાવા જોઇએ, 
તેસજ પ્રતિજ્ઞા પત્રક પર સહી કરનારનેજ આ ષરિષિદમાં બોલવાનો અધિકાર 
રહેવો નોઇએ, જેથી સમય ફોકટ ન ભ્ય. અને પરિષિદ્નો હેતુ સર્વથા સકલ 
થાય, એ વિચાર સર્વોતુમતે નિશ્ધિત થયો. અને ત્યાર પછી વિષયવાર ઠરાવોની 
ચોજના કરીને સછજેકટ કસિડી સારી રાતે વિખેરાઇ;-પાછળથી) મ્હારા જાણુવા- 
માં આવ્યું ફે, મુખ્ય ખન્ને ઠરાવોના સ'ખમ'ધસાં આ પ્રકારની સુંદર વ્યવસ્થા 
કરવા છતાં, કેટલાક ખહાટ્ર ભાઇએ એજ રાત્રે એકે ખીજા અંગલાસાં એક 


આગેવાન ભાઈને હ્ય છુપા ભરાઇને પરસ્પર મસલત કેરીને 


www.realpatidar.com Page 91 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


by Narayanji Ramji Limbani 


પ૮ 


નખળાઈતે ચોગે હજુ પણુ જડાઈ રહેવાને તેઓ આતુર બન્યા ! આપણુ 


ખરેખર કંલિકાલનીજ ખલિહારી ગણાય ! બધારે અકસોસનું કારણુ તો એ હેતું, 


કતીદુખ્ની[કે_પસ્ષિદના સ્તમ્ભ રૂપે આગળ ખહૃત્વનું કાખ કરી ગચેલા, તેસજ હાલ 
વાત કહેવાય 


વાત કહવાય ધી કરી રહેલા, ભાઈંઓમાંના થોડા ભાઇઓ પણુ આ ખહાફદુરીથી પાછા ષડ- 
ક આજ પણ 


આવાલોકો [ેત્રમાં, ખ્હોકણુ વર્ગની સાથેજ મળી જઈને હંદયની ભીરેતાનાં તત્ર ચલાવી 
જોવામળે ર્યા હતા; પિરરોલુ જ્યારે છેલ્લા બે દહાડામાં રસાકસીનો ખરો પ્રસંગ આવી 
_ પહેંચ્ચો, અને સમયરેવતાએ જાઝૃતિની નોખત વગાડવા માંડી, તેમજ ગુજ- 

રાતની ગ્ઞાની અને પ્રસિ વક્તાઓની વીરહાક જાગી રહી અને અમારી ગ્ઞા- 
તિના વીર સ'તાનો ઉકળતાં લોહીનાં આંસુએ પોતાની અધોગતિનું તાદેસ્ય શા- 
ફક ચિત્ર સાંભળતા ચીરાતે ચિર અને ભીની આંખે રડી રહ્યા હુતા; 
એ ઉકળતા ઉન્હાં આંસુઓનાં પ્રખળ પૂરથી, પીરાણા સતંપ'થનુ' કાળી' કલક 
ધોઈ નાંખનારી કલામાજ કુદરતે એ ખરી કસોટીને વખતેજ કુદકો મારીને, 
ઉપર જણાવેલા ષડય'ત્રના ત'ત્રીઓનાં બચનો તેમજ નિશ્ચયોની આંઘેલ્લી આડને 
ફૂદાવી જઈ એ વચનો અપનારાં હુદયોનેજ પાછાં મળવાન ખનાવી હીધાં ! અને 
એ વચનો લેનારા-રેનારાં હૃદયોનેજ પીરાણાનાં પાપનો એકદમ પરિત્યાગ કરી, 
શુદ્દિ-્પાયશ્ચિત તરતજ સ્વીકારવાની નવી પ્રતિજ્ઞામાં યાહોસ ગ“યલ્લાવતા નર- 
વીર ખનાવી રીધા [એ વિચિત્ર પ્રસએનાં સ્મરણ આથી ગ્હાફે હય હેલ” 
આન'દથી ઉછળી રહયું છે. 
એ પ્રશ'ગ અચાનક અણુધા્યો ઇશ્વરકૃપા વડેજ ઉપસ્થિત થયો હતો. 


ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ખા વખતની એટડ તો માત્ર શબ્દો વડે નહીં, પણ 
પ્રત્યક્ષ કાય વરેજ જવાખ આપે. એવા મ્હારા ઉ'ડા ઉ'ડા અભિલાષ અને 


મનોરથ હતા, પર'તુ ખીજા [દિવસની બેટમાં કરેકત્તી યોજના ગુજખ પીરાણા 
સતપ'થ નિષેધનો ટરાવ, અનેક વિદ્યાન્‌ વક્તાઓઆએ પોતાની વીર-કરૂણુરસથી 
છલકાતી, જોરદાર છટાદાર વાણીમાં રજૂ કરી, અનેક સુક્તિ-પ્રચુક્તિથી જૂરી 
જૂરી દિશા પકડીને છલકાતા! રસ તેમજ ભાવનાઓ સહિત આખો દિવસ 


એજ વિષય ખૂખ ચરચ્ચો હતો, છતાં પણુ પરિણામ મ્હારા ધાર્યા પ્રમાણેનું ન 
આવ્યું. મારા સ્ઞાતિભાઇએઓ એ ભાષણો રસથી સાંભળી રહા હેતા, પણુ 


તેનો કાર્યથી જવાખ આપવાને કોઈ તૈયાર થતો ન્હોતો-હે હતાશ થચેા. મ્હારી 
અઆરા-અભિલાષાના મહેલ અદર હેવાસાંજ ઉડી ગયા. પાપી પીરાણાપ'થગું 
કાણુ કલ'ક પરિષિદ્‌ દેવીનાં પ્રેમ પાણીથી અને વિદટ્ાનોની વિશુદ્ધ વાણીથી 
સદાને માટે થોવાઈ જાય, એવી ઈશ્છા તેમજ ભાવનાને પોષન!ર મ્હારં હૃદય, 
એક પણુ પ્રતિસ્ઞા લેનારા વીરનરની વીરહાકને અભાવે, કેવી ટુઃખરૂપ દશા 
લોગવતું હશે, તેની એક પરમાત્માનેજ ખખર છે. ખીજો દિવસ તો એ'ભ'પણાની 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


Page 92 of 600 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ધડામારીમાંજ પસાર થયે! અને રાત્રે સહારા અ'ગત મિત્રોએ પણ મ્ડૅને આ- 
શ્વાસન આપ્યું, કે હજી વ્રીને દિવસ ખાકી છે. ત્યાંસુધી નિરાશ થવાનું ક'ઇ 
કારણુ નથી. સે પણુ પ્રજ્ુની ઇચ્છાને માન આપી, પોતાનું કત્તન્ય ગદ 
હેદ્યથી કરી ખતાવતાં, પરિણામનો વિચાર પરમાત્માના ઈશ્વરી અગમ્ય સ'ફેત 
ઉપરજ મૂકી દેવાનો ધમ, સ્વીકારીને મે! મારૂ સન વાળ્ચું હતું. ત્રીજા દિવસે 
અન્યાયી આગેવાનોના જુહ્મનો વિરોધ દર્શાવનાર ટશવ રજ થયો. તેના પર 
જોરદાર વ્યાપ્યાનો થયાં અને તે સર્વાનુમતે પસાર થચો. એથી મારા ભોળા ભાઇઓ - 
નાં મન મજખૂત અને નીડર ખન્યાં. પર'તુ પીરાણાનું ઝેર ઓકાવનારી પ્રાણુ- 
વન્તી પ્રતિજ્ઞાઓ કયાં! તેમનાં તો હજુ દર્શન થતાંજ નહોતાં! અને 
પીરાણાને માટે આકરી પ્રતિસ્ઞાએઓ ન લેવાય ભાંસુપ્રી ખધો ખર્ચ અને પરિશ્રમ 
મ્હારી દષ્ટિએ તો વ્યર્થજ હતો. એ મહાપાપનો! જ્યાંસુધી સર્વથા અમારા ભાછ- 
એઓસાંથી ખહિષ્કાર ન થાય, ત્યાંસુધી ખીજા અધા સામાજિક સુધારાઓ અને સ્ાતિ 
સેવાના સુપ્રયાસો, તે પાયા વગરની ુંમારત જેવા નિષ્કલજ હેતા. પરસ્ઞાતિના 
પડતો અને વઠટ્રાનોને પણુ મારો હેતુ સમજાવી સે આગળાથીજ અરજ કરી 
તી કે, એ સુષ્ય મુદો ૫:૨ ન પરે, લાં સુધી, પરિષદનું ખર અને અગત્યનુ 
કામ થચેલુ' નહીંજ ગણાય, એથી પરિષદના વકતાઓ પોતાનાં ગે તે ડરાવ 
ઉપરનાં ભાષણુમાં ખાસ ગુખ્ય ખાખત ઉપર ખડુજ ભાર મૂકી, શ્રોતાએનાં 
હૃદયમાં પીરાણા-સતપ'થ વિરૂટ્ઠ ઉ'ડી અસર થાય, એવાં છટાદાર વિવેચનો 
કરતા હતા. આગેવાનોના જુલ્મનો [નષેધ કૅેયો પછી, મૃત્યુશજન નિષેધ, 
ત્રી કેળવણી જેવા સામાન્ય ઠરાવો ચર્ચાયા હતા, અને તેમાં પણુ પસ'ગોપાત 
પીરાણા-સતપ'થને ભોગો એવી ટુષ્ રૃહિઓઆને મળતાં ઉત્તેજનની આરીક ખઆખતો 
ચર્ચાઈ રહી હતી, ત્યારમાદ ખાળલસના હાનીકારક રિવાજ ઉપર કેટલાક સમથ 
વડતાઓનાં છટાદાર વ્યાખ્યાનો થયાં અને એજ ડરાવ ચાલતો હતો, તેના 
પર ડી. ખેડકરનાં ગ્રેજયુએટ પત્ની અ. સૌ. ગ'ગાબ્હેન ખેડકર પોતાનુ રસમય 
વિવેચન કરી રહ્યા ખાદ, મ્હારા સન્મિત્ લૂહાણા ઝીહસ્થ ભાઇશ્રી “્વસ'ત?? 
(વસનજી દયાળ ગણાત્રાએ) પોતાનાં હેદયવેધક માસિક વ્યાખ્યાનમાં વેદિક 
ક્ષગ્નનુ' અ'ધારણુ અને તેના પવિત્ર નિયો સ્હેમજાવી, પીરાણા સતષ'થમાં 
વટલેલા સુમનાએઓની દશા ભોગવનારાને વેદનો અધિકારજ નથી, તેમ વેદો 
માન્ય પણુ નથી; એવા ધર્મકસ ભષ્ટ ભાઈએઓઆ આગળ કરા લસ કે વૈદિક 
વિવાઢ વિધિ માટે શું બોલવું! એ સાંળવાનો અધિકાર પણુ ગુમાવી ફૈનારા, 
તિત ખનેલા ક્ષત્રિઓમાં એ લસ્સની પવિત્ર ભાવના ડ્યાંથીજ સ'ભવે ! એ તથા આને 
એ વેદિક લશ્રની ઉચ્ચ ભાવના વડે અખિલ રાષ્્ર સાથે પોતાની આત્સાની 
એકતા સધાવનારા પવિત્ર આર્યોના દેવભાવને તેમણે એવી સુંદર રસીકાતવ્અને 


www.realpatidar.com Page 93 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જોરદાર ભાષામાં ચિતરી ખતાવ્યો, કે તેની ગ્રોતાઓઆમાં ખહુજ ઉ'ડી અસર 
થઇ. પછી એ લગ્નોની પવિત્રતા જ્તળવવા સાટે પીરાણા સતપ'થનો ખનને લોક 
અગાડનારો પાખ'ડી પથ ટૂર કરવાની દાખલા [દ્ષ્ંતો સહિત દલીલો 
રજૂ કરનારી તેમની શાખ્દે શબ્દે ફેદયમાં જવાલા જગાડનારી વીરવાણી, સભા- 
જનોના ચેતનને એવાં વિશા વાતાવરણમાં ખેચી ગઈ કે, અમારા સઘળા 
ભોળા સ્ઞાતિભાઇઓનાં ભાવભયોં હૃદય એ સાંભળીને આખરે ઉથક્ષીજ પડયાં. 
અને એજ વખતે ચાલતાં ભાષણુની વચ્ચે, ભાઇ વાલજી વસ્તા વીથોણાવાળાએ 
ાંસુભીની આંખે, સભામ'ડપમાં તરત ઉભા થઈને, પાઘડી ઉતારી પ્રતિજ્ઞા કરી 
ફે,“ દેહ િ-પ્રાયશ્રિત્ત લઈ, મારી જાતને પાવન કરી, વેદધમ*નો અ'ગીકાર 
કયૉ પછીજ રૈ' મારે માથે આ પાઘડી પહેરીશા.? એ શુદ્ધ હેદયની મર્સભેટી 
પ્રતિજ્ઞાના સાદા પવિત્ર શબ્દોએ, સાતિભાઇએઓ નાં હુદયમ'દિરનાં ટારો એકદમ બુલા 


| 
SS | 
[ અને અમારી સેવાની ક'ઈ તમને જરૂર જણારો, તો સ્વધમ'ની રક્ષા માટે, તમારી ! 
1 : કડ 1 
"સેવામાં તન-મન-ધન પૂર્વક અસે અમારી જાત ખપાવી દેવાને પણુ સર્વદા તેયાર ! 
"સ્કી, અને એમાં જ અમારાં જીવનની અસે સરળતા ગ્હમશએ છીએ. ખરા ' 
| ક્ષત્રોધેએ તો! ધર્મનાં રફાણુમાં પ્રાણના ભોએે પણુ કદિ ડગતા કે પાછા હતા ! 
: નથી. વ્હાલ્ષાઓ તસે ક્ષત્રીઓઆ પણ આ વખતે નિડરતાથી પ્રતિજ્ઞાઓ સ્વીકારીને તમાર ! 
3 . ગ Lt 
! પાણી શાખો. ભય, શકા અને સ'કોચ છોડી દો. જાશો અને ભહાન કારો, ! 
' જગતમા રહતા મતે (હેતથી જ થયાં છે. આટલા ખધા ભાઈઓના સપ ! 
i 
| I 
| | 
| 
| 


આગળ પેલા પોકળ પીરાણાની શી વિસાત છે ? જાગો, ઉંડો અને તમારી ઉન્તતિની 


આગ્રહથી તરત જ પતિસ્ઞાઓ લેવાને, અને નબળાઈ કે આનાકાની છોડી દઈ, સત્યના 
પવિત્ર માગમાં સામેલ થવાને, પોતાની પ્રેમભીની નોરદઢાર વાણીથી સૌભાઈ- 
એને તેમણે ઉત્તેજીત કર્યો. સભાજનોનાં અ'તઃકરણ એ વેધક વચનોથી છેકજ પીગળી 
ગયાં, અને એજ વખતે તેમને વિશોષ ઉત્સાહથી પાણી ચડાવવાને, પ'ડિત કાતાતિ 
ફે પાછા ઉભાથઈ ને સભામાં એકડા મળેલા સઘળા પાટીદાર ક્ષત્રીવીરો પાસેથી, એક 


ખ્રાહ્ધણ તરીકે પોતાનો સ્વધમ સ્વીકારની ભિક્ષા માંગી, અને એ પાપી પ'થનો એક 
પળવારની પણુ ઢીલ વગર, તરતજ પર્ત્યાગ કરી દેવાની, આશ્રહુસહિત ભલ્લામણુ 


કરી. વસ'તભાઈના ભાષણમાં તીવ્ર વિચારો અને દ્રષાતોન' જોશ પર નેશ ચઢતું જ 
ર્લું. તેમ તેમ વક્તા અને ન્રોતા બન્ને પક્ષોનુ' લોહી ઉછળવા લાગ્યુ, સભાનો 
આત્મા પવિત્ર ધમભાવનામાં ગળીને એકરૂપ થમે, અને સાગર જેવી અસારી[કશ્વિન 


www.realpatidar.com Page 94 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


યજાતિમાં હૂંદયસ્પશી' લાગણીર્ઓાનાં ખોજા' ઉછળવાં લાગ્યાં ! આગળથી ધારી રાખેસે! 
સમયઃ્ખાવી પહોંચ્યો. લાખા સમયની આગ્રાઓ સકૃલ થવા લાગી. અને મારા વીર 
અ'ધુઓ જડતી આંખોએ, એક પછી એક ઉભા થઈને, પાવન થવાની પ્રતિજ્ઞાઓ 
લેવા મ'ચ્યા. તેમનાં લોળાં અને પોચાં હૃદયમાંથી જમાનાએઓ થયાં ગુ'થાઈ ગયેલી 
વિધર્મી પીરાણાની ગાંડો તડોતડ તૂટી જવા લાગી. પવન્નેની પ્રતિભા એકાએક જગી 
ઉઠી. પ્રતાપી રામચ'દ્રના પવિત્ર વ'શએ, એ વીર વડીલોનાં પરાકમને યાદ કૅરીસે, ન્ગ્વિત 
ભય અને સ'કોચને વીરતાથી તિલાંજલિ આપવા લાગ્યા, અને પવિત્ર વિચારોના[ 
પ્રવાહુમાં ડ્ખકાં ખાતુ', પીરાણાનુ' પાષ એ વખતે વિનાશની રેલમાંજ તણાઈ 
જવા લાસ્યું 
ગુવ્વવરઝ તથા સ્તામેમાનોસી પરતિજ્ઞાઓઃ-એ જ અરસામાં ભાઈ 
ખીમજી રિવજી મ'ગવાણાવાળાએ, સહેકટુ'બ પ્રાયશ્ચિત લેવાની પ્રતિગ્તા કરી. 
ભાઈ વિશ્રામ પાંચા ગાંગાણીએ એ જ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા ક્રિ. ભાઇ રતનસી 
[રિવૅજી નાકરાણી, તે “પાટીરારોહટય?ના[વિટ્ટાનાત'ત્રીએ પબ એ જ વખતે પોતાના 
નિખાલસ હૃદયનો એ સભામાં ઉત્તમ પરિચય આપ્યો.[ તેમણે તો સહકુટુ'ખ 
હશ માંતસ્ઞા સ્વોકા પણુ શુ અ'તઃકરણથી 
એ જ વખતે જણાવ્યુ” ફે [ઘણા ભાઈઓને હ આજ સધી રોકી રહ્યા છ”, 
તેઆ સર્વને હુ' આજે સપ્રેમ વિન'તી કરં છુ' કે,-તેમણે પણુ પ્રતિસ્ાઓ 
લઈને એ પાપી-૫'થનો આજથી સવદા ત્યાગ કરવો. તેમને રોકવાના પાપનો! 
ભાર સહારે પોતાને જ (રોર છે. તેની કામા માગુ' છુ'.'[ એમ જણાવીને તેમણે ઉઢાર 
દિલથી તે માટે માષ્રી માંગી આવા શુદ હૃંઢમના પાટીદારો જો સનથી નિશ્વય ડરે તો 
આ જગતમાં શું ન કરી શાકે ? [ત્યારખાદ ભાઈશ્રી લાલજી સોમજ રવાપર- 
વાળાએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે,-' અમે અન્તે ભાઈઓ સટકુટુ'ખ પ્રાયશ્ચિત કરાવી, પવિત્ર 
વેદ્ધમ'નો સ્વીકાર કરીશું ?-એ સાથે ભાઇ રામજી સોમજા, લાલજી એઘજી, 
હીર ખેમજી, વાલજી લખુ વિગેરે અનેક ભાઈએ, એક પછી એક ઉભા થઇને 
પ્રતિજ્ઞાઓ લેઇ રહો જ હતા, એટલામાં વચ્ચે જ પહેલી પરિષિદના પ્રમુખ 
રાભાઇ શામજી ઘોળુ એકાએક ઉભા થયા. તેમણે જણાવ્યુ' ફે“ સારી સાશે 
ઘણા મારા સ્નેહીઓ છે, તેમની સાથે હે' પ્રાયશ્ચિત ને શુદ્દિ સ્વીકારી લેવાતો! 
છુ; પણુ હાલ દેશના આગેવાનો સાથે મારે મસલત ચાક્ષી રહી છે. તેમને 
પણુ આ પવિત્ર કાર્યમાં મ્હારી સાથે નડવાની મ્હારી ઇંચ્છા છે.-જેથી હુ 
છ મહિના જેટલી સુદ્ત માગુ” છુ'.?? આ આખતની તેમણે પરિષદના વિદ્વાન 
વક્તાઓ તેમજ પંડિતોની રૂખરૂ પ્રતિસ્ઞા લીધા પછી, ખીજ પણુ જે જે 
ભાઇએ આકી રહ્યા હતા, તેમણે એક પછી એક પ્રતિજ્ઞાઓ લેવા માંડી. એવા એક- 
સોથી વધારે અંધઓઆએ ત્યાં જ પતિસ્તાઓ લઈસે, સભાજનોને અપર્વ આનદ 


www.realpatidar.com Page 95 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કપજવ્ચો. સિમજ સ્વિકતુ! સ'સેલન) જાગ પરંત ગ્રત્યક્ષ 
[દિવ્યકાથે વડે ઉજવી બતાવ્યુ! આવી રીતે પ[ર્ષદના પવિત્ર હેતુને સકૂલ કરી, 
સાથે સાથે સ્હારી જીદગીનો સ્નેહની સેવાને પણુ સટ્લતાને માર્ગે આગળ વધારી, આએ 
પવિત્ર હૃદયના લોળા પણુ ભલા ભાઇઓએ, સ્હારાપર અનત ઉપકારો કર્યો છે; 
જેનો ખદલો મ્હારા આ રકે જીવનમાં જ હુ' વાળી શકીશ કે કેમ તેની 
મારા હૃદયને તો શ'કા છે. પણુ પરમાત્મા જરૂર તેનો ખહલો આપશો. 


એ ખધા ભાઇએઓનો ઉપકાર માની ત્રીજી બેડેકના પ્રેમમૂત્તિ ઉદારચિત્‌ પ્રમુખ 
થ'ફુલાલ દેશાઈનો તેમજ સહારા સહકારી સાક્ષરસિત્ર સ્વેટ ભોઇ ભિગનડે 
ઉપકાર તો સર્વથી શ્રેષ્ટ સ્થાને કનકકશળરૂપે દીપી રો છે. એ ખન્તે 
ભાછએઓ્ખે અથાક પરિશ્રમ વેટીને, તેમજ સ્હોટા લોગો આપીને, સ્હારાં સેવા કાર્યને 
ઘણું સરલ કરી આપ્યું છે. 


તેમનો હુ' જરૂર હૂંદયથી આભાર માનુ” છુ. એ ઉપરાંત અમારા પરમ 
સ્નેહી અને મહાન્‌ પરોપકારી લેઉવા પાટીદારે જ્ઞાતિનો ઉદાર ગ્રેસ્થ 
ધર્મવીર, દાનેશ્વરી ભાઇશ્રી તુલસીદાસ વહ્ષભફાસ ધરમજવાળા, અમારી સસ્થા 
એક તટસ્થ અતે નિસ્પૃહી સ'ખ'ધી હોવા છતાં, તેમણે પણ ભિહોટી 
ભઢઢ કરીને, અમારાં એ સકાર્યને સકૂલ કરવામાં જે 
સંગી મહાન્‌ સાત્વિક સહાય્ય કરેલી છે, તેમનો આભાર તો મ્હારં રીન હૃદય 
મુંગી પ્રાર્થનાથીજ અભારે પણુ માની ર્હયુ' છે. એ નિરલિસાની, દાનવીર હૃદયના 
અનત ઉપકારો, મ્હારાં શરીરના રોમેરોમાં વ્યાપી રહ્યા છે. પરમાત્મા તેમનુ” 
સર્વદા કેલ્યાણુ કરો અને ટીર્ધાગુ લોગવી, એ ભાઈ નિર'તર આવાં પરમાર્થ'નાં 
પવિત્ર કાયો કરતાજ રહો. એજ મારાં અતરની ઉ'ડી ઇંચ્છા અને યાચના છે. 


છેવટે પરજ્ઞાતિના હોવા છતાં મ્હારા હિતચિન્તક પરમ ર્તેહી ધમ'વીર વિ'હિલો 
શ્રીકૃષ્ણ એહનજ કાતતાતિક) તેમજ મ્હારા હૂદયખ'ધુ ક્ષત્રિયવીર સાક્ષર ભાઈવસ'ત) 
ોતાનાં શુ હૃદયની સાત્વિક સેવા તેમજ હૂંદયલેદક વીરવાણીથી મ્હારાં 
પસિષિદ્ના અને સ્ઞાતિહિતના કાર્યને જે કિમતી મદ કરી રહ્યા.છે; તેસની પણુ મારે 
જરૂર અહિ' સાભાર 'ને[ધ લેવીજ જોઈએ. કેમકે જે જે શુ'ચવાડાઓ અસે સુફ્કે: 
લીએ, એ પરિષિદ્ના પવિત્ર કાર્ય પ્રસ'ગે. ઉપસ્થિત થયાં હતાં, એ ખપી ઘુ'ચે! 
ઉકેલવામાં અને પરિષદ્‌ દેવીના સ્ત'લિત થતા રથને સક્લતાને માએ આગળ 
ધકેકલી સ'પૂર્ણો વિજય અપાવવામાં એ ખન્ને વીર પુરૂષોએ ખરેખર ઘણી ઉમદા 
સેવા ખનજ્નવી, મ્હારી મુણ્ય પ્રવૃત્તિને અનુપમ એઓપ ચ્હડાવી રીધો છે, અને 
અમારી ક્ષત્રીય જાતિની વિજયપતાકા ફરકાવી તેમણે રંગ રાખ. છે. જેને 
માટે અસારી પાટીદ્&દાર સ્ઞાતિ હમ્સેશને માટે તેમની રૂણી જ રહેશે. 


www.realpatidar.com Page 96 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ 


આ પ્રમાણે અનેક સહાયકોના આશ્રચથી પરમકૃષાજી પરમાત્માની દ્યા- 
દ્રિ વડે આશરે સોએક શુદ્હિની પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારનારા સ્વજનોના 
અમૂલ્ય પ્રોત્સાહન વચ્થે પોતાની સાત્વિક સકૂલતાથી પ્રસન્ન થયેલી 
પવિત્ર પરિષિદ્દેવી, પરમકૃપાળુ ઉમયાસાતાજીની સહાયથી સ્વધમ- 
સાકૃલ્યનાં તીર્થ'જ્ષેત્રમાં હાસ્યવિલાસ કરતી, પેર્ણુંપ્રેક્ાસપૂર્વક પરિ- 


વસ્વિત્‌-ચશક્ષાસ્લાઃતૃતીય પરિષિદ્નું કાર્ય પરિપૂર્ણ થયા પછી, નીયમા- 
નુસાર પ્રતિજ્ઞા કરનારા ભાઈઓએ દેહશુહ્િ પ્રાયક્ચિતથી પાવન થઇને પોતાનાં 
પવિત્ર વચનો સપ્રેમ પાળી ખતાવ્યાં છે, અને તેઓ સોને મ્હારા શુહ્ધહૃદયનો 
ધન્યવાદ ઘટે છે. 

એ ઉપરાંત રેશરેશાન્તરમાં પશ્િપિદ્ના કાર્યકમની યથાસ્થિત જેમ જેમ 
સ્મિંગુ થતી ગઈ, તેમ તેમ કચ્છ કરાંચી, સિ'ધ, સુંમઇ ઈલાકાના ભિન્ન ભિન્ન 
પ્રદેશોમાં ધધાથે વસતા મ્હારા જાતિભાઇએઓ પીરાણા સતપ'થની પ્રપ'ચજ્ળ- 
સાંછી છૂટા થઈને, વેદ્દધર્મના પતિતપાવન પ'થે વળવા લાગ્યા છે, અને મને 
આશા છે ફે, ભાવી પસિષિદ્નો પ્રસ'ગ પ્રાસ થાય, ત્યાં સુધીમાં અમારી સ્ઞાતિને 
કપાળે ચોંટેલુ એ ભ્રષ્ઠપ'થનું કલક સમૂળુ ધોવાઇજ જશે. અને અમારી 
દિ-અનાદિ પવિત્રક્ષત્રિય જાતિનાં વીરસ'તાનો, પેતાના રાગલા પૂર્વજોને પગલે 
ચાલ્લી પવિત્ર રૂષિમુનીઓઆએ સ્થાપેલા શુદ્ટ સનાતન વૈદિક ધર્મનાં કલ્પતરૂની 
શીતળ છાયાસાં, પોતાની આગક્ઞી જાહોજલાલ્લી અને સત્કીતિ સ'પાઢ્ન કરી, 
વીર ક્ષત્રિયોતે છાજે એવાં આદશજીવનનો આ ભગવત્‌ પ્રિય ભારતભૂસિમાં 
દિવ્યપ્રકાશ પામરી, પોતાના ઉત્તમ જન્મને સફૂળ કરશે, અને મ્હારા જેવા 
ર'ક સેવકની શુદ સેવાને પણુ સવથા ચરિતાર્થ કરવામાં સાચા સહાયક થશે. 
પરમકૃપાળુ પરમાત્માને પુનિત ચરણે મ્ડારી એ જ ચ્છા અને એ જ યાચના 
છે, તે ઈષિકુષાએ પરિપૂર્ણ થાએ. 


જપસંદારઃ બાક ક્ષેત્રમાં, અતે અમારી ગ્ઞાતિના ઉદ્ધાર કાર્યમાં, 
દેવચોગે પ્રાસ થચેલી ટૂરજને સ્વીકારી પીરાણા-સતપ'થ સ્હાએે હથિયારો ઉઠા- 
વ્યાં, ત્યારથી આજસુધીમાં ખનેલા સુપ્ય સુપ્ય પસ'ગો અને મ્હારી કસોટી- 
એની પ્ર ટ'કી નોંધ મ્હારા ધાર્યો કરતાં વિશેષ લખાઈ ગઈ છે, પણ તેમને 
ટુંકાવી ઢુંવી, માત્ર સુફાસર અગત્યની ખાખતોનો જ ઉલ્લેખ કર્યો વિના આ 
વિષયમાં પૂસ્‍તુ' અજવાળુ' નહીં જ પડે, એમ મારાં હૃદયને લાગવાશીાતત્મરહીં 


www.realpatidar.com Page 97 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વ 


સધી એઅનુભવ ચિત્રને હુ* નિરૂપાયે ખેચી આવ્યે! છુ', તેમજ તેના તર્ક્‌ 
ઉદારતા અને પિછાણુની મીડી નજરે નિહાળી, ધીરજ તથા શાંતિથી આખધી 
હકીકતો ધ્યાનપૂર્વક વાંચી જવા માટે વાચકવર્ગનો આભાર જાહેર કરી હુ' આ 
ચંથના સૂળ વિષય તરક વળ, તે પહેલાં ઉપસ'હારના બે આવશ્યક શખ્ર્દો 
આંકવાની ંચ્છાને હે' રોકી શકતો નથી. 

ાજથી આશરે વીરા વર્ષો અગાઉ જ્યારે મ્હે' આ પ્રવ્રત્તિનો આર'ભ 
કર્યો, એ સમયની અતે આજની પરિસ્થિતિમાં જમીન-આસમાનનું અ'તર 
આવી રહુ' છે. તે દહાડે જાહેરમાં પીરાણા સતૃપ'થનું નામ દેવાની પણુ અમારો 
ફોઈ જાતિભાઇ હિમ્મત કરી શકતો ન્હોતો. ગુમાની ગદેરાઓઆની જાલીમ 
છળનીતિ અને આપખુદ સત્તા સ્હાખે કોઇ આંખં ઉ'ચી કરી અવાજ ઉડાવી 
રાકતું ન્હોતુ' કે આંગળી પણુ ચીંધ્રી શકતું ન્હોતું. એવા ભય અને અ'કુશની 
વજસોટી નીચે અમારી ત્રીસહજાર કત્રીઓઆની વીરજાતિ છેક જ કૅચડાઇને 
જુલામ ખની રહી હુતી તે આજે ? આને તો દેશવિદેશમાં એ પાપીપ'થતો! 
પરિત્યાગ કરવાની અને ગહેરાઓને કાન પકડી ફર કરવાની ધમધમાટ ભરી 
જોરદાર રાળવળ ચાલી રહી છે. પીરાણાતો કિલ્લો એ ધમાલથી ખળભળી 
ઉડયો છે. કાકા તેમ જ સેયદો સુધારકોની સાત્વિક સત્તા અને સણનાં જશને 
ખશખર સ્હેમજી ગયા છે-જતે દહારે પોતાનાં પોગળ કૂટી જશે અને આ 
ખીચડીયા અર્ધ દગ્ધ સતપ થનો, કરણારસિક છેરા જરૂર થેડા જ સમયમાં 
આવી જશે, એવું તેઓ સુદ્ષામ જાણી ચૂડુયા છે. છતાંય શું સેયદો કે શું 
કાકાએ, શું મુખીઓ કે શું ગદેરાએઓ-અને તે ખધાની સાથે તેમના આપ- 
મતલખી લાલચુ ખુશામતીયા હોલ પીટનારાઓ, જો હજુ સુધી એ પં પના 
કિલ્લાને મડાંગાંડ વાળી વળગી સહ્યા હેયુ, તો તેમાં તેમનો નહીં, પણુ સમય 
અને સ્વાથનો જ દોષ છે. તેમની રજકરોટલી, તેમનો જીવન બ્યવહાર, તેમની 
આજીવિકા અને આશાએઓનો આધાર એ કિહ્ક્ષાનો કૅડોર કાંકરીઓ સાથે જ 
શુ'થાઈ રહેલો છે-્સતપ'થ વગર તેમનુ' જવન નથી-સતપ'થ વગર તેમને માટે 
ખઓઔજો કોઈ આશ્રય કે માર્ગ નથી, એટલે તેઓ તો પોતાનુ' સંપૂર્ણ અળ 
વાપરી, ખનતા ઉપાયો લઇને, આ કિલ્લાના રક્ષણૂ માટે તનતોડ પરિશ્રસ 
ઉડાવે તેમાં કઇ નવાઈ નથી. પર'તુ સુધારાની પરખ સેના સાસે એ તૂટી 
કૃટીને ખડખડી ગયેલો પૂરાણા કેલ્લો ડેટલો વખત ટક્કર ઝીંલશે ?-અને મને 
જ્યારે જણાયું કે, એ કિહ્લાનાં જમાનાથી જડ ઘાલી બેઠેલાં ઉ'ડાં મૂળીયાં 
ઉખેડી નાંખવાને ભાસે ઇંતિહાસિક પ્રમાણોવાળો સહાન્‌ બ્રહ્ષાસની જ હવે) 


ખરેખરી જરૂર છે, જનતા એ પંથના છૂપાલેદો અને પાપ-પ્રપંચો જાણુવાને 
આતર ખની રહી છે) સત્યના સેનિદોને પોતાના ચળવળી રહેલાવ/ હોશમાં; 


www.realpatidar.com Page 98 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જવામજિ ન આપી શિરે, તેમ જ એ પ'થની અ'ધશ્રદ્ધાને ધ્તિરડીની પેડે 
ચોંટી બેઠેલા લોળા લોકોની આંખોમાં પણુ સત્યનાં તેજ આંજવાની હવે જ્યારે ર" 
ત્યારે એ ખધા અથો એક સાથે સારે, એવે! આ 


આ વિચિત્ર પ્રસંગોની રૂપરેખા પૂરી કરતી વખતે મને એટલુ તો! 
જરૂર' લાગી આવ્યું છેજ કે, જગતમાં આજનો સંસ્કારી માનવ સમાજ, એક 


ટાંચણીથી એન્જીન સૂધીના ખધા ન્હાના સ્હોટા વિષયોને ખહુ અહે ન્યાય રઠ્િએ 


ચર્ચો ચૂડચો છે, છતાં પણુ અનેક સૈકાઓની ઘૂળ-માટી નીચે દટાચેલા પીશણા 
સતપ'થના પોષડા ઉખેડી, ચુસ્ત સતપ'થીઓ, ગુખીઓ કે તેમના ખાનાએઓન 


પૂણ સ્વરૂપમા ખહાર્‌ ન આવે, 

કના જાહેર કાયે કર્ન્તાએને, ધાસિક પ્રગતિના 

ઉત્સાહી ચળવળ કારોને, અમારી તેમજ એ પ'થમાં કસાયેલી અન્ય વણુ ધણી 
ન્તતિઓના હિતચિન્તક જ્ઞાતિ સેવકોને, જાહેર વિઢ્યાનો, લેખકે! અને પત્રકારોને, 
તેમજ એ ખાખતમાં હમણા હમણા હૃદય પૂર્વક રસ લઇ રહેલી જાહેર જનતાને 
આ વિષયનાં ઉજવલ સત્યો પૂરાં પાડવાની ખાસ જરૂર હતી. મારી પાસે એ 
સત્યો જાણુવાની અનેક દિશામાંથી વાર'વાર માંગણી થયા કરે છે, તેના લેદ 
ભરના કરૂણર્રસેક વૃત્તાન્તો મ્હારે મ્હોડે સાંભળી . લેની' સવિસ્તાર હકીકત 
રજુ કરવાની ઘણા સ્નેહી તેમજ પરિચિત વર્ગ” તરકૃરથી સૂચનાઓ થયાં કરે 
છે, એ સર્વની એક સામટી અનુકલતા માટે-આ વિષયનું મ્હારી જાણુ પિછાણુનું 
સઘળુ સાહિથ નિખાલસ દિલથી જનતાને ચરણે હાજર કરવા સાટે ખીજા 
ચોગ્ય નયાય આપનારા ઉત્સાહી સમરથ સાથીરનાં અભાવે, આકર્મ 'મ્હારેખંખળે 


www.realpatidar.com Page 99 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સખળે હાથે મે'જ સાથે ઉઠાવવાની ધતા કરી છે, તેની પરિસ્થિતિ અને 
મ્હારી શાકિતિતો વિચાર કરી ઉદાર જનતા મ્હારી આ શુદ્ધ હૃદયની સ્નેહુની 


સેવા સ્વીકારી લેશો; અને હુવે આ હથિયાર હાથમાં આવતાં તેનો સડુપચોગ 
કેરી, પવિત્ર હિ'દ્જાતિનાં શ્રેયમાં ખને સહાયક થશે એવી સ્ડારી ધશ્છા- 
આરડાને પ્રાર્થના છે. 

સાર [સિદ્‌ર્સાન,:હુવે અહિ' આ રેખા પૂરી કરતી વખતે મ્હારે એક 
ષહિત્ર ફરજ ખજાવવાની ખાકી રહે છે. અને તે મ્હારં પરિષિરૂ ઉપરાંતનાં 
જહેર સેવા શર્યોમાં સીધી ડે આડકતરી અમૂલ્ય મદદ કરનારા સ્વધર્મૉલિમાની 
સત્પુરૂષો અને સ્વધમ સ'સ્થાપક સ'સ્થાઓને આભાર માનવાની છે. એ સર્વેએ 
યણ શુ હૃદયથી એજ દિશામાં સાત્વિક પ્રવૃત્તિ કરીને, સ્વધમ' સેવા માટે, 
સ્યપ્રયાસો હાથ ધરીને પવિત્ર હિન્દ્ષર્મના સરળમાગમાં નડતા પીરાણા 
સતપ'થ જેવા કાંયએને ટૂર કરવા માટે દેશ-કાલ-સ્થિતિને અનુસરતા યથા- 
શકિત, યથાભડ્તિ પ્રશ'સનીય પ્રયાસો આદરેલા છે. એ પાપી પ'થની પ્રપ'ચ- 
જાળમાં કસાયેલા મારા જાતિભાઈઓના ઉદ્ધાર માટે મ્હે અમ્હારાં ઉત્સાહી 
ચુવકમ'ડળ સાથે જેમ વરસોથી ખીડુ' ઝડપ્યું છે, તેવીજ રીતે પરમાત્માની 
પ્રખલ પેરણાથી પ્રોત્સાહિત થઇને, પોતાના જાતભાઇએને-સ્વધર્સી ખ'ધુએઓને 
એ કુટિલ પ'થના ફેદખાનાસાંથી છોડાવવા માટે, પોતાનાં તન-મન-ધનના 
મહાન્‌ ભોગે શુજરાતમાં સુરત પાસે ભાડા, ભાટપુરના રહીશ ધર્સાગ્રહી વીર 
ણાઇએઓ શ્રીયુત છીસાભાઈ ભૂલાભાઈ ભગત, સુની હરિભાઈ દેવાભાઇ લગત 
સિને ભાઇ ભારણછગોપાળછામાસતરે પણુ કેટલાંક વરસોથી મહાન્‌ પસ્શ્રિમથી 


એવીજ પ્રવૃત્તિ હાય ધરેલી છે, અને એ ચળવળમાં અનેક ભોગો આપોને 
તેએ આજસુધી સારી પ્રગતિ કરી રહેલા છે, તેમને પણુ આ પ્રસ'ગે હે” 
ધન્યવાદ આપી, સ'પૂ્ણે સક્લતા મળે, વ્યાંસુધ્પી પોતાના પવિત્ર ઉદ્શને વળગી 
રહેવાની સપ્રેમ ભલામણુ કફ છુ. તેસજ અમદહાવાદવાળા શ્રીચુતારણુછારભાઈ) 
દસુમલાઇ ભગવ પણુ આજે વરસો થયાં એજ દિશામાં શુદ્ધ હૃદયથી પીરાણા 
“સતપંથ વિરૂ્ઠમું ધસઃસેવાનું પવિત્ર કામ કરી રહ્યા છે, તેમને પણુ હુ” 
અ'તરથી ધન્યવાદ આપી, પ્રશુપ્રીયથે દેશ અને પ્રજાના કહલ્યાણુ અથે પોતઃના 
ચુહ્ય પ્રયાસો ચાજ રાખવાની અરજ કરં છુ. તેમજ સુંમઈ આયસમાજે 
મતે તેના મુખ્ય વાજી'ત્ર “ ર્ય પ્રકાશ ? નામક સપ્તાહિક પત્રે આ કાર્યમાં 
[લંબ સમય થયા રસ લઇને સગીન સેવા અજાવેલી છે, તેમજ ઔઓંખલ 
/ડ [ઉહિન્દની હિન્દુ ધમ મહા સભા સ્થપાયા પછી, આજે કેટલોક સમય થયાં 
[ચિતા કાય વાહુકો પણુ આ દિશામાં ઘણી -પ્રશ'સાપાત્ર-પ્રવૃત્તિ કેરી રહ્યા છે. 

તેઓં સર્વનો આ સ્થળે શુદ્ધ અલઃકરણથી હ' આભાર નિવેદન કરીસે)/0/અંગ્યારી 


www.realpatidar.com Page 100 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર 


જ્ઞાતિ તેમજ અખિલ હિન્દુજતિ તરક્થી તેમને હાદિક ધન્યવાદ આપું છુ. 
તેમજ હજૂ પણ ધ્ણોઆકી રિહેક કાય [કિવું શિસ્કિલો છે) અને તેને માટે કેવા 
ભગીરથ પ્રયાસોની જરૂર છે, તે મારા અનુભવના પ્રસ'ગમાં સવિસ્તર 
આલેખે હોવાથી એ તરફ તેમનું ધ્યાન ખેચી એ ખધી ધએઓત્સાહી વ્યક્તિઓ 
તેમજ સ'સ્થાએઓને, પોતાની આ દિશાની પૂણ્યપ્રવૃત્તિ વિરોષ જોર-શોરથી. ચાલૂ 
શખવાની હુ' આગ્રહ સહિત પ્રાર્થના કર્‌ છુ. અને મને આશા છે કે, આ 
સરવ ધર્મ . સેવકના એકત્ર સ'ઘખળથી સતત પ્રયાસ ચાલૂ રહેશે. તો! પીરાણા 
સતપ'થ જેવા જૂના, જજરીત થચેલા ખડખડી ગચેલા પોકળપ્રપંચ દુખને 
જડમૂળથી નાખૂત કરવાનું કાર્ય ખહું જ સહેલુ થઈ પડશે. તેમજ સુંમધ 
ઘાટકોપરના લોકર્પપ્રિય પ્રશુપ્રેમી અને ચેગમાર્ગ પ્રવાસી પૂર્વાશ્રમના એક ખ'તીલા 
ભાટીયા ક્ષત્રિય જાતિના પ્રતિહિત ઝહસ્થ શોડ તુલસીદાસ લક્મીદાસ સોંપ્રતમાં 
સમસ્તખાવાજીનાં લાડકાં નામથી ઓળખાતા, સ્વધસોભિસાની, સ્વધમ સાહિત્ય 
રસીક, સરલ સ્નેહ ઉગત્યાગી, સ્વામી તુલસીદાસજનો પણુ મારે 
અહિ' ખાસ આભાર નિવેદન, કરવાતો છે. તેમણે મને પ્રોત્સાહિત કરી, આ 
વિષરીત દેશકાળમાં પણુ નિઃ્સ'કોચે આ ગ'થપ્રકાશનું સત્કાય' ઉતાવળથી કરી 
લેવાની પેમાહ ભરેલી ભલામણ કરીને મારા ૪'ક પ્રયાસને વમ્માણી મારાં 
ઢીલાં પોચાં સનને ખળવાન ખનાવી દેવાની કુપા કરી છે. એ મહાત્માનું ને 
મને પ્રોત્સાહુન ન મવ્યું હોત, તો આ ગથ પ્રકાશનનાં કાયમાં હેજી પણુ થોરો 
વધારે વખત નીકળી જાત; તે માટે એ સત્પુરૂષનાં ઉતેજન અતે આશીર્વાદને 
શ્રદ્ધાસહિત સ્વીકારી, તેમનો હુ અ'તરથી અહિ' અભાર માનું છ'. 


લ્લી. 
“પટેલ નારાયણુઉ રાસછભાઈ કોન્ટ્રાકટર 


જે. વીરાણીઃ તાલુકે નખત્રાણા ( કચ્છ ). 
aa mers Teer HEY Wie 


www.realpatidar.com Page 101 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રટ 
શેઠ તુલશીદાસ વલ્લભદાસ ધરમજવાળા 


જે ઉદાર્રચત્‌ પાડીદાર બ'ધુતે। શા આ સાથે મુકવામાં આવ્બો છે તે ભાઇ ગુજ 
રાતમાં આવેલા ધરમજ ગામનદ વતતી છે. એ ભાઇશ્રીનો જન્મ સવત ૧૯૪૪ ની સાલમાં 
થમે! હ્તો એટલે હાલમાં તેમની ઉમર ૩૮ વર્ષની છે. ચરોતરના લેવા પાટીદાર ભાછએઓમાં 
તેમનું કટુંબ જેટલુ' નામાંક્તિ છે તેટલુ'જ ગાતીહિતના કાર્યો ફરવા મારે કહવા પાટીદાર 
જ્ઞાતિમાં સુપાસિહ છે. ખાનદાનીના નમુના રપ સમસ્ત પાટીદાર સ્ઞાતિમાં ઘણાં કુટુંબો છે 
છતાં રાતિ ઉન્નતિ અથે પ્રયાસ કરનારાં તે માત્ર આંગળીતા વેઢા ઉપર ગણી શકાય 
એટલાં પણુ ભાગ્યેજ હશે, સ્વકરોમ પ્રત્મેની લાગણી, તે સાથે ઉદાત્તમાવ અને પાડીદારના 
શુણની મહતા આ ભાછશ્રીના કટુબમાં જે દેખાઇ આવે છે તેવી ભાગ્ેજ ખી આમળ 


વધેલાં પાડીદાર સાતિનાં કટુ'ભામાં પ્રદ્રિત થાય છે, ખાનદાતી પેઢી ઉતાર ચાલી આવે છે 
એ વાતની પતિતી આ ભાધશ્રીના 'કુટુ'ભમાંથી મળી આને છે- 


તુલસીદાસભાઇનો વિવાભ્યાસ વધારે નહીં હોવાં છતાં પે.તાના ધ'ઘાને સારી 

રીતે ખીલવી શક્યા તેનું કારણુ પદર વર્ષની નાતી ઉ'મરથી જ ધ'ધાથે પરદેશ ગમન 
એટલી ન્હાની વયમાં આકરિકા જેવા દૂર દેશમાં ત્રણુ વર્ષિ રહી ઓવ્યા. દેશમાં 
વ્યા અને ક્રીથી પાછા આદ્દિકા ગયા. પોતાના વડીલબધુ ( ભાઇબી પરભુદાસ ) સાથે 


ls રણા અને ત્ય રેધીને કાપદના ધ'ધાને લગતો અતુભવ મેળવ્યો. દેશમાં આવીને 
કાપડના ધે શર ક્ષો મુ'ભઇકાં પેઢી ખોલી અને પરમાત્માએ તેમના ધ'ધામાં સારી 
બરકત મુકી. જેમે જેમ આવિક સ્થિતી સુધરતી ગઇ તેમ તેમ પોતાની આવકમાં સ્નેહીઓ 
અને ગ્નાતિનો પણ કઇંક ભાગ છે એવી ભાવના પણુ સાથે સાથે વધતી જ આવી ! ન્યારે જયારે 
જ્ઞાતિના વિધાર્થીઓ તેમની મદદ માગવા ન્ય ત્યારે આપેજ ! કોઇને નિર શ નહિ' કરવો, 
સ્થિતી પ્રમાણે ક'ઈક આપવું જ એ તેમની ઉદારત્તિની વ્યાખ્યા ! વિદશ્ાર્થીએ.ને શિષણ્ય- 
વત્ત્ઓ આપવામાં તો ના કરેવાયજ નહિ ! “'્નાતિની સ'મારિક રિથતી સુધરે તો સાફ' 
એ વાતનો જાપ સ્નેહીઓમાં જપાતો હોય તેમાં પણ એટલીજ ઉત્ક'ડા ! અને નયારે કચ્& 
વિભાગના પૌરાણાસતપ'થી બાછઓની વાત આવે તરત જ તેમત એ પ'થતી રારે જતા 
અટકાવવાનો! પયત્ન કરવા સ્નેફોઓને આગપ્રપર્વક ભલાષણુ કરે. પોતાથી બનતી મદદ 
આપવાની ઉત્સુકતા તો એમન! રવે રવે દેખાઇ આવતી હોય કચ્છ વિભાગની પાડીદાર 
પરિષદની ત્રીછ ખેઠક ન્ત્યારે મંમછ ખાતે ભરવાની નકી થ હ્યારે-મેમ્બરો પાસેથી છી 
થેવી નાહિન્એ વાનની ભલામણ પણુ એમણે ૪ કરેલી. અને પરિષદના ખર્ચનો એરે! 
ભાગ પણ એ ભાષકીએ જ ઉપાડી લીધો હતો | કૉઇ પણ વિભાગના ગ્ઞાતિ લાતી ઉત 
રલે લાગણી ધરાવાને આ કરતાં ખીન્ને વિરોધ પુરાવો શ' હો શકે ? પીમણુદના અધર્મા- 
યક્ત પ'થને પાટીદાર સાતિમાંથી નિર્મૂળ કરવાના શભ કાર્યમાં તેમની અપાર ઉત્ક'ડા જ્નેવામાં 
માવી અને જે પ્રકારે કચ્છ વિભાગની ઉત્ષતિ અર્થે મદદ કરી શકાય તે પ્રકારે અમે ન્ત્યારે 
Bo મદદ માગી ત્યારે આપીને તે ભાશ્રીએ અમારા કચ્છ વિમાગના ભાઇઓને મોટા 
ગ્રહશી બનાગ્યા છે. પરમકૃપાળુ પરમાભા એ ભાઇશ્રીને અને એમના સહકુટુ'બને 
કીધોચષય ઘયક્લો અને સ્ઞાતિહૉોતનાં અનેક કાર્zો તે બાષશ્રીતા કટુ હ્ધ્નક થાઓ, 
છું જરમ કેજી પરમામા પસિ યાચુ' છું. 


www.realpatidar.com Page 102 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પીરાણા સતપંથની પોલ 
અવે 
સત્યને પ્રકાશ. 


પ્રકરણ ૧ લુ 
“ ભાસ્તનું પ્રાચીન ગોરવ, ? 
(હિરા ગત ધાસિક જીવનની ટુ'કી રૂપરેખા. ) 


કલ સૂષિમાં શિરોમણી સ્થાને શોભી રહેલો, ભગવાનની 
અસીમ કરૂણાનો અધિકારી, રૈવવ'દિત, પુરાણપ્રસિ્ધ, ભારેત- 


; HCE વર્ષ જગતની તીર્યભૂસિ-દેવભૂસિ જ છે! એ હિ'દુસ્તાનનો 
. HAYS જ ત્રકાલાતિત મહિમા તો, વિશ્વવિખ્યાત જ છે! આ પવિત્ર 


ભારતનાં મહિમ્ન, જગતમાં ફોણે નથી ગાયાં? સુરેન્દ્રનાં 
ન'દનવનને પણુ લજજા પમાડે એવે સુંદર, દેવોને વસવા ચોગ્ય, વિમલતી્થ* 
રૂષ, રેપિ-સુની અને મહાસ્ાની સહષિએઓનાં ઉ્ર તપતેજથી ઉજવલ, તેમજ 
પારમાથિક-ભાવનાવરે પુનિત, ધ્હિશોકિક સકલ સુખાની પરાકાષ્ટાએ પહોં- 
ચેલો, ચારે વણોરૂપી અલેવ, સુદઢ દીવાલોથી વિભૂષિત અને સુરલિત, આ 
પ્રાચીન આયાવત્ત, હિમાલયના ગગનયુ'બિત . શિખરોથી આર'ભીને, દશ્ાનન- 
ની દિગ'તકીત્તિને દીપાવતો, એક વખતના સુવ્ણસજિત સિ'હઢ્વીપપર્યત, કેવ 
શોભી રહ્યો છે ! 
આજે પડતીના સમયમાં પણુ, જડજગતૂતું ઉપહાસ કરતો, 
અઆજસૂધી ઉ'યુ' મસ્તક કરીને, કેવો તે અચલ હલો રદ્વો છે! શી તેની 
સહેત્તા | કાળ તેની કીતિને ભૂસી શકે તેસ નથી ! મનુષ્ય તેના મહિમાને 
ક્રોઇ કાલાન્તરે પણુ ભૂલી શકે તેમ ગથી ! કુદરતની અહલોકિક સોન્દય'વાટિકા 
' સમાન, કોાફ્મીરથી કોસાર્યાના પવિત્ર પ્રભાવને જાળવનારી કન્યાકુમારીના છેક 
છેલ્લાં બિ'દુ સથી, ઉત્તર રજ્ષિણુમાં તે લખાયેલો, સમુદ્રતીરે નિ'દ્રાસમાધિ 
ભોગવી ર્યા છે ! અને ચાતુર્વણર્યના લેદને પણુ અલેદમાં બાળી નાંખનારી, 
પ્રખળ પ્રતાપી. આર્યોની અઘ્યાવધિ જળવાઈ રહેલો, અશેષ અલેદ-સત્તાનું 
સ્મરણુ કરાવનારી, પર્વમાં ઇશ્વરી એડ્યરથને હાંકનારી પવિત્ર જગટીશપુરીથી 
લઈને, લલિતકલાનિધાન લક્ષ્મીપતિ શ્રીનારાયણુનાં લીલાતિરેતન,._.જેવા 


www.realpatidar.com Page 103 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કૅચ્છપ્રદેશામાં આવેલાં શ્રી નારાગણુસર તીથ!ક્ષેત્ર સુધી, વતેસજ મહાભાર- 
રતના મુખ્ય અધિનાયક સોળકલાનિધાન, ન'દન'દન શ્રીકુષ્ગુચ'ટ્રની સુવણ- 
સહિત કરારકાપુરી પર્યત, હિ'દની વિશાળી ચતુદિશાને વિંટળાઈ વળેલો, એ 
દિવ્ય પ્રદેશ કેવો શોભી રહેલો છે? એ પવિત્ર દેશ, એક વખતે, જગતૂના 
સર્વ દેશોમાં શ્રેષ્ઠત્તમ સ્થાને વિશજી, સ્ઞાનગોરવથી ગાજી, સકલ 
સ્ષ્ટિમાં ઉત્તમ અલ'કાર રૂપે રાજી રહો હેતો. તેમજ સચરાચરમાં સ્વાત'- 
ગ્યગાન કરતો, સાગ્રાજ્ય-સુખના સ્વગસમાં ઉચ્ચ શિખર ઉપર સદપે બિરાજી 
રજો હતો. જેમાં ધર્મ, શિક્ષણ, સમાજ, શાસન, વાણિજ્ય, હન્તર, કલા, અને 
વિશ્વસેવાદિ આદશ રૂપ અનેક જીવનધરનોની યથાયોગ્ય પ્રકારે વહે'ચણી કરી, 
ભારતવાસીઓ પોતાના દેવદુર્લભ માનવજન્મની સફળતા કરવાને, ચારે વરણોરૂપી 
સુંદર અલે વ્યવસ્થા વિરચીને, ખ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વેશ્ય,શદ્ર, એવા ચતુ- 
વિધવણો પોતપોતાના ધર્ભો જ્તળવી-પાળીને, સ્વરેશનુ ગૌરવ સગવે' સ'ભાળી 
રહ્યા હતા. ખ્રાક્ષણે,, વેદ-વેદાગમાં પારંગત થઈને, સ્વધમનુ' પ્રેમથી પરિપાલન 
કેરતા હેતા. ્ષત્રિએો। સર્વવણોનુ' દુઃખ તથા ભયથી રક્ષણ કરવાને, સદાય 
શૌર્ય સહિત શસ ધારણુ કરીને, પોતાની ગૌ-ય્રા્ષણુપરિપાલક પદવીને રીપાવી 
રહ્યા હતા; એટલુજ નહિ, પરન્તુ જરૂર પરે ભારે, સ્વદેશ અને સ્વધર્મ 'નુ' 
પ્રાણાન્ત પર્યન્ત સ'રક્ષણુ કરવાને તત્પર રહેતા. ખ'તીલા, સાદા વેશ્ચો, અર્થ- 
શાસ્મના ઉ'ડેરા નિયસોને સાચવી, ખેતી અને વાણિજ્યની પ્રમાણિક પવૃત્તિ 
કરીને, તેમજ હોરોને ઉછેરીને, ધન કમાતા અને પ્રજઞને પોષતા હતા. ગૂદ્નો 
યણ, પ્રેમથી એ ત્રણે વણોને પોતાના પૂજ્ય સ્હમજી તેમના તરક્થી મળતાં 
ર્ક્ષણ-પાલનમાં શ'તોષી જીવનગાળીને, એ પૃજ્યોની નિઃસ્વાથ સેવા કરવામાં 
શ્વોતાની સાર્થકતા સમછછ રહ્યા હેતા. આ સર્વ ઉપરાંત વળી પવિત્ર ભારતદેશ- 
ની સવૌત્કૃટ મહત્તા તો એ હતી કે, સ્વધર્મનિહાની સજજડ સોનેરી સાંકળમાં 
ખ'ધાચેલુ,, ધપરાયણુતાના ગહન ગ્રત્થમાં ગુ'થાચેલુ', અને વેદિકજીવનના વિદ્યત્‌ 
તારોથી જડાયેલુ, દરેક વણું પણુ, પોતાના પવિત્ર વેદોની આગ્ઞાનાં પરિપાલન 
માટે, તેમજ પોતાનાં [નિષ્કલ'ક કુ્ાલિમાનને જાળવી રાખવા માટે, પોતાનાં 
જીવન-સર્વ સ્વતુ' આત્મખલિદાન આપવાને, પણુ કઢી ચૂકે તેવું ન્હોતું ! કારણુ 
ફે“ સંખાવિતિસ્ય ચાજીર્તિ મસ્ળાડ્તિરિવ્યરે પ્રતિકિત ગૃહસ્થતે મન, અપકીતિ 
તો, સરણુ કેરતાં પણુ વધારે ડુઃખરૂપ હોય છે. એ તેમનો સુદ્રાલેખ-તેમનુ' 
સુપ્ય જીવનસૂત્ર હેતું. આજે એવા આદર્શારૂપ પ્રખલપ્રતાપી દિવ્યદેશનો સવ 
પ્રકારે ઘોર અધઃષાત થતો જોઈને, કયા હેંદ્યવાન્‌ ભારતયુત્રતો આત્મા 
ગ્્ાનિથી ઉકળી આવ્યા વિના રહેશે ? કયા માતૃભકત હિ'દુની આંખોમાંથી 
ઉનાં આંસ્‌એઓ નહીં વહે ? 


www.realpatidar.com Page 104 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૭૧ 


આપણા દિવ્યદેશની આવી અધઃ સ્થિતિ કયારથી થઈ? એ પ્રશ્ન વિચારતાં 
જણાય છે ફે, પ્રાચીન વેદકાળીનો સ્વર્ગીય સણચુગ પરિસમાસ થચો, અને 
ઢ્ટાપર-ત્રેતાનાં પગલાં થતાંજ, માનવ જીવનની પશવતતિયો (વિશુદ્ધ આય- 
જીવનમાં પ્રવેશ કરવા લાગી, યારથીજ તેનો આર'ભ થચે; વે દિવસે દવસે 
રાખ થતી, કુટિલ ક્લીકાલના આર'ભમાં મહાભારતનાં ઘોર મહાચુહ્ પછી 
તો, છેકજ પતનની પરિસ્ીમાને જઈ પહોંચી એ વિનાશક વિત્રહ 


પછી તો, ભારતજૂસિ, દિન પ્રતિદિન સામાન્ય ચ્યુતિનેજ પામતી જવી હોવા 


છતાં, આજથી ૮૦૦-૯૦૦ વર્ષ પહેયાં-એટલે કે ગિઝની ઘોરી, ગુલામ, 


ગલ આદિકુર યવન જાતિઓના પ્રવેશ તેમજ આકેમણો શરૂ થયાં; ત્યાંસુધી 
તો, -જગતની ખીજી ખધી પ્રજાઓ કરતાં તે ઘણી ઘણી વાતે સ્હેડીઆતી 


હતી. અને સાધારણ રીતે ઘણી સ'તોષકાર# રીતે, તેની આંતફિક સુખશાંતિ 
તેમજ યશ ફકીતિ જળવાઇ રહી હતી. લખવાનું તાત્પય એજ કે, એ 
સમયે પણુ દ્રવ્યલોભથી લલચાઈ આવેલાં, વિદેશી યવનોનાં ટોળાંઓને, પોતાનો! 
પ્રતાપી હાથ ખરાખર ખતાવી શકે, એવા ભારતના અનેક જુદા જુદા પ્રદેશો! 
ઉપર પ્રોતાનો સુખરૂપ અધિકાર ચલાવનારા, અને પોતાના દિવ્ય ક્ષાત્રતેજને 
ધારણુ કરી, જનનીની કૂખને દીપાવનારા, અનેક ક્ષત્રી નૃપવીરો, ગુફામાં રહેલા 
સિ'હોની પેડે, આ દેશમાં ડાએેટામ શોભી રહ્યા હતા. 


ભારતની પવિત્ર ભૂસિપર પહેલ વહેલો પગ મૂકનારા પરદેશીઓમાં, 
ઈ. સ. પૂવે ૩૦૦ તે આશરે મહારાજ્યપદે જઈ પહોચેલા ગ્રીસદેશના મહાન 
સીક'દર પાઢશ્ાહે, મહાન એલેડઝાંડરે સગ્રાટ્રપદના લોભથી, પૃથ્વીના અનેક 
રેશો ઉપર એ વખતે વિજય મેળવી લીધો હુતો, અને છેવટે ભરતખ'ડની 
બુ તેણે મુલાકાત લીધી ! પરન્તુ કુદરતથી સુદઢ રીતે રક્ષાયેલા, શમા પવિત્ર 
રેશનાં, સિ'હટ્યારોમાં પેસતાં જ, સહાન્‌ પોલ્વસ્ત્ય વ'શના શુરવીર રાજાઓએ, 
કમ્મર કેસીને, તેને સમાન યુઃ્્થી યથેચિત આવકાર આપી, આર્યોના ઓઆજ- 


સનો સારો પરિચય કરાવ્યો! એ ક્ષત્રીય વીરોની શોય-પ્રતિભાથી અંજાઇ 
ગચેલા, મહાન સીકેદરનાં વિશાળ લશ્કરે, યુદ્ધમાં વિજય એેળવેલો હોવા 
છતાં, પોતાની જી'હગીનાં સરક્ષણ માટે, જલદીથી સ્વેદેશ પાછા કેરવાની હડે 
કરી. એથી એલેકઝાંડરને તરત પાછા કરવાની ફરજ પડી. તેના સેનિકો ખરા- 
અર સ્હુમજી ગયા હુતા ફે, આવા પ્રતાપી રાજાઓના દેશમાં આગળ વધવું, 
એ તો સિન ગુક્ષામાં માથુ' ઘાલવા જેટકુ' જ ભય'કર અને દુર્ઘ'ટ 
સાહસ હતું. એટલે સીક'દરને નિરૂપાચે પ'જામને નાકેથીજ પાછા 
કર્યું પડયું હતું. 


www.realpatidar.com Page 105 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હર્‌ 


ત્યાર પછી ઈસૂના છેક દશામા સેકા સુધી તો, ખીજ કોઇ પણ પરદેશી, 
જે પરધર્સી રાજાએ, આ અળવાન હિ'દુસ્તાન તરક્‌ ટિ ફે'કવાની પણુ હિ'મત 
ડરી ન્હોતી; પરન્તુ વ્યાર પછી રૂદિવ ચગે ભારત વર્ષનો સૌભાગ્યસૂર્ય, અસ્તા- 
ચની નીચી ટેકરી ઉપર ઉતરવા લાગ્યો; કેમકે તેના સદ્ભાગ્યના પ્રતાપી 
દિવસો, એ વખતે પૂરા થયા હતા. તેનો ગોરવરવિ, સસીપ આવતી સ્યાને 
ચરણે રિર ઝૂકાવીને, પોતાનો તેજસ્વી પ્રતાપ સ'કે્ી, પશ્ચિમના શીતલ દિગ'ત 
તરકૃ આગળ ડગલાં ભરી રા હતો. ભારતનું દશાચક એ વખતે અવનતિના 


વિનાશકારક ચીલા ઉપર ય્હડી ચૂડયું હેતું. 


એ વખતે વીર ક્ષત્રીયજાતિ રજોગુણ પ્રધાન ખની જવાથી, અને સર્વત્ર 
વિજયર'કો વાગવાને લીધે વધ્રી પડેલા એશ્વયસઢથી છકી જઇને, છેક જ આળસુ, 
વિદ્તાસી અને બેદરકારી ખની ગઈ હતી. દ્વેશ અને ઇર્ષાથી પરસ્પરના વિરો- 
ધોની કલ્ષહન્વાલા ઠાએેટામ સળગી રહી હતી, એથી તેમનામાં અદર અ'દરની 
ડ સત્સર, ડલેશ, ટ્રેષાદીક દુગુણોથી, તેઓ જાતે ધર્માલિમાની હોવા છતાં, 

સન 


* 


પ ત્રિવિધ ખલસામર્થ્યમાં વિનાશકારક ઉધાઈ ઓ લાગવાથી, પડતીની શરૂ- 


આત થઈ ચૂકી હતી. 

પ્રથમ તો એ વખતે હાહિર નામના એક પરષર્મી રાજાએ સિ'ધુ નટી 
એઓળ'ગીને પડોસમાંથીજ હિ'ટી-રાજયો ઉપર આકમણુ શારૂ કયુ. ત્યાર પછી 
થોડા જ સમયમાં ઈસ્લામી ધર ઝનૂનથી ઉરકેરાયેલ્લા સખકતગીન, મહમ્મદ 
ગિજની, શાહાખુદદીન આદિ યવનોએ પણ વાર'વાર (હિ'કુસ્તાન ઉપર ચાલૂ 
ચઢાઇઓ કરવા માંડી ! તેમણે અનેક સવારીઓ કરીને નિર્દય તુ'ટો ચલાવી 
ચસેરથી આ દેશનું અઢળક ધન હરણ કરી લીધું. આવા સોના જેવા સમૃદ્ધ 
દેશની સઘળી સ”પત્તિ લૂટી લેવી, અને એક કોડી પણુ હિ'દભૂસિત્નાં નરહેવા 
રેવી, એવી તેમની દુષ્રદાનત સ્પષ્ટ દેખાઇ આવતી હતી. એટલુ' જ નહિ, પણુ 
નાજુક અને સ્વરૂપવતી હિન્ડુ રમણીઓઆનતે પણુ પોતાની દાસીઓ ખનાવી, 
તેમની અમૂલ્ય શીયળસ'પત્તિ લૂડી લઈને, તેમના પવિત્ર પાતિત્રત્ય ધનો 
ભ'ગ કરી, તેમને વટાળી, છેવટે ખળનોરીથી હિન્દુધર્મનાં ખીજનો પણુ સર્વથા 
નાશ કરવાની તેમણે હિ'મતભરી આશાએ! માંષ્રી હતી! તેમની અતિ 
તામસિક પશુવૃત્તિ, ધમભ્રષ્ષકારક છલનીતિ, હિ'સક વનપષશુઓ જેવો! કૂર 
સ્વભાવ, ધમ'ઝનૃનથી છલોછલ ઉભરાઇ રહેલુ' તેમનું શારીરિક પશુખળ, 
અને તેમની નીચ વિષયહ'પઢતા, જેવાં અનેક ઝનૂની કારણથી આ પવિત્ર 
સાહિત્યવૃત્તિના દેશમાં હાહાકાર વ્યાપી રા ! હિ'દ્નું એ અત્યાચારો વડે 
એકાએક પરિવર્તન થવા લાગ્યું ! 


www.realpatidar.com Page 106 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


alpatidar.com 


પીરાણા સત'પ'થનો ત્યાગ કરનાર વીરખ'ધુ 


શ્રીયુત રણછોડભાઇ દલસુખભાઇ ભગત 


કાષ્ઠીઆ સ્ઞાતિના સુધારક અમદાવાદવાળા 


YOISK SCR mac Se SE Re i yg ET SO ET RET oe ORK RC i 


TT TER TE TTT ST NTE FOE CER Se ETN NCE SAECO JNESNEE esmsems 5 
Lakshmi Art, Bombay 8. realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 107 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 108 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(દેહ્હીના તખ્તપર એ વખતે અતિ શૂરવીર પૃથ્વીરાજ જેવો મહાન 
પ્રભાવશાળી રાજા રાજય કરી રહો સુતો, અને ગુજરાતમાં ભોળા ભીમદેવ 
સમાન અનેક શૂરા ક્ષત્રિયવીરો શોભતા હેતા; પર'તુ સ'ચુક્તા અને ઇંચ્છન 
કુમારી જેવી સુંદર રાજ્યકન્યાઓ માટે તેએ પરસપર લ્હડીઝગડીને નખળા પડી 
રહ્યા હેતા. એવામાં જ આ પરિસ્થિતિની આતસી મેળવી લેનારા કાબેલ 
અહસ્સદ ઘોરીએ કાણુલથી એકાએક _હિ'ડ્સ્તાન ઉપર ધસી આવીને, તેમના 
ઉપર એક પછી એક ય્હડાઈએઓ કરવા માંડી, વેનું પરિણામ ઇતિહાસ ગસિષ્ધ 
અને સર્વવિદિત હોવાથી, અંહિ' તેનો ઉલ્લેખ કરવાની કશી જરૂર જણાતી 
નથી. સુસ્વવાચકને એ પણુ વિદિત જ છે કે, અનેકવાર વીર પ્રથ્વીરાજના 
અસીમ ખળથો હારીને પાછો ન્હાસ્સી જવા છતાં, છેહ્લીવાર શાહણુદીન 
ધોરફીએ, ઉદાર અને પરાકમી વીરપરથુને કેદ કરી, દિલ્હીની ગાદી ઝૂંટાવી લીધી 
ત્યારથીજ વિદેશી, વિધર્મી, સુસલમાની કુટિલ રાજ્યની, આ પવિત્ર દેશમાં 
પહેલવહેલી શરૂઆત અને સ્થાપના થઇ. એ મહુસ્મદઘોરીએ, પાછળથી 
પરાકમી ભીસદેવના પ્રખહષુ પ્રયત્નો છતાંય કુસ'પથી નખમળી પડી ગયેલી, 
ત્હેની સેનાને એક ચુદ્માં હરાવીને, પવિત્ર તીર્થક્ષેત્ર પ્રભાસપાટણ લૂટી લઈ, 
સોમનાથની પવિત્ર પ્રતિસાને તોડી, તેના ત્રણુ કટકા કર્યો! અને મ'દિરનાં 
સુંદર સખડનાં કમાહો સાથે તેમને કાખૂલ સોાકલાવી દીધા! ત્યાં તેમને 
સુસલમાની મસજદનાં પગથીયાંમાં જડી દેવામાં આવ્યા ! ટુર્ભાગી હિ'દ અને 
હિ'દુધસ'નું આથી વિરોષ- ફુદિવ બીજુ કયું હોઇ શાકે ? 

ંતિહાસની નજરે (વચાર કરીએ, તો જણાય છે ફે, સુપ્રસિટ્ઠ જયચઃદ્ર- 
કેન્યા-સ'ચુક્તાનાં હરણના કલેશ જનક પ્રસંગથીજ ડનોજરાજ જયચઃટ્રની 
સતિ વિકૂરી! તેને કુસ'પ વધારીને અખિલ દેશને પરાધીન અને તારાજ 
મનાવવાની કુમતિ પેઢા થઈ,* અને તેના ખ્હવિય્છેઢ તેમજ - દેશદ્રોહેથીજ, 
પુથ્વીરાજનું પ્રખળ, તેમજ રાજપૂતોનાં નામાનશાન પણુ આ દેશમાં કાયમ 
ત રહે, એવી શોકજનક પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ! ટડામટામ આંતરિક વિગ્રહ 
અને ગૃહ-યુધ્ધે ચાલુ થયાં. એ ભાઈ ભાઈ વચ્થે ચાલેલી, લાડાઈની મહા- 
મારીમાં દેશનુ' વીરત્વ, દેવત અને સત્વ ચૂસાઈ ગયું. આ ખધાંનુ' કારણુ આરીકે 
નજરે નિરીક્ષણ કરીએ તો, હિ'દએ.ઃનો ગૃહકલેશ, પરસ્પરનાં હાડવેર, એકબીજાની 
ઈષો, દ્વેષ અને વિષય લ'પટતા, એજ સુખ્ય જણાય છે, અને એ તકનો 
લાભ લઈને, પરધસી મુસલમાનોએ પોતાની કષટપટુતા, કૂરતા, અને છલનીતિને 
પ્રતાપે નમળા પડેલા, એ વખતના સઘળા ડ્રરાકમી રાજપુતોને કપટસુધ્ધોમાં 
હરાવી, જેર કરી, પોતાની નીચતા અને નર્ફયતાથી તેમને છેકજ ફરી નાપ્યા! 

પી. ૧૦ 


www.realpatidar.com Page 109 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હટ 


એ વખતેજ રાજપુતો સીવાય ઉત્તર હિન્ડુસ્થાનમાં-મુખ્યત્વે કાફ્મીરની આસ- 
પાસનાં પદેશોમાં એક અતિ શૂરવીર નવી પ્રજા પણ ધીમે ધીસે ખંસ્તત્વમાં 
આવતી જતી હતી. એ વીરજાતિ પાછળથી ભારતના ઇતિહાસમાં, રિ'ખજા[તે 
નાં નામથી ધણી પ્રસિદ્ઠિમાં ભાવી થકેલી છે. એ વીરજતતિએ, પણુ સ્વદેશ 
અને સ્વધમનાં પવિત્ર ક્ષેત્રોમાં, રાજપૂતોની પેડેજ,. ઘણે મહત્વનો ભાગ ભજવીને 
હે'દના રાજનૈતિક અને ધાસિક ઇતિહાસમાં પોતાનુ' નામ અમર કરી તીધું છે. 
એ જાતિના આદિ પુરૂષ ગુરૂનાનક એક પ્રસિદ્ધ સ'તપુરૂષ થઈ ગયા. જત, 
રાજપૂત પ'જાખી, અને પેશાવરી લડાયક જાતિચોમાં તેમણે પવિત્ર વીરધર્મ'નો 
પ્રચાર કરીને, નવો શિખસ'પ્રદાય સ્થાપ્યો હતો. મહાત્મા નાનકૅની ગુરૂગાદીપર 
કેસેકેસે અનેક પ્રતાપી ધમ ગુરૂઓ થઈ ગયા, અને તેમણે સ્વદેશ તેમજ સ્વ- 
ધર્મની રક્ષા માટે, ધણાં ધણાં ઇતિહાસ-પ્રસિ્ઠ પરાકુસો કરી ખતાથાં છે. 
અહિ' તેમના ઉલ્લેખનુ' કઇ વિશેષ પ્રયોજન નથી. માત્ર એટલુ'જ અત્રે લખી 
જણાવવું ખસ થશે ફે, પોતાના પ્રાણાધિક ધર્મની રક્ષાને માટે, તેમણે અનેક 
રમલ ચવનમાદશઃહો સ્હાએે હથિયારો ઉઠાવી, પરાકમી કષત્રીયોને છાજે એવે! 
સરદાર લેગસિ'હ અતે ખાદલસિ'હ 
જેવા શિખ નરવીરોને નિય યવનશાહે રીખાવી રીખાવીને મારી નાંખ્યા; 
છતાં પણુ મરતાં સુધી તેમણે પોતાના પવિત્ર ધનો કદિપણુ લાગ કર્યો 
નથી, અને પોતાની જ્ઞાહજાદી તેમજ રાજગારી આપવા જેવી મ્લેસ્છ શાહોની 
પ્રમળ લાલચોને પણુ, તેમણે ટઢતાથી ડોકરે મારી, પોતાના શુ હદયની 
અને ધમપ્રાણુતાની મરૃત્તા સિપ કરી ખતાવી છે.| એ ગુરૂગાટીપર દશમા 
મહા ષ જગવિખ્યાત, વીરકેશરી થયા. તેમનાં સાહસ 
અને પરાકમની તો ક'ઈ પરિસીમાજ ન્હોતી ! ન્ઢાની સરખી રિખસેના સાથે, 
સાધનોના સ'પૂર્ણ અભાવ વચ્શે પણુ તેણે [દેહ્હીની એઓગલાઈને થરથરાવી 
નાંખી! એગલ શહેનશાહને એક ઉપર એક છક્કડો લગાવી, શીકસ્ત પમાડી, 
તેણે પોતાનાં ભીમપષરાક્ષસવડે, સોગલ શહેનશાહતના સાંધાજ ઢીલા કરી નાંખ્યા, 
એ સમયે સદગુરૂ એવિ'દાસિ'હના ક્ષાત્રતેજપોષક વીરઉપદેશથી અતે સહાયથી 
મહાન્‌ શૂરવીર શિષજાતિએ શજપૂતોની પેદેજ પોતાનુ'_ગોરવ વધારીને, ઉત્તર- 
હિ'દમાં પોતાનુ' ધમરાજ્ય સ્થાપ્યું. અને રાણા રણજીતસિ'હના સમયથી તો 
(હિ'હ,-સ્વરાજ્યની મજબુત જડ પ'જાખમાં ન'ખાઈ ગઈ હેતી. સ્વધર્મ અને 
સ્વરાજ્યતાં રક્ષણને માટે, એ વખતે લાખો શિખ-ખ'ધુઓઆએ, પોતાના અમૂહ્ય 
માણોનાં સોંઘઘાં મલિદાન આપ્યાં છે. એમની વીરતાની વાત પણ, ઇતિહાસમાં 
સુપસિદ્ધજ છે. છેવટે તેના છે્ા વ'શધર નર ડેસરીવીર રણજીતસિ'હને, 
વિદેશી-વિધર્સીએઓઆએ કેવી છલનીતિ અને પરપ'ચખાજીથી દાવપેચનાડશાંટાસાં 


www.realpatidar.com Page 110 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


લઈને પાયમાલ કર્ચો હતો, એ તો ઇતિહાસવિદિતિ ખહુપ્રસિદ્ધ વાત જ છે. હન્નરો 
ધર્માહો રિખોતો તુચ્છ રાન્યલોભનાં પાપવડે વિનાશ કરી, તેમને હેરાવીને, 
કેવીરીતે તેમને તારાજ કીધા, એ પણુ વિચાર્વાન વાંચકોથી કૅ'ઈ અજાણ્યું નથી. 
રણજીત સિ'હનાં પતન પછી, તેની સાધ્વી સ્રી, વીરાંગના રાણી ચ'દાખાઈએ 
પણ પોતાની વીર્હાકથી વિદેશીએની વિપુલ સેનાને ત્રાહુય ત્રાહુય પોકશવી 
હતી. તેના સ્મરણુમાત્રથી આજસુધી ભારતની, એવી વિલુત થએલી-અટશ્ય 
ખનેલી-વીર રમણીઓને માટે, અનેક સ્વદેશહિતેષી હૃદયમાં સખેદ સન્માનના 
પવિત્ર ભાવો જાગૃત થયા વિના રહેતાજ નથી. ખેદ એટલા માટેજ કે, એવી 
શૂરી ક્ષત્રાણી અને શિખસત્તારીઓના જેવી ધર્મપ્રાણુ અસિજ્વાલ્ામય દિવ્ય- 
જ્યોતિઓઆ, આજે ભારતના ધાસિક ચસકુ'ડમાંથી ખૂઝાઈને અદેશ્ય થઈ ગઈ છે. 


તે્જાસિ'હ, ગેવિ'દસિ'હ, રણજીત સિ'હ, પતા'પ કે [શિવાજી જેવા નર- 
વીરોને પ્રગટ કરનારી, એ સિ'હુણો સમાજે આ ભૂમિમાં ડ્યાં છે ? ઝુરૂગોવિ'દ 
અને સમર્થ જેવાને અકસા ઉછેરનારી, એ અખળા કહેવાતી, પણુ પ્રખળા 
સિહ થઈ ચૂકેલી, એ દેવીએ આજે આ હીનભાગી દેશમાં ડ્યાં છે ! દુર્ભાગી 
ભ્યારતની ભૂમિ દૂષિત થઈ, ખીજ દ્ષિત થયાં; ક્ષેત્ર ખગડયું; કૃષિ ખગડી ! 
પછી પાકની પરિપકવતા તે ક્યાંથી સંભવે?! છતાંય પ્રશુકુપાએ, હિફુ'જાતિ 
અઆજસૂધી જીવન ટકાવી રહી છે, એ કેવું આશ્ચર્ય ? 

મહાભારતનાં ઘોર-યુદ્ધથી આર'ભાચેલો, હિ'દતો આ અનેરો-ભય'કર- 
દુદેવચોગ, કુરૂક્ષેત્રના કારમા દિવસથી લઇને, છેક યવનોના રાજત્વકાળ સૂથી- 
એટલે કે છેલ્લા મોગલ'માદશાહ ખહાદૂરશાહ જફેરના સમય સૂધી-દિન 
પ્રતિદિન વધારેને વધારે ભયકર સ્થિતિનો દશન કરાવી રહ્યો છે! છતાંય 
યારથી આજસૂધો હિ પોતાની દિવ્ય જવન જ્યોતિને આછી આછી પણુ 
ટકાવી શકચો, એ માત્ર હિ'રુધર્મનાં સુદઢ ખ“ધારણુ અને હિ'દુજાતિનાં ધર્સા- 
ભિમાનનોજ પ્રભાવ હતો. આચેની વર્ષગણના અને તેમની એતિહાસિક નૌંથો 


પમાણે. કલિના આર'ભથી ખઆજસૂધી લગભગ છ હુન્નર વર્ષના વિશાળ અન્ત- 
રાયમાં (હે'દુજા[તે અને તેના સનાતન વેદિકધર્મ ઉપર જૂદી જૂદી દિશાએથી 
ચ્હુડી આવેલ્લી જૂદી જૂદી વિદેશી, વિધર્મી પ્રનાઓઆનાં અગણિત આકમણા થયાં 
છે. હિ'દુઓના સનાતન ધર્મને સ્ષટિમાંથી નાખૂદુ કરવાના* નિશ્ચયથી એમાંના 


ઘણા આકમણુકારૉએ, સનાતન વૈદિક ધર્મનાંએ પવિત્ર કલ્પત્રક્ષ ઉપર સહસ્તા- 


વધિ વજધાતો અને કુઠાર-પ્રહારો કયો છે. તલવારથી, ત્રાસથી, જુહ્મ અને આન 
ન્યાયથી, હિન્ટુએઓને અળનનેરીથી વટાળવાના, તેમજ લોભ, લાલચ, Ce 
અને સ્નેહુસગપણનાં શાસલેદ વડે, તેમને ધમભ્રષ કરી, પોતાનામાં એળવી [પંચો 
લેવાના, પણ એ વિદેશીઓઆએ હજારો પ્રયત્નો ડૂર્યો છે. આજસૂધી એવા ક'ઈ 


www.realpatidar.com Page 111 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કઈ નરમ-ગરમ-પ્રયત્નો ચાઢૂ છે; છતાં પણુ [હિ'દુન્નતિ અને હિ'દુધર્મનો 
નાશ કારવામાં આજસૂધી કોઇ વિધી પજા કે રાજસત્તા ફાવી શકી નથી, 
તેનુ કારણ હિ'દુઓના સનાતન ધર્સની મહન્ત, તેની સુબ્યવસ્થા અને ઈશ્વરી 
સયના માર ઉપર રચાચેહુ', તેનુ' નિષ્પક્ષપાત-નિસળ ખ'ધારણુજ છે. રોમ, 
ગ્રીસ, સીસર, એખીલોન, સીકીયા, અરબસ્તાન વિગેરે અનેક મહારાન્યે! 
એટલા આરસામાં તો ઉભાં થયાં, તેઓઆએ પોતાન! દિવસોમાં પ્રખલ પ્રભાવ 
અતાવ્યો, અને આકાશમાંથી ખરી પડતા તારાઓની પેરે, તેએ કાલ્યાન્તરે 
ચ્રોડાજ સમયમાં પાછાં લય પણુ પામ્યાં ![ પર'તુ હ'દુઓનુ' ધરમરાજ્ય-તેમના 
સનાતનધમનુ' અમૃત વૃક્ષ તા [વરોધોઓના હુજારો જીવલેણ ઝપાટાએઓ વચ્ચે, 
શરઝુએઓ તેમજ કુદરતના પ્રચ'ડ ઝ'ઝાવાતો અને તોકાનેને ઝીલતું આજસૂધીમાં 
બે પાંચ કરોડ ઉપાસકોને ગૂમાવવા છતાં, એવુંને એવુંજ ટકી રહયું છે, અને 
પચીસ-ત્રોસ કરોડ ષાવેત્ર આત્માઓ ઉપર, પોતાન આધિપત્ય ચલાવી રહયું છે, 
એ પ્રતાષ હિદુઓઆના મજબૂત, સુંદર પવિત્ર અને સાત્વિક ધર્સખ'ધારણુનોજ 
છે. સનાતન હિન્દુર્મનાં એ ઉદાર અને સુંદર ખ'ધારણુનુ' સવિસ્તર સ્વરૂપ 
આગળના ફોઈ ખીજા પ્રસગે આંકો ખતાવવાની અલિલ્લાષા સહિત, હવે એ 
પુરાણુ પ્રસિદ્ધ ભારતનુ' ધામિ'ક જીવન કેવી રીતે ટૂષિત અને કહૂષિત થવા 
લાગ્યું, તેનો ક'છક વિચાર કરવામાં સવે છે. 

ન્સ 

પ્રકરણ ર્‌ જુ. 


— 


““ધેદીક સનાતન ધિસ'ની શિથિલતા, અને બોહ્ધસ'સો પ્રભાવ, ?- 

પથમ પ્રકરણના ઉહ્લેખાનુસાર મહાભારતના રુભોગી સમય પછી, (હિ'દુ 
જા[તેની દશા પણુ દિવજ્ે દિવસે ખગડની અને નખળી થતી ચાલી. જે દેશ 
જગતનો આદિગુરૂ હતે; તેને પોતાના ચેલાએઓને ચરણે બેસીને, ધમના પાહો 
[િખવા અને સાંભળવાનો સમય આવ્ચો. જે દેશ કળા અને વિજ્ઞાનમાં સર્વ 
દેશનો રિરોમણી હતે, તેને અણીથી પુણી સૂધી, અનેક ચીજોને માટે, પર- 
દેશોના મ્હોં સ્હાસે દયામણી નજર કરીને બેસી રહેવાનો વખત આવ્યો. 
[ઘેરા સુકક્તિમ'ત્રો વરે જે પવિત્ર ભૂમિ, સર્વા ગાજી રહી હતી, તેને વિષચોનું 
દાસત્વ સ્વીકારી, વિદેશી શુલામીની વજકૉખલામાં ખા રહેવાના દોહ્યલા 
દિવસ આવ્યા! એ પણુ ખરેખર કલિકાલની ખલિહારી અને જગતમાં જડ- 
વાદની જીતનાં પ્રત્યક્ષ માયાવી ચિન્હો જ સમજવાં | (હિ'દની એ શારીરિક-- 
માનસિક અને આથિક નખળાઈ ઉપરાંત દિવિજ્ઞો દ્વિસ વધતી જતી, તહેની 


www.realpatidar.com Page 112 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


BLE, 


ધાસિક નખળાઈથી હિ'દની ખહુ જ વિશેષ હાનિ થઈ છે. એ વખતે હિ'દ 
જેવા એશીીયાખ'ડુના ખીજ પણુ અનેક દેશોમાં, ધર્મની શિથિલતા વધતી 
જતી હેતી. વહેસો અને કૃટિલ રૂહિઓઆએ પ્રખલ પગપેસારો કરચૌ હતો, પશુ- 
વૃત્તિ અને વિલ્ાંસિતા વધી જવાથી, એશીીયાની પ્રજાઓ, આળસ, પ્રમાટ 
અને એશઆરામમાંજ શિર ગૂકાવીને ડખી રહી હતી; તેને લીધે ધમને નાસે 
અનેક ધત્તીગો તેમજ પાંખડો ચાલી રહાં હતાં, અને એ પાખ'ડાથી પોષાતા 
અનીતિ અને અનાયારના અગણીત અખાડાઓ હિ'દમાં ગાએગામ અને ડાસે- 
ઢામ ચાલી રહ્યા હતા. ખરાખર એ વખતે હિ'ઢની આંતરિક સ્થિતિ તપાસીએ 
તે, સામાન્ય ગ્રહકલેશ ઉપરાંત અનેક ધમ-૫'થોના ઝગડા અને મતલેદોએ, 
(હે'દના રાજકુલોમાં, તેસર્જ પ્રજામાં પણુ કજીયા-ઝગડા, વાટવિવાદો અને 
સહાન્‌ વિખવાદો ફેલાવી રીધા હતા. (હિ'દ્થેસ અને બોદ્ધસમાં પણ 
પરસ્પર વિષમ કલહ જામી રહો હતો. એથી એ વખતે હિતો ખૂણેખ્ણ 
આંતરિક કલહ ને વિત્રહથી ત્રાસો રદ્ઘો હતો. કેટલાક આસ્તીક રાજાએ, વૈદિક 
્રાક્ષણુધર્મનો પક્ષ કરીને નવા સ્થપાયેલા નાસ્તિક ખોદ્ઠમતને હિફમાંથી 
દેશનિકાલ કરવાની અનેક પેરવી આદરી રહ્યા હેતા; ત્યારે કેટલાક રાજાઓ 
એથી ઉલટા ચાહીને, દિવસે દિવસે આગળ વધતા ખોદદ્દધધમ'નો અ'ગીકાર કરી, 
સનાતન ધર્મ એટલે હિ'દુઓના વેદિક પ્રાહ્ાણુધર્મતે છેક ૪ દાબી દેવાતે! 
[નિશ્ચય ડરી બેડા હતા | આ ધર્ઝઘડાથી ૩ડ'ટાળેલા કેટલાક રાજાઓ તો, 
ધમનો સર્વ પ્રકારનો અ'કુશ સર્વથા દૂર ફેકીને છેક જ સ્વચ્છ'ઢી મની ગયા 


ષ્ટેતા! ધરમના ભય અથવા અ'કુશ વિના, તેઓ અનીતિ અને અત્યાચારમાં 


દોરવાઈ છેકજ નરપશુ જેવા ખની રહ્યા હતા. ત્યારે કેટલાક વળી એથી પણુ 
આગળ વધીને, ચાવાક અને વાસમાગ જેવા દુરાચારી ષ'થોમાં ભળીને, 
ક્કેકજ નાસ્તિક અને નીતિહીન ખની ખેડા હેતા. આવા અનેક વિધ વિરોધે! 
અને ટ્રાચારોના કેક્ષહત્રિશૂળ વડે, આપસ આપસમાં કપાઈ મરતી, હિદી 
જયશક્તિ અને હિ'દુ પ્રજા, પોતાનાં સઘળાં ખળને ખપાવી દઈ, છેક જ ક્ષીણ 
અની ગઈ હોવાથાં, (હિ અહારના કોઇ પણ હેખલા સ્હાએે ટકી રહેવા પરતી 
તેનામાં તાકાત ન્હોતી. અધૂરામાં પૂરૂ દ્ધ સંપ્રદાચે દેલાવેલા શિહિ[સાવાદના 
આયહ્લા 
ધોછી ભાંખી હતી, અને હિ'ટુ પ્રજાના ઓટા ભાગને હથિયારો છોડાવી, છેકજ 
ધમભીરૂ વાણીઆ જેવે! મનાવી રીધે! હતો. એથી ધર્મ, દેશ કે આત્માના 
સરક્ષણુ માટે પણુ નવીન સ'પરદાયમાં મળેલી પ્રજા, છેક અસમર્થ ખની ગઇ 
હતી. એઓદ્ધોના એકાકારથી વેદની વર્ણાશ્રમ ધર્મ જેવી અલેઘ દીવાલો છિન્ન- 
ભિન્ન થતી હતી, ખ્રહ્મચર્યનો પ્રતાપ અને સ'ન્યાસતો ત્યાગ, એ તો, વેદ્ધુસ તો! 


www.realpatidar.com Page 113 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વારસો જ હતો. ધમ* અને જગતૂને માટે જ જીવવાના દિવ્ય મ'ત્રો, એ વણ 
અતે આશ્રમની વૈદિક વ્યવસ્થાએજ શીખવ્યા હેતા. ઓ્ઠધર્સના પ્રતાપે, લેને! 
પણુ ઘણી દિશામાં લોપ થતો! ચાલ્ચો. એથી પ્રાક્ષણુનો જસ્ઞાનમહિમા અને 
ક્ષત્રિયોનાં વીરત્વ પણ એ કાળે એઓસરી રહ્યાં હુતાં. વ્યાવહારિક સામાન્ય 
ખુષ્િમાં પણુ ઉતરી શકે, એવા સરલ, સીધા, અને સહેલા જણાતા, દ્ધ 
પ'થના નિયમો, તેમજ આચાર-વિચારૉોએ સામાન્ય જનસમાજનાોં હૂંદયમાં 
પ્રવેશ કરવો હતે, અને કેટલાક રાજાઓ તેમજ હિ'ડુ પ્રજાના ઓટા ભાગના 
હૃઢચક્ષેવ્રમાં, એ વ્યાવહારિક વાણીઆ સુહ્દિવાળા બોહ્ધધસે પોતાનો અધિકાર 
સ“પૂણુ જમાવી ચારે તરક્‌ વાચુવેગે પોતાની ધર્મજાળ પ્રસારી દીધી હતી. 
'ભાહ્ધધસનો આ તાત્કાલિક પ્રચાર, વેદ વિરોષ્યી હોવા છતાં તેણે સ્વોકારેતાં 
ધેદનાં કેટલાંક સુંદર સત્યો તેમજ તેણે થોડા ફેરફારો સાથે જાળવો રાખેલા, 
હિ'દુ સમાજના ઉદાર નેતિક [નિયસોને જ આભારી હેતો. શ્ીયળત્રત, વપ, 
ત્યાગ, રાન, અને સ્ઞાનપ્રચાર જેવાં વૈદિક સત્યો તથા ધોરણોને કાયમ રાખી, 
કુમનાં ભાતિક સૂત્રો અને નિયસ ઉપર મુદ્દે, પાતાના ધમની સ્થાપના કરી 
હુતી.ઈએ ઉપરથી વચલી સ્થિતિનો, વેમજ હલકી પાયરીનો જનસમુદાય, 
તેના તર્‌ સ્વાભાવિક રીતેજ વિશેષ આકર્ષોચો હતો. આવી સનાતન-ધમની 
જૅઢટલીક સારી વાતો તળવી રાખી, એથીજ તે ઉતાવળી ગતિએ આગળ વધતો! 
હોવા છતાં, તેYે જાતિ અને વર્ણું'બ્યવસ્થાનો નાશ કર્યો. છશ્વરનુ' અસ્તિત્વ 
પણુ ઉડાવી રીધું. વેદ પુરાણ, અને સ્મૃતિગ્ર'થેને અમાન્ય ટરાવ્યા. એ ગૌતમબુુ્્ની 
શ્મક્ષસ્ય ભૂલો ગણાય છે. યગ્નકાંડનુ* ઉ'ડુ' રહસ્ય સમજ્યા વિના તેનો પણુ સર્વથા 
તેણે તીત્ર નિષેધ કચૌ, અને એકમાત્ર કમના અચલ નિયભોનેજ આધારરૂપ 


માની, નવાં ફર્મપ્રધાન સૂત્રો ઉપરજ તેણે પોતાના ધર્મની ભ્ય ઈમારત ખઆાંધો 
હોવાથી, હિ'હધમ'નાં પવિત્ર આધ્યાત્મિક રહેસ્થો અને વેદ-મહિમાને ઘણા અન્યાય 
મળ્યો. શપિસુનિઓઆએ ખાંધેલી સુંદર વ્યવસ્થા એથી [વેદછેન્ન થઇ. રાજા-પ્રજાનો 
સ્હોકો ભોગ નાસ્તિક અને દુરાચારી ખનવા લાગ્યો; કેમકે તેમને સખ્ત નિયએ- 
વાળા વેદુમાગ કરતાં, આ નવો સહેલો પ'થ વધારે રૂચિકર થઈ પડયે. 
ચ્રાહાણાનો અ'કુશ, ઉ'ડુ' તત્વગાન, ગહન કર્મકાંડ અને સાત્વિક ભક્તિની ગુ'ચ- 
વણોમાં પ્રવેશ ન કરી શકનારી, ુર્માલ જનતાના સામાન્ય વિભાગની ક'ટાળેલી 
અદ્હિ, ખદ પ'થના એકાકારમાં મહાલવા લાગી ! સે વખતની કેટલ્રીક જ૩- 
વાદી અને અધદગ્ધ હિ'દુ જાતિઓ તો, આ વગર નોખમટ રીના સરલ અમે 
સાઢા ધઃમાર્ગમાં સહેલાઈથી ભળતી હતી. આકષાણ શૂદ્વાદે ઉચા-નીચાનો 
લેદ ટૂર થવાથી, શૂટ અને અતિશૂદ્ર જેવી અનેક હલકી જાતોને વગર મહેનતે 
હશે ચ્હેડવાની સારી તક અળી, જાતિલે8 ન હોવાથી બાસ્ોનો એકાકાર 


www.realpatidar.com Page 114 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કઈક અ'શે સ'પ અને એકયના કારણુરૂપ પણુ થયે, અને એકતાના સૂત્રે 
ોતાના સઘળા સેવકોને સમાનભાવે ખાંધતો, બાટ્ઠમત શરૂઆતમાં અખિલ 
હિ'દમાં ઝપાટાલેર ફેલાવા લાગ્યો. ઈખ્‌ની પૂવે સાતમા સેકામાં પ્રકટ 
થચેલો એ ભાષ્ધધર્મ, ત્યારપછીના બેત્રણ સેકામાં તો, (હિ'દનો એક ખડુમાન્ય 
સુખ્યધમ થઈ પડચો ! થ્ુદૂના અવસાન પછી પણુ, તેના ઉત્સાહી શિષ્ય- 
શ્રમણો-સેવકોના પ્રખઠા પ્રયાસો વડે, ખુહ્ધધમ, સારી દુનિયામાં ફેલાવા પાસ્યે।, 
અને આજસૂધી માનવજાતિની સોથી સ્હોટી સ"ખ્યા એ જ ધર્મને પાળી રહી 
છે. આજે ને કે બોપ્દ્ધર્સ, પોતાની માતૃભૂમિ ભારતમાંથી છેકજ દેશ- 
[નિકાલ થવા જેવી દશા ભોગવે છે, છતાં પણુ બ્રક્ષદેશ, (સિ'હલટ્ટીપ, 
(તિએોટ, જપાન, સધ્યએશીયા અને ચીન જેવા અનેક વિશાળ દેશોનો, 
એ સામાન્ય પ્રજાષર્સ તેમજ રાનજ્યધમ ખની રહ્યો છે. 
આજે અઢી-ત્રણુ હજાર વર્ષી વીતવા છતાં અનેક ખળવાન્‌ ધર્નોની હુરિ- 
ફાઈમાં પણ, જખ્મર વિરોધીઓની સ્હાએે ટષ્કરો ઝીલતે!, તે પોતાની હેયાતી 
અતે સત્તાને કાયમ રાખી, આવડા સ્હોટા જનસમુદાયમાં આજસૂધી ટકી 
રહો છે, એ ખઘધો પ્રતાપ, ગાતમખજુ સ્વીકારેલા વૈદિક ઉંચા વિચારો, 
સનાતન દેવી સત્યના સાત્વિક (સદ્ધાંતો, તેમજ વિશ્વમેમની ઉદાર ભાવના- 
એનો ૪ છે. ઉગ્ર ત્યાગ, અખ'ડ તપ, અને સ્ઞાનપ્રચાર જેવા પ્રકાશિત માગે, 
ખુ્દ્ધેમ વિકાસ પાસે, અને લાંબો સમય ટકી રહે, એ સ્વાભાવિક જ છે, 
માત્ર બોષ્દ્ધેમ* જે ક'ઈક પાછળ હડે હોય, અને વિશ્વધમ' તરીકે સર્વ- 
વ્યાપી ખની, અખિલ જગતૂમાં આધિપથ ભોગવવાની તે પોતાની મરેત્વા- 
કાંક્ષાને પાર ન પાડી શકયો હોય, તો તે માત્ર એ ધર્મના નિરશ્ચરવાઢ, અને 
વર્ણોશ્મ-ધર્મવ્યવસ્થાના અભાવનું જ ખાસ પરિણામ છે. 
ઈસ્મના જન્મ પૂવે ખે ત્રણુ સીઓ અગાઉ બોપ્ઠધર્મનો પ્રભાવ જ્યારે 
ધ્યાનમાંથી પશ્ચિસ તરક હળીને, પાછો હડવા લાગ્યો હતો, ત્યારે બોદ્ધ- 
સત્તાના એ પ્રમલ પ્રતાપ સ્હાસે ટખાર્ઇ ગચેલો, અને એ વખતસૂધી અનેક 
શ્કેલીએઓ વચ્ચે, સ્તર ભવસાગરમાં ડખકીએઓ! ખાતો, જે (હિ'ક્ધર્સા ડ્યુ” 
ડઅ' થઈ રહ્યો હોવા છતાં પણ, પોતાનાં ઇંશ્વરી સત્યના પ્રભાવે, જગતમાં 
હેજૂ સૂધી પોતાનું જીવન ટકાવી ર્યો હતો, તેનો હેવે પુનરેધ્ધાર થવા લાગ્યો. 
તેનો! ઉદ્ધાર કરનારા સમર્થ સેવકે, તેને હાથ ચ્ડુડવા લાગ્યા હેતા, એથી 
સનાતન વેદિકષિસ[તે પાછો ગ્રગતિનો કિનારો હાથ લાષ્યો હતો. 
ઉદાર વિશ્વપ્રેમ, વેરમ'ત્રોનાં પવિત્ર ગાન, દશ નશાનો તકપ્રભાવ, આધ્યા- 
ત્મિક જ્ઞાનની ઉઠાર ભાવનાઓ, પુરાણોને! મધુર “ભક્તિભાવ, અને યરાયાગાહિ 
કમ'કાંડતો, આંખને આંજી નોંખે, એવે અસ્ડખર, આવાં નવી | સરાણુપર્‌ 


www.realpatidar.com Page 115 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


્હેડાવેલાં, સતેજ હથિયારો હાથ ધરી, તેણે પોતાનો માગ સ્વચ્છ કરવા 
માંડચો. વિઢ્ટાન્‌ ધ્રાક્ષણાની પ્રતિભાશક્તિને પ્રભાવે, આર્ય'પ્રજાનું હદય પાઠ 
જીતી લેવાને અનેક શાસ્ત્રીય સુક્તિપ્રયુક્તિઓ સહિત તે ભગીરથ યત્ન 
કેરા લાગ્યો, 

ભારતના પ્રનાછવનને પણુ એ વખતે જગતૂના નવા વિચારોની અદ્ભુત 


અસર પહોંચવા લાગી હતી. એ્ધિર્મના સાઢા, સીધા, દયા, દાન, સાન, 
એકતા અહિંસા જેવા* [વિચારોની નવી સોહકતા, લાંખા સમયના સુવાસથી 


હવે ઓછી અને આછી થવા લાગી હેતી. અર્થાત્‌ એ વખતે બોદદધર્માની 
ભરતીનો સસય પૂરો શઇ ચૂકયો હતો, અને ઓટ થવાની આખરી નોખતો 
વાગી રહી હતી. એ વખતે અખિલ હિંદમાં વેદધિમ અને ખોદ્ધમ'ની 
લગભગ એક સરખી જ સત્તા ચાલી રહી હતી; અને એ ખન્ને પ્રખળ પ્રતિ- 
સ્પર્ધી ધમો, ભારતના મુખ્ય બે ધ ગણાતા હતા. એ બેમાં રાન્યાશ્રયને 
ગરોએે બેપ્દ્ધર્સ વધારે પ્રતાપી ખન્ચો હતો; પરતુ મહારાજા શીલાદીત્યના 
સસય પછી, બોષ્દ્-રાન્યનો તો હિ'દમાંથી અસ્ત થવા લાગ્યો, અને તેની 
સાથે બાડ્ધધમની પણુ હિદમો પડતી શરૂ થઇ. આશરે ખસો એક વર્ષ 
પછી નેર પર સ્હેડેલી, ઇસ્લામી પ્રજા જેવી વિધર્મી, વિદેશી અને ધમઝનૂની 
સત્તાના સખ્ત સપાટાઓ સ્હોસે, ભારતના એ ખન્ને મુપ્ય ધમને આત્મરક્ષા 
માત્રે ઝુઝવાનું હતું. એ ધ્મચુધ્ઘો શરૂ થયા પછી, બોજ્ધર્સઓની ગરતાપ- 
ન્યાત પહેલવહેલી સપડાઈ ગઈ, અને શીવ્રગતિએ ક્ષીબુ થવા લાગી. સમર્થ 
રાજ્યાશ્રયના અભાવે, એક આજુએ ખોડ્ધર્મની જ્યારે ભારતવર્ષમાં પડતી 
થતી હતી, ત્યારે ખીજી ખાજુએ પુનરજજવન પાસેલા વેદિકે છ્રાક્ષણ ધર્મનો 
પ્રતાપભાનુ, કૅભેકેસે ભારતનાં ગગનમાં વિશેષ પ્રકાશ જમાવવા લાગ્યો. બ્રાહ્મણો, 
રાજપૂતે તેમજ દેશી રાજ્યોએ, પવિત્ર સનાતન ધર્ષના ઉદ્ધારક, 
દિબ્યશકિતશાળી, પ્રતાપી શ'કૅરાચઃય ભગવાનૂ જેવા નવા અવતારી નરસે 
સહર્બે વધાવી લીધા, અને પુનઃ રાજ્યનો આશ્રય મળવાથી, પવિત્ર ખ્રાકફ્ષણોનો 
વેદિકધિર્સ પાછી પોતાની સત્તા જમાવીને, હિદમાં પ્રકાશવા લાગ્ચો. તેના 
નવાં તેજ આગળ બોપદ્સતનો પ્રતાપ ઝાંખો પડી ગચે। ! 

જેટલાક ઇતિહાસકારોનો એવે! મત છે કે, ખુદહધિશાળી, સાની અને સત્તાધારી 
સુધારક પ્રાહ્ષલોતે, શ'ડેરાચાર્થે જેવા સમર્થ સહાયક મસળવા પછી, તેમની જ 
ઉક્કેશ્ણીથી ભારતમાં ખુદ્્ધર્મની પડતી થઈ હતી; પર'તુ એતિહાસિક દિયે 
એ આક્ષેપ સત્ય નથી. સત્ય વાત તો એ છે કે, તક'શાસ્ન અને ન્યાયનાં તીવ્ર 
મુત્હિમળવાળા ખ્રાહ્ષણોએ, ધર્મની ચર્ચા અને વાદવિવાદમાં એ વખતના બોદ્ધ 
મતવાઢીઓખે મહાત કયો, અને વેદધ્રમનું વચસ્વ સ્પ રીતે, જનતાના 


www.realpatidar.com Page 116 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


[તરમાં ઉતારી ટીધ'. એથી વેદિક તત્ત્વનાં તેજ આગળ, છોાધ્ઘોના સાઢા અને 
સરળ સિદ્ધાંતો, લાંબો વખત ટકી રાકયા નહિ. 

એ અરસામાંજ સમથે કુમારિલ સ્વાસી અને તેમની પાછળ શ્રીમદ્‌ 
જગઢશુરૂ શકરાચાય જેવા, મહા પ્રતાપી દિવ્યપુરૂપોના આવિર્ભાવથી, સનાતન 
હિ'દધમને ઘણો પ્રોત્સાહન ભર્યો પ્રભાવ પ્રાસ થયો. શ'કરાચાય' મહારાજે 
ઉગ્રત્યાગ, સ્નિગ્ધ હેદયમળ, અને અજીત સ્ઞાનખળ પ્રકાશી, પોતાના સમયની 
ખધી ફિલ્સુીઓ, ન્યાય સંસ્થાએ, તેમજ ધમ વિચારનો શ્રેણીઓઆને મહાત 
કરી, કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી, અને કરાંચીથી કલકત્તા સુધી હિ'દની દશેદિશામાં 
તેમણે વેદાંત અને વેદધર્મનો વિજય વર્તાવ્ચો. અને સુધન્વા મહારાજ તેમજ 
કાશીરાજ જેવા સમયે રાજમુરૂષોના શુભાશ્રયથી, વેદધમેનો અખિલ હિંદમાં 
મુનઃ દિગવિજય કર્યો. શ્રી શા'કરાચાર્યે તત્ત્વગ્ઞાન અને ધમેશાસના એક અ- 
દ્વિતીય મહાન્‌ કૉાંત્તિકાર તરીકે, અખિલ જગતમાં અમર નામના કરી છે.તેમના 
પ્રતાપેજ પ્રાયઃ ખ્રાક્ષણુધસે પાછો વિજય પ્રાસ કરીને, અખિલ હિ'દમાં નવે- 
સરથી શ્રતિ ભગવતીની દિવ્યન્થોતિ પ્રકાશવા લાગ્યો. એ રવિતેજ આગળ 
જતમણુદ્નો શીતળ શશીપ્રભાવ, ઝાંખો જ પડી જાય, એ સ્વાભાવિક જ 


હતું. મહાત્મા ખુઠને ન્યાય આપવા ખાતર, અને તેમના વિશ્ચપ્રેમ તેમજ 
અહિં'સાવાદને વખાણવા નિમિતે, તેના એતિહાસિક પ્રભાવનો અહિ' સંક્ષેપ 
ઉલ્લેખ કરેલો છે, પરતુ ગોતમણુદ્ના ધમેપ્રચારવડે, હિ'ને તો લાભ કરતાં 
વિરોષ હાની જ પહોંચી છે. ગોતમણુની હયાતીમાં તો, એ સેતું નેતિક 
ધ્રોરણ ક'ઈક ઠીક ઠીક ચાલ્યું, પર'તુ તેમના અવસાન પછી, સ'સગદોષ, અને 
સત્તાના લોલે, બોાષ્ધોમાં પણુ અનેક અનાચારો વધ્યી પડયા. તેના ઘણા 
ફાંટાઓ પડયા, અને ખોટા દ'ભ આડ'બરનો ઉદય થચો. અહિ'સાવાઢનો મૂળ 
સત્ર સ્વીકારનાર, દ્ધ ક'ઈ હિન્દુસ્તાનમાં ઓછાં યુધ્ધો ખેલ્યાં નથી! એ 
પ'થના ત્યાબી ગણાતા સાધુશ્રમણોા પણુ, ખુદના સમય પછી અણીનો! પરસ'ગ આવ્યે! 
ત્યારે અસ્રશ સજી-રણેચ્હડીને,-પોતાના નિદોષ દેશખ'ધુઓનાં લોહી વહેવરાવ- 
વામાં જરાય પાછા હેડયા નથી ! સવોપરીસત્તાના એ મધ્યાન્ઢ વખતે, એાદેધો!ના 
વધી પડેલા ખદ, લોભ, ખોટા આડ'ખર અને ખહારના ડાડેમાડે, અનેક અનાચાર 
-અનીતિએઓને અવકાશ આવ્યો હતે. તે ઉપરાંત ખહુ ઉડાં તત્ત્વસ્ઞાનનાં શાસ 
રચવાની સહુત્વાકાંક્ષાએ, એ પ'થના પષ'ડિતોએ, અગણિત કલ્પિત ગં'થો વધારીને, 
ધાસિક સિષ્ાતો તથા વિચારોનો ખરેખરો 'મીચડોજ ખનાવી દીધો હતો ! એ અધા 
ગુ'ચવાડાથી જે_સત્યો સારી ભાષામાં અહે સમજાવેલાં, તેમના ઉપર આડ'બરનાં 


અનેક પડોજ ય્હડી ગયાં ટુતાં; વળી જે સાઢાઈ અને સરલતા, ભારતના 


www.realpatidar.com Page 117 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હષ 


પ્રાચીન રૂપિ-મુનિઓમાં પ્રાધાન્ય ભોગવતી હતી, તેનો પણુ ખુદના મૃત્યુ પછી 
ઢાંલિક ખૌધ્ધોના ખહારનાંજ ડાઢમાડમાં બિલ્કુલ નાશ થયો, અને એ ખૌધ્ધિ 
ધમને પાછો હટાવવા માટે જ્યારે સનાતન-હિ'દુધર્મને, હરીફાઈમાં ઉતરવું 
પડયું, થારે જાહેર જનસસાજને પોતાના તરક આકર્ષવા માટે નિરૂપાચે ખુદ્ધ- 
ધમના એ વખતના ૬'ભ, આડ'બર, અને ડાઢમાટની થોડી ધણી છાયા પણુ 
ઉચ્છીવી લેવીજ પડી! ભવ્ય દેવમ'દિરો, અને સોનારૂપાંની પ્રચ'ડ મૂત્તિઓ, 
તેમનાં અમૂહ્ય રત્નોના કિમતી આભૂષણ, સેવાપૂજાના આાંખોને આછ દે 
એવા ટાટંમાડે, હીપમાલા અને મીડા પ્રસાઢના થાળ, જેવા અનેક આડ'ખરોનું 
તેમને અનુકરણુ કરવું પડયું | ફ્ક્ત સેવો વધારી, સ્વાર્થ સાધવા માટે જ કેટલાક 
સનાતન મતોમાં અનેકે યાંત્રિક માંત્રિક સાધનો, તેસજ વિવિધ વિચિત્ર ડિયા- 
કાંડો, પહોરપહોરનાં દશનો અને ઝાંમીઓ, તેમજ સમય સમયના અનેક 
ઉત્સવો ઉજવવાની ધમાલ, અને એવા ખીજા અનેક ઠાડમાટો વધારીને, હિ'દુ- 
ધમને પણુ બોટ અને જેનોના આડ'બરનું અનુકરણ કરી, સામાન્ય પ્રજાવગ ને 
જ્વૉતાના તરકૃ વવાળવાના અનેક પ્રશ'સનીય તેમજ અનેક નિ યત્તો કરવા 
પડ્યા. સાદાં શિવસ'દિરોનાં ભાવપૂજન અને વિભૂતિનાં ભસ્મ-્લેપનને સ્થાને, 
ભવ્ય અને સુશોભિત ધ્મ'સ'દિરોમાં, અનેક વિચિત્ર હ્વિયા-પ્રક્વિયા અને પૂજા 
-વિધિએના ડાટમાટ દાખલ થયા ! દેવ દશનની ભવ્યતા વધ્રી પડી. સ્તવતોમાં 
ગીત--સ'ગીતનાં શુ'જનો ચાલ્યાં | એવાં અનેક મોહક સાધનોથી, હિ'દુજનતાનો 
મ્હૉટો ભાગ, પાછો પોતાના મૂળધર્મ તરક આકર્ષોવા લાગ્યો, અને ભગવાન્‌ 
શ'કરાચાવે પછી પરમ પૂન્ય વિથારણ્યસ્વામી જેવા સમર્થ! સાક્ષર સ- 
રક્ષકો મળવાથી, હિડુઓના સનાતન ધની, પુનઃપ્રમળ વેગે પ્રગતિ થવા 
લાગી; પર'તુ બાષ્થો અને વામીએમતો તેની સાથેનો વિરોધ તો ચાૂજ 
હતો. રાજટ્ારી ઝગડાએ ઉપરાંત, એ ધામિ'ક વિરોધોનું જેર પણુ હિ'દમાં 
ખૂખ જામી રહયું હતું, અને ધ્ધોથી ફટા પડેલા કેટલાક હિ'દુએઓને તો શુષ્ક 
જણાતો શ'કરાચાર્ય સ્થાપિત વેદધમ, લાંબો સમય સ'તોષી શકયો નહિ; 
એટલે તેઓ વાસ, ચાર્વાક, રવ અને કુક્ષધસ જેવા અનેક અનીતિ 
વર્ધક છૂપા પથોખાં ભળવા લાગ્યા | શકરાચાય મહારાજ પછી સોએક વપે', 
શક્તિપથે ખહુ જોર પકડયું, અને ખૂદ શ'કરાચાર્ય મહારાજની ષ'ચાયતન- 
ષ'ચ દેવપૂજામાં, આદ્યશક્તિને સુષ્યસ્થાન આપેલુ' હોવાથી, શકિતિપૂજાનો 
મહિમા, બીન દેવોની ઉપાસના કરતાં પણુ અધિક દશોવી, વિષયવાસનાની 
પરિતૃત્તિ ઇંશ્છનારા, કેટલાક પાખ'ડીઓઆએ, રાડ્તિપ'થમાં વામમાર્ગ, કુલ- 
ધર, કાંચળીઆપ'થ અને કાપાલેકૅસાગ જેવા કેટલાએ ભય'કર, લેદી 
અને દુરાયારી કાંટાઓ ઉભ કરી રીધા ! 


www.realpatidar.com Page 118 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૮૩ 


આ પ્રમાણે ઇસૂની દશમી સટી સષ્રીમાં તો, ભારતયું ધા્સિક-જીવન, 
વિવિધ મતંસ'પ્રદાયોના અગણિત તોફાની તર'ગો વચ્થે ઝોકાં ખાતું, આંદોલિત 
-અસ્થિર-અવસ્થા ભોગવી રહ્યું હતું, વિછારણ્ય સ્વામી પછી શ'કરાચા્ય' 
મહારાજના પવિત્ર સ'પ્રદાયમાં પણુ, અનેક મતભેદો અને ફાંટાએઓ ઉપસ્થિત 
થયા; એથી વેદિકધર્મની એકેછત્ર છાયાં નીચે, ભારતની અખિલ આર્ય પ્રન્ન, 
હજુ એકત્ર થઇને, પવિત્ર વે્માગ'માં આવી શકી નહાતી, એટલામાં તો, સના- 
તન-ધમમાં પણુ અનેક ફાંટાઓ ઉભા થયા ! ઘેર ઘેર અને માણસે માણુસે, 
નવાનવાધર્મની ઉત્પત્તિ થઇ ! જેટલા પથરા એટલા દૈવ ખન્યા ! અને વાચાળ- 
શકિતથી* મનમાની તોપો હોંકીને, ખીજાનાં મન ઉપર ઉ'ડી અસર કરી શકે, 
એવા કુશળ પાંખડીઓ, અવનવા ધર્મના આચાર્યો ખની ખેડા ! તેમણે કેટલાક 
કલ્પિત અને બિનપાયાદાર મત-મતાંતરો િ'દમાં ફેલાવી, ઘેર ઘેર વહેમ, 
કેલહ-કુસ'પ, અને અનાચારનો દાવાનળ પ્રકટ કીધો. : 

આ પ્રકારની ધાસિક અને સામાજીક અવ્યવસ્થાથી, હિ'દુસ્તાનના દિવસો 
રૂઢયા ! તેના પ્રતાપી ધર્મભાનુને કુટિલ રાહુનું ગ્રહુ લાગ્યું ! વિશ્વ પ્રકાશિત 
પવિત્ર દેશઉપર અધર્મ અને અસ્ઞાનનાં અ'ધારાં વાદળાં ઘેરાવા લાગ્યાં; અને એ 
તકનો ખરાખર લાભ લઇને, પરોસમાં જાગૃત થતી, ઈસ્લાસની- નવી 
શકિતએ, હિ'દમાં મક્કમ પગલે પગ પેસારો કર્ચો તેની ટુ'કી રૂપરેખા, આ 
પછીનાં મરણમાં આંકવાનો યત્ન ક્યો છે, 


www.realpatidar.com Page 119 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


“ ભારતનું સ્થિત્યન્તર ”” 


અને 
(હિષદ્માં ઇસલામનો પ્રવેશ. 


સુલસ્યાનસ્તરં રું, હુઃ્સ્યાસસ્તરર્‌ સુસમ્‌ | 
સૌચેરો્છત્યુપસ્યિ ક્ક્ષા થદ્વસેિક્રસેળ॥ ” મહાભારત. 


અર્થાતૂદિવસ પછી રાત્રિની પિડે, સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ 
પકી સુખ, ઉદય પછી અસ્ત, અને અસ્ત પછી ઉદય, આવ્યાજ કરે છે. 
ગાડીના ચકનો આંટો ઉપર નીચે ક્રતોજ રહે, એ પ્રમ'ણે પ્રાણી માત્રની 
શાનું ચકૅ પણુ દિનરાત ફરતુંજ રહે છે. ઉદયાસ્તના એ અચલ નિયમને કોઈ 
અદલાવી શકતું નથી. એ કુદરતી નિયમાધીન ભારતવર્ષ પણુ, આગલા પ્રક- 
રણુમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, પોતાના ઉજજવળ દિવસો પૂરા કરીને, અસ્તના સીમાડા 
ઉપર આવી ઉભો હતો..તેની ચારે દિશાઓમાં રાજ્ય, સમાજ તેમજ ધર્મનાં 
જ્ેત્રમાં પણુ કુસ'પ અને અધર્મનો જવાલામુખી જાગી ચૂકચો હતો. રાજપૂત 
રાજાઓના અ'દરઅ'દરના અનેક ઝગડાએઓથી, હિ'દમાં ન્હાનાં ન્હાનાં અનેક 
રાજ્ય ઉભાં થયાં હતાં, અને તેઓ નજીવા મતભેદને માટે એક ખીજ સાથે 
લડી ઝગડીને, પોતાની શારીરિક, આથિક, તેમજ આત્મિક શક્તિઓને પણુ 
ખપાવી રહ્યા હતા. “જેવા રાજા લેવી પ્રજા 'એ ન્યાયે એ વખતની 
આાર્યપ્રજઞામાં પણુ, ઘેર ઘેર મતભેદ અને કલરુકુસ'પના અનેક ખખેડ જાગ્યા 
હતા. એ ધાસિક વિરોધ અતે અવદશાએે ગોગે એકજ વૈદ્િકિ સનાતનધમ'ના 


હજારો ફાંટા પડી, ચોમેર તે ફેલાઈ ગયા હતા, અને એ ધાર્મિક સપ્રદાચો। 
પણ અદર અ'દરૂએક ખીજાની સાથે લ્હડી લ્હડીને, હિ'દ્સમાજને ક્ષીણ અને 


સત્વહીન ખનાવી રહ્યા હેતા. 


આગલા પ્રકરણુમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, હિ'દના જેવીજ એ વખતે એશ્િ- 
યાખમ'ડેના ખધા દેશોની દુર્દશા થઈ રહી હતી. જ'ગલી રીતરિવાને, દ્છ 
વહેસો અને કુટિલ રૂઢીએઓનો પ્રતાપ, પોતાના પગ પસારી, અખિલ એ[શે- 
ચા'ખ'ડેને, અનાચારના અખાડા જેવો ખનાયી રહ્યાં હતાં. અધર્મને પ્રભાવે, 
તેના સઘળા દેશોમાં, કુસ'પ૫, કુકમ! અને કૅજીયા-ઝગ્‌ડાની તડામારી ચાક્ષી 
રહી હતી. 


www.realpatidar.com Page 120 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એશિયાના ખીજા દેશોની પેડે પહાડી ખમીરવાળી, સાહસિક અને ઝનૂની 
આરખજ્તિથી વસેલા, અરખસ્તાનમાં પણુ, એ વખતે અનેક પાંખડો અને 
કુટિલ મતપ'થો ચાલ્લી રહ્યા હતા. વનનાં જગલી પશુઓ, મગ૨ અને નાગ 
જેવાં ભય'કર જાનવરોને દેવ સમજ, આર તેમની પૂજા કરતા, પત્થર 
એટલા પીર ખનાવી, જીવતાં માણસોને તેમને અલિદાન આપવા જેવી ભય'કર 
ફિયાઓ લાં ચાલી રહી ડતી, અને ખાસ કરીને નારીજ્નતિ ઉપર તો અસઢ્યા 
જુલ્મ થતો હતો. આરબોનાં જૂદાં જટા કુટુમ્બ અને જથ્થાઓઆ, એક 
બીજાના લોહીના તરસ્યા ખની, ખૂનખાર ઝગડા ચલાવી રહ્યા હેતા. આવી 
ભય'કર પરિસ્થિતિમાં જ્યારે અરખસ્તાન ઘેરાયું હતું, ત્યારે પોતાની ટેક પ્રમાણે 
પાપનો ભાર ઉતારવા, પરમાત્માએ આર્બઅજાતિમાં એ વખતે એક નવી શકિત 
ઉત્પન્ન કરી. 

અરખસ્તાનનાં મુખ્ય શહેર સક્કામાં, ડાખાનું ધાર્મસ્થળ એ વખતે 
જૂરી જૂરી ત્રણુસોસાઠ દેવમૂત્તિઓઆથી ભરેલુ હતું, અને એ કાભાની રખેવાળી 
કુરેશી ખાનદાનના હાસમી વ'શમાં હતી. એજ વ'શમાં હજરત અખ- 
દુક્ષાને ઘેર મહાન્‌ ઈસ્લાસધમના સ્થાપક હુજરતમહસ્મદનો જન્મ ઈ. સ. 


પછ૦ માં િંગસ્ટ માસની રહ્મી તારીખે થયો. કાઆની મૂર્તિએનુ' ખ'ડન 
કરી, અનેક ભયકર અને વિચિત્ર દેવતાઓની પૂજાનો TR કેરી, તેમણે 


અરખસ્તાનમાં એકેશ્વરવાદ ફેલાવ્યો. પોતાના ધસના પ્રચાર અને રક્ષણુ માટે 
તેમણે ઘણા સુંદર નિયખો ઘડયા, અને સત્ય તેમજ ન્યાયખુદ્ધિથી, ધર્મ'ને 
માટે મ્હોટા લોગો આપી, એમણે પોતાનાં જીવનમાંજ ઈંસ્ક્ષામના મજબૂત, 
પાચો નાંખ્યો. આસપાસના સઘળા સ'જોગે! તેમના નવા ધર્$ના વિકાસ માટે 
એ વખતે ઘણા અનુફૂળ હોવાથી, ઈંસ્લાસનો વાવટો, દિવસે દિવસે ફેલાવા 
અને વિજયી થવા લાગ્યો. 

એમનાં મૃત્યુ પી, પણુ શૂરવીર અને કાર્યકુશળ ખલ્લીફોના પ્રયાસોથી, 
ઈસ્લાસધમ, અરખસ્તાનને છોડીને આગળ વધવા લાગ્યો હુતો; અને 
એકજ સૈકામાં તો અધ્ય એશિયા, ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન, તાલાર, 
અ'ગોલલીયા, જેવા ઘણા એરિયાઈ દેશોમાં તે વ્યાપી રહ્યો. હજરતસહમ્મદ 
પછીના બે ત્રણુ સેકામાં તો એ ઝનૂની પ્રયાસથી તે છેક યુરોપની સીમાને 
પણુ અડકી ચૂકયો હતો; આ તરક અફઘાનિસ્તાન અને ખલુચચિસ્તાન સધી 
તેની વિજયો સત્તા વ્યાપી રહી હતી. સૂની આડમી સદીની શરૂઆતમાં 
તો, ધમંપ્રચાર અને રાન્યપ્રચાર કરતી, ઇસક્ષાઅની ટીની તલવાર, (હિઃદુ- 
સ્તાનને પોતાનું ખનાવી લેવાના લોભથી, છેક હિ'કુકુશની ગિરિમાલા 
સુધી આવી પહોંચી હતી 


www.realpatidar.com Page 121 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એ વખતે આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે (હે'દુસ્તાનની તો પૂરેપૂરી પાયમાલી 
થઇ રહી હોવા છતાં, હિ'દુ રાજા ધપજાનો પ્રભાવ કઈક આકી હેતો. એથી 
સત્તાના ઝોર ઉપર, ધવેઝનૃનથી આગળ વધતી, ઈંસિલાખની સેના, હિમાલય 
અને હિ'દુકુશા જેવા અખ'ડ પહારોની પ્રચ'ડ દિવાલો લેરીને, ખળવાન્‌ દહે 
જાતિ ઉપર હાથ ઉઠાવગાની એકાએક હિમ્મત કે સાહસિકતા કરી શકે તેસ 
ન્હોતું. રાજ'પૂત-રાજ્યો! કુસુ'પથી અને (હિ'ટન્નાતિ ધાસિક શ્મબ્યવસ્થાથી, ક્ષીણુ 
અને છિન્નભિન્ન ખની રહી હોવા છતાં પણ, વીરતા અને યર્માલિમાનની આછી 
આછી જ્યોતિ ત્યાં જાગૃત હતી. એટલે ખાહૂખલ કે તલવારથી આગળ વધતા 
ઈસ્ક્ષામીઓઆને એ વિશાળ હિ'દુજાતિ ઉપર જીત મેળવવાની, કેટલાંક વર્ષોની 
યજ વાર હતી. આરછબજાતિ કેટલાંક વર્ષોથી હિ'દભૂમિરૂપી સુવહુમ્રગના 
શિકાર માટે આંખો ખેચીને આતુર ખની રહી હતી, અને હિ'દમાં ઈસિલામનો 
વિજ્ય વાવટો કૃરકાવવાની ખાસ તેની મુખ્ય મહત્વાકાંક્ષા હતી; પરતુ એ આ- 
કાંક્ષાને એકાએક સકલ કરવાનું કાયે ક'ઈ સહેલુ” ન્હોતું; એથી હિ'દૂસ્તાન 
જેવા સમૃ્ીવાન્‌ અને રસાળ સુક ઉપર અધિકાર જમાવવાનો તેમની એ 
મહેત્વાકાંક્ષાને કૂળીભૂત કરવા માટે, તેમને ખીજ ત્રણુસો સાડા ત્રણસો! વરસ 
સૂધી, પોતાનું ખળ જમાવતાં, અને લશ્કર વધારતાં, ચેગ્ય સમયની રાહ નોઇને 
ખેસી રહેવું પડયુ' હતું. 

ત્રણુ આજુએ સસુદ્રથી, અને એક ખાજુએ અચલ હિમાચલની ફ્લેંય 
ગિરિમાલાથી કુઢરતે જ (હિ'દુસ્તાનને સુરક્ષિત રાખ્ચો હતો. એથી લગભગ 
ઈસિના દશમા સતક સૂધી તો (હિ'દુસ્તાન, ખીજા ખહારના જગતથી ખટુભાગે 
અલગ અને અલ્ીસજ હતું. આરબજાતિના ઉદય પછી, હિ'દની એ સુખરૂપ 
એકાંતની શાંતિ સમાધિમાં અણુધાર્ય એક પછી એક વિધ્નો આવવાં લાગ્યાં ! 
સુવર્ણુભૃમિ ભ્રારતની અખૂટ ધનસ'પત્તિ, અને રિત્ટિસિદ્ધિનાં તેજથી પૂરતાં 
પાણી અને પોષણુ વગરના લૂખા-સૂકા રેતાળ પ્રદેશમાં વસનારી, આરખ- 
જાતિની આંખો અ'જઇ રહી હતી, અતે ઘણા લાંખા સમયથી, એ સુવર્બુમગ 
ઉપર તરાપ મારીને, હિ'દને પોતાનો ખનાવી લેવાની, તેમણે ધારણા રાખી 
હતી. એ લોભ તેઓ લાંબો વખત દખાવી શાડ્યા નહિ. બળવાન્‌ આર્ય પ્રજા 
સ્હાસે હથિયારો ઉડાવી, તેને જીતીને પોતાના કાખુમાં લેવા જેટલુ' તેમનામાં 
પરિખળ નહોતું, છતાંય ઈરતુની સાતમી સદીમાં જ ભાગ્યદેવીનો દાવ અજમાવી 
જોવાને, તેમણે પાસો ફે'ડચે!. 

મહમ્મદ પેગ'ખરના મૃત્યુ પછી, પદર વષે ઈ. સ. ૨૪૭માં આરબના 
અળવાન સરદાર ઉસને એક મજબૂત હરિઆઈ કાક્લો લેયાર કરીને, 
હરિઆઈ માગે, થાણા અને ભરચ ખ'દર ઉપર ચ્હડાઈ કરી; પરતુ આર્ય 


www.realpatidar.com Page 122 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વીરોના ધબ્મા ખાઇ, લેનાં લફ્કરને પરાજય પાસી, ત્યાંથી પાછા 
ફરવાની ફેરજ પડી ! 

ત્યારખાદ, ઈ. સ. ૨૬૨-૯૪ સૂષ્રી ઝનુની આરબો અને અફઘાત્તો 
એકત્ર થઈને, ભૂમિમાગે હિ'દ્દનાં ધન અને ધમની અખૂટ સ'પત્તિ વૂ'ટવા 
માટે, અહસ્સદી ટીનના અર્ધચ'દ્રાકાર વાવટા નીચે તૈયાર થઇ. ખેખર ધાટને 
રસ્તે, હિંદમાં ઘૂસ્યા ! તેમણે પૂરજોશ અને ઝનૂન સહિત, (હે'દના ઉત્તરપ્રદેશો 
ઉપર પ્રખળ ધસારો ક્યો; પરતુ એ હુમલામાં પણુ તેઓ છેવટ સજજડ હા૨ 


પામી, હતાશ થઈને, પાછા ફૂર્યા. ખીજો કોઈ માગ ન રહેવાથી, તેમણે છેવટે 
(હે'દ સાથે સલાહુ કરી, મળીસ'પીને ભાઈચારાનો સ'ખ'ધ જાળવી રાખવાની 


કેખુલાત આપી, (હિ'દવાસીરએખો સાથે વેપારી સ'ખ'ધ ખાંધ્યો, અને તેમની 
મારફતે ઈંટાક્ષીને માગે, આખા સુરેપપ સાથે [હેદના વ્યાપારની ત્યારથી 
પહેલી શરૂઆત થઇ. મહાન સિક'દરના વખતથીજ ગ્રીકલોકોની મારફતે 
હિ'દની વિદ્યાકલા, કિલિસુફી, તેમજ ધર્સભભાવનાના ખીજો, યુરો'પમાં થોડાં ઘણાં 
વવાઈ ચૂકયાં હતાં. પર'તુ ચુરોષ'પને ત્યાં સુધી હિ'દનો ખહુ ઓછો જ પરિ- 
ચ્ય હતો. ફૂનિયાંની કેઈ દિશામાં એ દેશ આવેલો છે, તેની પ્રજા અંને 
પરિસ્થિતિ કેવી છે, તેનો પણુ સુરોપના ઘણાખરા દેશો કે લોકોને પ્યાલ 
સુદ્ધા નહોતો. છુધ્ધનો ધરમપ્રચારકો, ઇટાલી સૂધી પહોંચ્યા હતા, પર'તુ 
યુરોપ સાથેનો વ્યવહાર તો આરઝજાતિની મારફતે જ પહેલ વહેલો શરૂ 
થચો. ભારતની ભવ્યકલ્ા અને કારિગિરીનાં, તેમને લ્હાણાં મળવા લાગ્યાં; 
એ વખતે હિ'દની જેવી જાહોજલાલી, તેવીજ ઉત્તમ કોારરગિરી હતી. (હિ'દની 
એ ભવ્યતાના મહિમાથી ચુરો'પની ડચ, ટ્રેચ, ઈગ્રેજ જેવી મુખ્ય પ્રજાઓ 
વણ, એકવાર એ રસાળ પ્રદેશ જેવાને આકર્ષોઇ. તેમણે એને માટે અનેક 
પ્રયાસે અને સાહસો કયા. પર'તુ ખરા માર્ગનો તેમને પત્તો ન લાગ્યો, સ્વાર્થી 
અને શાણા આરબો તેમને એ વિષે કશી દાદ દેતા ન્હોતા, તેમજ માર્ગ 
પણુ બતાવતા ન્હોતા. પરતુ સારી કમાણીના લેજે, (હિ અને યુરોપના વ્યા- 
પારી સ'બ'ધને જેડનારી સાંકળરૂપે, તેએ પોતે જ કામ કરી રહ્યા હતા. લગભગ 
બેએક સટી સધી, આ પ્રમાણે તેમની મારક્તે સીધો વ્યવહાર ચાલ્યા પછી, 
છૅ. સ. ૭છ$૦ ના અરસામાં ડેટલ્ષાક આર્ખ વ્યાપારીઓએ, હે'ુએ સાથે 
લુચ્ચાઇ કરી. એથી એક હિ'દી ખ'દર ઉપર આવેલાં એક અરી વહાણુને, 
(હે ઓએ કેખજે કું, દહે'જૂ વ્યાપારીઓઆનાં આ સાફસિક પગલાંથી છેડાઈને, 
અહાડુર ગ્મારખ સરદાર કારતીમ, ૪. સ. ૭૧૨ માં મ્હોટાં લર્કર સાથે, પગ 
રસ્ડે હિ'દ ઉપર ચ્હુડી આવ્ચોા. લેને પણ્‌ દહિ'રૂ રાન્તર્માએ હરાવી, હિ'દૂ- 
વેપારીએદને થેલી નુકશાની આરબો પાસેથી જ ભરી લીધો. એ દાઝ 


www.realpatidar.com Page 123 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


મનમાં રાખી, આરખ, અકૃઘાન, અને પડાણ જેવી ઝનૂની ઈસ્ક્ષાંમી 
જાતિઓ એકઠી થઇને દહે'દ ઉપર ચ્હૅડાઈ લાવવાની, મ્હોટે પાયે લેયારીઓ 
કીધી. એ _જાતિએઓઆએ પહેલવહેલો જોરદાર હમલો, સખમક્તગીનની સરદારી 
નીચે, ઈ. સ. લ્હ્છ માં કર્યો. સિ'ધ, પ'જ્તખ, અને કાશ્મીર વિગેરે ઉત્તરના 
પ્રદેશો, એ વખતે અસ્તવ્યવસ્ત હાલતમાં હતા. ક્ષત્રિયોન' રણુશૂર અને 
ધર્મમળ ઘટી ગયુ” હતું; છતાં પણુ ક્ષત્રિય રાજાઓએ આકૂતને વખતે, 
એકત્ર થઇને, પ'જાખને નાકેથીજ એ ઇસલામી આક્રમણને પાછુ 
હટાવ્યુ. ગીઝની ગયા પછી સખક્તગીન તરત જ મરણુ પામ્યો, અને 
તેનો સાહુસિક શ્ષને ધર્મઝનુની પુત્ર અહમ્મદ ગિઝની ગાદીએ એડો. 
તેણે ૧૦૦૧ થી ૧૦૨૪ સુધી પચીસ ત્ર્ષ દરસ્યાન, (હે'દુસ્તાન ઉપર સત્તર 
સવારીઓ કરી. રાજ્ય લોભ અને ધમ તોભનાં ઉ'ડાં ખીને, પહેલ વહેલાં એ 
પડાણી સરદારના પહાડી હદયમાં હિ'દને કાખૂમાં લેવા માટે મજમખૂત રીતે 


રૉપાયાં. પહેલ વહેલી કેટલીક ચ્હડાઇએઓ તો તેણે પ્રજાને લૂટી, (હેષદની ધન 
દોલત ખે'ચી જવા માટેજ કરી. પરતુ જેમ જેમ જીત મેળવીને તે વધારે 


પવિત્ર તીર્થ, 
સમનાથમહાદેવનું મ'દિર ભાંગીને, શ'કરના લિ'ગને તેડી ના'ખ્યું. પૂજારીઓઆએ 
ખહાદેવનું લિ'ગ ન તોડવાને ખડું ખહુ આગ્રહ કરી, તેને માટે મ્હોટી રકન 
આપવાનું જણાવ્યું. તે પણુ તેલે માન્યું નહિ. પરતુ મ્હોટી દોલત મેળવવા 
કરતાં પોતાને મૂત્તિનું ખ'ડત કરનારા તરિકે, જગત ઓળખે, એવા પ્રકારની 
નામના સેળવવાને, પોતે વધુ ઇંતેજાર છે, એમ તેણે જણાવ્યુ'. એ ધર્મઃ ઝનુની 
મહમદ, થાર પછી એ અહાદેવના પવિત્ર મંદિરનાં કિ'મતી સુખડનાં ખારણાં, 
તેમજ શ'કુરની મૂર્તિના ત્રણુ કડકા કરીને પોતાની સાથે ગીજની લઇ ગયે! 
અને ગીજનીની મસ્છીદના પગથીયામાં શ'કરની પવિત્ર પ્રતિમાના એ કટકા 
ત્હેણે જડી દીધા. 

સત્તર સવારીઓ પછો, ત્હેણે ઉત્તર (હે'દમાં કેટલાંક ઈસ્લામી રાજ્યનાં 
થાણાંઓ સ્થાપ્યાં. ઈ. સ. ૧૦૩૦માં તેનાં અવસાન પછી, તેના જેવાજ ધર્મ 
ઝનૃની ઔજા કાખૂલી શાહણુદ્દીન ઘારી-મહમ્મદ ઘોરીએ, હિ'દ ઉપર પોતાનાં 
કૂ૨ આકમણોા રારૂ કર્યો. સાતસાત વાર, વીર પ્રથ્વીરાજ જેવા ખહાદુર રાજ- 
પૂત રાજાની થપ્પડો ખાઈને એ ઉદાર હિ'દુરાજાની દયાથીજ જીવ ખચાવી, 
તેને નાશી છૂટવું પડયું હતું; પર'તુ છેલી વખતે, જ્યારે ત્હેશે [દિલ્હી ઉપર 
શ્હુડાઈ કરી, ત્યારે પ્રથ્વીરાજ પોતાના સસરા જયચ ટ્ર સાથેના ચાકુ વિંગ્ર- 


www.realpatidar.com Page 124 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ટ 


હોથી, અને શુજરાતના ભીમદેવ જેવા ખળવાન રાજા સાથે મહાવિરોધ થવાથી 


કઈક નખળો પડી ગયે હતો. તેનું લશ્કરી ખળ ગ્રહુવિચ્છેદથી ક્ષીણુ થઈ ગયુ' 
હેતું, ઈર્ષોળુ રાજપૂતો પણુ એ વખતે તેની મદદે આવ્યા નહિ. એથી એકલે 
હાથે, નખળાં લશ્કરની સહાયથી, પૂરતી તેયારી વિના એકાએક યુધ્ધમાં ઉતરતાં, 
ઝનૂની યવન સેનાને તે પહોંચી શકચે! નહિ. અધૂરામાં પૂફ હાહુલીરાચ જેવા 
દેશદ્નોહી બેવક્રા સરદારે તેને દગો દીધો. એથી કુરેક્ષેત્રના સમારાગ્સિમાં તેનું 
પતન થયુ”, [દિહણીની ગાદી એ અભાગી દિવસથી યવનોને હાથ ગઈ; અને એ 
કેમભાગી દિવસથીજ ભારતના લલાટપટમાં, વિદેશી, વિધર્મી, રાજસત્તાનું 
કાળુ' કલ'ક ચોાટયુ'. મહસ્મદધોરી પછી, સુસલ'માની રાજસત્તામાં દિવસે 
(દિવસે વધારો વો ગચો. તેમજ તેના રાજવ'શોમાં પણુ ધણા ફેરફારો થયા, 
અને [દિલ્હીનું રાજ્યછત્ર જૂદા જૂદા યવન વ'શોના ઈસ્લ્ષામી' ખાદશાહોએ 


ધારણુ કચું. એ હકીકત ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ અને સર્વ વિદ્તિ હોવાથી, તેના 
વિસ્તારનું અહિ' ક'ઈ પ્રચોજન નથી. અહિ' તો માત્ર એટલુ'જ લખવાની અમને 


આવશ્યક્તા જણાય છે ફે, તલવારનાં જોરથી, ધમ અને ધન લૂટનારી યવન 


રાજસત્તાનો અમલ ઈસૂના અંગેઆરમા શતકથી શરૂ થયો, તે છેક સોળમી 
સ ગલ શહેનશાહત સૂ કે સરખો ચાલૂજ રહ્યા. તમા ઝુતુમાઃ્ન 
ગ ગ સાદ્દા સ A સર પણ થયા Tg પર'તુ ખહૂભાગે, 
(હે'દનો એ ઇસલામી રાજ્યકારભાર, નેરજુલમ, મારફાડ અને દેશ તેમજ 
પ્રજાની પાયમાલી વચ્ચેજ ચાલી રો હતો, ખીલજી વ'શના અલાઉદીન ખૂની 
જેવા અનેક કુર આદશાહણો, પણુ એજ અ'તરાયમો થઈ ગયા, જહ હજારો 
પ્હ'દુઆને વગર વાંકે રી'માવી રીખાવીને મારી નાંખ્યા, અને હિંસક વનપશુઓ 
જેવી ડર, અને ધાતકી રાજનીતિ ચલાવીને હિ'દના ઈતિહાસમાં એક ખૂની 
ખાદશાહ તરીકે પોતાનુ' નાખ અમર કયુ છે ! ગ'ગાતીરે, હુજરો વષથી વેદ- 
ધરાનો વિજય વાવટો કૂરકાવનારાં કાશી જેવાં પવિત્ર તીર્યક્ષેત્ર ઉપર પણુ અત્યા- 
ચારી આકમણ કરીને, લાની સુપ્રસિદ્ધ કાશી (વિશ્ધનાથની, પવિત્ર રેવમૂત્તિનુ 
ખ'ડન કરીને, નિરોષ હિર્ભાઇઓનાં હૃદયને તેણે મહાન આઘાત પહોંચાડચો 
હતો. એ ધનસોભબી, રાજ્યલે!બી, ધમોંધ બાદશાહ, વિષયનો ગુલામ અને દયા- 
હીન નરાધમજ યતો. અહારાણા ભીમ[સિ'હની સતી નારી, ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ 
'પલિનીને હાથ કરવા માટે, તેણે શુરવીર ક્ત્રોયો સાથે પણુ દુષ્ટ છલનીતિ 
વાપરી; પરતુ કુશળ ક્ષત્રીઓઆએ, તેની એ કપટકળા ન્તણી લઇને, એવી જખ 
ગુકિતથી, તેને મહાત કર્યો, કે તેની વિશાળ સેના પણુ ચકિત ખની ગઇ અને 
આખરે ત્રાહ્ય ત્રાહ પેષકારતી ક્ષત્રિઓના ચસપાસમાંથી જીવના જોખસે ન્ડાશી 
દૂશ્ટી | છતાં પણુ પોતાનો નીચ હુવસ પૂરો કરવાને માટે, અલાઉદીને પોતા- 
ની અધમતા ન છોડી. કરીથી ભય'કર દમાકટકાથી, અહારાણા RENE 
કેદ કરી, કષત્રિકુલજયેતિ સતી શિરોમણી 'પ્િનીને પોતાની જાળમાં કસાવવાને 
પી. ૧૨. 


www.realpatidar.com Page 125 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કછ 


ત્હેણે ભારી છળણેદો રચ્યા પર'તુ એ પતિપ્રાણા વીરાંગના પ્િનીએ, તેર- 
હજાર સતી રાજપૂત રમખણીએઓ સહિત પોતાના પાતિશ્રત ધર્મા અને શીયળની 
રક્ષા માટે, જોરેરત્રત સ્વીકારી, ભડભડ ખળતી ચિતાની પ્રચ'ડ જવાલામાં પોતાનાં 
કુસુમ કળી જેવાં સુકુમાર શરીરો હોમી દીધાં! અલાઉદ્‌ીનની ંચ્છા આ 
રીતે અધૂરી રહેવાથી, એ કમ ચ'ડાળે દહે'દુજાતિ ઉપર કાળો કહેર વર્તાવવા 
માંડયો ! અને હજારો હિ'દુઓને, ફૂરતા અને જીલ્મ ચલાવી ત્હેણે [શરજનેરીથી 
વટલાવીને, ધમબ્રષ્ટ કીધા | છતાં પણુ ક્ષત્રિઓનો અદસ્ય પ્રતાપ ત્હેની એ કર 


સત્તાથી પણુ ડગ્યે નહિ ! એ કૂર અને ઝનૂની ખાદશાહ, તેના પોતાના &ગા- 
અજ સરદાર કારેરે આપેલાં ઝેરની અસરથી કભઞતે-માગો ગયો, અને કૉર્કર 
વા હલકી કોએના વર્ણેશ'કર મનુષ્યને હાથ જ્નેમમઢારી ભરેલી રાન્યસત્તા 
આવવાથી, 'ખીલજવ રાનો થોડાજ વખતમા અત આવ્યો. 
એજ સમય દરસ્યાન ગેપેશયાસઇનોર અને તાર્તારના પ્રદેશો! તર્‌ 
ઈસ્લામી સીતારો જોશપર ચ્હડથો હતો. ખરાફ્ર તાર્તારીઓનાં ટોળાંએ, 
અફુઘાનીસ્તાન અને બહુચિસ્તાનને માજ, Tn પ્રવેશ કોધો, અને 
તેના આગેવાન આર ખાદશાહે એગલરાનજ્યની હિ'દમાં સ્થાપના કરી. 
(ડિઝની, ઘેષ્ટી કે ખીજ કરતાં તાતી લોકો ક'ઈક શાણા 
સમયસૂચક અને ચતુર હતા. આખરે સમયસૂચકતા વાપરીને પોતાની રાજ્ય 
પઃ્ટત્તિમાં ન્યાય અને નીતિને ક'ઇક વિશેષ સ્થાન આપ્યું હુતું. તેને જ પગલે 
ચાલી તેના પુત્ર હુમાયુએ પણ, શાંતનીતિ જાળવી; જે કે તેને ઘણાં હિદુ 
રાજાઓ સાથે મહાન્‌ ચુથ્ઘે કરવાં પડયાં હતાં; પરતુ શિરજેરીથી (હિ'દ્એઓને 
ધર્ભ્રષ્ઠ કરવાના, અને સતીઓના શીયળ ન કરવાના જલમી પ્રસ'ગો તેના 
વખતમાં ખટુ થોડા ખન્યા હતા. ત્યાર પછી ઈતિહાસપ્રસિદ્ધ અકખર 
આદશાહ થચે[. ' દત ડ-જ્ોગલો। મૂળ શીયા ઈસ્સાયલી'પ'થના હતા. એટલે 
તેમના ઈસ્લામી વિચારો ક'ઇક ઉદાર અને ક'ઈક છલનીતિ ભરેલા હતા, 
કમરે પોતાના વડીલે! કરતાં પણુ પોતાની રાજનીતિમાં વિશેષ સમય- 
સૂચકતા વાપરીને, ધણા કુશળતાભરેલા ફેરફારો કર્યા. તેણે જોયું કે,-મુટ્રીભર 
એગલો, ભારતના ત્રીસ કરોડ પ્રજનજનો ઉપર કરડી તલવારની ધાર કે 
ભાલાની અણીઓથી કઢી પણુ સુખે રાજ્યસત્તા સાચવી શકે જ નહિ. (હે'દુ- 
ન્તતે સાથે, પ્રેમભથો સ'ખ'ધ વધારી, સીઠાસથી જ સ્વાર્થ શાધી શકાય તેમ 
ઈ. સતપ્રીય, સાચા અને કકીલા રાજપૂતો ઉપર [વિશ્વાસ રાખવાથી પસ્તાવાનો! 
સમય નહિજ સવે. '? આવો નિર્ણુય કરી, તેણે પોતાની રાજ્યપદ્ધત્તિ ખડુ 
અદ્દલ્તી દીધી. ઝુશાળ રાજપૂત અને હિ'ટૂ નરવીરોને, તેણે પોતાના રાજ્યકારભાર- 
માં મ્હોટા મ્હાટા હોકાઓ આપ્યા. સહૂને સ્વેચ્છાઅનુસાર ધર્મ પાળવા 
દેવાનો જાહેર ઢહેરો પીટાવ્યો. કર, જકાત [વગેરેમો [હે દુ-સુસલષમાનમાં 
તે વખત સૂથી જે પક્ષપાત ચાલતો હતો, તે ત્હેણે ટ્ર કર્યો. સને, ત્એેથી 


www.realpatidar.com Page 126 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પણ વધારે ટુર'દેશીવાળુ' એક કુનેહભરેલુ' સચોટ અને અસરકારક પગલું ભયો. 
હેત-પ્રીતથી વીર રાજપૂત રાજા અને સરદારોનાં મન જીતી લઈ ત્હેબે (હિ'દ- 
ચસલમરત વચ્ચે લસ-સખ ધ શરૂ કરાવ્યો, એથી અણ્‌ધાર ઘણા રાજપૂત 
રાજાઓ, તેની આ છલનીતિ અને કુશળ રાજપ્ધતિતો ભોગ ખન્યા. વિદેશી એગ- 
લસત્તાનો પાયો હિ'દની સર્ભૂસિમાં મજખૂત ન'ખાચો. અડુઅરના સમયમાં તેની 
આ છહનીતિને સારી રીતે સમ શકેલા, રિશોદિયા કુળન! મેવાડના ટેફીલ્ા 
મહારાણા પ્તા'પાંસે'હે અકબરની છલનીતિતનો નહેર રીતે વિરોધ કચ, અને ઝુસ- 
લમાન સાથેનો કોઈપણ પ્રકારનો સ'બ'ધ-સહકારનો તેણે તીત્ર રીતે [નિપેધ કયે. 
૭ અકખરે પહેલાં ત્‌ ઘણા ધણા હઢાવપેચો ચલાવ્યા, પણુ પ્રતાપી તાપ 
તેની જાળમાં નજ આવ્યો. છેવમે પોતાની ધારણામાં છેકજ નિરાશ થચેલા, 
એગાલશાહે, એેવાડાર્ધરાજ પતાપસિ'હ ર્હાએે સુદ જહેર કર્યું; અને 
કાટાંથી કાંટે કાઢવાની કળા વાપરીને, જયસિ'હ, માન સિ'હ, જસવ'તસિ'હ, 
અને ટોડેર્મલ્લ જેવા અનેક શૂરા રાજપૂત સરદારો, સામ'તો ને પોતાના પુત્ર 
સલીમ સાથે સજજ કરીને એવાડના રાજપૂતો સ્ડાખે રણે ચ્હુડાવ્યા ! હુજારો 


કિમતી જાનોની એથી ખૂવારી થઇ. એેવાડ ઉનઝજડ વેરાન ખન્યું. પતા'પને 
જ'ગલની ઘીચ-ઝાડીઓમાં, પ્રાણથી વ્હાક્યા સ્વધમંની રક્ષા માટે 


° > . “ 9 
ગુફાઓ શો છુપાઈ રહેતું પડયું. છતાં પણ ત્હેણે જીવતા સધી શ્રૉતાનો ટેક 


સધ્યાંહે'દમાં ઝરકાવી રીધે! યતાપાસિ'હ જેવા ધર્મોભમાની અને ટેકીલા 


ક્ષત્રોયવીરનો વીરતાની કદર પીછાણી, વૃ અકખરે છેવટે નમતું મૂકયું, અને 

એવાડે સાથેનાં યુનો એ રિતે સલાહ સમાધાન થતાં અ'ત આવ્યે. 
અકઅર પછી તેસો પુત્ર સ્લીમ, જહાંગીરમું ગોરવશાળી નાખ ધારણુ 

કેરીને (દિલ્હીની ગારીપર આવ્યો. જહાંગીર ધિરઝનુની અને નિશાખા 


a 


પવા છતાં, ઘણી આખતોમાં તેના (પિતાના સ્વભાવને મળ . તેના સમ- 
યમાં ધમભેદને લોધે, જાણવા જેવાં ચુધ્ધો થયાં નથી; જે ફે ઈંસ્ક્ષાખી-ધિર્ 
પ્રસારવાની ઇંસમાઇલીઓની છલનીતિ તો, તેના વખતમાં પણુ ચાલૂ જ હતી ! 


તેનો! ચુત્ર શાહજહાન પણુ એવીને એવીજ રીતે, એગક્ષ-રાજનીતિને 
જ્નળવી રશ્યો હતો. એ ભોળા અને નરમ દિલના ખાદશાેને કારાગારની કાળ 


જોટડીમાં પૂરી તેના કુટિલ, રાજ્યલોભી અને ઝનૂની પુત્ર એર'ગજેખે 
[દેહહીની શહેનશાહત શિરનજોરીથી ઝુ'ટાવી, ગેરકાયદેસર રાજસત્તા, તેણે પો- 
તાને હાથ લીયો, અને તેનો એવી કૂ૨ અને સ્વચ્છ'ટી રીતે દુરેપયોગ ગો #, 
અકબર અને જહાંગીર જેવા ચતુર ખાદશાહોએ મોગલ રાજ્યના રોપેલા 


મજખૂત પાયાન જડમૂળ નાખ્યા, 


www.realpatidar.com Page 127 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ્રકરણુ ૪ થુ. 
EE 
“« ઈસ્સામી રાજ્યસત્તાનો ત, 


આ જગત્‌ના સર્વ વ્યવહારો ઉપર અટૃશ્ય ઈશ્વરી શક્તિનો અ'કુશ રહેહે! 
છે. અખિલ ખ્હ્ષાંડમાં પ્રભુએ પોતાનું પ્રેમરાજય પાથરવા માટે, આ સ્વર્ગના 
અખગીચા જેવી સિ ઉત્પન્ન કીધી, અને તેની વ્યવસ્થાનો અધિકાર ખુદ્ટિશાળી 
મનુષ્યને સોંપ્યે; છ્તાં પણુ જાતિ દેખરેખ રાખવા માટે અ'તર્યોમી રૂપે તેમનો 
અટશ્ય સત્તા જગતના વ્યવહારને, તેમજ મનુષ્યને હાથે ચાલ્લી રહેલા, એ 
જગતૂના રાઝયતં'ત્રતે સર્વદા ખરાખર નિહાળી રહી છે. પ્રજુનો સ'કેત જગતમાં 


પ્રેમ અને ધમરાજય ચલાવવાનો હોવાથી, મનુષ્ય જયાં સુધરી એજ માગે 
સીધો ચાહ્ચો જાય, ત્યાં સુધીજ ઈશ્વરની છુપી સત્તા અને કુદરત તેને અનુ- 
કૂળ થાય છે. રાજકારભારના અટપટા પ્રસંગમાં જરૂર જવાય ણાં મદદગાર 
પણુ થાય છે. આ પ્રકારે વિશ્ચરૂપી વિશાળ ય'ત્રાલયમાં, મનુષ્યો તો ઈશ્વરની 
સત્તાદોરીથી નાચતાં અને વિવિધ કાર્યો કરતાં, કર્મો્ીન પૂતળાંઓની પેડેજ 
જાણ્યે અન્તણ્યે ઇશ્વરી સ'કેતનેજ સકલ કરી રહ્યાં છે.| એ મનુષ્યના મગજમાં 
જ્યારે શયતાન પેસે છે, અને ગુમાનના ધુમાડાથી તેને ખહે'કાવી, અનીતિ, 
અધર્મ તથા અત્યાચારને માગે ખેચી જાય છે, ત્યારે એ માર્ગ ભૂલેલા 
સુસાક્રોને, ડેકાણે લાવવા માટે, ઇંશ્વરીસત્તાની વગર અવાજની અદશ્ય લાકડી, 
તેની ભૂલોનો ખરાખર જવાખ લે છે, એ ધોરણે ન્યાય અને ધર્મપુરઃસર અધિ- 
કાર ચલાવનારાનીજ પવિત્ર રાજસત્તા લાંબો વખત ટકી શકે છે, અને ઈશ્વરી- 
શક્તિ, તેનું સવા રક્ષણુ કરે છે પર'તુ અધમ, અન્યાય અને જીલ્મનો માગ 
ગ્રહણુ કરનારી કઠોર રાજનો, ઇંશ્વરીકોપના કારણુરૂપ ખની થોડાજ વખતમાં 
વિનાશને પામે છે, જગતની સઘળી પ્રજાઓના આજ સૂધીના ઈતિહાસો 
તપાસતાં, સ્પ દેખાય છે કે, પ્રેમ અને ખ'ધુભાવથી, ધર અને સદૂ- 
ભાવથી સાત્વિક વૃતિ વરે સીંચેલી રાજસત્તારૂપી કહ્પલતા, જગતમાં ચિરસ્થાયી 
અતે યશસ્વી નીવડે છે; પર'તુ જુલ્મ, ભય, કે તલવારની ધારથી જમાવેલી 
રાજસત્તા થોડાજ સમયમાં સષ્ટિની સપાટી ઉપરથી નાખૂત થઇને અટશ્ય 
અની જાય છે. 


અકખર કે જહાંગીર જેવા ડાહ્યા ખાદશાહોએ, કુદરતના આ અચક 
નિયમને ઓળખી, પક્ષપાતનો ત્યાગ કરી, પ્રેમ અને ખ'ધુ ભાવથી, પોતાનો! 
કારભાર ચલાવ્યો હતો અને અમલ કાયમ કરવાને, અને શાહેનશાહુતનાં મૂળ 
ભારતની નગ્ર સરલ ભૂમિમાં ઉડા નાખવાને સીધે રસ્તો પકડયો હતો. પર'તુ 


www.realpatidar.com Page 128 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


્શ્વરની ઇચ્છા આ રૂષિસુનિઓની પવિત્ર ભૂમિમાં ઈસ્લામી કુર રાજસત્તાને લાંબો 
શ્ષમય ટકાવી રાખવાની) શે હતી) સનાતન હિ'દુધમ' અને હિ'ડુજાતિને પરમાત્મા 
પ્રે નજરથી નેતા હેતા, અને તેની સત્તા કાયમ રાખવાનો ઇશ્વરી સ'કેત હતો, 
અકળકળામય કુદરતે શાહુજહાંનને પેટે ઓર'ંગજેખ જેવા અત્યાચારી અને 
ઝનૂની પુત્રને પેદા કીધે. તેણે પોતાના પૂજ્ય પિતા, અને સગા સહોદરને કારા- 
ગારની અ'ધારી કોટડીમાં કેદ પૂરી, શાજસત્તાના પ્રખળ લોભની ગરેરણાથી તેમને 
અસહા દુઃખો આપી ઓટા ભાઇએનો હુક ડુખાવી દિલ્હીની ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ 
ગારી ઉપર ચઢી બેસવાનો અનેરો ચગ સારી લીધો, ઓઔર'ગઝેબે રાન્યાધિ- 
કાર હાથમાં લઇને તરતજ પોતાની કુર રાજનીતિ શરૂ કરી. પૂર્વ એ રાજપૂતો! 
અને હિ'દુઓ સાથે કરેલો સહકાર તેણે ઓછે ડરવા માંડયો, અને તેમની જગ્યા 
એ ધમઝનૃની અષ્કલહીન, અવ્યાચારી મુસલમાનોને એખમદારી ભરેલા સોટા 
હોદ્ાઓ આપવા સાંડયા, એ પક્ષપાતી અમલદારાની ઉ૨કેરણીથી તેણે હિ'ટુઓ 
ઉપર આગલા જમાનાનાં જગલ્રી અને દુરાચારી માદશાહોના જેવી પક્ષપાતી 
રાજનીતિ ચલાવા માંડી, હિહઓનાં મ'દિરો, ધમગ્ર'થો અને ણરાહાણુ સાધુઓનુ' 
ડાસડામ અપમાન થવા લાગ્યુ'. ધર્મસ'સ્થાતો અને ધાખિક સીલ્કતો ઉપર તેના 
ગ્મત્યાચારી અમલદારો તરાપ મારવા લાગ્યા, ખાથાવેરો, જજીયાવેરો અને એવોજ 
સખ્ત કર કૃકત હિ'દુઓઆનેજ માથે ઠોકી બેસાડી, તેણે પોતાની હિ'દુ પ્રજાના 
મન_ઉકળાવી નાંપ્યા, ઢામડામ સદરોને સ્થાને મંરિજદો થવા લાગી, અને 
હિ'દુઓની દેવ પ્રતિમાના હળહળતાં અપમાન થવા લાવ્યાં. વિશાળ હિ'દુજનતા 
એ અસદ ત્રાસથી ત્રાઢ ત્રાક્યષ પોકારી રહી હતી. અને જીમી મોગલસત્તા 
સામે આંતરીક વિરોધનો દાવાનળ શરૂ થવા લાગ્યો, જે રાજપૂત શજ્યોએ 
જ્રોગલ જાતિ સાથે સ'ખ'ધ આંધી, તેમનો! પક્ષ સ્વિકારચો હતો, તેમને ઔર'- 
ગજેખની આ કુટિલ છલનીતિથી ઘણું દુઃખ થયુ', અને તેએઓ પણુ સ્વમાન 
જાળવવા માટે પોતાની એગ રાજ્યવ્યવસ્થાની પદ્ધિ તેમજ નોકરીએ હંરખ્હાને 
છોડીને પોતાને વતન જઈ રાજ્ય વ્યવસ્થાની એેખમદારીમાંથી છુટા થઇને ઉચે 
બેઠા આથી સારા સલ્માહુકારોના અભાવે ખુશાસતીઆ કુટિલ કારભારીઓની સમજા- 
વટ, અને ઉશ્કેરલીથી ઓર'ગજેખની રાજ્યનીતિ દિન પ્રતિદિન કરડી, પક્ષપાતી 
અને અસદ ત્રાસરૂપ થવા લાગી, હિ'દમાં ચારે મેર એથી ખળભળાટ ચાલી 
રહ્યો, અને દુષ્ટતાવાળી [એ દમનનીતિને દાખી દેવા માટે, કેટલાક રાજપૂત 
વીરો તૈયારી કરવા લાગ્યા. એ અરસામાંજ પોતાના પિતાના સમયમાં પ્રમલ 
રાજભક્ત અને નિમકહુલાલ સેનાપતિ વીર જસવ'તસિ'હની [વધવા તથા તેના 
નાદાન આાળકોના ઉપર વિનાકારણે જુલ્મ કરવા માંડચો, આ અન્યાચથી જે 


વફાદાર રાજપુતો પણુ એ વખત સુધી એગલ શહેનશાહેતને વળગી રહ્યા હતા, 


www.realpatidar.com Page 129 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તેમણે પણુ ઔર'ગજેખનો પક્ષ છોડી ટીથે. જયપુર, જોધપુર અને ઉદેપુરના 
રાજપૂત સ'સ્થાનોનું પવિત્ર લોહી ઉછળી આવ્યું, હિ'દુજતિ અને હિ.દુધર્મ 
ઉપર ધમોધ એઓગલશાહે બેધારી કટાર ચલાવી, ઠામડામ મ'દિરો તોડવાનાં 
અને શીરજોરીથી હિ'દુઓને વટાળવાના ઘેર અત્યાચારથી અખિલ હિ'દના 
પ્રજનજીવનને, ઉકેળાવી નાંખ્યું. ઈરાનના જાલીમ ઈસમાઈલી સરદારોએ સેક- 
લેલા જાસસો ને દાઈએઓ ( ઉપદેશક) એોગલખાદશાહ અને તેની રાજની[તે 
ઉપર પોતાની જાલ્વીમ અસર કરી રહ્યા રુતા. ધર્માધ ઓર'ગજેખને હિ'ડુઓ 
(વિરૂદ્ધ ઉશ્કેરી નેરજુલ્મ કે છળપ્રપંચથી પણુ ઇંસ્લામનો ફેલાવો કરવામાંજ 
મરી કૃત્તેહ અને જ'દગીની સકૂળતા છે, એવી ઝનૂની વાતો સમજાવી 
મધ્યહિ'દ્માં રાજપૂતો ઉપર, ઉત્તર અને પશ્ચિમ હિ'દમાં શિખ અને જટ લોકો 
ઉપર, તેમજ દક્ષિણમાં ધર્મૉભિમાની મરાડા હિંદુ ઉપર ધાસિંક ઝનુનથી 
કાળોકેર વર્તાવવા સાંડચે, એથી પિતાને કેદખાનામાં યુરી રીખાવી મારનાર 
સગાભાઈએઓના ખૂનો કરી, તેમના લોહીથી સીંચાચેલી ગારી પચાવી પાડનાર અને 
સગામુત્રોને પણુ અવિશ્વાસની નજરે જોનાર કર ઔર'ંગજેબના પક્ષને સર્વ 
રાજપૂતોએ છોડી દીધો. ૪. સ. ૧૬૭૬માં એક તરફથી ઉત્તર અને પશ્રિસહિ'દસાં 
સ્વધર્મ અને સ્વમાનની રક્ષા માટે યર્માહી શુરવીર શીખોએ હથિયારો ઉડાવ્યા. 
એજ વખતે ૧૬૫ માં તેના ધાર્મિક અત્યાચારથી વ્રાસી ગચેલાં સર્વ શાજપૂત 
સ'સ્થાતોએ સ'પ કરીને, એગલશાહની સાથેનો વિરોધ જહેર કર્યો. ખધા 
રાજમુતો ને હિ'દુઓ પોતાનો પક્ષ છોડી ગયા હોવાથી છેડાયેલો આદશાહુ 
સ્હાટી ઝનૂની મોગલ સેના સહિત રાજસ્થાન ઉપર ચડી આવ્યો, અને વીર 
ક્ષત્રીઓઆથી વસેલા પવિત્ર રાજ્યપ્રદેશને પાયમાલ કરી ઉજજડ અને વેરાન 
જગલ જેવો ખનાવી ટીધો. જયપૂર, જોધપૂર, માળવા, ઉદેપુરના રાજપુત 
સ'સ્થાનોમાં તેણે ભય'કર લૂટ અને કતલ ચલાવી જેથી હિ'દુજાતિના આરી 
માળકોની છી'દગી પણુ એખમમાં આવી પડી. 

એ અગ્રીમ અન્યાય અને અત્યાચારથી ઉશ્કેરાયેલા રાજપૂતો વિકાળ 
કેસરીસિ'હની પેહે સોગલસેન્યનો ધ્વ'શ કરવાને છ્ટયા, અને મ'દિરો તેમજ 
મૃત્તિઓ તોડનારા મદાન્ધ સગલોને તેણે વીણી વીણીને છૂટી નાખ્યા, શજકુળ 
કેસરી વીર રાજસિ'હ અને શૂરવીરતાની સાક્ષાત મૂત્તિ ખહાદ્ર દૂર્ગાદાસ 
રાડોડ જેવા સમર્થ ક્ષત્રિય સિ'હોએ એટાઈખોરા ઓગલોનો મદ અરાખર ઉતારી 
નાંખ્યો; એ વખતે ઔર'ગજેમના અન્યાય અને ધર્મઝનૂનથી નારાજ થયેલો, 
તેનો શાહજાદો અકખર પોતાના ખાપથી જુદો પડી પોતાની સેના સાથે 
રાજપૂતોને મળી ગચે!. જેથી ખેવડી સેનાના ખળ પાસે લાચાર ખનેલુ' ઓર'ગજેખનું 
લફ્કર માર ખાતું, અને રાજપૂતોની કોકરો ખાતું, મરતું મરતું નાશી 


www.realpatidar.com Page 130 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


છટચું. ઉશ્કેરાયેલા રાજપૂતોએ તેમની પૂ'ડ પકડી, એ કર લફ્કરના લગભગ પોણા 
ભગને કાપી નાખ્યું. અને પોતાના ધર્મના અપમાનનો ખદતો લેવા માટે 
સાળવાના સુસલમાની પ્રાંતોને વેરાન ખનાવી, સેયદો તેમજ મૂદ્લાંઓને ત્રાસ 


પમાડી, પેતાનું થોડુ ધણુ વેર વાળ્યું. આ પ્રકારે જે સોટા મનના રાજપૂતો, 
એંગલ શહેનશાહતના મિત્રો હતા, લેમને પણુ પોતાની મૂર્ખાઈ ભરેલી છલ- 
નીતિવડે પાતાના દુશ્મન ખનાવી ધામિક ઝનૃનના આંધળા ઉપચેગવડે અખિલ 
હિ'દુજનતા સાથે વર ખાંધરી ઓર'ંગજેબે પોતાને હાથેજ મોગલ શહેનશાહતની 
ભવ્ય ઈમારતનો પાયો ઉખેડવા માંડયો. એક તરક્‌ હાથે ઉભાં કરેલા રાજપૂતો 
સાથેના વેરનો જવાલાસુખી, મધ્યહિ'દમાં સળગી રહ્યો હતે, તેવામાંજ દફ્ષિ-_ 
ણસાં નવી ઉગતી સ્વધર્રક્ષક વીરશઈક્તિ મરાડા રાજ્યસત્તાની ચઢતી નેઈને 
તેનું હદય સળગી ઉડયું. વીર [શિવાજી એ વખતે ઈરિલામીઓના ત્રાસમાંથી 
દક્ષિણ હિ'દનું રક્ષણ કરવા માટે, ખળવાન મરાડી સેના ઉભી કરી એક ઉપર 
એક કિલ્લાઓ જીતીને દક્ષિણના ડંગરીઆળ પ્રદેશમાં પોતાનું રાજય સ્થાપી 
રહ્યો હતો. તેની સાથે સફાહુ કરવાને બ્ઢાને સરદાર જયસિ'હની મારકૃત 
શિવા અને તેના પુત્ર સભાજીને દિલ્હી બોલાવી, એ ધ્મોધ ખાદશાહે 


પ્રતાપી વીર શિવાજીનુ' હડહડતું અપમાન કર્યું. જય.સેહની માર્ફૃત 


આપેલા વચનનો ભ'ગ કરી, દગાખાજીથી તેબે રિવાજીને તેના પુત્ર 
Sh eS 
"ભસ [રોવોછેન, જુલમી અને ખેવચની ખાદશાહની નેલર્માથી નસાડી ! 
: સૂરો. !આવા ઇગાક્ટકા અને પ્રપેચાથી શૂર શિવાજી મહોરાજતુ 
અતર ઉકળી આવ્યું. [અને સમથ 
થઈને એ મહાન પરાકમી નરવીરે હિ'દુસ્તાનનુ' અને સનાતન ધર્મનુ' મઢાંધ 
જ્રોગલોના હાથમાંથી રક્ષણુ કરવાનુ' ખીડુ' ઝડપ્યું. સ્વધર્મ" રક્ષિણી માતા ભવા- 
નીની સહાયથી, પરમાત્માની કૃપા વડે એ નાના સરખા જાગીસ્દ્ટારના પુત્રે, 
ન્તલિમ મોગલ શહેનશાહુતને હગ્મચાવી મૂકી.| અને લાગ2 પચ્ચશ વર્ષો સુધરી, 
દક્ષિણના મહાવિગ્રહુની જાળમાં ઔઓર'ગજેમની છી'દ્ગીને અટવાળી રીધી. એજ 
વખતે ઉત્તર પશ્ચિમ હિદમાં રીખોએ ભીમ પરાકસથી દુષ્ટ સોગલોના મૂળ 
ઓઢવા ભાંડયાટે આ પ્રકારે યક્ષા, વિશ્તુ, મહેશ જેવા શીખ, રાજપૂત અને 
મરાડા શાક્તિઓઆએ એકૅત્ર મળીને યવનેના અધમ અભાચારનો દિવ્ય ધરસખળથી 
ઉશ્કેરાઇ નાશ કરવા માંડયો. દિલ્હીની અધમ દુષિત ખાદશાહિ ખળભળી ઉટી, 
એોગલાઈ ખાદશાહી મહેલના પાયાઓ ખાવા લાગ્યા, અને અસરના અસિએ 
સળગાવેલા દક્ષિણના મહાયુહ્ધમાં ઓર'ગજેખની આવિ અપાઈ. ૧૭૦૬ માં 


ઓર'ગજેખ હજારો આકૃતોના મર્મવેધ સહન ડરતો, તર્કૂડી તરક્હીને મરી 


www.realpatidar.com Page 131 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૬ 


ગયો, અને ખોખુ' ખનેલી એગલાઈના મેદાનમાં પ્રપ'થી મુસલમાન સરદારો 
અને ઉ'દર નીતિ ચલાવનારા ઈસ્લામી સેયદો કરતા કારવતા થઈ પડયા. પૂતળા 
જેવા ઓર'ગજેખના પૂત્ર અકખરતે સોઆજીમ નામ આપી, નસેયદો અને 
ઈસ્લામી સરદારોએ ગાદીએ બેસાડયો. અને ખાટશાહુને નાસે હિ'દુઓ સાથે 
ઢામડામ ચાલતા ઝગડાએઓમાં તેલ હોમવા માડયું. શીખોને એવે! ભય'કર ત્રાસ 
આપ્ગ્રો, અને એવા અમાતુષિ જુલ્મનાં ભોગ ખનાવ્યા કે, છેવટે કૂદરતની 
અગમ્ય શક્તિ વડે શીખ જાતિમાં પ્રગટ થયેલાં રાજપૂતો જેવાજ પ્રચ'ડ ધર્મો- 
િમાતે ઉત્તર (હિ'દમાંથી બોગલ સત્તાનો નાશ કેરી નવું શીખ રાજ્ય સ્થાપ્યું. 


દલિણ હિ'દ મરાટાઓઆએ કખઝે કર્યુ', રાજસ્થાનનો મધ્ય પ્રદેશ સ્વત'ત્ર રાજ- 
પૂત રાજાઓએ હાથ કર્યો. અને નામની મગલાઈઇ સત્તા તેના પૂતળા જેવા 
આદશાહોની પાયમાલી વચ્ચે કર અહેમદશાહે ફ્રાનીની દયાહીન, પશુ જેવી 
પડાણુ સેનાએ કુરેક્ષેત્રના લોહી તરસ્યા રણુક્ષેત્રમાં સદાને માટે નાખુ કરી. 


આમ અધર્મના જેર પર જાસેલ્રી અધર્મની ખાદશાહી પરસ્પરના ઇસ્લામી 
યુદ્ધમાં વિનાશ પામી, અને અધ્મના ટળરૂપે, મોગલ શહેનશાહુતના મૂળનો 
ષણુ ભારતમાંથી સવથા નાશ થયો. છતાંયે, હિના ધાસિક જગતમાં ઈંસમાટે 


લી ધમ પ્રચારકોનાં પ્રપચી થાણાઓ આજસૂધી હિ'દુસ્તાનની 
ચારે દિશામાં જાહેર તેમજ પી રીતે પૂર દોરદમામથી ચાલીને પોતાનુ 
કાય' કરી રહેલા છે, અને ીરાણાનો સતપ'થ) પણુ એજ સંપ્રદાયની એકે 
શીષ્ય શાખા છે) તેમજ પીરાણાનો રોજે પણુ એ પ'થનુ' એક કેષ્રસ્તાની થાણું 


છે. તેમના એટલે સતપ'થ પ્રવર્તક ંસમાઇલી, પીરો, ઈમાએ અને દાઇએઓતો 
ઇતિહાસ, તેમજ એ કેલાખાજ પ૫'થપ્રચાર્કોની હિં'દમાંની કારકીરી, તેમજ 
તેમના સમયની ભારતની ધાર્મિક પરિસ્થિતિનુ' આછુ' આખુ છાયાચિત્ર આપવા 
તે! યથાસાધ્ય પ્રયત્ત આ પછીનાં પ્રકરણુમાં કરેલો છે, તે પરથી એ પ'થની 
યૃટિલ કૅપટજાળનો ગુજરાતી વાચક આલમને સારો ખ્યાલ આવી શકશે. 


www.realpatidar.com Page 132 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ્રકરણ પ મુ. 
** સતપ'થીએઃનું આદિ અઆુળ ? અને ઈસ્લ્ષામનો ટુ'કે હેવાલ. 


વિશ્વની વિચિત્ર ઘટમાળમાં, સઠિના આદિ કાળથી અવનવા ફેરફારો 
થય! કરે છે . જળ ભાં સ્થળ, અને સ્થળ ત્યા જળ પળવારમાં પિદ્ા કરનારી 
હંશ્વરની કુદરતરૂપી કરામતી શક્તિ પોતાની દેવી કળાથી જગત્‌માં સઘળા દેશોને 
તેમજ પ્રજાઓને રંહયપલ2ના અઢભૂત્‌ પ્રમ'ગો વાર/વાર અપે છે. માનત્રયુદ્ધિ 
પાર ન પામી રકે એવા, અહભુત્‌ ચમત્ક!શો ખતાવનારી ઇશ્વરી વટના ફેવી 
અગમ્ય અને વિચિત્ર છે? એક તરકૂ પુરાણ પ્રસિદ્ધ હિ'દનું પતન થવ! લાગ્યું, 
ત્યારે ખીજ તમક આરબોની ચવન જાતિનો અણુધાર્યો ઉદય થવા લાગ્યો.[સિત- 
પથની ખધ્રી શાખાઓ, પી ભલે તે ઈસનાઅસરી હોય, [નેઝારી હોય, 
ઈસમાઇલી હોય, તેયખી હોય, કે આાગાખઃની હોય, અથવા પીરાણાસત- 
પ'થની કોઈ શ્ઞાખા હોય, પર'તુ, એ ખરી ઈસ્લામી ધર્મરૂપી વિશાળ વર્તુળની 
ભિન્ન લિત્ત શાખાઓ છે. અને તે પોતાની જડી જાટી દિશાએ ભાગળ વધીને 

: ઘા | 


™ 


Rn ક me Ds ee 
કાળખળ ચોગે આજે તો! શું હિ'ડુ, કે શું મુસલમાન, સો કછ પોતાના 


i ng mn 


a SET TEE 
માનવાથી કેટલોક સમય થવો છેકેજ કૅદીરી હાલતમાં આવી પડેલા, અને એ 
પ્રપચીપ'થની ન્તદુઇ જાળમાં ક્સાચેલા એ પ'થના સઘળા હે'દુસેવફો ખને 


III 
રીદોને, પાતાના પ'થનું ક'છજ ભાન નથી. તેમને એ પણુ પુરીપાધરી ખખર __ 
mo hee જ WV a 
નથી કૅ, વેમનો તેઓ માને છે તેક 
ડ્‌ n . i ્ ન 
પ્રમાણે એ વેદિક હિ'દ્ધર્મ છે, કે માત્ર નામધારી ઇસ્લામી ધર્મઃ છે? ડના જાતનો 
સુળ સ્થાપક અને પ્રવર્તક કોણુ હતા! ને તે ઇસ્લામી ધમની એક શાખા છે, 
= i lB cg 
વો પછી તેના પલીકો ઈમાસો અને પીરો કોણ હેતા? તેઓ કેટલા અને 
me EET . oh 
કયાં પેઢા થયા હતા? સુલ્યો કે ડયામાં લેદ રો છે? સતપ'થીઓઆ રીયા! 
ઈસ્લામી હોય, તે! શીયા પ'થમાં પણુ અનેક ફાંટાઓ પેદા થયા હોવાથી તેએ! 
કયા ફાંટા કે સતના દોરડાથી ખ'ધાયા છે? ઇસ્લામી ફિરિકાના કોણુ કોણુ ઇમ. 
જો, પીરો, ખલીક્‌ો અને પ્રવ્તકો થઇ ગયા ? કેમકે શીયા ઇસ્માઇલીઓમાં પબ 
કેટલાક ખારતે, કેટલાક' ખાવીસને કેટલાક અડતાલીસને, ને ફેટલ!ક મતવાળા 
પી. ૧૩ 


www.realpatidar.com Page 133 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તો પોતાને કરાવે તેટલા ઈમાસોવે માને છે. એ ઇઈમામોએ અનેક દેશોમાં મક- 
લાવેલા તેમના દાઈ, અને દલાલોએ કેવાકેગા નવા ફાંટા ઉભા કીધા, અને પોતે _ 
પીરની પદવી પોતાની મેળે ધરણ કરી એ કાંટાએઓમાં કેવી છલનીતિથી સરદારી 
ભોગવી ગયા છે, અને તેમન# વશ વાર્સેતે સાટે ફેવી જીવતો જાગતી જાગી- 


ન i 3 


સેવકોમાંથી કોઇ ભાગ્યેજ જાગુતો હશે. અનેએ રહસ્ય જો તેમના ખરખર 
જાણુવામાં આવ છે કે, તરતજ તેએ એ પ્રપચી પ'થને 
[હસ્ભેશની તિલાંજલી આપી, પ્રભુના પ્રેરેલા પ્રવિત્ર ધર્મપ'થમાં પાછા વળે. એ 
ભાઇઓના હિતની ખાતરજ એ પ'થના પ્રચીન, અર્વોચીન સાહિત્યમાંથી અનેક 
પ્રમાણો મેળવી સિતપંથનો લેદે ખુલ્લો કરવાની, તેમજ જાહેર જનતાને 
પણ એ પંથના છાએ. 

ગલો ગકરણેમો જણે્યો પરમો *ે એદ્ો મુસેલેમોનોની 
મૂળ પુરૂષ હજરતમહમ્મદ છે. અરભસ્ગાન જેતા સુકા અને લુખા રેતાળ 
પ્રદેશમાં વસનારી આરખન્નતિની સ્શિતે, હજરત મડુસ્સદના જન્મ વખતે 
ઘણી દયાજનક હતી. અરખસ્તાનની એ વખતની પરિસિશ્ંતેનુ' ચિત્ર એલાન 
હાક્લી નાસના નામાંકિત ઈસ્લામી સાયરે ઘણુ" અસરકારક આંકેલુ' છે. તેમજ 
ઇસ્લામી ખોજા વિગેરે મુસલમાન ઇતિહાસ લેખકોએ એ વખતના આરબોની 
ભય'કર હાલતનો હૂંદયભેદક ચિતાર આપેતો છે. 

ઈ. સ. પ૭૦માં હઝરતસહમ્મદનો જન્મ થચે. એજ દહાડે તેમના પિતા 
હઝરતઅખ દક્ષા મૃતયુ પામ્યા. સુઔીયા અને હલિસા નામની દાર્ગઓએ થોરો 
વખત તેમને ઉછેર્યો, પછી તેમની માતા આમીતાએ તેમને ઉછેર્યો હતા. છ. 
વરસની ઉમ્મરે તેમની માતા મૃત્મુ પામી, અને તેમના દાદા અખદુક્ય સુતલિખે 
તેમની કાળજી રાખવા માંડી, નવ વરસની ઉમ્મરે દાઢાનુ' મરણ થતાં તેમના 
કાકા અણુતાલેખ તેમના વાલી થયા. કાકાના ઘેટાં ચારવાનુ' કામ તેમની 
ગરીબીને લઈને કરવું પડતું હતું. લખવા વાંચવાની કેળવણી ખીલકુલ તેમને 
મળી ન્હોતી છતાં પણુ કુરાતેશરીફે જેવું સારી ઈસ્લામી આલમનુ' સર્વોત્તમ 
પુસ્તક તેમની મારફૂતેજ મળેલુ' છે. 

આળપણજીજ તેએ પ્રસાણિક, નીતિમાન અને સચ્ચાઈવાળા હતા. તેમના 
સદ્શુણોથી આકર્ષાઇને ીખીષદીજા નામન એક ધનવાન ખાઇએ તંમને પોતાના 
કારભારીની જગ્યા આપી. ખીખી ખરીજાનો પરદેશો સાથે વેપાર ચાલતો હતો, 
શેઠાણી સાથે [વને અગે મુષ્કળ માલ આપી, મહુમ્મદને શાસ તરફ સાકલ્યો. અને શામથી 
લગકર્યા [પાછો આવ્યા પછી તેમણે પોતાની શેટાણી સાથે લસ કયાં, એ વખતે ખીખી 
ખરીજાની ઉમ્મર ૪૦ થર્ષની અને તેમની ઉમ્મર વર્ષ ર૫ તો હતી. 


www.realpatidar.com Page 134 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


લગભગ ૩પ વર્ષની ઉમ્મરે મક્કાના કાખા નામના મ'દિરિમાં જીણોટ્ધા- 


વુ' કામ ચાહતુ' હતુ'. તેમાં ધણી મદદ કરી, અનેતે પુર્ણુ થયા પછી Ba 


. le 
ભાનતા!હતારે તેને આસન ઉપર પધસવવાની ખાખતમાં આરો વચ્ચે કડવે! 
મતણેઢ ઉત્પન્ન થમો. દરેક પક્ષ એ કામને માટે પોતાને હકદાર જણાવવા 
લાગ્યો. હજરતમહસ્સદે ડાહુપણુ વાપરી એ ઝગડાનુ' સમાધાન કકે 


અધાના મનનું સમાધાન થયું. 
તાના જાતિભાઇઓને અમાન, અધોગતી અને અનાચારના કારાગાર- 
માંથી ઉગારી લેવાની તેમને તીવ્ર ઉત્કડા થઈ. તેઓ ખડું એકાંતંમાર્ગી હોવાથી 
ઘણો ખરો વખત હશ પહાડની ગૂકામાં ચિતન અને ધ્યાનમાં ગાળતા, 
ચાલીસ વર્ષની ઉમ્મરે તેમણે પોતાના ધમ પ્રચારનું કામ પહેલ વહેલું 
શરૂ' કચું. તેમના પત્તિ ખીખી ખદીજા, તેમના પિત્રાઈ અને જમાઈ હજરત- 
રલે અને તેમના પિત્રાધભાઈ હજરત અણુખકેર તેમના ઉપર શરૂઆતમાં 
ઈમાન લાવ્યા. પ્રથમ તેઓ ખઃનગી ઉપદેશ કરતા પણુ પાછળથી તેમણે જાહેર 
રીતે મૂર્તિ પૂજાની નિ'દા, અને એકેશ્વરની ( અલ્લાની ) ઉપાસનાને! બોધ 
આપવા માંડયે. સઘળા આરબો-તેમની સાખે થયા, તેમને જાદૂગર, જૂઠા, 
સ્વાર્થી વિગેરે શખ્દોથા અપમાન કરી અનેડૅ પકારનાં આળ મુકવા લાગ્યા અને 
તેમના સાથીઓને પણ અનેક રીતે ફઃખ આપવામાં ક'ઈ ખામી રાખી નહિ. 
તેમના કાકા અખૂતાલિમના મરણુ પછી કીનાખોર આરબો વધારે ઉફફે- 
રાયા, અને એક દિવ તેઓનું ઝનુની ટ્રળુ' તેમને જાનથી મારી નાખવાને 
તેમના મકાનની આસપાસ ફ્રી વજ્યું. આ ભયકર પ્રસ'ગ જોઇને જીવ ખચાવવા 
ખાતર પોતાના જમાઈ હજરતઅ[લેને પોતાની પથારી પર સુવરાવી, પોતાના ___ 
ભાઇ હજરત અબખુખકર સાથે ગુપચુપ મક્કા છોડી મીના જતા રહ્યા. Bs 


થયું. 
ક લોકેએ તેમનો સઃરો સત્કાર કર્યો. અતે તેમને! મત સ્વિકા- 


રનારાઓની સખ્યા વધવા માંડી; આરબો સખ્ત વિરોધ બતાવી સામે થયા, 
ડાઇ તેમજ ભર્ચ'કર કાવત્રા કરવા લાગ્યા, એશી તેમને પણુ શત્રઓ સામે 
હથઆર ઉડાવવાની જરૂર પડી. એ લડાઈમાં ઈસલામનો વિજય થયો અને 
મક્કા શહેર કખજે કરી કાખાના મ'ઈડ્માંની મૂતિ એઓ પોતાના જમાઈ હજરેત- 
અલિ સાથે રાતને વખતે મ'દિરમાં દાખલ થઇ તોડી નાખી. ઈ.સ. ૬૩૨માં 
હ્૩ વર્ષની ઉમ્મરે સટીગામાં તેમની લફ્ોતે થઈ) એ વખતે લગભગ આખા 


www.realpatidar.com Page 135 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૦૦ 


શરખસ્તાનમાં ઇસ્લામનો પ્રચાર થમો હતો, અને હજરતમહ'મદ સાહેબે 
આંધેલા કાયદા અને નિયમો પ્રમાબે આરબોના રીતિ રિવાજ અને જીવન બ્યવ- 
હારમાં ઘણા સારા ફેરફારો થયા રતા. જુગાર, શરાખ, મનુષ્યોના અલિદાન અને 
સી ન્નતિ ઉપરનુ' ઘાતકીપણું, એ વખતની કુર આરખજાતિમાંથી હજરત- 
મહમદ સાહેબને પ્રતાપે ટૂર થયાં. એક જાતિ અને એડજ ધર્મ એકજ 
ખુદા અને એક ઇંમાનના ચુસ્ત શિક્ષણથી છસ્લામીઓમાં ખ'ધુભાવ અને ધાર્મિ ક 


ઝનુનની ખડું વતદ્ધિ થઈ, જેને લીપે ઇસ્લામનો અધ'ચ'દ્રકાર વાવટો હજરત સ- 


હ'સદ પછી બે ત્રણ સદીઓમાંજ જાણીતી ફનિયાના ઘણા રેશોમાં ફૂરકી રહ્યો; 
અને આજ સૂધી ઇસલામ ધર્મ હૂનિયાના મોટાં ધનૌમાંનો એક મનાઈ રહયો છે. 
ઈસિલસના શરૂસાતનઃ ખત્વીો અને મત-ભેદ. 

Fe eh adic Udit 
લાશ દકૃન થયા પહેલાંજ બૂદાજૂઢા વ'શોના આરખોમાં ખિલાક્તના લોભથી 
ઘણી કડવી તકરાર ઉભી થઈ. એઓહજરીન અનસારી વિગેરે કુ'ટુસ્બોએ પોતા- 
ની જુદી જુદી ટોળી જમાવી ખલીક્‌ થવાની ઉમેદવારી પોતાના પક્ષ માટે શરૂ 
કેરી, હજરત અખુખકૅર, અને ઉમ્ર જે મનને હજરેત સહ'મદના સસરા 
હતા, તેએ પણુ પતાના પક્ષની સ'ભાળ માટે તૈયાર થયા. ખીલાકૃતના સવાલનો! 
નિર્ણય કરવા સાદા (ઈસલામીઓઆની સભા) માં ખધા એકડા થયા; અનસારી 
એહાજડીનેએ પોતાનો હક્ક આગળ ધરતાં જણાવ્યું કે, ઇસ્્ષામને માટે અમે 
વતન છેડી ઘણા દુઃખો ચુટન કરી હજરત સહમ્મદને કીમતી મદદ આપેલી 
છે માટે અમારામાંથી ખલીકૃ ચુ'ટાવો નેઇએ. 

હજરત અણુબકરે, જણાવ્યુ' કે હા.મહમ્મદના ફરમાન સુજખ તેમના 
ય્રેશી કબિલામાંથીજ ખલીક્‌ નોમવો જોઈએ. અને હા. અશ્વી, એ કામને 
ખાઝે લાયક છે ત્યારે એક માખુસે ૪ણાવ્યુ' કે, તેઓ એકાંતમાં ઈશ્વરની 
ઉપાસના કરી શાંત જીંદગી ગાળવા ચાહે છે. અતે ખલીક્‌ થવાને તેઓ ખુશી 
નથી. એથી હા. અલીના સખ'ધી દરખાસ્ત ઉડી ગઇ. 

એ વખતે હા. ઉમ્મરે, હ. અણુખકૅરને ખીલાકૃત આપવાની 
દરખાસ્ત સુકી. હા. અણુખકુરે જણાવ્યું કે, હા. ઉમ્મરે પોતે અથવા 
અખુએઓખેદા એ ગાદ્ીને માટે વધારે લાયક છે પરતુ, અમુ તથા ઉમ્મરે 
તાની દરખાસ્તને વળગી રહી ખલીક્ની પદવી માટે હા. અથુખડરતે 
સર્વ વાતે લાયક જણાવી, પોતાની આગલી દરખાસ્તને તરતજ અમલમાં 
સુકી. એજ સભા વચ્ચે એ ખન્ને જણાએઓઆએ હા. અખુઅકૅરની એઅત કરી, 
તેમને ખલ્લીક્‌ તરીકેનું માન આપ્યું. એટલે એમના પક્ષના ખીજા માણુસોએ 
પણુ તરતજ તેને ખલીક્‌ તરીકે માન આપી બેઅત કરવા માંડી. એથી કેટલાક 


www.realpatidar.com Page 136 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


આરબો જેઓ હા. લીને ખરા હકદાર સમજતા હુતા, તેઓ નારાજ થયા, 
અને તેઓએ ખેઅત નાકેખૂલ કરી. એસાનાં અએઅસુરીઆન, તલહા, અને 
ઝજોએરે હા. અલીને એ એગાઢડવણુની સામે થવા આગ્રહ કરચો. આરબોનો એરો 
ભામ હા. અક્ષીનો પક્ષ સ્વિકારવાને વૈચાર હતો. પર'તુ ઉદાર દિલના હા. 


અસીએ જણાવ્યું કે, હવે ખીલાકૃતની તકશર ઉઠાવવાથી અ'દરઅ'દર લડાઈઓ 
જાગશે, લોહી રેડાશે, અને એથી ઇંસલામને ખહ્‌ ધો પહોંચશે, માટે હાલ 
તો જે ગોડવણુ થઇ છે તે રૂફિએ માન્ય રાખવી. 

એ વખતે તો હા. અક્લીએ ઈસલામમાં શાંતિ જાળવી રાખવાને માટે 
પોતાના પક્ષકારોના મનનું સમાધાન કું. પરતુ એ વખતથીજ આરબોમાં જે 
એેરીલી ઉત્પન્ન થઈ તેનું ઘણુ' ખરાખ પરિણામ આવ્યું, મહાન ભય'કર વિગ્રહ સિયે 
થયા, અને ઈસલામમાં શીયા અને સુજી એવા એ સુપ્ય વિભાગો પડયા. કા 

હા. અણુખફુરના વખતમાં ઈસલામીઓઆએ શામ ઉપર ચડાઈ કરી જીત [વ્યા 
તેમજ સારી રોલ્સ એળવી હતી. તેમણે કૃક્ત સવાબે વરસ ખીલાક્ત ભગવી. 
અને હી. સ. ૧૩ સાં તેમની વફાત થઇ. ફેટલાકનો મત છે કે તેમને ઝેર 
દેવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે કો લખે છે કે તાવની ખીખારીથી એનું સત્સુ. 
થચું હતું. એમના વખતથીજ ગીયા લોકો તેમને ગેરકાયદેસર ખલ્ીક્‌ થયેલા 
જણાવી, ખરા ખહ્ીફ્‌ હા. અલીનેજ માનવા લાગ્યા. સુન્ની લોકો હા. અખુ- 
અકૅરને હકદાર જણાવી માનવા લાગ્યા. આવા મતલેદ સિવાય એમના વખતમાં 
તકરાજે વધારે નેરઢારરૂપ પકડયું ન્હોતું. 

(૨) ઉસ્મરહા. અઅખડરે પોતાની હેયાતીમાંજ ઉમ્મરના લાભમાં 
વસીઅત કરી હતી. તે પ્રમાણે હા. ઉમ્મર ખલીફ્‌ થયા. એમના વખતમાં 
શાાઅના સથળા પ્રાંતો કખજે કરી ઇંસ્લામીઓઆએ જેરૂસલેમ ઉપર 
ટુલ્લો કચૌ. ખ્રિસ્તીઓને હરાવી તેમની સાથે સલાહ કરી, અને જેરૂસલેસમાં 
એક ધંસ્ક્ષભી મસ્જિદ ખાંધી. 

અખુસ્ષોએેદાએ પણુ એમના વખતમાં ઘણરી મોટી લડાઈઓ કરી. હતી. 
યુનાની ખાદશાય હીરાડલ્વીશને હરાવી તેનું પાયતખ્ત એંન્ટીઓઆક જીતી 
લીધું. ત્યાર પછી તેબે ઈરાન પ૨ ચ્હડાછ કરી એ વખતે પૂરાનદૂપ્સ નામની 
અહાડ્ર રાણી ત્યાં રાજ્ય કરતી હેતી. પહેલી લડાઈમાં મુસલમાનો હાર્યો, 
પરતુ એટલામાં ખીછ ખળવાન મદદ આવી પહોંચવાથી તેમની છીત્‌ હથૂઈ. 
ત્યારખાદ પજ કેટલોક લડાઇએઓ થઈ. નેહાવદની છેલ્લી લડાઈમાં ઇરાનીઓ 
હારીને છેકજ હતાસ થઈ ગયા. અને રંરાનનો ઘણા ખરો ભાગ સુસક્ષમાનો- 
ના કેખજામાં આવ્યો. 


www.realpatidar.com Page 137 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઉસરૂઆસ નામનો સરદાર ઓટા લશ્કર સાથે મીસર ઉપર ચઢાઈ લઈ 
ગચેો, અને વ્િપોલી, સિજારીઆ વિગેરે ફેટલાક કિલ્લાઓ જીત્યા પછી, 
છેવટે સીસર દેશ છતી ત્યાં ઇસ્લાસી અમલ ચાલૂ કીધો. 


હી. સ. ૨૩ માં ફિરોઝ નામના એક શુલામે હા. ઉસર ન્યારે નિમાઝ 
પઢતા હેતા ત્યારે છુરીથી ધાયલ કરી તેને! જાન લીધો. 


(૩) ઉસમાનઃ-હા. ઉમરે પોતાની વસીઅતમાં જણાવ્યું હતું કે મારા 
મરણુ ખાદ હા. અલી, ઉસમાન, શાદ, તકલ્હા, ઝેપખેર, અને અખદુર- 
રહેસાન એ છ જણુમાંથી એકને ખલીક્‌ નીમવો. એ વસીઅત પ્રમાણે 
ઇસલામીઓઆની સભામાં એ છએ હકદારોને બોલાવવામાં આવ્યા, અને હા. 
અલીને જણાવવામાં આવ્યું કે, કુરાન, હદીશ તેમજ ખલીક અણુઅકર 
અસે ઉસ્સરે ખાંધેલા ન્યાયના અ'ધારણુ અને કાયદાઓને કબૂલ રાખવા તૈયાર 
હો તો, તમને ખલીટ્્‌ નીમવામાં આવે. પર'તુ હા. અલીએ તેમ કરવાની સાકર 
ના જ્રાડી અને કુરાન સિવાયના ખીજા ધારાએઓને તેણે ઈઇંસલામથી અરખીલાક્‌ 
જણાવ્યા. એથી એ ધારઓને કેખૂલ રાખવા લેયાર થનાર હા. ઉસમમાનને 
અલીક નીમી, હા. અલીનો હક ખાજુએ મુકવામાં આવ્યો. 


હા. ઉસમાનમાં રાજઢ્યારી કુશળતા ન્હોતી, તેણે કશી પણુ લાયકાત 
જોયા વિના પોતાના સગા અને વગવસીલાવાળા સાણુસોને એટી ખાટી જોખમન- 
દારી ભરેલી પટ્ટીઓ આપવા માંડી, એથી રાજયકારભારમાં ખહું અ'ધેર ચાલવા 


સાંડચું. એ ઉપરાંત બેતુલસભની તીનેરીમાંથી લાખો રૂપીઆની રકમનો તેણે 
ચોતાના સગાંએઓને આપી રીધી. હા. અણુઅખકૃર અને ઉમ્મરના વખતમાં 


ફુરાનના લખાણોને જે અનુકમથી ગોાડવવામાં આવ્યાં હતાં તે તેણે રહે કરી, 
બાળી નોંપ્યા, અને નવી કમીટી નીસીને ફુરાનના પૃષ્ઠો ય સસ 


| ગોહેન્યા) વળી અરવાન અને હારસ નામના બે દુષ્ટ ભાઈએ જેમને હા. 
સહસૂમદે, ગરઢન મારવાની શિક્ષા કરી હતી, પણુ એ વખતે હા. ઉસમાને- 
વચ્ચે પડી, શિક્ષા ઓછી કરાવી જેથી તેમને દેશનિકાલ કરવામાં આવેલા હુતા, 
તેમજ હજરત અઆુખકુર અને ઉમ્મરના વખતમાં તેઓ દેશનિકાલ જ 
હતા, તેમને પાછા બોલાવી પોતાના ખાસ કારભારી નીમ્યા. સીસરના સૂઆ 
ઉમરૂઆસને ખરતરક્‌ કરી તેની જગ્યા પોતાના ભાઈને આપી. પણુ પુરી 
લાયકાત ન હોવાથી તે મીસર સાચવી શકયો! નહિ, અને કેટલાક પ્રાંતો પાછા 
સ્વત'ત્ર થયા. એથી નિરૂપાચે એ જગ્યા પાછી ઉમરૂઆસને જ આપવી પડી. 

અસ્િહના પીમ્ખરપર છેક ઉપરનું પગથીચું ખાસ પેગ'બરને માટેજ રહે 
છે, તેના ઉપર હા. ઉસમાન બેસવા લાગ્યા, એથી તેમજ બેતુલમાલનાડાધમોદા 


www.realpatidar.com Page 138 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પૈસા એરબ્યાજઓ રીતે વપરાય છે, એવી એક માણુસે કૂરરિયાઠ કરી, તેને સખ્ત 
શિક્ષા કરી, તૈથી લોકોમાં ભારે કચવાટ પેદા થચે, તથા પોતાના સગાંઓને 
જ્યાં જ્યાં ગવર્નરની જગ્યાઓ આપી હતી ત્યાં ત્યાં તેમની ગેરવ્યવસ્થા અને 
એઓ્ઠી આવડતના કારહે કૃસારો ઉભા થચાં. અને કુફા, ખસરા, તથા મીસરથી 
સે'કરા લોડે! કૃરિયાદો લઇ આવ્યા હેતા, જેથી લડાઇ જ્નગવાની તેયારી 
થછ રહી હતી, પર'તુ હેજરતઅલ્ી વચમાં પડવાથી સમાધાની થઈ. હજરતઅલી 
તે લોકોને ખલીફ્‌ ઉસમાન પાસે લઇ ગયા, અને જણાવ્યું કે ખલીક્‌ તમોને 
અન્‍યાય થવા દેશે નહિ, તેએ તમારં દરેક રીતે રક્ષબુ કરશો, એમ તેએને જણા- 
વ્ચું. વિશેષમાં હા. ઉસમાને દરેક રીતનું રક્ષણુ અને અન્યાય ન થવાની લેખીત 
કેખૂલાત આપી. અને તેવા મજમૂનને। એક લેખ કરી તે પર સહી કરી આપી. 


સીસરના લોડોએ અરવાનનો ભાઈ હારસ જે મીસરનો ગવર્નર 
હતો, તેને ખસેડી તે જગ્યા મહુસ્મદબીન અણુખકરને આપવા જણાવ્યું. અને 
ખલીર્‌ ઉસમાને તે વાત કખૂલ રાખી, અને તે ખાખતનો હેકમ લખી આપ્્ચો 
પર'તુ પાછળથી તેને મારી નાખવાનો હકમ લખી પોતાના ગુલામને મીસર 
તરક રવાના કચ. પર'તુ રસ્તામાં મહુમદની સાથે તેનો એટો થતાં, મહુમ્મરે 
તે કાગળ જોરજુલ્મથી તેની પાસેથી લઈ લીધો, અને સત્ય હકીકતથી વાકેફ 
થતાં તે પાછો ફેચો, અને પોતાના પક્ષકારોને સદીને બોલાવી સભા ભરી, 
અને ત્યાં ખહીફ્નો પ ૨જ કરી સત્ય ખીના જાહેર કરી, હા. અહલ્ીએ તે 
ખાખતની તપાસ કરતાં ખલીદે જણાવ્યું કે એ પત્ર મે' નથી લખ્ચો, પર'તુ 
મરવાને લખ્યો હશે. મહમદ ખીન અઅુખકરે તે વખતે ત્યાંજ જણાવ્યું ફે 
જો આ પત્ર તમોએ લખ્યો હોય તો તએ ઇગાખાજ છા, એમ સાખીત થવાથી 
તએ ખીલાકફૂતને માટે નાલાયક છો, વળી તએ આ પત્ર અરવાને લપ્માનું 
જણાવો એ, જેથી તમારી નખળાઈ સાખીત થાય છે. ખલીક્‌ નખળો હોય તો 
વે મૂસલમાનનું રક્ષણ કરવાને પણ્‌ નાલાયક છે. અને મરવાને ને આવી ગલ 
ખાક કીધી છે. એમ સાખીત થાય છે, તો તેને શિક્ષા થવી જોઇએ, પર'તુ 
ખલી તેમ કરવાની ના પાડવાથી ભારે ટટ થઈ પડચો. અને તેમના યો 
ઘેરો ઘાલવામાં આવ્યો. ઘેરો છ અટવાડીયાં સુષ્દી ચાકૂ રા તે દરમ્યાન મહુ- 
સ્મરે ખલીકૂ ઉસમાનને જણાવ્યું કે તમો ખલીક્‌ થવાને નાલાયક છે, કારણક 
તમારાથી અરાખર શાંતિ જળવાતી નથી, જેથી મીલાકૂત છોડી રેવી, પશતુ 
ખલીઃ્્‌ ઉસમાને ના પાડ્યાથી તેનો તલવારથી જીવ લેવામાં આવ્યો. ખહીક 
ઉસખાન હી. સ. ર૨૩ માં ખલીફ થયા અને તેમણે લગભગ ૧૨૩ વર્ષ ખિલા- 
ક્ત ભોગવી હી. સઃ. ૩પ સોં તેમનું મૃત્યું થર્યું 


www.realpatidar.com Page 139 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪ હજરતઅલીહા. ઉસઆનના મૃત્યુખાદ મટીનાના લોકોએ હંજ- 
રતઅખલીને ખલીકૂ થવા જણાવ્યું, હજરતઅત્વોએ .ખલ્રીફ્‌ થવાની ના પાડી, 
પરતુ અદીનાના લોકોનો ભારે આગ્રહ એોઈ છેવટે હા. અદ્વીએ ખીક્ષારૂત 
પદ સ્વીકારવાની હા પાડી. બીજે દિવસે મસ્જિહમાં હજરતઅલીને ખલીફ્‌ પ- 
હવી આપવાની હુતી, તેથી મરીનાના ઘણા ખાણુસો મસ્જિદમાં આવ્યાં હતાં. 
ત્યારે હજરતઅદીએ એેચું તો તેમાં તલહા અને ઝોએ૨ હાજર ન હુતા. 


તેથી તેમને માણુસો સોકલી બોલાવી લીધા. ખે હાજર થયા એટલે હા. 
અલીએ તેમને જણાવ્યું કે તએ ખન્નેમાંથી કોઈ પણુ એકજણુ ખલીકૃ થાએ 
તેમાં હુ' રાજી છુ'. અને તમાશ કામમાં હુ' સહાયતા કરીશ, ત્યારે તે ખન્ને 
જણાએઓઆરએ જણાવ્યું ડે, “ યાઅલ્લી ? તમે ખલીક થાવ તેમાં અમે રાછ છીએ. 
તમારા કામમાં અએે ખન્ને જણુ ખદદ માપતા રહીશ'. એટલુ' કહીને ખન્ને 
જણે હા. અલીની એઅત કીધી. અને ત્યાર ખાદ ખીજા લોકોએ પણ એઅત 
કીધી. એટલે હજરતઅક્લી સાહેખ 'ખલીફૂ થયા. આ વાતથી ખનીઉશે- 
યાના લોકો ધણા નારાજ થયા અને હજરતઅલ્લીપાસેથી ખીલાકૃત છીનવાઈ 
જય તેવી પેરવીએઓ ડરવા લાગ્યા. તેઓએ લોકોમાં એવી અર્વા ઉડાવી કે, 
હા. ઉસંમાનને હા. અક્ષીએ કતલ કરાવી નાંપ્યા છે. ખની ઉમેયાના લોકોએ 


ઢા. ઉસસાનનું લોહીવાળુ' પહેરણ તથા તેની કપાયેલી આંગળીયો એક ભાલા 
ઉપર ઉ'ચે ટાંગી ઠેકઠેકાણે ફેરવી, અને પછી શામમાં લઈ ગયા. શાસનનો 


ગવર્નર એઓઆવીઆ કે જે હા. અલી સાથે સખ્ત અદાવત રાખતો હેતો 
તેણે ખળવાખોરોને આશ્રય આપ્યો, આથી શામના લોકો હા. અલ્લી વીરૂદ્ધ 
થઈ ગયા. એટલુજ નહિ પણુ હા. અલીએ ખલીક્‌ થવાની સાથેજ હા. 
ઉસઆનના વખતના અન્યાયી ગવર્નરોને ખરતરક કરી, તેમની જગ્યાએ ખીજા 


લાયક માણુસો એકલી આષ્યા. ખરતરક્‌ કરવામાં આવેલા અધા ગવર્ન' રોએ ખ- 
લ્ીક્ના હુકમને માન આપી, પોતાના હોક્ટાનો ચાર્જ નવા ગવન'રોને સોંપી આ- 


્યે. પરતુ એઆવીઃઆ કે જે હા. ઉમર, ઉસમાનના વખતથી શાપસનો ગવર્નર 
હતો તેણે નવા ગવર્નનરને પોતાનો હોકો આપ્યો નહિ. તેથી સહલ પાછો ક્યો. 

તલહા અને ઝોખેર ખન્ને ખલીક્‌ થવાની કોશિષ કરતા હેતા. પર'તુ 
લોકોનું વ્ષણુ તેમના તરક્‌ ન હોવાથી હા. અલ્લી ખલીર્‌ થયા. એઓદઆવી- 
અઆર્ખે આ ખખનને જણુને પોતાના પક્ષમાં લીધા, અને જણાબ્યુ' કે તમારા 
માટે શ્ાસના લોકોની એોઅત લીધી છે. અને સટો ભાગ તમારી એઅત 
કરવા કખૂલ થયે છે. તએ કુફા અને ખસરાના લોકોને હાથ કરવામાં ઢીલ 
કરશો તે, હા. અલી તેમને પોતાના પક્ષમાં લઈ લેશે; અને તમારં ક'ઇ 
વળશે નહિ, શામ અને અસરાના લોક હાથ આવી જાય તો ખીલાફ્ત ત- 
મારી કાયમ થાય. આ ઉપરથી તક્ષહા અને ઝોએરે એઓમાથીગ્ઞાનો પક્ષ 


www.realpatidar.com Page 140 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પોતા માટે ખહુજ ઉપચોગી નેય. જેથી કુફા અને અસરાના લોકોને પો- 
તાના કખજામાં લેવા ગાટવણુ કરી. 


દજરત અહ' મદ પેગ'ખરની ખીખી આયશાને કોઇએ એમ વાત કરી 
ફે હા. ઉસસાનનું પૂન કરનાર ખુદ હજરતઅલલી છે. અને તેથી-તે ખૂનનો! 
બદલો લેવો એઈએ. ઓઔખી આચશાના આવા ઇરાદાથી તક્ષહા તથા ઝેરને 
ખખર પડતાં તેઓઆએ ક'ઇ અહાનુ' કાઢી મક્કા જઈ તેનો આશ્રય લેવાનું નક્કી 
કયું તલહા તથા ઝોખેરે સડ્કા જઈ ખીખી આયશાને પોતાના પક્ષમાં 
કરી લીધાં, એટલુજ નહિ પણુ તેણીતેજ આગેવાન ખનાવી તેમના નામથી 
એવો ઢ'દેરા દેરવ્ચો કે, ખીખી આયશા, તયહા, અને ઝોખેર હા. 
ઉસ્સમાનના પૂનનો ખદલો લેવાને અસરા જાય છે માટે જેઓ દીનની 


હિમાયત કરવા ચાહતા હોય તેઓએ સાથે આવવું. આ ઉપરથી એક હન્તર 
માણસો તેમની સાથે જવા લેયાર થયાં. ખીમી આયશાએ ખસરા જઈ 


ત્યાંનો કબજો પોતાના હસ્તક કરી લીધો, અને ત્યાંના ગવર્નરની દહાડી તથા 
આંખોના વાળ એક એક કરી પૂ'ચવી ઘણું અપમાન કરી કાઢી ખેલ્યો. આ 


વાતની ખખર હા અલીને થતાં ડુફાસાંથી દસ હજાર માણુસોની દરોજ લઈ 
અસરે ગયષ ખીખી આયશા ધણાં ગભરાઈ ગયાં, અને સુલેહુ કશ્વાની ઈચ્છા 


જણાવી, પરતુ તલહા અને ઝોખરે જોયું કે સુલેહ થશે તો, અમારા તો 
આારજ વાગી જશે, જેથી કોઇ પણુ પ્રકારે સુસેહ થવા ન દીધ્રી. અને લડાઈ 
ચાલુ રાખી, તેમાં તલહા અને ઝેએર માર્યો ગયા. અને ખીખી આયશાને 
હા. અલીએ તેના ભાઇ મહુ'મહ સાથે મરીના રવાના કરી આપ્યાં. 

આ લડાઈમાં હા. અલીની જીત થવાથી એગઆવીઆને ભારે દીલગીરી 
થઈ, તેએે ક્રીથી હા. અલીને ખીલાક્તથી ડુર કરવા એક ખીજ પ્રપ'ચ આદર્યો. 
હા. ઉસમાનના વખતમાં સિસરના ગવર્નરની પદથી ખરતરકૂ થચેલા 


ઉસરૂઆસને પોતાની જાળમાં ફૃસાવવાનો નિશ્ચય કર્ચો. આવીએ તેને 
પોતાના વજીરની જગ્યા આપી, અને જણાવ્યુ કે જો ખીલાકૃત મારા હાથમાં 


આવે તો તને સિસરના ગવર્નરની જગ્યા આપીશ. આ ઉપરથી ઉમરઆસ હા. 
અલીને ખીલાટ્તથી ટૂર કરવાના કામસાં એઆવીઆને સ'પૂર્ણો મદદ રૂપ થયે. 
ફૅરાત નદીના કાંઠા પર સી્રીન નામની જગ્યા પર એઆવીઆ 
તથા હા. અલી વચ્ચે ૧૧૦ લડાઇએ થઈ. હા. અહીનાં એ'સી ડજાર અને 
એઓખઆવીઆના એક લાખ વીસ રુજાર માણુસો માર્યા ગયાં. છેલ્લી લડાઈમાં 
ભ્ોઆવીઆનાં પુષ્કળ માણુસો માર્યા ગયાં તેથી તે ગભરાઈ ગચો, જેથી તેણે 
ઉમરૂઆસની સલાહથી હા. અલ્લીના સેનાધ્રીપતી આશાશ ખીન ફેશને 
રોટી લાંચ આપી, પી રીતે તેબે હા. અલીનો. વિરોધી ખનાવી દીધો, અને 
પી. ૧૪, 


www.realpatidar.com Page 141 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ત્યાર પછી પણ એોઆવીઆએ અનેક છળ “પ્રપંચો હા. અલી સાથે કર્યો, 
તેમાં તે ન ફાવ્યો. છેવટે ખોઆવીઆનો કાંટો દૂર કરવા માટે લશ્કર એકડુ 
કેસ્વા હા. અભી કુકામાં આવ્યા દરમ્યાન અખ્દરહેમાન ઈંખને સુલજમ 
નામના એક ખારજીએ રમજાન તા. ૧૪ ના રોજ હા. અલી જ્યારે મસિી- 


દમાં સવારની નમાજ ગુજારી રહ્યા હેતા, ત્યારે તલવારથી હેસલો કરચો, તેના 
જખમથી તા. ૨૧ રૃભજાનના રોજ તેમની વફાત થઈ. તેમણે ચાર વષઃ 


અને નવ માસ ખીલાક્ત ભગવી. તેમની લાશને નજક નામની જગ્યામાં 
દફૂન કરવામાં આવી છે. વફાત વખતે તેમની ઉમ્મર વર્ષ. ૬૩ની હતી. 
તેમની કબરની જીયારત કરવાતે લાખો શીયા લોડો દરવ્પે નજફુ જાય છે. 

હજરતઅલી સાહેબે પ્રથમના ખલીફોને ન્યાયના કામમાં ધણી સારી 
મદદ આપી લોકપ્રીય થયા હુતા. અરબી ભાષાનું વ્યાકરણુ તેમણેજ ખનાવ્યું 
છે. તેમના નીતિ વચનો ઈશેલામીઓમાં એકે અવાજે વખણાય છે.શીયાઇસના 
અશરી તથા વહોચ લોકો તેમને પોતાના સઆઅસુમ મામ ગણે છે. નુસેરી, 
| તથા આગાખાની તેમજ પીશણા સતપચના લોકો! તેમને ખુદા કહે છે. તેએ 
અરખીભાષાના ચુન'ઢા વિઠ્યાન હતા. તેમની વકૃત્વ શક્તિનુ' આપખુ' અરખસ્તાન 
એક અવાજે વખાણુ કરે છે. 

ઉપર સઃજઅના ચાર ખલિકેને સુજ્સીએ। અનુકએે પેગ'ખરના નાયખ માને છે. 
શીયા મતના લોકો તેમની માન્યતાથી અહ્ષગ પડી હા. અક્ષીને પહેલા ખરા 
હકદાર માને છે. આ માન્યતાથી શીયા તથા સુન્ની એમ બે કાંટા થયા છે 

ચાર ખક્ષીફૂની ખીલાફૂતની સુદત્ત ખતાવનારો કેહો. 
લીફ થયા. | વફાત પાસ્યા, 


ચાર ખલીક્‌નાં નાભ, --- - કયો દફન થયા, 
* સે* | ઇ* સ. [હી* સ. | ઇ* સે. 


અણુષકર ૧૧ | ડર |[ ૧૩ ૬૩૪ મદીના 

ઉમર ૧૩ ! ૬૩૪[ ર૩ | ૬૪૪ ્ 

ઉસમાન ર્૩ | ૩૪૪ કપ | દ્પપ 99 

અલી, ૩૫ | પપ | ¥૦ | ૬૬૦ નજફ 
) 


| 
ઉપર બતાવેલા કોટામાનાં ખલીફોને 


ને સુ લોડો માને છે. શીયા હોકો 
ખલીફ્‌ 


www.realpatidar.com Page 142 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શીયા લોકોના ઈઆએઓની ગણત્રીનીચે પમાણે છે. 

(૧) અલી, (૨) હસન, (૩) હુસેન, (૪) ઝએનુલ આબેદીન, (૫) ખોહ'સઢ 
આકર, (૬) ભ્તફેર સાદક,/(૭) મુસા કાજમ, (૪) અલીરઝા, (૯) એહમદ તકી, 
(૧૦) અહીમ્યુન નકી, (૧૧) હસન અસકરી, (૧૨) એહમદ મેરી. 

વોહરાએઓના ૪ઈમાસોની ગણુત્રો નીચે પરમાણે છે. 

(૧) અલી, (૨) હસન, (3) હુસેન, (૪) ઝએનુલ આબેદીન, (૫) મહં'મદ 
આકર, (૬) જાફર સાદકંછે ઈસમાઈલ, (૮) મહમદ, (૯) રઝીઅખહુલ્લા, 
(૧૦) તકી આહમ8, (૧૧ ) ઝકી અખદુલ્ઞા, (૧૨) અખદુફા મેહેદી ( ૧૩ ) કાયમ, 
(૧૪) મનસુર, (૧૫) ખોએજ, (૧૬) અઝીઝ, (૧૭) હાકમ, (૧૮) ઝાહેર, 
(૧૯) સુસ્તનસરઝી૨૦) સુસ્તેખલી, (૨૧) આમર, (૨૨) તૈયખ.. 


ઈસિસાઈલી નીંનનરી આગઃખાની ઈએઆખોની મુદત ખતાવનારો કોટો. 


નીઝારી મામાના [મામ થયા. 


| 
વાત પામ્યા નીઝારી છંમામોના (ઈમામ થયા. [વક્ત પામ્યા. 


ee 


છ. સ. નામે. હ. સ. સૂ હી. સધ. સ. 


નામો. હી. સ.ઇ. સ. “ન સ. | 
| | 
દ્ઢૂછ૧૨૧૦! ૬૧૮ 


૧ અલી જલાલુદદીન ૧૨૨૧ 
ર હુસેન અલાઉદ્દીન | ૬૧૮૧૨૨૧! ૬૫૩૧૨૫ 
૩ ઝીએનુલ ૬૮૦ રકનુદ્દીન પ૩ ૧૨૫૫ 
શ્યાખેદીન 

૪ મહમદ ખાકર ૭૧૩[૧૧૪ શમશદ્‌ીન દપજાવરષદ 

પ૫ ૪ર સાદક છ૩ર[૪૮ કાશમશાહ | ૭૧૦૧૩૧૦ 

ર ઇસમોખલ ૭૬ પંવપ૮ ંસ્લામશાહ | ૭૭૧૧૩૭૦ 

૭ મહ*મદ છછપ[૧૪૭ મહમદ ૮૨૭ પ્૪ર૪ 

૮ વકી અહમદ ૮૧૩૨૧૨ સુસ્તનસર ૮૬૮૧૪૬૪ 

૪ તકી મહ'મદ ૮૨૮૨૨૫ અખ્દ્-્સલામ | ૮૮૦૧૪૭૬! 

૦ રઝીઅબદ્લ્લા [રરપ | ૮૪૦બુર૬૨ ગરીબમીરજા | ૮૪૪૧૪૯૪। 

૧૧ મેહદી મહ'મદ૨ ૬૨ ભુદરઅલી ૦ ૨૧૪૯૭ 

૧૨ કાયમ g મુરાદમીરજ ૯૧૫૧૫૦૯ 

૧૩ ભનસુર જીલફેકારઅલી| ૯૨૦૧૫ ૪! 

૧૪ મોએઝ વુરદીનઅલી લરર[પપ૧૬ 

૧૫ અઝીઝ ખલીલાઅશ્ી | હપ૭છ૧૫૫- 

૧૬ હાકમ નીન્ર હ્હર્૩૧૫૮૫ ૧૦૩૮/૧૬૨૯ 
૧૭ જાહેરઅલી સેૅયદઅલી [૬૦૩૮૧૬૨૪/૧૦૭૧[૧૬ ૬૧ 
€ મુસ્તનસર હસનઅલી . ૧૦૭૧૧૬૬૧૧૧૦૬ ૧૬૯ 
૧૯ નીજાર કાસમઅલી ૧૧૦૬ ૧૬૯૫૧૧૪૩૧૭૩ 
ર૦ હાદ અમુલ હસન [૧૧૪૩ ૧૭૩૧/૧૧૪૪ ૧૭૮૦ 
ર૧ મોહતટી ખલીલાઅલી [૧૧૯૪૧૭૮૦/૧૨૩૩[૧૮૧ 
ર૨ કાહેર હસનખલોશાહ/૧૨૩૩/૧૮૧૭૧૨૯૮[૧૮૮ 
૨૩ અલી ઝીકતર અલીશાહ [૧૨૯૮/૧૮૮૧(૧૩૦૨[૧૮૮ 

સલામ I 
ર૪ મહમદ મહ'મદસુલતાન ૩૦૨ ૧૮ હયાતાં હયા 


www.realpatidar.com Page 143 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


આગળ ષકતાવેલા કોટામાંના પહેલા પાંચ ઇસાએ એટલે હા. અલીથી ઇમામ 
જાકૃર સાદક સુધીના સક્કા અને મદીનાસાં જહેતા હતા. હઝરત ઈસામ ઈસસમાર્ઈ- 
થી હા. ઇમામ રઝીઅ'મદલા સુધીના પાંચ ઈમામો તુક'સ્તાનમાં આવેલા 
સલસીયા ગામમાં રહેતા હતા. ' હેજરત અણ્ઃદહ્લા ખેહદીથી હજરત 
સુસ્તનસર(ખિહ્ક્ષાહ સુધીના ઈમામો મીસર અને અગરીખ આઃક્રીકામાં રહ્યા 
હતા. આ ઈમાસો ફાતમાઇત ખલીફાએ તરીકે પ્રપ્યાત થયેલા છે, હજરત 
મામ નીઝારથી ડજરત ઈમાસ રેકૅનુદોન સુધીના ઈંમાખો ઈરાન ' 
હજરત ઈમામ શમગશાદાનથી 


અત્તમાતગઢમ જઈ રહ્યા હતા. 
ઈરાન દેશમાં ફિહક ખાખકુ, 


હેજરત ઇમામ હસનઅલાં સુધોના ઇંખાખો 

તેમાં હજરત ઈમામ હસનઅલી પહેલવહેલા હિ'દુસ્તાનમાં આવ્યા હુતા, અને 
તેમની પછીના સઘળા એટલે હાલના હયાત હીઝ હાઇનેસ સર સુલતાન 
એહસદશાહ આગાખાન સુધીના સઘળા ઇસાએો (હિ'દુસ્તાનમાંજ વસવાટ 


કરી રહ્યા છે. 


'પ'જેતન પાકના જન્મ તથા વફાતની સન ખતાવનારો ફોરે. 


t 


 પજેતતના નામ _ જન્મ વફાત કયાં દફૂત થયા. 
| | હો. સ. . સ. | હી. સ. |. સ. 

ય્‌ | મોહમદ | પૂવે* | પબ | ૧૧ | ફુડર મદીના 

ર | અક્ષી પૂ પ૮ we | ૬૦ નજક 

ક્ષાતમા | પૂવે દવ | ૧૧ | ૬૩ર મદીતા 

૪ હસન ટ રપ | જહ દદ મદીના 

પ | હુસેન lx ; દર૬ | ૬૧ ૬૮૦ કેર્ખલા 


(૩) હજરત ઇમામ ઝએનુલ આબેદીનનો જન્મ હી. સ. ૩૪માં 
મદીનામાં થયો હતો. અને હી. સ. ૯૪ની સાલમાં કોઈ કાક્રૉોએ જેરે આપી 
તેમને શહીદ કર્યા. 


(૪) હજરત ઈમામ મહંમદ આડૅરનો જન્મ મદીનામાં હી. સ. 
પળમાં થયો હતે. ઓગણીસ વર્ષ ઈમામત ભગવી પછ વર્ષની વચે કાર્રોએ 


જેર આપવાથી તેમવું ચૃત્યુ' થયું હત" 


www.realpatidar.com Page 144 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(૫) હજરત ઈસ જારુર સાદડનો જન્મ હી. સ. ૮૩માં મદીનામાં 

થચો હતો. મામ જાકૃર સાદકના દ્રખતમાં શીયા અને સુજ્નીનાં તડાં ધણા 
જોરથી ખીલી નીકળ્યાં હતાં, અને તેમીં ઘણી તકરારો અને ખખેડાઓ ' ઉભા 
થયા હેતા. ૬૫ વર્ષની વગે ડુસ્મનોએ તેમને મારી નાંપ્યા હુતા. તેમની કખર 
મટીનાએ મસુન્નવરમાં છે. તેમને ખે પુત્ર હતા, હા. ઈમામ ફસમાઈલે અને 
હા. ઈમામ સુસાડાજમ. અખસાઇડ ખલીક્‌ઓની ખીકથી તેણે પોતાના મુત્ર 
ઇસમાઈલને શામ તર્‌ સોકલી આષ્યો હતો. અને લોકોમાં તેની વક્રાત થવાનુ 
ન્તહેર કચુ હતું. તેમના મૃત્યુમાદ તેમના ખીન્ત દીકરા સુસા કાજમ ઇમામત પર 
આબ્યા; પરતુ તેમને ખધા લોકોએ ઈમામ તરીકે સ્વિકાર્યા નહિ. જેઓ ઇસ- ie 
માઇંલને શામ એકલી દીધાની વાત જાણુતા હતા, તેઓએ ઈસમાઇલને અસે [ગ 
તેના વારસને પોતાના ઈમામ તરીકે સ્વીકાર્યો, અને તેઓ ઈસ્માઈલીઓ કહે- 
વાયા. અને જેઓએ સુસાકાજમને અને તેમના વારસતે પોતાના ઇમામ તરીફે તસ્કર 
(સ્વિકાર્યા તેઓ ઈંસના અશારી કહેવાયા. ક 

(૬) હજરતઈઆસમ ઈસમાઈલ હી. સ. ૧૪૮માં ઈમામત પર આવ્યા 
હતા. તેમના વખતમાં ઇસમાઈલી દીનનો ફેલાવો કરવા ઘણા દાઇઓ જાહેરમાં 
આવ્યા હતા, જેમાં હજરત નુરૂદીન હિ'ડુસ્તાનમાં આવ્યા હતા. જેઓ શ્ુરસતગાર 
તરીફે મ્રપ્યાત છે) તેમણે દશ વષ ઈમામત ભોગવી હી. સ.કષષ૮માં મૃત્યુ પામ્યા 
હેતા. તેમની દરગાહ શરીક સહ્લમયામાં છે. 


(૭ હજરત ઈમામ મહે'મદ હી. સ. ૧૫૮ માં ઇમામત પર આવ્યા, તેઓ 
શરૂઆતમાં અદીનાસાં રહ્યા, પર'તુ દુશ્મનોના ડરથી તેઓ કુફા, રાઈ, નેહાવદ 
સાખુર તથા સલમીચાના પ્રદેશોમાં દુશમનોથી ખચવા ક્રતા રહ્યા હુતા, 
તેમના વખતમાં ઇંસ્માઇલી રીનનો ઘણો ફેલાવો થચો હતો. તેમની વક્ત 
હી. સ. ૧૯૭માં થઇ હતી તેમને પણુ તેમના પીતાની કખરની પાસેજ દાટવામાં 
આવ્યા હતા. 

(૮) હજરત ઈમામ વી આહમદ હી.સ. ૧૯૭ માં ઈમામત પર 
આવ્યા. તેમના વખતમાં અખ્દુરહેમાને સ્પેનસાં ઉસેયા શાખાને સ્થાપન કરી 
મીલાકૃત સ્થાપી હતી. તેમણે ૧૫ વર્ષ ઈમાસત જ્ઞોગવી હી.સ. ૨૧૨માં 
સલ્મીયા ખાતે તેષનુ' મૃત્યુ થયું હતુ'. 

(૯) હજરત ઇમામ તકી ખહમદ હી. સ. ર૧૨માં ઈમામત પર 
આવ્યા. તેમણે હમશ પાસેના ઈસસાલ્લીયા શહેરમાં રહીને ઈંસસાઈલી 
મઝહખનો ફેલાવો કરવા ધણા દાઇઓને રવાના કર્યા હતા, જેના પરિણાએે 
ચમન, યમામા, અહેરેન, સિ'ધ, સુલતાન, મિસર અને શૌમાલી લાઈન- 
માં ઇસસાઈલી રીનનો ફેલાવો થચે! હતે. હી. સ. ર૨૫માં તેમની વફાત થઈ, 


www.realpatidar.com Page 145 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(૧૦) હજરત ઈમ રઝી અબ દુક્ષાહ હી- સ. ૨૨૫ માં ઇમામત 
ચર આવ્યા. તેએ હુમદાન અને આજર# આઇજન થઈને કૉન્સ્ટેન્ટીનોપલ 
આવી રહ્યા. તેમણે ઈસ્માઇંલી દીનનો ફેલાવો કરવા ધણા દાધઓને જારે જરે 
સ્થળે એઓકલ્યા હતા, જ્ઞામરામાં હી. સ. ૨૬૨માં તેમનું મૃત્યુ શ્યુ' હતુ. 

હા. એેહુદી અહ'મદ અને તેની પછીના ખીજા સાત ઈમામો એટલે 
હા. ઈંઆામ જાહેરઅલીના વખત સુધીમાં એવા ક'ઈ જાણુવા એગ ખનાવ 
અન્યા નથી. જેથી ફેક્ત તેમના નાજ આગળ આપ્યાં છે. હા. ઈસમ જાહેર 
અલી પછી તેમના પુત્ર હા. ંમામ સુસ્તનસર બિલ્લાહ ઇમામ થયા, 

(૧૮) હા. ઈમાસ મુસ્તનસર બલા. હી. સ. ૪૨૭ માં ઈમામતપર 
આવ્યા. એમના વખતમાં વિધા, હેર અને પ્રીલોસોફીના દવદાલચો આખી 
ફુનીયામાં ઝળકી? નીકવ્યાં હતાં, અનેક લોકો ઈહ્મ શીખવા ત્યાં જતા હતા. 
એનાજ વખતમાં હુસનખીન શખ્બાહ તથા નાસરખુસરો ખોરાસાનથી મીસર ગયા 
અને અશ્યાસ કરી ઇંસ્માઇલી રીનનો ફેલાવો કરવા તેએ પાછા ખારાસાન તર્‌ 
ગાયા પણુ ત્યાંના કેટલાક અકીખ લોકો વિરૂદ્ધ થવાથી તેએ પહારો અને 
ખોબો તર્‌ નીકળી ગયા, ત્યાં ૨૦ વર્ષ તેઓને પાણી અને ઘાસ પર તેમનુ” 
ગુજરાન ચલાવવું પડયુ હતું. 


હા. ઈમામ સુસ્તનસર બિલઞાહને ત્રણુ કૂરજ'&« હેતા, જેમાં શાહ 
નિઝારને પોતાની પાછળ, ઈમામ અને ખહલીફ્‌ ટરાવ્યા હેતા, પરતુ પાછળથી 
નાખુશ થઇ પોતાના ખીજા દીકરા સુસ્તઅલી ખ અહ્યાની વસીયત કરી હતી. 
તેવા મૃત્યુમાહદ ઇંસમાઇલીઓમાં ખે તડ પડયાં. એક ખાજુએ મુસ્તઅલીની 
એએત કરી; અને ખીજી ખાજુવાળાઓ નિઝારની વસીયત ઉપર ઈતખાર લાવી 
વૈના નામની દાવત કરતા હતા. હુસન (બિન સખ્ખાહે આ બીજા ફિરિકાની પક્ષ- 
માં હતો, તેથી તેને મીસરની દરખાર છોડવી પડી, અને ઇરશનમાં જઈ તેણે 
ઇંસમાઇલી. રીનનો પ્રચાર કરી આલજએઞષતમાં ઈંસાસને લઈ જવા ફોશ્ચેશ કરવા 
લાસ્ચો. આ ઉપરથી ઇસમાઈલીએમાં ખે ભાગ પરી ગયા. જેઓએ નિઝારને 


ગ તાના ઈમામ તરીકે સ્તિકાયો તેઓ (નિઝારીઓ કહેવાયા અને જેઓએ 


ય્યો હા. આસ્તઅલ્ીમઅદ્ષાને ઇમામ તરીકે ચાલવુ રાખ્યા તેએ ઈસમાઈલી કહેવાયા, 
તેમનો કોદો ઉપર આપેલો! છે. 


(૧૯) હજરત ઈભામ નિગાર હી. સ. ૪૮૭માં ઇમામત પર આવ્યા, 
પર'તુ સુસ્તેઅલી, તેને મારી નાંખવાની વેતરણુ કરતો! હતો, જેથી તેમને અલેક- 
ઝાંડીયા ભણી જતા રહેવું પડયું. ત્યાંના હાકેખે તેમનો સારો સત્કાર કર્ચો, પણુ 
સુસ્તેખલોએ લશ્ક૨ એકલી ત્યાંના હાકેસને મારો ન'ખાવી, હોધારાર્જમામ 


www.realpatidar.com Page 146 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


નિઝારને કેદી ખનાવી, કેરો લઈ ગયા* કૈ જ્યાં હી. સ. ૪૯૦ માં તેમની વફાત 
થઇ. તેઓ પોતાની પાછળ મૌલાના હાઢીની વસીયત કરી ગયા ટતા. 

(૨૦) હજરત ઈમામ હાઢી. હી. સ. ૪૯૦માં ઈમામત પર આવ્યા. 
હસન ખીન શાખ્ખાહુને મુસ્તેઅલીનો પક્ષ ફ્‌ાવ્યાથી મીસર છોડવું પડચુ હતું, 
ત્યારે નિઝારના પુત્ર હારીને છુપી રીતે પોતાની સાથે લઇ ગચો હતો, અને 
જ્યારે અલસાતનો! કિલ્લો તેને હાથ આવ્ચો ત્યારે, સવ માલમતા અને સત્તા 
હેજરત ઇમામ હારીના કદમાં સોંપી રીધી. હા. ઈમામ હાટીએ રાજ્યનો વહીવટ 
ચલાવવા હસન ઔન સખ્ખાહને સોંપ્યો હતો. તે સુજમ હસન ખીન સબ્ખાહે 
જીવન પર્યત ઈમામની ઘણી સેવા ખજાવી હતી. તેઓ હી.સ. પર૦માં મૃત્યુ પામ્યા, 

હજરત ઈમ હાઢીના પછી તેમના પુત્ર સોહુતરી ઇમામ થયા હવા. તે 
અને ત્યાર પછીના હા. ઇમામ રૂકનુરીન સુધીના એટલે સાત ઈમામોના વખતમાં 
એવા ક'ઈ જાણુવા જેવા બનાવો ખન્યા નથી. 

(૨૮) હજરત ઈમામ શમશુદાન હી સ. ૬૫૪ માં ઈભાસત પર આવ્યા. રસ] 
ઈરાન ખ'ડમાં હકમોલાના શાહુ શામશુરીન મહમદ થયા, અને અનેક લોકોને 
પાકે ઇંસ્માઇહ્ી ઢીનથી સુરારક્‌ કીધા. તેઓ હી. સ. ૭૧૦ મૃત્યુ પાસ્યા. 

(૨૯) હજરત ઇમામ કાશમ શાહે હી. સ. ૭૧૦માં છંમામત પર 
આવ્યા. એમનાં વખતમાં પીર શમસે હિ'ડુસ્તાનમાં ઘણા હિ'દુઓને ઈસમાઈલી 
રીનમાં વટલાવ્યા. હી. સ. ૭૭૧માં તેમનું મૃત્યુ થયુ”. 

(૩૦) હેજરત ઇમામ ઈસ્લામશારે. હી. સ. ૭૭૧માં ઇમામત પર આવ્યા, 
તેમણે પીર સદરૂદીનને હિ'દુસ્તાનમાં સકલ્યા હતા. ફે જેણે પીર સતગુર નુર 
અને પીર શસ્લે રીપેલ ઈસ્માઈલી દીનને ઘણો! ફળકુપ બનાવ્યો હતો. અને 
અનેક લોકોને તેણે ઇસ્માખલ્લી ફીનમાં દાખલ કરી ખોજ લક આપ્યુ' હતું. 
પહેલ વહેલાં તેમણે સિ'ધના કોટડા ગામમાં પોતાનું હલાલ? અને 
હિ'દુઓને વટાખી ખોજાઓ ખનાવ્યા હતા. તેમનું મૃત્યુ હી. સ. ૮૨૪માં થયુ'. 

હજરત ઇમાસ ઇંસ્લામશાહના મૃત્યુ ખાદ તેમના પુત્ર મહુમદ છમાસત 
પર આવ્યા- પર'તુ તે અને તેમની પછીના પદર ઈંમાબોના વખતમાં એટલે 
હજરત ઈમામ ખલીલ્લા અલીના સમય સુધીમાં કોઈ જણવા જ્ઞેગ ખનાવ 
અન્યા નથી. તેમનાં નાસ તથા ઇમામ કયારે થયા, અને વફાત ૩યારે પામ્યા 
લે માખતનો આગળ ઉપરના કૉોડામાં ઉહ્લેખ કરેલો છે. તેમના મૃત્યુખાદ તેમના 
પુત્ર હેસન અહ્ષીશાહ ઈમામ થયા. 

(૪૬ ) હેજરત ંમામ હુસન અલીશાહ-હી., સ. ૧૨૩૩ભાં ઇમામત પર 


આંવ્યા હા. પર'તુ તેમખા દુફશ્મસની સતાષબીથી તેમને શિન શરી [હિ'ડુઃ 


www.realpatidar.com Page 147 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સતાનો લરફ્‌ે આવતા રહેવું પરચ" હહં. તેમણે આવી હિ'દુસ્તાનની નામચીન 


નગરી ગુંખઇમાં પોતાનુ' ખાનુ” કીધું, જ્યાં હન્તરો સુરીદો તેમના દીદાર કૅરવા 
જતા. તેમને ભંગ્રેજો સરકાર તરફથી હીઝ હાઈનેસનો મીતાખ અજયે હતો, 
તેમજ માસિક ૩૦૦૦નું” સ્રાલીઆણું સળતું હતું. તેઓ હી. સ. ૧૨૯૮માં ૬૫ 
વર્ષ ઈએમૂત ભોગવી મૃત્યુ પાસ્યા હતા. અને તેમની લાશને ખુંમઈના હંસ- 
નાખાદમાં દકૂન કરવામાં આવી છે. 

(૪૭) હજરત ઈમાસ અહીશાહ-હી. સ. ૧૨૯૮માં ઈમામત પર આવ્યા. 
તેએ શીકારના ઘણા શોખીન હતા. તેઓ મુંમઇની લેજીસ્લેટીવ કાઉન્સીલના 
વધારાના મેમ્મર હતા. તેમણે પોતાની જી'દગીના. ૩ર વર્ષ હિ'દુસ્તાનમાં ગુજારી 
(હી. સ. ૧૩૦૨ ) ઈ. સ. ૧૮૮૫માં પુનામાં તેમનુ' મૃત્યુ થયુ' હતું. તેમની 
લાશને કરખલ્ઞા લઈ જઇ દક્‌નવામાં આવી હતી. તેમના મૃત્યુ પી તેમના 
પુત્ર સુલતાન મહુખદશાહે છમામતની ખસન&ઢ પર આવ્યા. 


(૪૮) માલાના હાજર ઇંમાસગ્ચાહુ આગા સૂલતાન-એમનો જન્મ 
ઈસ. ૧૮૭૭ માં કરાંચી ખાતે થચો છે. જેઓની નામાંકિત ઉજળી કારકીરી' 
જગજ્હેર છે. 


ઉપર જણાવેલા ૪૮ ઇમામો નીઝારી આગાખાની સતપ'થના ઈંમાસો 
ગણાય છે. પર'તુ તએ ઈસમાઈલી શાખાથી કયારે અને કેવી રીતે ફટા 
પડયા, અને પોતાનો નીઝારી પથ કેવી રીતે અને કોણે ફેલાવ્યો તેની ટુ'કી 
નોંધ ઉપર આપી ગયા છીએ. પષર'તુ એ નીઝારડી શાખાનો ફેલાવો કરનારા 
દાઈએ, ઉપદેશાકો અને હાફેમોના ચારિત્રોની ટુ'કી નોંધ આપવાથી એ નીઝારી 
પથ કેવા સ્વરૂપમાં ખડો થયો છે, તેને વાચક વર્ગને થોડે અરો પ્યાલ 
સમાવશે. 


મૌલાના શાહઅ્ષીથી, મોલાના શાહ સુસ્તનસર ખિહક્ષાહ સુધીના 
૧૮ ઈમાએઞોને ઈસમાઇલ્લીઓ તેમજ નિઝારી આગાખાનીએઓ પણ પોતાના ઈમાએ। 
તરિકે માને છે. સોલાના શાહ સુસ્તન સર [બિહારને ત્રણ કૃ૨જ'૬ હતાં. પરથમ 
તેમણે પોતાના ઓટા પુત્ર સોલાના શા નીઝારને માટે ગાદીની વસીઅત 
કરી હતી, પર'તુ ખાપરીકરા વચ્ચે ટ'ો થવાથી તેબે પોતાની હયાતીમાંજ 
પોતાના ખીન્ન દીકરા એલાના ફૂસ્તઅલીતી ગારી સાટે વસીઅત કરી 
આપી. તેમના મૃત્યુ આદ ઇમામત સાટે ટ'ટ્રો થચો. જેઓએ સુસ્તેઅલ્ીને 
પોતાના ઈમામ તરીકે [સ્વિઝાર્યો તેએ ઈસમાઇલીએઓ કહેવાયા કે જેઓ 


હાલ વાહુરાને નાખે ઓળખાય છે. અને જેઓએ નિઝારને પોતાના ઈમામ તરીકે 
સ્વિકારયા છે તેઓ નિઝારીએ કહેવાય છે. હસનખીનસઃખ-ખાહ હાઃનીઝોરની 


www.realpatidar.com Page 148 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૧૩ 


તરકેણુમાં રહ્યો હતો. પર'તુ મુસ્તેઅલીનો પક્ષ રાવી જતાં નીઝારને પકડી 
મારી નાંખવામાં આવ્ચો, જેથી હસન ઔનશાખ્ખાહને નીઝારના પુત્ર મોલાના 
હાછીને લઇ છૂપી રીતે નાશી છૂટયો, ત્યાંથી તેણે પાતાના સાથીઓ સાથે 
(નિઝારી પ'થનો ફેલાવો કરવા માટે મીસર, અને ઈરાનમાં શરૂઆત કરી; કે જેમાં 
લેને ફૃત્તેહ મળી હતી. તે એવી રીતે કે પ્રથમ તેએ પોતાના ઉપદેશકેને ગાખે 
ગામ એકલતા, તઓ પોતાના મતનાં બીને છાંટી જમીન વેયાર કરતા, 
વખત જોઇ પોતે ત્યાં જતા અને છૂપાં કાવત્રાંથી અથવા પોતાના મૂ શીષ્યો 
જે જેઓ ફિદાઈના નામથી ઓળખાતા હેતા, તેમની મારકૃતે આડે આવતા 
શખ્સોને ઝેર અપાવી અથવા કતલ કરાવી પોતાનું કામ કહાડી સુખત્યાર થઇ 


ખેસતા જેનો ઇતિહાસ ખહુ લાંબો છે, પર'તુ જેની સાથે આપણી વાતનો 
સ'બખ'ધ છે તે નીઝારી શાખાનો એક શષ્સ હસન ખીનશબ્ખાહ નાખે હતો, 


ફે જેણે પોતાનો અમલ ઈરાનમાં જમાવી અલમાત નામે એક સજખુત ધકલ્લો 
હાથ કરી ત્યાં પોતાની હેકુમત જમાવી રતી. પા 


વાંચજો; પોતાના 


સ્વાર્થ માટે નિર્ધોષ 
હસન બિન સખ્ખાટની યુંકેતઓ અને ખનાવટી સ્વર્ગ પા 


હુસનના સુરીરોમાં તેનું જે માન અને સત્તા હુતી, તેવી કોઈ ખોટા Fae 
ટા શેહેનશાહને પણુ હતી નહિ. તેમાં તેની યુક્તિઓ શું હતી, તેનો! 
આજ સુધી સ્વપ્નામાં પણુ કોઈને ખ્યાલ આવ્યો નહિ હોય? હસનની [ફિ વી 


. કેમ તૈયાર કરવામાં 
યુકિતએઓ એવી હતી કે પ્રથમતો તેણે એક ખનાવટી સ્વર્ગ ખનાવ્યું હુતું. એ [આવે 


સ્વગમાં મનહુર આગ, સુંદર ઝુવારાઓ, રમણીય એહેલો, ઊ'ચા મિનારાએઓ, 
ખુશનુમા દીવાનખાનાંઓ, અને વિચિત્ર ઝરૂખાઓ, લાખો કરોડો રૂપીઆ 
અઆર્ચી અનાવ્યા હતા. તેમાં ખુશબોદ્ાર ઝારોના ખગીચાઓ, ભિન્ન લિન્ન પ્રકા- 
રનાં જોજનો, વસો તથા મનુષ્યના અ'ઃતકરણને જાદુની પેડે હરી લે એવી 

અસુરતમાં પૂખસુરત યુવતીઓને સ્વર્ગની અપ્સરાઓ તરીકે એટી સ"ખ્યામાં 
એ સતી 5 છાણ બા સબા મર પીસજ તનય મ ળા 
ટકામાં એટલુ'જ કે મુસલમાની મતમાં છીન્નતનું જે વર્ણુન કીધુ' છે, તેની 
આબખેહેમ નકલ કીધી હતી. એટલી હદ સુધી કે છીન્નતમાં દૂધ, મધ અને 
ઢારૂની નદીએ વહેછે એવુ” વર્ણાન સુસલમાની ગર'થોમાં છે તો તે પણુ તેમાં 
અનાવેલુ' હતું, આ સ્વર્ગમાં ખાહેરથી જે જે ચીજને લાવવામાં આવતી તે એવી 
તો! ગુસ રીતે લાવતા ફે તેનો કોષને વેહેમ પણ ન આવે. આ સવગ ખાસ 
ઇમાન લાવનારા સુરીદો માટે હતું. 

પી. ૧૫. 


www.realpatidar.com Page 149 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


આ સવગ ખનાવ્યા પછી હસને પોતાના સુરીદોના “હાઈ? “ રફીક ? 
અને “ ફીદાઈ ? નામના ત્રણુ વિભાગ કીધા હતા. દાઈ એનુ' કામ, પાદરીઓની 
પડે જૂદા જૂદા દેશોમાં જઈ ધર્મબાધ કરવો; તથા રીકન' કામ યૂર્મોચાર્યની 
ચોગ્યતા રાખવી અને હસનના ખરા સત્ર હોવાતો મરતબો ધરાવવો એ હતુ”. 


જહગી નમારે અને સક 00) ભા સેજ હસનના દરેક વચ- 
નનો વગર આનાકાનીએ ઔં મીંચીને અમલ કરતા હેતા. હસન, એ 
ફીદાઇએઓ પેકી કોઇ પણુ સખ્સને કોઇની કતલ કરવાનુ કાસ સૌંષે, તો તે 
પ્રીદાઇ ભૂરો પોશાક અને જદો દેખાવ કરી ધારેલી જગ્યાએ જતો, અને રફૃતે 
રફ્તે જેની કતલ કરવાનો પોતાને ટેકસ મળેલો હોય તેના સમાગમમાં આવી 
જઈ, વેને ઝેર દેવાનો લાગ ફાવે, તો ઝેર આપતો, નહિ તો તેના પેટમાં 
ખજર ભોકી દઇ, તેને મારી નાંખતો. પછી પોતાને ખીજા લોટો મારી 
નાખે, અથવા ફાંસીને લાકડે લટકાવે તેની તેને જરા પણુ પરવા ન હુતી; 
કારણુ કે એ ફીદાછ લોકોને એ કામ ડરવાથો સ્વર્ગ થવા છીન્નતનાં સુખો 
ભોગવવાની સ'પૂણ ખાત્રી હેતી. આવા ફીદા ઈઓના હાથથી હસને હજારો 
ખનો કૅરાવી પોતાની સત્તા ખૂખ જમાવી હતી, અસે એ કારણથી ઓટા ઓટા 
શહેનશાહો પણુ હૅસનના નામથી થર થર દ્રજ્તા હેતા. 


ભાગ કે જને અરખ્ખીમા “ હેશશ ' કહે છે. તે વસ્તુ તે સમયમાં પ્રસિદ્ધ 
ન હતી. કરોનમાં એ કેફી ચીજનો ઉપચોગ ડરનાર પ્રથમ હુસનજ હુતો. આ 
ચીજથો તેણે એવુ' તો વિચિત્ર કામ લીધુ' હુતુ' કે આજ સુધી તેવુ' કોઇએ 
લીધુ નથી; અને હુવે પછી લઈ શકશે પણુ નહિ. તે એવી રીતે કે રૂપાળા, 
તન્દુરસ્ત અને કદાવર ગુરૂષો કે જેઓ ભોળા અને જલદીથી ઈમાન લાવી 
ee શકે એવા હોય, તેઓને રેદ્ખાર અને તાકલાન પ્રાંતમાંથી ચુ'ટી પસ'દ કર- 
કા [વાં આવતા હેતા. આ ઉમેદવારોને થોડી મુદત પોતાના ધર્મ નું શિક્ષણ 

આપ્યા પછી જ્યારે “ તેઓ ખરાખર લેયાર થયા છે; ” એવી ખાત્રી થતી 
યારે તેઓને હૅસનના દરખાન્માં પ્રવેશ કરવાતુ' માન મળતું; અને હસન 
તેઓને ભાંગના શરમતનો પ્યાલો પાઇ, બેહોશ કરી નાંખતો. ભાંગ પીતારા 
સખ્સ, ભાગની વાસથી અન્તબુ હોવાને લીધે તેસ “આ ડેરી ચીજ છે ? 
એમ સમજતા ન હોવાને લીધે તેઓને ક'ઈ પણુ વહેસ પડતો નહિ. જયારે 


તેએ ખરાખર બેશુદ્ધ થતા ત્યારે તેઓને લૈયાર રાખેલા ઉ'ટ્રો ઉપરાચડાવી 


www.realpatidar.com Page 150 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સ્વગમાં મોકલી આપવામાં આવતા ડઢેતા. જ્યાં તેઓનો કેફ ઉતરતાં તેઓ 
પોતાને એક અપ્સરાના ખોળાઃમાં સૂતેલા જોતા, અને આંખ ઉઘડતાં ખગીચા- 
ઓની થ'ડી સુવાસત લહેરો, કદી પણ નહિ એપેલા એવા સુંદર એહેલો, 
ખળખળાટ વહેતી પાણીની નેહેરો, અને કુવારા ઈત્યાદી જતા. વળી તેઓને માટે 
સત્તજડિત પોશાકો તથા સ્વાદિષઠ ખોરાકો હાજર થતા; તથા નાજુક નખરાં- 
વાળી અપ્સરાઓ તેઓનાં મ્હોં આગળ નારગી શારાખની પ્યાલીઓ ધરતી; 
અને તે “ શરાબે તહુર ? ( સ્વર્ગીય શરામ ) ના નામથી તેએને પીવરાવવામાં 
આવતો. તે પરીઓઆ એએઓની ખધી મરીએ ઉડાવી એએનું અંતઃકરણ જીતી 
લેતી હતી; જેથી તેઓ આ ટૂનિયાના વેભવેની. યાદ ભૂલ્લી જઈ ખરાખર 
મશગુલ થઈ જતા, અને પરીઓ તેઓની સાથે અવિચળ રહેવાને વચન આપતી. 
તથા તેઓ પોતે પણુ તે પરીઓને પ્રાણુ આપવા તેયાર થઈ જતા. એ પ્રમાણે 
તેએ સ'પૂર્ણા વિલાસી થઇ જતા, ત્યારે પરીઓ તેએને એક પ્યાથો પાછ 
બેશુદ્ધ કરી દેતી, એટલે જે રસ્તે અને જે વાહનથી તેઓને સ્વગમાં આણ્યા 
હુતા, તેજ રસ્તા અને તેજ વાહનથી તેઓને પ'છા હુસનના દરખારમાં 
પહોંચાડી દેવામાં આવતા હેતા. 

આ વખતે તેઓનું મન પોતાને પ્રિય થઈ પડેલી પરીએઓતે મળવાને 
જેટલ આકુળવ્યાકુળ થતું હશે ? તેનો ખ્યાલ સરુજ સમજાઈ શકાશે. આવો 
સખ્સ પોતાને પાછો તેજ ડેકાણે પહોંચાડવા માટે જ્યારે હસનને વિન'તિ 
કરતો ત્યારે તેને હસન કહેતો કેઃ ઉતારે હજીઆ ફુનિયામો ધણાં! કાસ! 
કરવાનાં છે, અને તેમ કરતાં તારા આ મનુષ્ય દેહના ભોગ આપીશ એટલે 
તુરત તને ખીને દેહ પ્રાસ થશે; અને તને તારી પસ'& કરેલી જગ્યા-સ્વર્ગસાં 
પહોંચાડવામાં આવશે. એટલે પછી અન'તકાળ સૂધી તું ત્યાંજ સજ કરજે. ” 
આવી લાલચોથી હસને, હજારો ખૂતા કરાવી પોતાનો અમલ જમાવ્યો હતો. 


એટલે જે કામ સોાટાં ખોટાં લફ્કરોથી ન થાય તે કામ આવા એક મરણીઆ 
માણસથી થતું હેતું; જેને લીધે હસને ખ્રીસ્તી કોમમાં “ શોખ ઉલ જખાલ નું 


નામ એેળવ્યું હતું; અને ઇસલામી ડૂનીયામાં જખરજસ્ત હેખત બેસારી હતી, તે 


એટલે સુધી કે હેશશ (ભાંગ) શબ્દ ઉપરથી અગ્રેજી ડિક્ષનેરીમાં નવો એસેશીન 
શબ્દ ઉએેરાચો, કે જેનો અથ ખૂની, હત્યારો, ઘાતકી ઇત્યાદિ થાય છે. આવાં કારમી 


કાંઠો તરફ ઈરોનનો ઉતરભાગમો આવેલો! છે; ત્યાં નિઝારીઓઆએ પોતાનું રાજ્ય 


જમાવ્યું હતું, અતે તેમાં હથિયાર કરતાં ધર્મનો ઉપયોગ વિશેષ કરવાસાં 
આવતે! હતો. તેમના તરક્થી કેટલાક ઉપદેશકો પ્રથમ હિ'દુસ્થાન-કાશ્મીરમાં 
આવ્યા. ત્યાંથી પ'જાખ, સિ'ધ, કચ્છ, કાડિયાવાડ અને ગુજરાત તરફ,-ફેલાયા. 


www.realpatidar.com Page 151 of 600 
mail@realpatidar.com 


આ પાનું ખાસ ધ્યાનથી વાંચવું. 
ઈસ્માઈલીઓની કપટ નીતિની જાણકારી મળશે. 


વર્ષ ૧૮૬૬માં મુંબઈ હાઈકોર્ટે (1866 Aga Khan case) નોંધ 


1926 - Pirana Satpanthni Pol A લીધેલી મહત્વની વાત 


Narayanji Ramji Limbani 


તી, કે પકી પકી પમલૉ ભરવો, ૧ 
એને પોતાની જાળમાં ફૃસાવવા હોય તેના ધર્મનાજ પોતે ખની જવું, 


પછી તેમાં પોતાના ધર્મનાં ખીજ છાંટવાં. ઇ. સ. 


e-Siyasat 

“અગર એક સીયા, કે જે ઇસમાયલ્વી ધર્મનો ન હાય તેને જો વટ- 
લાવવો હોય તો ધાઈ અથવા પારી શીયા મતનો દિલોન્નનથી સ્વીકાર કરે છે. 
અક્ષો અને તેના દીકરાઓ ઉપર ગુજરેલ ધાતકીપણું તથા હુસેનની સાહેદત 
તથા તેના કુટુ'ખને કેદ કરવા વિષે ધણી દયા ઉપજે એવો વિલાપ કરવો અને 
અની ઉમૈયા તથા અમાશી તરક તિરસ્કાર ખતાવવો એ રીતે પોતાને માટે 
રસ્તો તેયાર ડરીને પછી સારો કરવો કે સીયા ધર્મને સ'પૂર્ુ સમજવા માટે 
ઇસમાયલી ધર્મના છુપા લેદો સમજવા જોઈએ. ? 


“જે એક યાડૂદીને વટલાવવો હોય તો તેણે પ્યોસ્તી અને સુસલમાન 
ધર્મા વિષે વિરૂઢ બોલવું, અને તેની સાથે મળી જઈને કહેવું કે “ મસીયા 


આવનાર_છે. “ એવું જે તમારા ધર્મનાં પુસ્તકોમાં લખ્યું છે તે ખરો “ 
સીઆ*'? તે ઈરિમાયલી ધર્મના સોટા “ મસીઆ ” હુજરતઅહી સિવાય ખીને 
કોઈ નથી. 

“જો તેબે એક પ્ીસ્તીને વટલાવવો હાય તો તેની પાસે ચાહુઢી લોકો- 


ની હડ અને મ્રસલમાન આન લોકોના અસ્ઞાનપણા _ અસ્ાનપણા (વિષે લ'ખાણુથી ખોલું, અને 
ખ્રીસ્તી ધસ*ના મુખ્ય ભાગને માન માપવાનો રાળ ઘાલવેો, પણુ ધીએ રહીને 
એવો_ઈસારો કરવો કે એ ખધું અલાસતી છે; અને તેમાં ઊ'રૉ લેદ છે. તે 
જેહ માત્ર ઇસ્માયલ્ી ધસમાંથી જણુશે એમ કહી, એવી સૂચના કરવી કે 
પ્રીસ્તી લોકોએ પારાકલીટ ( તારનાર ) નો અર્થ બૂદોજ કીધે! છે. એકે “ પા- 
રાકલીટ ” તો છેજ અને તેતો ધાઈ, અથવા ઉપદેશ કરનારો એજ છે, 
ત્યારે ખરો તારનાર કોણ ? 


www.realpatidar.com Page 152 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ્રકરણુ ૬ ફુ. 
હિ'ટસ્તાનમાં આગાખખાની સતપ'થની ઉન્તપન્તિ 


હિ'દુસ્તાનમાં પથમ નુર સતગારે આવી આ કપોળ કેલ્પિત પ'થનો! 
ફેલાવો કરવા પોતાની જાળ પાથરી હેતી, એ વાત એ ધરસનાં ધણાં પુસ્તકો 
માંચી મળી આવે છે. 

આગાખાની ખોન્તપ'થના પુસ્તકોમાંથી એવી વાત ખહાર આવે છે કે, 
તેમના ફટા ઈમામ હજરત ઇસમાઈલે નુરસતગોારને હી. સ. ૧૪૮ ( ઇ.સ. 
૭૬૫) માં હિ'દુસ્તાન તરક્‌ પોતાના પ'થનો દલાલો કરવા એકલ્યા હતા. 

એજન શતાંતના લેખક ૪ણાવે છે કે તેમને નીઝારી પંથના રર માં 
ઈમામ અલી ઝીક્રતરસક્ષાએે હી. સ. પપછ ( ઇ.સ. ૧૧૬૨) માં પિતાના 
ધર્મના ઉપદેશ અથે (હિ'દુસ્તાન તરક્‌ સાકલ્યા હતા. 


નવસારીવાળા પીર સેયદ સદરૂદીન. એચ. દ&રગાહુવાળા કે જેઓ પોતે 
તેમના (નુરસતગોાર ) વ'શના હોવાનો દાવો કરે છે, તેમના તિવારીએ 
પીર'? લામના સુસ્ત્રકમો તેમના જન્મની સાલતે આપી નથી; પર'તુ હી.સ. 
૪૮૭ સાં તેમની વફાત થવાનુ” જહેર કરે છે. 

પીરાણા સતપ'થના “ હજરત હસન હુએનનુ' ફરસીનાશું ” નામના 
હસ્ત લીખીત પુસ્તકમાંથી મળી આવે છે કે તેઓ ( નુરસતગોાર ) સ'વત 
૮૮૧ નાચેત્ર માસની ૬હી તારીખે ( હી. સ. ૨૪૩ ) પહેલવહેલા પાટણુપટમાં 
બ્યા, અને રાજા (સિદ્રાજ જ્યસિ'હને તેમણે પહેલ વહલો ધમનો બાધ 
આપ્યો હતો. 


“ તવાટીખે પીર? ના લેખક જણાવે છે કે ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ શહેર 
પાટણમાં નુરસતગોર જ્યારે પધાર્યા; અને તેઓ ફ્રતાક્રતા હિ'ફુઓનાં 
સ'દિરિમાં ગચાં, જ્યાં તેમને મુસલમાન જોઈ યાહુ મુજારીઓઆએ અટકાવ્યા, 
જે ઉપરથી નુરસતગોરે કહ્યું ડે જો તમારા દેવ સાચા હોય તો કણો કે તેઓ 
ખોલે ? થ્રાક્ણુ પુજારીઓએ ક્યું કે મૂત્તિઓ ક'ઇ બોલી શકે નહિ; તે ઉપરથી 
નુરસતગોરે સઘળી મુર્તતિઓઆને નૃત્ય ડૅરવાનું કહેતાં તે સઘળી નાચવા અને 
ગાવા લાગી. પૂજારીઓ એ એઇ ખડું આશ્ચર્ય પામ્યા. અને રાજા સિદ્ધરાજને 
એ વાતની જબ કરી. રાજન પોતાના રાજગુરૂ ડાનીપા જેગીને લઇ હાજર 
થચો, શને સુર્સિઓઆને નૃત્ય કરતી ન્નેઇ વિસ્મય પામ્યો. એટલા- 
માં નુરસતગારે ગએેશની મૂર્તિસે ડુકમ' કરતાં તે મદિર પાસેના સરો- 
વર પર જછ વજુ કરવાનું પાણી લઇ આવી. એ સ્થિતિ જોઇ સઘળાઓ 


www.realpatidar.com Page 153 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હેરત પાસ્યા, અને નૂર્સતગોરે ત્યાં મૂતિઓઆ સાથે ઘણી વાતચીત કરી. 
સૂત્તિઓ તેમને ખરાખર માણુસની પેડે ઉત્તર સ્માપતી, અને સોને સ'બોધીને 
કહેતી કે “ હે ગકૃલતમાં પડેલા મનુષ્યે, એકજ ખુદાની પુજા કરવી જોઇએ, 
અને તેજ એક પૂજવા તથા ભક્તિ કરવા પાત્ર છે 

આ સિવાય કાનીષા જોગીની સાથે ચમત્કારો ખતાવવાસાં- નુરસતએરે 
પોતાની શ્રેષ્ટતા નહેર કીધી હતી. વિશેષ નૃરસતગોરે નવસારી પાસેની ધારા- 
નગરીના રાન સુરચદને અનેક ચમત્કારો ખતાવી તેમની કુંવરી પાલણુદેને 
પરણ્યાનું ખતાવે છે. તે સિવાય તેમનો એક ખીજો ચમત્કાર એ છે ફે, હાલ 
નવસારી સુકાએે જે જગ્યા પર તેમની દરગાહ છે, ત્યાંએક મહાન ચોગાભ્યાસી 
સરાત્મા રહેતા હેતા. એ જગ્યા તેમને વધુ પસ'દ પડવાથી, મહાત્મા પાસે 
તેની માગણી કરી, જણાબ્યુ' કે મને મારા કિરતારનો એવો હુકમ થચો। છે કે 
મારે અત્રે રહેવું. મહાત્માએ એ વાતનો સાખીતી માગી, જે ઉપરથી ખન્તેએ 
શોવપોતાના ગ્વમત્કારો ખતાવવાનુ' શર કયુ. ખનને જણાએ એક તળાવમાં 
ડુખફી મારી, સાધુએ ૬૦ કલાક સુધી પોતાનો શ'ખ ઝુ'કયો, અને નુરસતગોરે 


છર કલાક સુષ્રી ખાંગ પોકારવાની જારૂ રાખી. પાછળથી મયત્માનુ' મૃત્ચુ' 
થચેલુ' માલમ પડયુ', પર'તુ નૂરસતગોર જીવતા ખહાર નીકળ્યા હતા. 


વૈ સિવાય તે મર્‌ાત્માના સેવકોને ટૂષરકાંની જાત્રા તથા શ્રીકૃષ્ગુની 
સૂત્તિનાં દશન પોતાના જામાની ખાંય ખોલી કરાવ્યાં હતાં. આથી 


મોકો તેમના પર વિશ્વાસ લાવી સતપ'થના સેવક અન્યા, અને કલસ પઢી 
તેના સુરિ થયા. આવી આવી અનેક ગપોળ કથાઓ તેમના છીવનચરિસત્રિ- 


ભ્રૉ “લવારીખે પીર? ના લિખે લખી છે) આ અધું તપાસતાં સત્ય એજ 


માલમ પડે છે કે આ ખધ્રી વિગતો જીડી છે. તે ફ્કત તેમનો મહિમા વધારવા 
તથા હિ'ટુ ધમ અને મૂર્તિપૂજા ઉપરથી હિ'દુઓઆની આસતા ખસેડી, પોતાના 
ધરના મૂરિદો અનાવવા ખાતર ઉભી કરેલી કપળકલ્પિત અનાવટી ચોજનાજ 
છે. કારણ કે ઇતિહાસનું પ્રમાણુ તાં સિદ્ધરાજ જયસિ'ઢુ અને નુરસત- 
એારના હિ'દમાં આવ્યાનો વખત તપાસતાં ત્રણસો સાડાત્રણસો વરસનુ અ'તર 
સાલમ પરે છે, તેમજ નુરસતગોરના લચ નવસારીના રાજન સુરચ'દની ગુત્રા 
ધેરે થયાં હતાં, તો સિષ્ટરાજના અને એમના નવસારી આવવાના સમયમાં 
પણ ખસો અઢીસો વર્ષનુ' અ'તર માલમ પડે છે. એટલુ'જ નહિ પણુ પત્થરની 
સૂતિઓને બોલાવવાની તેમજ નાચ કરાવવાની અને ગણેશની સૂતિ, જૅ કમને 
હિ'દુઓ વેદધર્મના ગ્કકારના જેટલુ માન આપે છે, અને દરેક શુભકાર્ય'માં 
પ્રથમ તેમની સ્થાપના કરે છે, એવા પવિત્ર દેવને પોતાને માટે વજુ કરવા 
પાણી લાવવાનું કહેવાની છ્ષ્તા કરવા ઉપરાંત હિ'ડુ દેવોની મૂવિએઓના, સુખે 


www.realpatidar.com Page 154 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એક ખૂદાની પૂજા કરવાનું કહેવરાવડું, એ હિ'ડુધમ અને હિ'દુજ્ઞાતિનુ' હડ- 
હડતું અપમાન નહિ) લો બીજી શું? નુરસતગોર પ્રથમ તો આગાખાની ઈસાએઓ 
તરક્થી હિ'ડુસ્તાનમાં પેપતાના પ'થનો બોધ કરવા ખાવેલા અને હિ'દુઓને 
વટલાવી, આગાખાની મતપ'થમાં લાવવા નીમાયા હતા. પરતુ યાછળથી નુરસત- 
એરના વ'શવારસોએ આગાખાની ઇમાસોથી છટા પડી પોતાનો જદા સતપયથ 
ચલાવવો કાયમ રાખ્યો છે, તે ઘણે ભાગે પોરાણા સતપ'થની શાખા જેવોજ 
છે. તેના સેવકો કોળી, કાશ્ઠીઆ, ગુના, ખારવા વિગેરે હિડુ કોમનાજ 
છે. Me સાન એ ee સેવક નથી. 

કે ઉ) આજના સુધરેલા જમાનાખો પણુ 
SENET 608 FEHR ON SIEM 
શાએઓસાં વિશ્વાસે લાવી નવસારીમાં આવેલી નુરસંતગોરની દરગાયને પૂજ્ય 
Bh, ધન અને હિ'દ્ષમનુ સત્યાનાશ વાળી રહ્યા છે. અને તેનેજ પોતાના 


પીરે સયદ ee નસાહેખનો જન્મ હી. સ. પરંબ્મો તથા 
મૃત્યુ હી. સ. ૬૭૫ થવાનુ' “ તવારીખો પીર?? ના લેખક જણાવે છે. 


ના લેખક પીરાણાવાળા સેયદ ખાવાસાહેમ અહમદ 
અલીખાકો તેમનો જન્મ હી. સ. પબમાં તથા મૃત્યુ હી. સ. ૭૧૦માં થવાનુ 


જણાવે 
હોલ, ટપક મી. એલજ ધનજકાખા તેમજ એનન 


વૃતાંતના લેખક રા. સચેદ્‌ીના નાનજઆણી પોતાના ગુસ્તકોમાં એમના 
જન્મ સખ'ધે કોષ ચોક્કસ વાત પર આવ્યા નથી; પર'તુ ખોન્ત વૃતાંતના 


લેખકે પીરશામસ ૧૨૦૭ની સાલમાં હયાત હેતા એવી વાત સુરભાણુનામના 


જ્ઞાનસાંથી ટાંકી છે. fn 
6 2 લા લેખક મી. હરજી પુંજા સાસ્તર 


પીર શમસને માડે હી. સ. છ૧૦માં મૌલાના કાસમશાહુના વખતમાં તેમણે 
ઘણા હિ'દુએને ઇસમાઈલી દીનમાં વટ્ક્ાવ્યાનું જાહેર કરે છે. તે સિવાય 
પીરાણા સતપ'થના ઈપીરશમસનો શુઝરો? નામના હસ્ત લિખીત ગ્ર'થમાંથી 


તેમની ઉમ્મર વર્ષ સાડા ત્રણુસોની હતી એવું મળી આવે છે. તવારીખે પીરના 
લેખક nl ઉસ્મર ૧૧૫ વર્ષની ખતાવે છે, પીરાણાવાળા સેયદ ખાવાસાહેખ 


અરુય આકી તેમનો ઉમ્મર ૧૭૧ વષ વતી અતાવે છે. આ ઉપરથી આ 
અધી વાતો હિય એમ સાખીત થાય છે) તેમના જન્મ તથા મરણની 
વિગત હજીસુષ્રી નક્કો થઇ નથી. હુવે તેમણે (હિ'ડુસ્તાનમાં આવી છસમાઇલી 
ટીનનો ફેલાવો કરવા માછ શું શું પ્રયાસો કીધા હુતા. તેનુ વર્ણન આપીશું. 


ણનો રામ તાના પ'થનો! પ્રગ્રાર કરવા માટે [અનેક ખનાવટી શ્ર'થો 
જયા! છે. તે ઉપરાંત પોતાના શિષ્યને સેક અનાવટી 


www.realpatidar.com Page 155 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(પરથારમો ખતાવતા હોવાથી, તેમના રિષ્યોને તેમનામાં મહુ ઈમાન હતું. એક 
વખત પીરશમસે પોતાના શિષ્યો પાસેથી થોડા માંસની માગણી કરતાં તેમના 


ચ'દ્રભાણુ નામના શિષ્યે પોતાનુ! માથુ” કાપીને આપ્યું હતું. તેનુ” ખાણું ખનાવી 


ખાતી વખતે પીર શમસસાહેબે પાછો ચ'દ્રભાણુને જીવતો કર સાથે ખાણું 
ખાધુ” હતું, એવી વાત તેમના aon નામના ગ્ઞાનમાંથી મળી આવે છે. 
તેવીજ રીતે તેના ખીન્ન ભક્ત સુરભાણે પણુ પીરને માટે સજડી ખનાવવા 
પોતાની ચામડી ઉતારી આપી હતી. એવી ખીજ ઘણી અસભવીત વાતો! 
તેમના જ્ઞાનમાં છે. તેસના ક જ્ઞાનમાંથી થોડીક લીટી! નસુનારૂપે 


વાચક વર્ગની સમક્ષ રજ ૩ . 

પહેલા નામ અલાકા લીજેરજા કલખઆ અહ'મદકા ડીજે* 

સ્મક્ાહ મહમદ એક ભણીએગુરૂનર ગતમાં નીતોનીત મલીએ, 

જ્ઞાન ગુરૂનર તણા સુણીએ -પીરશાહ નામ નીતો નીત જપીએ. 

સાચા નામ નબી કીલાવેતમ શાહકા દરશન પાવે* 

ઢીલા અપની શાહાસુ લાવે-સાચા સાહેભસુ નેહ આાવે* 

રે-તુંહી સાચા સાંહીઆ પીચ. 

પોરશમસે પોતાના પંથના ઘણાં સ્ઞાનો લપ્યા છે; શુરભાણુ, ચ'ટ્રભ્ઞાણ 
સુરભાણુની વેલ, ચ'દ્રભાણુની વેલ, રાજા ગોવરચ'દનુ' આખ્યાન, રાજા એવર- 
ચદના બેનનુ' આખ્યાન, વિગેરે વિગેરે. 

પોર સેચદ શમસ સાહેબ પોતાના ઇસલામી ટીનનો ફલાવો! કરવા ઘણુ 


દેશો! કર્યા હેતા; અને તેમાંના ચાવીસ મુલકો અને તે રેશના ગાના નંબર 
સતપ'થીએ નીચે આપ્યા મૃજખ માસે છે. 


(૧) એઓખામ'ડલ દેશમાં ખે કરોડ ગામ. (૨) વૈરાટ ₹ેશમાં આઢ કરાડ 
ગામ. (૩). રજની દેશમાં ખટુ'તેર લાખ ગામ. (૪). પદ્માકર રેશમાં એક 
લાખ ગામ. (૫). રાંગડદેશમાં પથવીસ લાખ ગામ. (૬). ઘાડુલે દેશમાં નવ 


કરોડ ગ્રામ. (છ) મહીભુર દેશમાં એક કરાડ ગામ. (૮). સાધ દેશમાં એક 
કરોડ ગમ. (૯) કૅનાજ દેશમાં તેત્રીસ કરોડ ગામ. (૧૦) મારવાડ રિશાં 


નવ કરોડ ગામ. (૧૧) સોરડ દેશમાં પચીસ હજાર ગામ. (૧૨) ગજગડ 
દેશમાં પાંચ હુન્નર ગામ. (૧૩) કને દેશમાં પાંચ ડુજાર ગામ. (૧૪) 
માલવા દેશમાં માણુ લાખ ગામ. (૧૫) નરૈવાબુચીણુ દેશમાં છ હુજાર ગામ. 
(૧૬) મહાચીણુ દેશમાં સોળ હુજાર ગામ. (૧૭) ઘરમી ઘુખ દડ દેશમાં આર 
ક્ષાખ ગામ. (૨૮) ખુરાસન દેશમાં ખમાર લાખ ગામ. (હ) સવસવન દેશમાં 
ખાર ક્ષાખ ગામ (૨૦) ગજની દેશમાં આર લાખ ગામ. (૨૧) મથુરા દેશમાં 
એક કરોડ ગામ. (૨૨) શુજરાત દેશમાં, પાંથ કરોડ ગામ. (૨૩) કાશ્મીર 
દેશમાં ખાર લાખ ગામ. (૨૪) પાટુ રેશ્રસાં ખાર. લામ. ગામઃ 


www.realpatidar.com Page 156 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઉપર ખતાવેલા રેશોના ખધષા ગાએામાં ફરતા ફરતા પીર શમસ ચીનખ 


નગરીમાં કાલીંગા દેત્યને ત્યાં પોપટરૂપે તેની ઔ સુરજારાણી તથા તેના ગુત્ર 
કમળા કુવર અને અવળ ચવળ, અજીયા એને વજયા, તેમજ રગ, રૂપ અધાં 
મળીને આડ જણાને સતપથનો ધર્મ દેખાડી સતપ'થી બનાવ્યાં હતાં. એ વાત 
આગળ ઉપર દશમાં નકલ'કી અવતારમાં વિસ્તારથી આપવામાં આવી છે. 
આવી રીતે ઉપરેશ કરતા તેઓ સુલતાનના ઉ'ચ શહેરમાં આવી એક મસ- 
જીદમાં ઉતર્યો હેતા. ત્યાંથી એક દિવસ તેએ કાગળની હોડી અનાવી હરિ 
માં સહેલ કરવા નિકળ્યા હેતા. એ વખતે તે શહેરનો અાઉદ્‌ીન નાસે પીર 
પોતાની ખેડીના ઝરૂખામાંથી આ 'અનાવ એઇ રહ્યો હુતો, તેણે પોતાની કરામતથી 
હોડીબે ભીંજવી નાંધી, તેથી પીર'શમસે તેને શ્રાષ આષ્ચો. જેથી પીર આઉદીનને 
તરત બે શીંગડાં કૂટી નોકષ્યાં, તેથી તેનું ડોડુ' ગોખમાં અટડી પડ્યું. તે ઉપ- 
રથી વેણે પોતાના રીકશએઓને પીર શમસની એઓળ કરવા એકલ્યા, તેમળે આવી 
પીર શમસની માફી માગી જેથી તેનાં શીંગડાં તો સમાઈ ગયા, પરતુ તેની 
નીશાની તો તેના વ'શનનેમાં હજ સ્રી રહી ગઈ છે. એમ લોકો કહે છે. 


તેગું અકાળ મૃત્યુ થતાં તેના માપે ગામના પીશાને પોતાના પુત્રને જીવતો કરવા 
અહં વિનવ્યા, પર'તુ કોઈનાથી તે ખન્યું નહિ. તેથી આખરે પીર શમસની 
આગળ તેને લાવવામાં આવ્યો. પીર શમે કહ્ષું કે “ ખુદાના હેકમથી ઉઠ ? 
પણુ છોકરો ઉઠચો નહિ; ત્યારે પીર શખસે કહ્યુ' કે “મારા હેકમથી ઉડ? 
એટલે કરા ભાળસ મરડી એરો થંચે.ે આવો ચમત્કાર એઈ લોકો દીંગ 
થઈ ગયા. પર'તુ ઉ'ચના પીરોને પીર શમસને માટે ઈર્ષો થઈ, અને ખુદાનું 
અપમાન કેરવાનું તહોમત સુકી, તેના શરીરનું ચાખડુ' ઉતારી લેવાનો વિચાર 
કરચ. એટલે પીર શમસે પોતાની જાતેજ ચોટલી પકડી પોતાનું ખોળીયું ખે'ચી 
કેહાડયું. એટલુ છતાં પણુ ઉ'ચસા પીરૉએ ગામમાંથી પીર શમસને કઈ 
પણુ ચીજ ન આપવાનું સખ્ત કૂરમાન કયુ હતું. જ્યારે તેમને ભૂખ લાગી, 
ત્યારે શેરીએ શોરીએ ભીખ માંગતાં કોઈએ ક'ઇ આપ્યું નહિ', આખરે એકે 
કેસાઈએ' સવાશેર કાચુ' ખાંસ આપ્યું, પર'તુ તેને પકાવવા માટે જોઇએ અસ્રિ 
આયો નહિ, જેથી પીર શમસે આકાશમાં સૂય. તરફ્‌ જોઈ કહું કે,“ આવ 
તુમખી શમસ હા ઓર એ' ખી શમસ રહુ'” એટલે સુર્ય નીચે ઢળી -આવ્યો 
અને પીર શમસે તે માંસના ટુકડાને ભાલાની અણી પર રાખી સૂર્યના તાપથી 
પકાવી લીધો. ઉ'ચતા લોકો તેમનો આવો પ્રતાપ જોઈ તેમના ર્િોષ્ય 


થયા હતા. એ ઉપરંત ધણુ) મારા અતાવી તેણેસોળા' 


www.realpatidar.com Page 157 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


“ભુલા મ ભુલે ભમજેરે હિ'દઓ--જુએઓ છે! શુ' શુ' મર્મ 
પથર પુજતા શુ' પામો રે હિ[દ્ઓમાથે લીઓ છો કરમ, 
રૅલ ચડાવો છો પથરને રે હિ'ફઓઆ-શુલી મ જાઓ ગેસાર, 
શુલે જે વણરો મારથીરે હિ'હખઆ--તો કીયા ન પાએ ડા. 
ત્રન વેદ જેધે આવતારે હિ'રુએઓ-વહી ગચો! અવસર જેહ, 
વહી ગયા નવ અવતાર આરે હ'દએઓ-યધી ાવો તમે છે જેહુ. 
વહી ગયા ભામણ બ્રહ્મીઆરે હિદ્ઓઆ--થયા હુસેની ૪મામ, 


ગ્મડસડ તીરથ ચલ ગયારે [હ'દુઓઆતે કલા ભરમા ભરપુર, 
ખોહોત ભમીને શુ' રીરોરે હિ'હ્એઓપીઓ તમે નીરમળ નીર. 


પ અપ્રાઅનો| ભાથા પથર માંહે શ” હણરે હિદ્એઓ--એઓળખો નર કાસમ શાહુ અવતાર 
કેહક નગરીમાંહે જે રહેરે હિ'દઓઆ-તે સાહે વર દાતાર. 

તેને ખારાધતાં છુય્રોરે હિદએઓઆ-સાચો ડહુ' તમને આજ 
વાસો વેકુંકડ પામશોરે હિઓઆ-કરશો તે અવિચલ રાજ. 
રાં પચાસ તમે પામશોરે હિદઓલશો જો સતપ'થ ધશ્મ 
ગતમાણે પાપ છોડાવજોરે હિ'દફઓ--તે! ટળશો સગલસોં ડરમ, 
પીર શમસ એમ ભાખેઆરે હિ'દ્ઓ--કહુ' હુ' તે છેલી વાણ્‌. 
જુલે મ ભુલો! સુરખારે હિ'દએઓ--સેવે। તે સાર'ગ પીરાશુ* ” 
આ ઉપરાંત તેમણે ઔજા' પણ ઘણાં સતપ'થના બનાવટી શા તેની 
ફિયાએઓ, ભજનો, અને જ્ઞાનો ખનાવેલાં છે; લિખધાંનો) શુખ્ય હેતુ ફક્ત હિ'ફ2 
ઓને પાતાના ધમ પરથી આસ્થા ઉડાડી, પતિત ખનાવવાનો, તથા ઈંસમાઈલી 


મજહુઅમાં લેવા માટેનીજ ગોાડવણા છે. ખરં જોતાં તો આ 
તેમના પરચાએઓની આખતમાં પણુ એવુંજ છે. કારણ કે કાગળની નાવ દરીઆ- 
માં ચાલે નોહ; આઉરીનને શોંગડા ઉગાડવાનું અને પાછાં સટી જવાનુ'; તંથા 
અમીરના પુત્રને અલ્લાહના હુકમથી નહિ પણ પોતાના હુકમથી છવતા કર્યોનુ'; 
તેમજ પોતાના એક રિષ્યનુ* માથુ' કાપી જજન ખનાવવાની, અને પછી તેને 
જીવતો કર્યાનુ'; તથા એક શિષ્યના શારીર્ની ચામડી ઉતારી તેના જોડા ખના- 
વવાની; અને પોતાના શરીરની ખાલ પોતાનાજ હાથે ચોટલી પકડીને ઉતારી 
આપવાની, તથા ખાલ ઉતારેલા શરીરે ગામમાં ઘેર ઘેર ભીખ માગવાની; 


અને માંસ શેકવા સુર્યને નીચે ખાલાલવાની; [એ તદન જડી, અને 
ન ભાની શકાંયે લેવી ડલ્પિતજ છે. કારણ કે માસ સુરય'ને,..ભાલા 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જેટલે નીચે બોલાવી માંસ શોડ્યાનુ* જણાવે છે, અને તેમનુ' ચામડી વગરનુ” 
શારીર એટલે માંસનો લોચો તે ન રોકાયાનુ' તથા જીવતા રહ્યાનુ' જણાવે છે, 


અમારા સાંભળવામાં તુ આવ્યું છે કે પીર શમસ સુફી મતના હેતા, 
એટલે આધ્યાતસિક અને ફિલસુરીમાં તેઓ પ્રવીણુ હતા, એટલે ઉપર ખતા- 
વેલા પરચાઓ જેવી ખાખતો તેઓ માને નહિ, તેમજ કહે પણ નહિ એમ 
સાખીત થાય છે. જેથી આ અધી અનાવટી ખાખતો! તેમણે નહિ, પરતુ તેમની) 
પછીના તેમના વશ વારસોએ અથવા ફોઈ લાગતા વળગતાએઓએ તેમના 
નામથી જીવન નિર્વાહ કમાઈ ખાવા માટે જોરી કાઢી, તેઅને બહું ગેર ઇન્સાફ 
આયે છે. 


પીર શમસનો રોજો પ'જાખમા આવેલા મુલતાન રાહેરમા છે. 
મુરીરોનો મુપ્ય ભાગ પ'જાખ અને કાડિસિરમાં છે. પીરાણા સતપ'થના “ પીર 
શમસનો ગુજર” નામના હસ્ત લિખિત ગ્રંથમાંથી મળી આવે છે કે, તેમને 
બે સી હતી, એક સય જમાલ અખરુક્ષાની દીકરી, તે સલાઉફ્ીનની બેન; 
હાફૂસ અઆુજરખ, તેમને સૈય& પીર નસીરદીન નાખે એક છોકરો હતો. 
ખીજ ખીખી શાપરી કે જેને સુલેમાનના તપ્ણમાંથી મ'ગાવી હતી, તેના 
ત્રણુ દીકરા હતા. ( ૧) સેયદ -અહુમઢ, (૨) અહેમદ કબીર, (૩) અહમદ, 
જે જેમના વ'શને હાલ પ'જાખમાં છે, એમ કહેવાય છે. 

પીર શમસના સેવકોમાંથી હાલ કેટલાક તન્નાસરી શીયા થઇ ગયા 
છે, અને કેટલાક સ લોકોની જમરાઇથી તેમના પ'થમાં પણુ ભળી ગયા 
છે, તેમની સ'પ્યા આશરે પોણાલાખની છે. તે (સિવાય તેમણે જોઈ, ક'સારા, 
જ્ઞોની વિગેરે જી અન્ય હિ'દુ કૉખમાંથી પોતના સુરીદો ખનાવ્યા હતા, કે 
જેઓ હાલ પણુ પોતાની જ્તતમાં રહી તેમના રોજાની માન્યતા સાને છે, તથા 
તેમના વ'શનોને હશોંદ વિગેરે લાગા આપે છે. એવા લોકોની સ'ખ્યા આશરે 


એમના પછી હિ'દુઓને વટલાવી આગાખાની સતપ'થમાં લાવનાર મીસન- 
રીઓમાં પીર નસીરટીમ્ઝ “મ સઃવે છે. અને તે પીર ફમસની ખીખી હુઃક્સ 
બુજરખ, સેયદ જમાલ અખદુલ્લાના'“દકરીના પેટે જનમ્યાની વાત આપણે 
પીર શમસના ચારિત્રમાં વાંચી ગયા છીએ. પીર શમસની ખી ખીઓઔતા 
વ'શજો પ'જાખ મુલતાન તર્જ રહ્યા છે, જ્યારે પીર નસીરટીન ગુજરાત 
ત૨શ્કૃ આવ્યા છે, અને તેમણે ગુજરાતમાં પેતાના ઘણા હિદુ સેવજો અનાવ્યા 
છે, એ વાત પીર સદરઢીનના ખનાવેલા “ અનત ?? નામના જ્ઞાનના પાટમાંથી 
મળી આવે છે. તે નીચે પ્રમાણે, 


www.realpatidar.com Page 159 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com 


“ અલી શકી ખહુ ચએેનજ ચાલ્યાં સો સતગુર નરે પાયા 
સાલેરીન પુરા કહીએ, હુઆ સુદીન રહેમાન; 
શાહ શમસ કેરો દિન પીછાણા, ગોદિશ તેણે પાય. 
સુરજ મંગાવી જેત દેખાડી), નર સોઈ અવતાર; 
કરણી કારણ ખાલ ઉતારી, પ્રત્યક્ષ એ પરમાષ્યા* 
મૂઆ જીવતા તે નર કરીઆ, કરણી વિના નવ હેય. 
નરશથીરરીન નૂરજ પાયા, હુઅ: સુઢીન રહેમાન, 
(હદ કેરી પૂજ કરતા, કિન્ને ન પાયા લેદ, 
ચરીતર હિ'દુ અંદર મુસલમાન, કેઇ નવ તેને જાણે; 
રૉ રાય કાયા નવ રાખે રાતીઆં કરે ઉજાગા. 
નશીરરઢીન એવા છુજરગ કહીએ, તેણે કેક હિ'દને તાર્યા; 
(તસ્કી આલ પીરસાહે'મ ટીન હુઆ, હુઆ સુઢીન રહેમાન. 
સાહેમ દીન ખરીખી વેરો, ફ્કીરી પુરી રાખી; 
સરળ તેણે દશોદ કીધી, પાયા ટીન રહેમાન, ?? 


પીર નસીરદીનના દીકરા સાહેખટીનની વાત ઉપર જણાવેલાં જ્ઞાન- 
માંજ જણાય છે, તે સિવાય ખીજ કોઇપણ જગ્યાએથી તેમના વિશે કરી 
આતમી મળતી નથી. [અને ત્યાર પછી પીર સદરટીનનુ' નામ આવે છે. તે 
પીરે હિદુઓને અર્ધદગ્ધ ન મુસલમાન તેમ ન હિ'દ એવી સ્થિતિમાં રાખીને 
સતપંથ ધમમાં વટલાવ્યા છે. જેની વિગત હવે પછી પીર સદરૂદીનના 
છાંતહાસથી જણાશે. 


પીર સેયદ સદરૂદીનઃ- એમનો જન્મ ક્યારે અને કયાં થયે હતો, 
તેનો કેઈ પણુ જગ્યાએ ઉલ્લેખ ડરેલો નવો. પર'તુ તેએ નુરસતગુરના વ'શના 
યતા, એવુ' ઘણા પુસ્તકોમાંથી મળી આવે છે. “અસલીયતે ખોજા 
ના લેખક મી. હાશામ બોઘા માસ્તર પોતાની કમાં જણાવે છે કે; ઈ. સ. 
૧૪૩૦ માં ઇરાનના શા ઈસલામશાહ તરક્થી તેમને પોતાના ઈસ્લામ 
ખમા પ્રચાર માટે હિ દુસ્તાન તરક્‌ મોકલવામાં આવ્યા હુતા. તે વખતે વામ- 
માગ તપને ના પ'થ છુપો પે! હિ'દમાં પ્રસરી રહ્યે! હતો 
_હિ'દુઓને જાહેર રીતે વટલાવીને મુસલસન કરવાનું ચેપગ્ય ન જણાવાથી, તેણે 
હિ'દુ ધર્મનો ઘણો આરીક કરી, (હિ'દ્ઓને પ્રપ'ચથી ંસમાઇલી 
ટ્રીનમાં એડવા, લાભમમાર્ગી અને 
નામનો એક અર્ધદગ્ધ, નહિ હિ'દુ કે નહિ ગુસલમાન એવે! મિશ્રીત ધર્મ! 
હજો કચોહતો) હિદુઓઆસાં ભગવાનના નવ અવતાર પ્રસિદ્ધ છે, અને દશમો! 
કેલકી અવતાર કલીયુગનાં અ'તે થશે, એવી માન્યતા છે. જેથી પીર સદરૂ- 


www.realpatidar.com Page 160 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્ર્પ 


દદીને પ્રથમ હિ'દુઓના નવ અવતારના મત સાદે મળતા થઈ પ્રીમે ધીમે 
ર ET ES TT RE TREE TSE TI 
હિ'દુ શાસ્રોમો થોડી થોડી મુસલમાની વાતો દાખલ કરી, હિદુ અને મુસ- 
લમાન ખન્ને ધર્મના શાસ્ોને જેળસેળ કરી દછ, જે દશમો કુલી અવતાર 


થવાનો છે તે અરખસ્તાનના મક્કા શહેરમાં આરખન્તતિમાં હા. અલોરૂપે થઈ 


ગયાનુ' જહેર કગુ, અને તેનુ' કારણુ અસાન હિ'દુએસે એવું સમજાવ્યુ" ફે; 
પાંડવ કોરવની લડાઇ થઈ રહ્યા પષ્કી, પાંડવોએ પોતાના ભાઈએની ઘાત 


ફરયૉનું પાપ ઉતારવા શ્રી કુષ્ણુ ભગવાનને જણાવ્યુ”, વ્યારે શ્રી કૃષ્બે જણાબ્યુ* [હોવાની (ખોટી) 
ફે ધર્મ ચુદ્ધમાં લડાઈ કરતાં ગમે તેને ધાત થાય એ પાપ ગણાતુ' નથી [વવને, લોકો 
એમ કહી, ગીતા રૂપે ઉપદેશ આપી તેમના શ'શયને દુર કર્યો હતો. પર'તુ 
પીર સદરદીનના કહેવા પ્રમાણે તે વખતના ખ્રકહ્ષણોએ તે પાપ ઉતારવા [ટે 

es (ખોટા) બતાવ્યા 
યુધિઇર પાસે યજ્ઞ કરાવ્યો. જેથી શ્રી કૃષ્ણુ ભગવાન રીસાઈ ગયાનું જણાવી હિ 
થ્રાહ્ષણા ઉપરના કોપ ખાતર કલઝી અવતાર હિ'ટ્ટઓ!માં લેવાને ખદલે મ્સેચ્છ 
જાતિમાં લોધાનું જણાવે છે. માટે હા. અહી એજ ભગવાનનો અવતાર છે, 
એમ અસાન હિ'દુઓને સમજવી કહુ' કે તેનેજ માનવાથી ગ્નોક્ષ મળે છે. 
વળી હા. અલોના માટે આ પીરોએ એક કવિતા રચીને જણાવ્યુ* છે કેઃ 


“ તમે ઓળખીને ધાવો આજેરે, મુરખ લોકોને આવે છે લાજરે;- ઝેક. 
જીરે કૃષ્ણુ બોકતા તે અમૃત વાણીરે, હવે અરબી ભાષા ડયાંથી આણીરે. તમે. 
[છરે કુષ્ણુ ચાલતા તે તિલક તાણીરે, હવે કલીમાંહે વધારી છે દાઢીરે;--તમે. 
છરે કૃષ્ુ પહેરતા પીતાંમ્ખર ધોતીરે, હવે કલીમંહે પહેરી છે કક્ની ને ોપીરે.-તમે 
જીરે કુષ્ણુ જમતા તે સુવર્ણુ થાળીરે, હુજે માટીની સહાનક ધારીરે;--તમે. 
છરે કૃષ્ણ ચાલતા તે ખ્રાક્ષણુ વેશેરે, હવે આવી ખેડા તે આરખ રેશેરે. તમે. 
જીરે કૃષ્ણુ રૂપે તે જાપ જપાવ્યોરે, ડવે કલીમાંહે મોય'મદ નામ ભણાવ્ચોરે.”-તમે. 


એ સિવાય પીર સદરદીને એક ખીજુ' એવું જ્ઞાન અતાવ્યું છે કે, 
“ જીરે ભાઇરે આજ કલજીગમાં, ઇધર આદમ નામ ભણાયાં, 


ગુરૂ ણ્રક્ષા તે ન'મીમહ'મદ કહાવ્યા, હે! જરે ભાઇ# (૧) 
જીરે ભાઇરે પુરૂખ ઉત્તમ વિષ્નુછ, અલી રૂપે નામ ભણાયાં, 
તે તો નામ રખીસરે ધાયાં હોકછરે ભાઇ, ” (૨) 


પીર સદરદીનના વખતમાં ઉપર જણાવેલા દાદા આદમ, પેગ'ખર મડ- 
મ્મદ અને હજરત અલી ફોઇ હતા નહિ; પરતુ સદરટીને તે નાનો સ'ખ'ધ 
લગાડી એમ ચોજના કીધી હતી કે, પીર સદરટીન એટલે પોતેણુર્‌ બ્રક્ષા) 


તુરસતાગર થલા) અને ઈમામ ઈસલામશાહ વિષ્ણુ અથવા 


www.realpatidar.com Page 161 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


“પીર સદરહીન પ'થજ કીયા જાહેરખમાનો મકાન, 
પેલો ખાનો આવી કર્યો કોટડા ગામ નિધાન, 
પીર સદરટીન જાહેર થયા, હિ'દુ કર્યા મુસલમાન, 
લોવાણા ફેરી ખોજા કર્યા તેને આપ્ચો સાચો ઇંમાન, 
એઓૉજા ગુલામ શાઅલીના કહીએ તે મુરીદ આનો જાણુ, 
ત્યાં પ'થ સમારીતે ખાતા કર્યો તેને પીરે બોધ્યા પ્રમાણ. 
આગળ 'ખાનું સુરજા રાણીનુ' કહીએ તે તો! ગુસ પીછાણ, 
સત ગુર સદરરીન જ્ઞાન મુણાવ્યા તે કોટડા ગામમાં જાણ. 
એજ કેષટ્ડા ગામમો કહીએ ત્રીકમ રહે તેણે ડામ, 
તે જાહેર ઈમામ લાવીએ! અને ખાજો ધરાવ્ચો નામ, 
એવા દીન ગુરૂજના ચાલીઆ ત્યારે શ્રી ઇસલાસશાતી વાર, 
માજ ઉ'ચ મુલક જે કહીએ ત્યાં અમારો! ડાર?” 


by Narayanji Ramji Limbani 


એ ઉપરાંત પીર સદરઢીને પહેલવહેલા સિ'ધ સુલકમાના હિ'દુઓને 
વટાવી ખોજા લકખ આપ્ઘો હત, એ વાત ઈમામશાહે ખનાવેલા “ [જિત 
નામાંના પાડ ? માંથી મળી આવે છેઃ 


એ [સેવાય પોર સદરદીને પોતાના સેવકોને હિ'દુ અને મુસલમાન 
ખન્ને ધમથી ઉત્તમ એવું સતપ'થ નામ પોતાના મત પ'થનું ઠરાવી, તેનું 


્રેષ્ટપણું ખતાવવા હિ'દુ તથા મુસલમાન ધર્મની વિરૂદ્ધ ટીકા કરતાં 


BLL 


“રોવે રોરઢે (ફે'ર્અડા ટ્જા મુસલમાનાં, 
રોવે ખાૉંમણ જોસીઅદડા વાંચન પાથ પુરાણા, 
રોવે સુહ્લાં કાછઅડા જિકકો પડણુ કુરાના, 
રોવે ફૂડા સુશ્ની સગ સચેશા ન સિાંણાં, 
રોવે જદા જોગીઅડા જિકકો મરન મસાણી, 
રોવે રોવે સ'સારી, તે સથળા રોવે. 

એક ન રોવે જિને શાહ પીર પાયા; 

ખાલ ગુરૂ બખોલીયા જએ પીર સાહેષદીન, ” 


એવાજ એક ખીજા જ્ઞાનમાં જણાવ્યું છે કે, 


“હજ નિમાજ રોન“ ધરે, કુડી ડિયાએ ડામ ન સરે. 
ત્રણ વેદ ત ધ્યાઇએ મુનીવર ભા) 
તમે કાૉંઇને ખવો પૂર્વ જન્મતી કમાઇ, 


સતપ'થના શાસ્રોનું સ'સોધન કરતાં ચોખ્ખી રીતે જણાય 


છે કૈ સત- 


પ'થની શરૂવાત પીરનુર સતગોર અથવા પીર શમસના વખતથી શરૂ થઈ છે, 
પર'તુ તે પ'થના નીયએો, ધારા ઘરણુ અતે ખ'ધારણુ પૂવ'કની સચનાઓ તો! 


પીર સુદરીનેજ કરી છે. અજ્ઞાન હિ'દુએ'ને વટલાવવા સૃછિની ઉત્તપત્તીની વાત 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


Page 162 of 600 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ચાર યુગમાં ક્રોણુ કોણુ ભગત, કેયા કયા અવતારો, તેમાં કયા કયા દેત્યોને 
માર્યો, દરેક અવતારમાં કોણુ કોણુ સુખી હતા, કયા કયા જાપ જપાતા; કયા'કયા 
વૃત ઉપવાસ થતા, અને શુ' શુ' દાન અપાતાં, તે વખતે મડદાને શુ' શુ' દાગ 
આપતા, દરેક ચુંગમાં પાવળ શેનુ' થતુ', અને કઇ ઢીસામાં ેસી પ્રાર્થના કરતા, 
અને કોળીપ્રસાદ શેનો શેનો થતો, એ ખધી ખાખતોની ગડવણુ પીર સુદરદીને 
તેમજ પીર ઈંમામશાહે કરી છે તે ખાખતોમાંની થોડી સંક્ષેપમાં નીચે 
પ્રમાણે વાચક ન્નણી શકે એ હેતુથી લખી છે, પર'તુ બધ્રી ખાખતો વિસ્તારથી 
પીર છમામશાહના ચારિત્રમાં આવરે. 

નયુવ્વત--નએક લાખ ચોવીસ હજાર પેગખરો, છેલ્લા પેગ'ખર હજરત 


એહમદ, અલી તથા હજરત એઓહ'મદ તે તેમના તરફ્થી નીમાચેલા 
(પીર) હજરત અત્વીથી તે હાલના નામદાર આગાખાન સુધીમાં જેઓઆએ ઉપદે- 
શકો નીમ્યા તે બધા ઉપરેશકો પીરા, અને તે હુજરત મહ મદના અવતારો, 
ઈશ્વરનો અવતાર તે આદમ,ખ્રક્ષાનો અવતાર તે નખી મહુ'મઢ, વિશ્તુનો અવતાર 
તે હજરત અહી, પ્રહેલાદનો અવતાર તે ઈ્રાહીમખલીલુલ્લાહુ, હસિશ્'દ્રનો 
અવતાર સા પેગ'બર, સુખદેવનો અવતાર તે છંમામશાહ [વગેરે સત- 
પ'થમાં હજરત અલીથી તે હાલના નાલદાર આગાખાન સુધીની વ'શાવળી વાળા 
સઘળા છમાએો મનાય છે. તે સિવાય એ પ'થમાં એવી પણુ માન્યતા છે ફે 
કયામત પહેલાં હા. અલીં આવશે, અને ડુનીઆમાં એકટીન કરશે, અને દેત્ય 
કૉલલી'ગાને મારશો, ત્યારમાદ હા. અલીને માનનારાઓને હુન્નર વષ રાજ કરા- 
વશે ત્યારખાદ કયામત થશે. અને જેવી જેની કરણી તે પ્રમાણે દોજખ અને 
જશ્ષલ મળશે. આ પ'થવાળા પૂનર્જન્મ અને લખચોર્યાશીની વાતને માને છે, ફિરાતને અથર્વ 
સે સિવાય જ્ાચરવેદનો કુરાનોલરીક આનો છે) નિમાજને બદલે તરુ વખતની "5૦ 
દુઆ પહે છે. એ ડુવાઓમાં હિ'દુ અને ઇંસલામની આખતો અરબી, ફારસી [ટ 
અને કેચ્છી તેમજ ગુજરાતી ભાષામાં છે. 

ખુદા અથવા છમામ તરીકે ફૃક્ત આગાખાનનેજ માને છે. મસ્જિદને 
અદઢલે જમાતખાનામાં એક સિ'હાસન ઉપર હા. અલી, અખ્ખાશ, ખરાક 
જીલ્ફેક્ાર તથા આગાખાનનાં ચિત્રો રાખે છે. ખાનામાં દુઆ પઢી રહ્યા પછી, 
સઞીસનરી પીરોએ રચેલાં સાનો, અને પદ્દો ગાય છે. શક્તિમાર્ગની માકક ગટ- 
યાટની કિયા કરે છે, ત્યાં કરખલાની માટીવાળુ' પાણી કે જેને તરીકે 
ઓળખાવી સોને પાય છે. પુજાની કિયા વખતે, તેમજ ખીજા અનેક પ્રસ'ગોા- 
એ યર્મદાન નિમિત્ત જે પેસા કાઢવામાં આવે છે તે અને કમઃઇનો સો 


ભાગ જેને દશો કહેવામા આવે) છે, તે સઘળાં' નાણા નામદાર આગાખાનને ['ત્સદ- 


આપવામા આ n da 


Income 


www.realpatidar.com Page 163 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


મીશનરી પીરાની ગોડવણુ પ્રમાણે સૃષટીની ઉત્પત્તિ, ખોદાતાલાએ પ્રથમ 
્રીણુ ખનાવી, તે ર્રીણુમાંથી ઈંડાના જેવો આકાર ખનાવ્યો, અને તે ુંડામાંથી 
સાત પાતાળ અને સાત આકાશ ખનાવ્યા પછી, પોતાના નુરમાંથી ચાર સુરત 
ખનાવી તેની સાથે પોતે આ દૂનીઆમાં અવતર્યા. આ પાંચે સુરત તે પ'જેલન 
પાક તરીકે ઓળખાય છે. (૧) હેજરત મોહમદ. (૨) હજરત અહ્વી. (૩) 
ઔષખી કાતમા. (૪) હસન. (૫) હુસેન. 

ફેલપઃ--જાયલાઃ ફાયલા. અરજલા. ખલીફા. ચુગચાર. સતયુગ, ત્રેતા, 
ઢ્ટાપર, અને કલીસુમ. 

સતયુગમાં ચાર ભકતો! થયા, ૧. રૂકમાગત ૨. અમરીષ. ૩. ખ્રુવ. 
૪. પ્રહેલાદ. ગરેતાયુગમાં ત્રણુ ભકતો થયા. ૧. કમળાદેન, ૨. કમળાપતિ. 
૩. હસિ્ચિ'દ્ર, ઢ્ાપરચુગમાં બે ભકતો શયા. ૧. સહદેવ, '૨. સુધિકિર. ડલી- 
યુગમાં ભક્ત એક, ૧. કૅમલાકુ'વર, 

મુખી ચાર. સતયુગમાં પ્રહલાદ. ત્રેતાયુગમાં રાજા હસિશ્ચિ'દ્ર. ટ્રાપરમાં 


રાજા ચુધિકિર અને કલીયુગના મુખી પીર સદરૃદીન- 
જા'પ. સતયુગમાં નરસિહ ભગવાનનો, ત્રેતાયુગમાં રામચ'દ્રજીનો, દ્વાપર 


યુગમાં શ્રી કૃષ્ણુ ભગવાનનો, અને શીયા પીર શાહનો જાપ જપાવવામાં આવે છે, 
વૃત અપવાસ. સતયુગમાં રાવવારી એકાદશી. ત્રેતાસુગમાં મ'ગળવારી 
ચૌદશ, ઢ્વાપરયુગમાં સોમવતી અમાસ અને આજે કહીયુગમાં શુફવારી ખીજ. 
દાન. સતયુગમાં હાથીનું, ત્રેતાયુગમાં ઘોડાનું, ઢ્રાપરયુગમાં ગાયું 
કહ્ષીયુગમાં ખકરીનુ'. 
એઅટપાટ, સતયુગમાં સોનાના, ત્રેતાયુગમાં રૂપાના, દ્વાપરયુગમાં ત્રાંખાના, 
કહ્લીયુગમાં માટીના, 
આદગુરૂ સતયુગમાં ખ્રહ્યાજી. ત્રેતાયુગમાં વસિઇ કપિ, ટ્વાષરયુગમાં 


વેદબ્યાસજી, કલીયુગમાં નખીમહ'મદ સુસ્તફા રસુલ સલલકાહે અલેહી વસહૂમ, 


દાગ સતચુગમાં જળદાગ, ત્રેતાયુગમાં વનદાગ, ઢ્ાપરયુંગમાં અસ્રિદાગ, 


'વાવળ” શેનું સતયુગમા આંસુનુ', ત્રેતાયુગમા પરસેવાનુ', ટ્રાપરચુગમાં સાધુના 

Ce પગના સેલનું, કેલીયુગમાં વીર્યનુ', ( વીર્યનુ' અપવિત્ર પાવળ ૨ કરી તેને 

; અદલે ખાકે સફા? એટલે કરબલાની માટીકુ' પાવળ.) બનાવવામાં આવે છે. 

ડે તાચુંગભા ઘે રી, ઢ્વાષર- 

યુગમાં ગાયના માંસની, અને કલ્લીચુગમાં 'અકરાના માંસની. ( હાલમાં ફળાહાર 

TT જેવો સમય ચાલે છે તેથી કોળી ખીર, ખાંડ, રત, અમૃતલોજનની થાય છે.) 

કયાંથી ઉપાડીને ઘટપાટનો મંત્ર અને તેની કીયા પોર સદરદીને માતા પ'થની માકક 
સતપંથમાં દાખલ કરી સઠવી ક્વીયુનના ચોથા ભગત બલીરાજ્ને ખટવે પોતાન નામ ઉમે 


www.realpatidar.com Page 164 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઘટ'પાટના અત્રનો નઅનો. 


“ સતગુરૂ સોહેદેવ, ખ્ક્યષા હો વાચ, પ્રથમ સતયુગ મધે સાહેબનાં ચાર 
રૂપ, ઉત્તર દશે પાંચ કરોડી શું રાજા પ્રહલાદ, ઘટપાટ સ્થાપનતાં, સોનાના ધટ, 
સોનાના પાટ, કુ'જર જાગ કરતવા, સોનાનુ' મુલ દેતવા, એણે કૂળેથી પાંચ ક્રોડીસું 
પ્રહલાઢ સીજ'તાં તે અમ્મર અમરાપુરી પહોંચતાં. (૧) ત્રેતાજુગ મધે સાહેભ- 
નાં ત્રણુ રૂપ પુરવ દશે સાત કોડીશું રાજા હેર્ચ'દ, તારારાણી, કુવર રોહીદાસ, 
ગટપાટ સ્થાપ'તાં રૂપાના ઘટ, રૂપાના પાટ, અશ્વજાગ કરતવા, રૂપુ મુલ દેતવા એણે 
ળેથી સાત કોડીશું રાજા હરચ'&, તારા રાણી, રોહીદાસ સીજ'તાં, તે અમરાપુરી 
પોચ'તા (૨) ટ્રાપરજુગ મધે સાહેબનાં દોય રૂપ, દખણ દશે નવ કોડીશું રાજા 
ચુધિફિર, પાંચ પાંડવ, માતા કુ'તા, સતી ધ્રુપતી, ઘટપાટ સ્થાપ'તાં, ત્રાંમાના 
ઘટ, ત્રાંમાના પાટ, ગોઆં જાગ કરતવા, ત્રાંખાદાન દેતવા, તેણે ફ્લેથી નવ 
ફોડીસું રાજા યુધિષ્ર, પાંચપાંડવ, માતા ઝુ'તા, સતી ખ્રુધતી સીજ'તાં, અસ્સર 
અમરાપુરી પોચ'તા, (૩) આજ કલજીગ મધે સાહેખનુ એક રૂપ પછમ -દશઞો, 
આર ફ્રોડીસું પીર સદરદીન, ઘટપાટ સ્થાપતાં, માટીના ઘટ, માટીના પાટ અજા 
જાગ કૅેરતવા અજાનુ' સુલ તે સેજાદાન દેતવા, એણે ક્લેથી ખાર ફ્રોડીશું પોર 
સદરઢીન સીજ'તાં, અમ્મર અમરશપુરી પોચ'તા. (૪) 

“આજ છેલી સ'ઘ તળકળ વેળા મધે અનત કોડીસું પીર હસન કખીર- 
દીન વર સ્વઃમી રાજનો આવશે, રખીઆ એઓસનાને તારશો, સેનાનાં કાંકણુ કરી 
રાખશે, રખીઆને ઉગારશે, સતદાન, સુકોત, ખીર ખાંડ, ગુરૂસુખે દેતવા, એણે 
કૃલેથી અન'ત કોડીશું પીર હુસન કૅખીરરીન સીજ'તાં, અમ્મર અમરાપુરી પોચતાં. 
અન્નદાન ગુરૂ સુખે દેતવા, હુક સચા હેજ'દા કાયમ પાયા, કૂરમાન શા પીરનએ* 

આ ઉપરાંત ખીજા' પણુ ઘણાં ગ્ઞાનો, પાડો તેમજ સતપ'થના શાસ્ત્રો 
પીર સદરદીને રચેલાં છે. તેમના વખતમાં તેમના સુરીદોની ગણુત્રી છત્રીસ 
કેરાડની હતી. અને તેના ત્રણુ ભાગ પાડવામાં આવ્યા હતા. પહેલા ભાગના 
આર કરાડનો સુખી તુળશિચો કારિમર તર્ક્‌ રહેતો હેતે. બીજા ભાગના ખાર 
કરાડ સુખી શામદાસ લાહોરમાં હતો, અને સિ'ધ તરકૃૂના ખાર કરોડનો! 
સુખી ત્રીકમ હતો. આ ત્રણ સુખી અને છત્રીસ કરોડ રિષ્ચોને લઇ પીર 
સદરઢીન, ભગવાનના અવતાર આગા ઇસલામશાહને મળવા ગયા હતા. તે 
હકીકત તેમના “ છત્રીસ ડુરોડી ? નાસના જ્ઞાનમાં છે. એ સધ અટક નદીના 
ભૂન* કિનારા તરક.“ ગુજરાત ?” નામના ગામમાં ઉતરે હતો. પીર સદશ્ટીન 
ગામમાં ફરવા નીફ્યા હતા ત્યાંથી એક. શુણીકાને ઘેર ગયા. સ'ઘના સુખોઓઆએ 


પી. ૧૭. 
www.realpatidar.com Page 165 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૩૦ 


તેમની શોધ ખોળ કરતાં તેએ એક ગુણીકાને ઘેરથી અબી આદ્યા, 
જે ઉપરથી તુલસીયા સુખીએ 'પીરને સંઘમાં આવવા વિનતી ડરી, વ્યારે 
શુણીકાના લેણા પૈસા વસુલ થયા વગર પાછા કૂરલાની ના પાડી, જેથી 
સુખીએ પીરને કહા' કે તમે પીર થઇ અવાં કામ કરા છે1 ત્યારે અમાશ 
ખેટા ટીની લાજ કેમ રહે? એવુ' કહી તુલસીચો સુખી સ'ધમાં જતો ર્ય. 
શાામદાસ સૂખી પણુ પીરની આવી વત ણકથી નારાજ થઈ ચાલ્યો ગયે. ત્રીજે 
દિવસે ત્રીકમ સુખીએ આવી ગુણીડાના પૈસા આપવા માટે, પોતાની ટીકરી 
શામસુંદર અને દત દયાળને ભીમ રાજને ત્યાં ગીરો સુકી શુણીકાના પૈસા ચુકવી 
આપ્યા; અને પીરને સ'ધમાં જવાનુ” કહેતાં, મુખીને કેફની ખસ્તીમાં ત્રણુ 
તમાચા માર્યો છતાં, વિશ્વાસ ન છોડતાં મુખી પીરને સંઘમાં લઈ ગયા. 

ત્યારપછી પીર સદર્ટીન ઈંમાખ ઈસલામ શાહની હુનનુરમાં ષહોંચ્યા, પણુ 
તેમનાં દર્શન ન થયાં, પર'તુ એક લોઢાની ભી'ત ઉભી થઇ હતી, પણુ પીરે છ 
મહીના તપશ્ચર્યા કરી ત્યારે ભી'ત પીગળો, અને શાહના દર્શન પાસ્યા. પીર સદર- 
રીને સ'ધના છત્રીસ કરોડને કશી નયા હુતા, તેમાં ખાર કાયમ હયા તે સ્વર્ગે! 
ગયા, અને ચોવીસ પાછા કર્યો તે નક'માં ગયા. આવી આવી અનેક ખાખતો 
પીર સહરદીનના સખ'ઘસાં ખોજા ઇતિહાસકારાએ લખી છે- પીર સદરટીને 
આગળ થઈ ગચેલા પીર શમસ તથા પીર નુરસતગારે હિ'દુઓઆને વટાળી 
પોતાના પ'થમાં લેળવવાના આર'લેલા કાર્યમાં ધણી મદદ કરી હતી. તેમની 
વકાત કયારે થઈ તે વિષે ક'ઈ ખુલાશો નથી. પર'તુ ઉંચમાં મૃત્યુ થયું હતું, 
અને તેમની લાશને સિ'ધના જેતપુર નામના પ'જાખના ગામમાં દફ્નવામાં આવી 
છે. સીધના ખોજાઓઆએ તેમના પર રાજનો ચણાવ્ચો છે. અને તેઓ એ 
પીરની ઝચારત કરવા જતા હતા, અને તેઓમાં એવી માન્યતા હેતી કે જે 
અાબુસ એક વખત પણુ તેની કખરની ઝયારત કરવા જતો નથી, લેને મરી 
ગયા પછી પગને ખદલે માથાંથી ચાલી ત્યાં ઝયારત કરવા જવું પરે છે. એમના 
શિષ્યે હજ જેઓ હિ'દુની આકૃતિમાં રહી ગયા છે, તેઓ પોતાને ગુસી તરીકે 
એઓળખાવે છે, અને તેમનો ઘણો ભાગ પ'ન્તખ અને સિ'ધમાં હજ પણુ છે. 
ચીર સદરટીનને પાંચ દીકરા હતા. (૧) પીર જહેરઢીન. (૨) પીર સલાઉરીન. 
૩) પીર તાજદીન. (૪ જલાલઉરીન. (પ) પીર કબીરદીન. 

તે સિવાય એક જૂન! હેસ્તલિખિત લેખના આપષારે સી. એદલ્ષલ્ 
ધન કાખાએ “ નામની આક છપાવી પ્રસિદ્ધ 
કરેલ છે. તેમાં “સત'પ'થ? અથવા “ગુસપ'થની ?ની યોજના પીર 
મદરકીનં અંને સહદેવ નામના 


www.realpatidar.com Page 166 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ'જાઅમાં ઉગમણી દીશાએ ધાધ જીલ્લામાં હરીચ'દા નાખે પ્રાહાણોનું 
એક ગામ હતું. તેમાં હફીચ'દ નાખે એક એરો ધનાઢવ્ય ધ્રાહાછુ રહેતો હતો. 
હરીચ'દ વિશ્નુખાગી હતો, આ વખતે તેના વેશ્ષવધર્મને માનનારાં છત્રીશ 
જુટુસ્બો હતા, અને તેમાંના ખાર કુટુમ્બ કાશમીર તરફના દેશમાં રહેતાં 
હતાં, અને તેંમનો ગુરૂ તુલસીદાસ હતો. ખીન્ત' ખાર કુટુમ્બોનો શુરૂ સાસદાસ 
મુખી પોતાના ભાવીક જુહસ્થોને લઇ લાહોરના મુલકમાં રહતો હતો. અને 
ત્રીજા આર કુટુમ્બો સીંધ તરફૂના સુલકમાં ત્રીકુમ ભગતના આસરા નીચે 
રહેતાં હતાં. શુરૂ હરીચદને એક પુરો કરીને સુખ્ય કારભારી, તથા એક 
કરો હતો. તે છેકરાનાં ચાર નામ રુતાં. જન્મ નામ સહદેવ નેશી, વિલા 
નામ ખાલગુરૂ સોહોદેવ, શાસી નામ સતગુરૂ સહદેવ અને પાછળથી તે 
શુરૂ હરીજનના નામથી ઓળખાતો ડતો. ગુરૂ હફીચ'દના મરણુ ખાદ સ'વત 
૧૪૪૦ માં પડાણુ લેજોએ ચડાઈ કરી હરીચ'દા ગામ છતી લીધુ'. અને 
તેના છોકરા સહદેવને પકડી ગળામાં બેડીઓ નાંખી છ મહીના અને છ દીવસ 
સુધી, ઉચ મુકાસે જેલમાં કેદ રાખી, છેવટે તેને મુસલમાન ખનાવી છોડી 
દીધો. કમુરાને શોધ્યો હતે, પરતુ તે હાથ આવ્યો ન હતો. 

સહદેવ સુસલમાન થવાથી શરમાઈને પ'જાખ છોડીને ઈરાનનાં શીરાજ 
શહેરની અહાર ઈસ્પેહાનના રસ્તા પર આવેલા આખાડુઈના રખ સના અને 
ફો'ખ અતારની પાસે જઇને તેમનો મુરીદ ખનચ. અને પી રોખ અહમદની 
સાથે કેક પરગણાના અલએતગઢમાં આગા ઈંસલાસશાહની પાસે ગયે! હતો. 
અને ત્યારપછી છત્રીશ વષે પાછો પોતાના ગામ હરીચ'દાપુરીખાં કરતો 
ફૃરતો આવબ્ચો. જયાં પોતાના વજીર ડુપુરાનો અચાનક લેટ થવાથી, પોતાને! 
સઘળો વૃત્તાંત તેને કહી સ'ભળાવ્યે. કપુરા સિવાય તેનો આ વૃત્તાંત તથા તે 
ગુરૂ હરીચ'દનો છોકરા છે, એમ કોઇના જ્નણુવામાં આવ્યુ' ન હતું. સહદેવ 
જોશી વિઘા, કળા, હુન્નર તેમજ ખધાં શાસ્ઞો જાબુતો હેતો, અને વિદ્યા તો તેની 
જીલે વરેલી હતી, એટલે ટુ'કમાં તે ઓટો પ'ડીત હતો. તે સુસલમ્્ન થયો 
ત્યારપછી ખાર વર્ષ ઝુવામાં લટકીને અને ખાર વષ સુધી લાકડાની રોટી પેટ 
ઉપર ખાંધીને તેમજ આર વર્ષ વનનાં પાંદડાં ખાઈને છીવ્પો હતો. તે પોતે 
મુસલમાન થયા પછી શોખ ફુફીદના નામે ઓળખાતો હતો. 


સહદેથ તથા તેને વજીર ડુપુરો કે જે હિન્દુ લુહાણેધ હતો, એ ખન્નેને 
પીર સદરૂટીનની સાથે ધણી મહાખત થઈ હતી. એક વખતે પીર સદરૂદીને 
સહરેવને પૂછચુ' કે, તમો દીન ધમ*માં કેમ અને કેવી રીતે આવ્યા, ત્યારે તેજે 
્વૉોતે પડાણોથી વટલીને થચો તેમજ “ શેખ સના અને શોખ અતારથી કરીને 
સને દીન ધર્મનો સ'સ્કાર થયો, ?* એમ જણાવ્યુ'. ત્યારે સદરૂદીને પોતાના 


www.realpatidar.com Page 167 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ગુસલમાની ધર્મમાં કેવી મજ્ત છે, એમ પુછસુ', તેના જવાબમાં સહદેવે હિન્ડુ 
ધરમાં પણુ મજા છે, અને તેની મત્તામાં વિશેષ જણાવ્યુ' કે હિન્દુઓની 
માન્યતા મુજબ “ અમારા દાઢા વ્યાસજી કહી ગયા છે કે પશ્ચિમમાં નિકલ'કી 
અવતાર થરો, હાલ તો! સુદ્ધા અવતાર ચાલે છે.” ત્યારે પીર સદરૂટીને ઢીન 
ધર્મની સઘળી વાત સહુરેવને કીધી, અને કહ્યુ' કે “ અમારામાં પણુ ખાર 
ઇંમાસો થઇ ગચા છે. ( ૧) અત્રી, (૨) હસન, (૩) રુસેન, ( ૪) જેનુલ 
આબેદીન, (૫) મહુમઢ ખાકર, અને છઠ્રી પહેડીએ અમારા દાદા ઇમામ 
જાફર સાદક થયા. અને તેમણે શીયા ધર્સ ચાવ્ચે. અને સાતસી પહેડીએ 
અસારા દાદા શાહે ઈંસસાછલ અને સુસેકાજમ ખન્ને ભાષ્ઓઆ થયા. તે વખ- 
તના મુરીરોમાંના થોડાએ મુસા કાજમને ઇંમામ તરીકે માન્યા. અને અમારા 
દાદા શાહુ ઈસમાઇલને માન્યા નહિ, જેથી ખનને ભાઈઓમાં તકરાર થઇ અને 
સુરીદોમાં પણુ ધણી અદાવત થઈ જેથી અમારા દારા શાહુ ઈસમાઈલ યસન 
(જર્મન )ની તર્‌ જઇને રહ્યા. અને સુસેકાજમ ઇમામ તરીકે રહ્યા. તે પછી 
સુસેરજા આટ, પષ્છઠી મહે'મદ તકી નવમો અને અલી નકી દસમા, હસન 
અસકરી ન્મગીઆરસાં, અને ખારમ્ઃા મહમદ એરી ઈમામ થયા કે જે સાસરાના 
કુવાની અદર એેખ થઈ ગયા, અને હવે કહે છે કે તે પાછા જીવતા નીકળશે, 
અને છેલ્લા ઈમામ મહેદી તરીકે પ્રપ્યાત થશે. ?? આ પ્રમાણે આર ઈમાએઓ થયા. 


હવે “ અમારા દાદા શાહુ ઈંસમાઈલના નાના છોકરા નુર અહસ્મદ 
નવસારી વાળાની ઓલાદ સાંભળો, નવમા પીર ઈંનઢર ઈમામટીન, દસમા 'પીર 
મહૅખઢ સનસુરઝ અગીઆરમાં ળીર આરુખદ, આરમા પીર અખહલ મદ, 
તેરમા પીર સુસતન સર બિલ્ડ, ચોદમા પીર અહમદ હારી, પ'દરમા પીર 
હાશમગ્યાહ સોળમા પોર મહુ'મદશાહ, સત્તરમા પોર સાહોાસુદ્શાહુ, અઢારમા 
પીર સોહેબરીન, એઓગણીસમા પીર ખાલકર્ીન, વીસમા પોર અખઢલ એઓમનીન, 
એકવીસમા પીર સોલેહુીન, ખાવીસમા પીર સલાઉટીન, ત્રેવીસસા પીર શ્વમસ- 
હીન, ચોવીસસા પીર નસીરટીન, પચીસમા પીર સાહેખદીન, છવીસમાં' પીર 
સદરૂદીન એટલે અસે છવીસમી પેઢીના છીએ, અને અમને શીયા અને સુજી 
જોઇ માનતા નથી. કારણુ કે બોઆવીઆની અદઢાવતથી અમને સુન્તીએ માનતા 
નથી, કારણુ કે તેઓ અલ્રીની ઓલાદના છે. અને સુસે કાજમની અદઢાવતથી 
અમને શીયા માનતા નથી, કારણુ કે અમે શાહા સસિમાઈલની ઓલાદના 


છીએ. જેથી અમને કોઇ માનતુ' નથી. ” ત્યારે સહદેવ જોશીએ કહયુ કે, 


તો [ક્માપણે અનને જણુ મળીને એક ઓને હિંદૂ અને મૂસલઞાન અખન્નેનો મીશ્ર 
,| ગડબડ ગુચ્છાવાળો દીન ધમ ઉભો કરીએ, ત્યારે પીર સદરૂદીને કહુ, ખહ 
સારં. એ ઉપરથી તેમણે ખન્ને જણે મળીને પ્રોતાના નવા 


Date: Around 1419 
TSR SHASTA SEER A.D. pe ET UE 


www.realpatidar.com Page 168 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ'થનું નામ “ ગુપ્તપ'થ રાખીને એવી ચોાજના કરી ફે નવમા ખુદ્ધા- 
અલતારને હિ'હ્ઓ સાને છે, તે ખુહ્ધરેવનો છોકરા તે [રોસ ડેવ્યો! અને 
તેની સાથે સુસલમાની ધર્મનો સ'ખ'ધ મેળવ્યો તે આ પ્રમાણે છે. 

શ્રી અનાથ, આધ, અવીગત, એહેદ, હેવ, કવ, ધરમ, ટેક, વેજ, નાથ, 
એઓતરા, હરીતક, મરુરવા, અ'ત, અતીત, પ્રેમરૂખ. વશ શ્રી મચ્છ, કચ્છ, 
વારાહ, નરસીંગ, વામન, ટૂરસરામ, રામ, કાન-કાનના પરીખત. પરીખત તો 
પાંડવની ઓલાદના હતા, અને જઢવોની ઓલાદ તો કૃનાકાતીયાં થઈ ગઇ છે. 
એમ હિ'દુઓ કહે છે તો કાનનો પરીખત ફેમ થયો ? 

પરીખતને કાનનો છોકરો ટરાવવા માટે પાંડવકુળને જાઢવકુળ સાથે જેડી 
દઈ કાનનો પરિખત ટરાવ્યો, અને પરીખતનો જનમેજય, શેસાન'દ, સતાન'દ, 
વિણુવછુરાજ અને તેનો બુદ્ધ. અને ખુદનો, છોકરો શીશ--શીશને દીન ધર્મના 
લોકો દાદા આદસનો ખેટો કહે છે, ત્યારે તે અુદ્ધનો છોકરા કેમ થચો ? 


તે એટલા માટે કે નકલ'કી અવતાર હાસમી કુળાથી ૯લો થચે, 
તે ખતાવવા ખાતર ખુદનો છોકરો શીસ ઠરાવ્યો. અને સ'બ' જડી કેહાડચા, 
તે આ પ્રમાણે. 

ખુદ્ધનો શ્ીસ, શામ, મલક, સલામ, એસલાસ, હારાન, (હારૂન ) સામાન, 
સાફાન, આધાન, નીજાર, મીજાર, એલીઆસ, માલક, મધરૂક, કજીમ, ડુનાંન 
નસરીત, કૂઈઆલ, ગાલ્લભ, લભેકાભ, મુરાદ, કજમ, મુવહર, અખબદસુનાફ્‌ તેમના 
અખુહાશમ અને ઉસેયા. ઉમેયાના હુલમ, સુફીઆન અને માવીઆ. અને અખુ- 
હાશમના અખુસુતલેખ, અને તેમના અખુતાલેખ અને અખદલા. અખદલાના 
તખઓઔમખહ'મદ સલલહાએ સલવાતુલા અલેહે વસલ. અને અખુતાલેખના 


અહી સુશકીલ ડુશાશેરે અઝદાં. અક્ષીસાહેમ તે વીશનજછના અવતાર) નખી 
સાહેબ સતગુર્‌ ધ્રહ્મયાછીના અવતાર, અને ખાવા આદમજીને ઇશ્વરરૂષ ત્રીજા 
રેવ) તરીકે ગર્યા સ'વત ૧૪૭૬ હી. સ. ૮૩૬માં ઉપર જણાવેલા અહી, 
મહે'મદ તથા આવા આદમી કોઈ હતા નહી. જેથી આગા ઈશલામશાહને 
- આર્ખીરૂપે તેમજ અલી અલ્લાહ ઈમામ ખમેહેરી નકલ'કી દશમા અવતાર શ્રી 
વિશ્તુરૂપે-સે'તર દ્વીપમાં દેલમ દેશ મધે એરાક ખ'ડે ગઢ અલએતમાં જેકપુરી, 
હેમપુરીમાં હાજર ખેડા છે, એમ જણાવ્યું. એવી રીતે ગુસ પથ ચાલુ ક્ચૌ, 


અને તેનું નામ “ સતપ'થ ? રાખ્યું. અને પોતાના સુરીરોને એ પંચનો) પરો! પડદ 
ન ખોલવાનું સખ્ત ફરમાન કરતાં ક્ષો છે કે 


એજ સતપષ'થ જો 'પડદો જેજાર, ( જોઇએ જન) 
એલે તેનો વડો દોજખે જાસે હો 


www.realpatidar.com Page 169 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એવી એવી અનેક કલ્પનાઓથી જેડી કાદેલો ગુષ્તપ'થ અથવા જેને 
“સતપ'થ ? હવામાં આવે છે, તેની વાતો ““ ઝુસ્પ'થકા શુઝરા ? માં 
લખેલ્લી છે. પર'તુ વિસ્તાર ભયથી અત્રે તે ખધ્રી ખાખતો આપવામાં આવી 
નથી. પર'તુ તેના સારરૂપ તથા સતપ'થ ધર્મ કેમ પેદા થયે! તે જણાવવા 
ખાતર ઉપરની નૌંધ કૃક્ત લીધી છે. પીર સદરઢીન પછી સતપ'થના ઉપદેશક 
તરીકે તેમના દીકરા પીર કબીરદીનનું નામ આવે છે. 


પીર કુખીરદીનઃ-એમનો જન્મ હી. સ. ૭૩૧ ઈ. સ. ૧૩૨૩૦ માં 
થયાનું “ રે ખુલ્દેમરી” ના લેખક સૈયદ ખાવાસાહેખ અહેમદઢઅશ્લી ખાકી 
પીરાણાવાળા જણાવે છે. તે સિવાય ખીજ કોઇપણુ જશ્યાએથી તેમને! જન્મ 
કચારે થચો, તે સ'ખ'ધી હકીકત મળતી નથી. તેમને અઢાર ક૨જ'૬ હતાં. ઘણે 
રૈકાએે તેમને ઓઆગણીશ ક્રજ'૬ હતાં એવું જણાવેલુ' છે. પર'તુ “ પીરશમસના 
શુઝરા? નામના હેસ્ત લ્રીમીત ગ'થમાં પીર કખીરટીનને સાત ખીખીથી સત્તર 
છોકરા અને એક છોકરી ખાઇ ખુઢાઈ હોવાનું મળી આવે છે, તે નીચે પ્રમાણેઃ- 
(૧) ખીખી જાખલાખાઈ, સૈયદ રૂડાનરીનની ફીકરી, તેમને ચાર ટીડરા હતા. 
(૧) પીર ઓધ્લીયા, (૨) પીર સુલતાન મહમદ, (૩) પીર નુરમહ'મદ 
(જ પીર આહ્ષમશાહુ તથા એક દીકરી માછ ખુઢાઈ નાએે હતી. 
(ર ખી ખીખીને ત્રણ રીકશ હેતા, 
(૧) પીર રહેમતુલા, (૨) પીરઆલમશાહ, (૩) પીર લાલાસાખાજ. 
(૩) ઓઔખી આરફાખાતુમ જાતની મુગલાણી હતી, તેમને ત્રણુ દીકરા હેતા. 
(૧) પીર ઈંસમાઈલટીન, (૨) 'પીર કૂરમાનોહીન, (૩) પીર ઈંમામશાડ. 
(૪) ખીખી સમસકદ જાતની જહુઢી જેને અમરકોટથી આણીને સુસલ- 
માન .ખનાવી પરણ્યા હેતા, તેમને ખે દીકરા હતા. 
(૧) પીર સેરઅલી, (૨) પીર અલીશા. 
(૫) ખીખી ફાતમા કે જેઓ ગુજરાતનાં હતાં તેમને બે દીકરા હતા. 
(૧) પીર કલ'હરશાહઢ, (ર) પીર દરવેશ મહુ'મદ. 


(૬) છટી ખીખી સુલતાન હાસમની રીકરી હતી, તેમને ખે દીકરા હતા. 
(૧) પીર નુરસહ'મદ, (૨) પીર તઆરગાક. 
(૭) ખીથખી કૃાતમા, પીર ખાઉદીનની પૌત્રી તે સેચદ રૂકાનદીનની'દીકરી, 
જેને પીર ખુલ'દર અલી નાબે એક છોકરો હતે. 


પીર કખીરદીને પોતાના પીતા પીર સદરૂદીન સાહેખ પાસેથી સતપ'થ 
ધર્મ ચલાવવાની સ'પૂર્ણ માહીતી મેળવી હતી. એક વખત તેઓ પોતાના,/મીતા 


Page 170 of 600 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સાથે શ્રી ઈસલામશાહાની હુજીરમાં ગયા હેતા, જ્યાં તેમણે નજરાણામાં 


પોતાના હાથે આકડાના કૂળમાંથી રૂ કાઢી, તેને કાંતી ગજગજને અ'તરે શ્રી 
ઇસલામશાહુની સ્તુતિના ફકરાઓ વાળી ખનાવેલ પાથડી અર્પણુ કરી હેતી. જે 


ઉપરથી ઇસલામશાહે ખુશી થઈને તેમને અનત કરાડીના ઉદ્ધારકનો વર આયો 
હેતો. તે સિવાય પીર કઔર્દીને પોતાના પિતાને પગલે ચાલી સત'પ'થની ઘણી 
સેવા બજાવી હતી. તેમનાં ખનાવેલ શાસ્રો તથા ગ્ઞાનો આજે પણ સતપ'થીઓ 
હોંસથી વાચે છે. તેમનું મૃત્યુ સવત ૧૫૦૫ ના કારતક વરી ચોથ રખીચુલ 
આખરની તા. ૧૭ મીએ પ'જાખમાં આવેલા ઉ'ચ શેરમાં થયું હતું. તે વખતે 


તેમના અધા દીકરા હાજર હેતા, ફક્ત પીર ઈમામશાહ કે જેમને પીર કેખીર- 


દીને ગુજરાત તરક પોતાના' ધર્મપ્રચાર અર્થે એઓકલેલા હોવાથી ગેરહાજર હેતા, 
ષર'તુ રસ્તામાં પોતાના પિતાની વકાતના સમાચાર મછતાં, તેઓ તરત પાછા 


ફ્રી ઉ'ચમાં' આવ્યા, એ વખતે પિતાને જનાજો લઈને તેમના ખધા ભાઇઓ 
કેળરસ્તાન લરક જતા હતા, ત્યાજ પીર ઇંસાસુદીને જના અટકાવીને (મિતાની 
પાસેથી પોતાના હુકની પાંતી માગી, યારે જનાજામાંથી હાથ કરાડીને પીર 
કબીરદીને એક માલા (તસખી) આપી* જે પીર ઈમામશાહેને ઓછુ પડવાથી 
લધુ માંગણી કરવાનુ અને પીતાને વીનવવાનુ' જાર્ફ રાખ્યું; ત્યારે પી૨ કખીરદીને 
જ્નોઢામાંથી સાકર કાઢીને તેમરે આપી. એટલે ખુશી થઈને અધા ભાઇઓની 
સાથે તે પણુ પિતાના «નાજ સાથે તેમને દકૃન કેરવા ગયા હતા. 


રે ધંખામરાહ ઘણાજ ચાલાક, મુદષદ્ધવાન્‌ હતા, 


આવા પરાકમી અને ખુદ્ઠિશાળી સેયદ ઇમામશાહને 
તેમના પિતાના મૃત્યુ પછી પીર તરીકે ન નીમતાં તેમના કાકા તાજટીનને 
તે વખતના ઈમામોએ પીર તરીકે માન્ય રાખવાથી, પોતાનુ અપમાન થયેહુ' 
સમછ, આગાખાની ઈભાએઓથી છુટા પડી, 


| 


આ પુસ્તક લખવાનો મુપ્ય હેતુ પણુ એ ખનાવટી પથમાં ઈસઅશાર્ણ તેમના 
હિ'ફસેવકોને દુનીઆની નજર આગળ હિ'દુ જેવા રાખી તેમને થમ તથા 
CL CLT RLE uhhh 
જોતાની પ્રપ'ચી જાળ કેવી રીતે પાથરો છે, તેનુ -પોકળ પ્રકાશમા લાવવા 
સાટેતો જ આ પ્રયત્ન છે. એ ખાખતન' હુવે પછીના પ્રકરણમાં વિસ્તારથી 
વિવેચન કરવામાં આવશે 


www.realpatidar.com Page 171 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ્રકરણુ હ સુ. 
પીરાણા-સત'પ'થના સ્થાપક# 
(જ્લેયદ ઈએઆસુદીન ઉરે* પીર ઈસામશાહની છવનરે'ખા. ) 


અહિ'થી “ પીરાણા-સત'પ'થ નો નવે ચુગ શરૂ થાય છે. સૈયદ નુર 
સતગોર, શમ્સુફીન, (શમ્સ તણે) સદરૂટ્ીન,કખીરૂહીન વિગેરે આગળના ઈસમાઇલી 
દાઈએઓએ માત્ર આગાખાની ઈસમાઈલ્લી ફિરકાના ઉપદેશાક તરીકે સેવા ઉઠાવી, 
ધંમામતનો હક્ક તો રાની ઈમાસોનોજ કાયમ રાખીને, તેમના પ્રતિનિધિ તથા 
ઉપદેશક તરીકેજ કામ કીધું હતું. તેઓ કોઇએ પોતાનો નવો મત કે સંપ્રદાય 
સ્થાપ્યો કે ચલાવ્યો ન્હોતે!; પર'તુ અહિ'થી આગલા પ્રકરણુમાં જણાવ્યા સુજખ, 
ંખઆઅશાહે પોતાના નવા “ સતપ'થ 'ની નવી ગાઢી સ્થાપી; અને ગુજરાતમાં 


અમદાવાદ પાસે ગીરઅથાની ખાજમાં પોતાનો નવો અહો જમાવી, “ પીરાણા 


ગડુગી, નવાજ રાગર'ગો અને તાલમેલ સહિત ખજાવવા 


સૂચકતાવાળો ચતુર પુરૂષ હતે. દેશ-કાલ-સ્થિતિનો તેને ખડું સારો પરિચય 
હતો. પોતાના જમાનામાં, કયા પ્રકારે સત્તા જમાવી, અસ્ઞાન જગત્ને પોતાની 
વિચિત્ર ઇદ્રજ્ાળમાં વિ'ટાળી લઈ, 'પીર'પદાંની માન ભરી પદવી કેવી રીતે મેળવવી, 
તેનો રચનાત્મક કાય'કમ ગોઠવવાની તેનામાં સ'પૂર્ણુ નિપુણતા હતી. ઈંસસાર્ઈલી, 
(નિઝારી, કે ઈસી શીયા મુસલમાનો તરક્થી, આજસૂધી “ સત'પ'થ 'ની જે 
માયાજાળ રચાતી અને શુ'થાતી હતી, તેની પણુ વ્યવસ્થિત ચોજના તો એ 
ચતુર નર ઈમામશાહેજ કરી છે. 


સ્હોડાની દ'તકથાએઓ, અને ભડ્તોની ચમત્કારિક વાતો સ'ભળાવી, એ 
વખતના અસ્ઞાન, અને લોૉળા હિ'દુ લોકોમાં, હિ'દુ-મુસલસની લેળસેળીયા 
વિચારો દેલાવી, આજસૂધીના સેયરો અથવા પીરાએ તો માત્ર વાઅસાર્ગ, 
ધેદાંત અને સુીમઆાર્ગની સિદ્ધાંતત્રિપૂડી ઉપરજ પોતાના “સતપ'થ? નો 
કાચો કિલ્લો ચ્યો હતો; પરતુ એ “ સત'પ'થ ? ઉટપટાંગ, અનિયમિત, અને 
ધારાધોરણુ કે ખ'ધારણુ રહિત હતો. જૂદા જૂદા રેરોમાં તેની જૂડી જૂહી માન્ય- 
તાઓ ચાલતી હતી. [સિહ્ધોતોનુ એકીકરણુ અને દ્રટિબિ'દ્નુ' સુહદિકરણુ હન 
એ નવાજ પ'થસાં ફોઇ પણુ પ્રકારે સ્થાયી થયું ન્હોતું, અર્થોતૂ એ પ'થની 
ધઇંમારતના, શ્રીયા ઈંસલાસી સુસ્લીમો તેમજ દાઇઓએ ખોટી રાખેલા પાયામાં 
આગલા ઇંસ્લામી સયદ ઉપદેશકો તો પોતાનાં પેટ, શોટ અને સ્વાર્થ તેમજ 
રીનને માટે, વખતે વખતે ક'ઈ ક'ઇં છુટ્ટા છવાયા ઉપદેશના અણુધડ પાણાઓ 
જ ગોડવી રહ્યા હેતા ! પબુ તેમાં ચૂનો, સીએેન્ટ, કોક્રેટ અને ધડતરના ધાટદાર 


www.realpatidar.com Page 172 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પથરાઓ ગોાડવી, એ “ સત'પ'થ ?ની રોળદાર દીવાલોતો સૈયદ ધઅઆાસુદ્દીનેજ 
ખાંધી આપી, તેને શાએ રચી આપ્યાં; ધારાચોરણુ સ્મને નિયખો આંધીને ખ'ધારણુ તરતા 
નક્કી કરી આપ્યાં. સતપ'થીઓનાં નિત્યકમ, તેમના પૂજા-પાઠ, તેમની દુવાઃઓ, [સતપંથ 
Se BOE eC 
વડવા અને ઓરસ તહેવારોનુ' વ્યવસ્થિત ખ'ધારણ ઈસઆમશાહેજ બાંધી 
આપ્યું. તે ઉપરાંત જે જે હિ'રુૂ-ઈસલામી, અર્ષમિશ્રિત સિદહ્ધોતોના ઉપર 
“સતપ'થ'ના એ ખબ'ધારણુની .ચોજના કરેલી હતી, વેમનો રીતસર પાક્કો પાયે! 
એ કુશળ સૈયદ ઈંઆસુદીનેજ નાંખી આપ્યો છે. તેને માટે આગાખાની, 
નવસારીવાળા, તેમજ ખીજા અધા “સતપ'થી? ઓઆએ ખાસ ઈમાસગશ્ઞાહનોજ 
સ્હોટો આભાર માનવો જોઇએ; કેમકે માત્ર ઉપર ઉપરનુ' સુંદર દેખાવવાળી 
કાચુ' ખધારણુ ચોજીને બેસી ન રહેતાં, “ સતપ'થ ? નો ચોમેર ફેલાવે! કરવા 
માટે, તેમજ એ નવો પ'થ લોકપ્રીય અને ચિરસ્થાયી થાય તેને માટે, એ 


' ્રથોમાંથી આકેષક પ્રસંગો ઉઠાવી લઈ; પોતાનાં રે ચતુરાઈ ભરેલાં શોર્ય ! 
' વડે, ત્હેણે ઈમામીઓના નવા * સતપ'થ ? ને ખનતે પ્રયત્ને સુદઢ ખનાબ્ચો, : 


અસે_શોાભાવ્યે.ઃઆિ પુરષ ખ્હ્યા, વિશ્ણ, મહાશક્તિ, પોચ પાંડવો, કપિલવસ્તુ- 
ગૌતમખુદ્ધ, હસિશ્ચ'દ્ર, પ્રહ્લાદ આદિક દાય પ્રસિદ્ધ મહાપુરૂષોને પણુ પોતાની 
એ ખનાવટી ગપોળકથાનાં ચમત્કારિક સતષ'થ પુરાણોમાં સ'રોવી દઈ, એ 
જમાનાને આકર્ષક પણુ વોંચેત્ર કાત્યરચનામાં, ચસ ક્કારો અને [વચારોના અજખ 
મિશ્રણથી, લોકોનાં અન એઓ પાએે અને તરતજ તેએ સેયદ ખાવાની જાદૂઈ 
જાળમાં સપડાઈ જાય, એવી માન્‌ ઉસ્તાઢી ભરેલી અનેક યુક્તિ પ્રચુકિતઓ, 
એ ચાલાક, વિચક્ષણુ અને સંમયસૂચક સૈયરે ધણીજ કાર્યકુશળતા પૂર્વક 
અજમાવીને પોતાનો હેતુ ખહુ ભારો સકૂળ કર્યો છે. નસીબ તેમજ સ'ચોગાની 
પણ સારી અનુકુલતા હોવાથી, પોતાના અવનવા ટાવપેચામાં સેયદ ઇમાસુહ્ીન 
ઘણે અ'શે સહેલાઈથીજ સકળ થચેલે જણાય છે. 

એ અધ્રા સ્વકતિપત ફૂડા દાવપેચ, સતપ'થના શાઅ ગથોમાં, બનાવટી 
ભજનોમાં, અને તોપમારૂ પષરચાએઓનાં પ્રપઃચપુશાણામાં' પગલે પગલે ઝળકી 
રહ્યાં છે. અને તેમાંના કેટલાક ધ્યાનમાં લેવા લાયક 'દાવપેભોન સુજ્ઞ વૉંચકને 
પરિચય કરાવવા, શ્શા પછીના પ્રકરણામાં-ઇઆઅશાણી સાહિય વિભાગમાં 
સવિસ્તર પ્રસિ કરવાન હોવાથી, અહિ' તેમની વિશેષ ચાર્ચોથી નકામું પીષ્ટ- 
ચેષણ કરવાની અમને કશી આવશ્યકતા જણાતી નથી. એ ખષધા ગ્રંથો, લેખો, 

પૌ. ૧૮. 


www.realpatidar.com Page 173 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ભજનો, કિયાઓઆ વિગેરેમાં સેયદ ઈંઆામશાહે કેવી કપટંજાળ ગુ'થેલી છે, 


મને ઇંતિહાસ તેમજ ધર્મસિદ્ધાંતોને પણુ ઠોકરે મારીને, કેવી સ્વાથની ખા 
ખેલી બતાવી છે, તેની સવિસ્તર ચર્ચા પણુ એ સતર્પથી સાહિત્ય સાથે સાથેજ 


હે 


એ ઉલ્લેખ અથવા સતપ'થીઓ માટેની મામિક ચર્ચા કેવી મઅડુત્વની, સત્યના 
આધાર અને પ્રમાણો ઉપર લખાયેલી, નિષ્પક્ષપાત અને સત્ય વસ્તુસ્થિતિનેજ 
સમન્તયનારી છે, તેમજ એ કુટિલ પથ અને તેનાં શાસ્રોએ હિ'દના અન્ય 
ધર્મીઓની કેવી કેવી નાલાયકી ભરેલી ખોટી નિ'દાઓ કરી, હિ'ડુ મુસલમાન, 
પ્રોસ્તી, જૈન, મોદ્દાદિ અનેક પ્રાચીન મતવાટીએઓતો હેટલો ખધો ઘોર અન્યાય 
કરેલો છે! એ વિષયની ચર્ચા પણુ અહિ' ન કરતાં, ઈંઆસુદીનનાં જીવનની 
જ અત્રે ટુકી નોંધ આપી, તેમાંના પ્રસ'ગો લક્ષપૂર્વક વાંચવાની વિન'તી 
કેરીમે છીએ. 

આગલા પ્રકૃણુમાં સ'ક્ષેપમાં જણાવ્યા મુજખ સેય& કુભીરૂદીનને ઘેર, 
પ'ન્તખમમાં આવેલા ઉ'ચ મુકામે હીજરી સને ૮૫૬ માં સૈયદ ઈમાગુફ્રીનનો 
જન્સ થયો હતો. કખીરૂદ્ીનનો એ અઢારએસઓ અને છેલ્લો છોકરો હતો; એમ 
“સતપ'થ ? ના સાહિવ્ય લેખક સૈયદ મી. આવાસાહેખ અહેમદઅકલ્ી ખાકી 
વિએેરે ખુદ પિરાણાવાળા સેયદો જણાવે છે. પણુ પ્રમાણુ પાત્ર અનેક ઇતિહાસ: 
કારોના લેખો ઉપરથી તથા એ પ'થનાજ હસ્તતિખિત “પીર શમસનો ગશ્ુજરો' 
નામના ગ'થમાં જણાવ્યા મુજખ તો, સેય&ઢ કખીરૂફીનને સાત ખીખીઓ હતી; 
તેમને સત્તર છોકરા અને એક છોકરી ખાઈ ખુઢાર્ઈ, એ પ્રમાણે ખધાં 
સળી અઢાર ક્રજ'દ્ો હુતાં. અને સેયદ ઈમામશાહુ તો કખીરૂદીનની ત્રીજી 
ખીખી સુગલાણી આરક્ાખાતુનને પેટે અવતરેલો કખીરૂદ્દીનનો નવમો પુત્ર હતે. 
તેના પ્રમાણુમાં ખુદ ઇમામશાહ પોતે જ પોતાનાં “ છીશ્ષતનામાં ? નામના 
ગ્ર'થમાં લખી જણાવે છે કે; 

“ગ્યા ઉ'ચ મુલક જે કહીચે-ત્યાં અમારો છે ડારે 
તેનાથી પીર હસન કબીરદીન ગુરૂ હુઆ-તેને કીધો! વિસ્તારૂ 
ઉ્ય મુલક્થી પ્રબોધીઆ--તેણબે રાખ્યો માહાસુ વેપાર, 
હિ'દ્‌ કેરી લેણે મુસલમાન કીધાઅને કીધા તે અહુ અપાર, 
તેને સુસલમાન કરી ગુરૂએ બોર્ધીઆ-તેણે રા'ખ્થો શાહાસું વેવાર, 
તે વારો હતો શ્રી ઇસલામ શાહાવું-બ્હ્ષા તે પીર્‌ હસન ડંખીરટીન નણ. 
ગ્યઢાર્‌ કૂરજદ તેના કહીએ-અને સાત હુરમ તેના પ્માણુ, 
એક તેની બેટી કહીએ-બાઇ છુઢહાઇ તેનું [તત્સ 


www.realpatidar.com Page 174 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જાફરી લેનો મઝહબ કહીએજાફૂર સાદટક કહે કમામ,# 
્પીશાહા હમારો દાદા ડહીએ--અને દારી તે ખીખી ફાતમત સાર. 
હસન હુસેન શાહા અલીના કહીએ-્ખાલ મામ તેનુ' પરિવાર, 
ર્સુલા હમારે નાનું કહીએતે અખખદલાનુ' પાંરેવાર, 
ખીખી અમીના વેની માતા કહીએતે કહીએ અમદલાની નાર, 
ખીબી ખતીજત ડુમરા નાની કહીએ-તમખે જુઓ તે સખેલમ વિચાર, 
સમજુ હશે તે સસમજરો--અને ઊછુલ્યા સુરખો ગમાર, 
સ્માલ ઇમામ તેના ગુરૂ જાસજો-તેનું તાત પીર હસન કબીરઢીન જાણ. 
ત્યારે નુરશાહાની વાર છે-એમ બોલી પીર ઇમામશાહ પ્રમાણ, ” 
એ વખતે સિ'ધ પ'જાખમાં “ સતપ'થ ? નુ' ઘણું એર ચાલતું હતું. આપણી 
તરફ ગુજરાત વિગેરેમાં તો તેંનુ' નામ નિશાન પણુ ન્હોતું. ખાસ ઉચ ગામમાં 
એ વખતને એ નવા પ'થના ઘણા સૈયરોની જગ્યાઓ અને દરગાહો હતી. પ'જ્તબ્યની 
વસ્તી એ વખતે આજની શુજરાતી પ્રજા જેવી જ ભોળી, અ'ધશ્રદ્ધાળુ અને 
ખહુ ભાગો ધાસિક અસ્ાનનાં ઘોર અ'ધકારમય વાઢળથી ઘેરારેલી જ હતી; એટલે 
“આંધળા કાણો રાજ્યો !? એ કહેવત પ્રમાણે, અનેક દેશનાં પાણી 
પી આવેલા, અને પરધમીએને વટલ્ાવવાના પોતાના કપટ પ્રપંચી ધ'ધામાં 
પૂરેપૂરા પ્રવીણ, તેમજ પાવરધા ખની ચૂકેલા એ શીયા ઈસિમાઈલ્લી ઈસાસી દાઈ 
ઉપદેશક ચાલાક સેયરોને, 'પજામ જેવા ભોળા અને શ્રાળુ પ્રદેશમાં પોતાના 
ભની ડાકલ્લી વગાડવાની ઘણી સારી જોગવાઈ અને અનુકૂલતા મળી ગઇ હતી ! 
એથી એ વખતે ઘણા જ્લેયરો, એવા અર્ષદગ્ધ ખીચડીયા “ સુફીવાદ 'નો કષટ- 
વ્યાપાર પ'જાખનાં ઉ'ચ રાહેરમાં પોતાનું મુખ્ય માણ જમાવીને, આખા 
ઉત્તરહિદ્માં સેર ચલાવી રહ્યા હેતા. ઉ'ચગામ એ ભાવલપુર રાજ્યના 
અહેમઢપુર પરગણાના તાખાનું છે, અને તે ઘણુ' પુરાતન નગર છે, એમ સત- 
પ'થીએઓનું કહેવું છે. કરાંચી, લાહોર થઇને અહેમદપુર સ્ટેશને ઉતર્યો પછી, 
“ઉ'ચ? જવાનો ૧૪ માઈલનો પગ રસ્તો છે. એજ ગામમાં સેયદ ડૅ્યીરૂદીન 
રહેતા હતા, અને જે વખતે ઈંમાસુદીનનો જન્મ થયો, ત્યારે હિ'દમાં 
ઇસલામી રાજ્યનો સૂય મધ્યાહનમાં તપી રહ્યો હોવાથી તેમનાં કપટકાર્યને 


રાજસત્તાનું મનમાન્યું રક્ષણુ અને પોષણુ મળતું હેતું. 
એ વખતે સિ'ધ-પ'જખમાં દેહહીની ઇસલામી પાદશાહીના સૂમાઓ 
રહેતા હુતા. અ'ગાળો, મધ્યહિ'દ અને છેક દક્ષિણ સુધી ઇસલામી રાજ્ય- 


સત્તા કેલ્લાતી જતી હતી. રાજપૂતોનું એર કુસ'પકલહથી ગુટી કૃટીને નરમ ખની 
રું હતું. પ્રતાપી રિવાજ, ગર ગાવિદ જેવા શીખવીર અને વીર 


પ્રતાપ જેવા હિ'દુ ધિસરક્ષક ક્ષત્રિરત્નો હી પાડ્યાં નહોતાં. એટલે 
પાખ'ડી, પરધમી* ખને શીયા સૈયદે જેવા કુટિલ કલ્પિત સૂતપ'થીએને, પોતાનો! 


www.realpatidar.com Page 175 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૪૦ 


મ ફેલાવવાની ઘણી સારી અનુકૂળતા મળી ગઈ હુતી, એવી સાધન સ'ચોગએાની 
સગવડથીજ આગળના ઓજ સેયદો કરતાં, ઈેઅઃસુદીનને પોતાને એ કપાળ 
કૅત્પિત સ'પ્રદાય ચકાવવાનાં ઘણાં સાનુકુળ ભર્યો સારાં સાધનો પ્રાસ થયાં હતાં. 
ખાલ્યાવસ્થાસાંજ ઈમસુહીનની ખુL્િ અને સતેજ પ્રતિભા જોઈને તેના 
માતાપિતાએખઓને તથા સગા સ'ખ'ધીએઓને તેને માટે થણી સારી આશાઓ 
અ'ધાઈ હતી. વળી ફક્ત પ'નજખમાંજ અઢાર અઢાર કૂરજ'દોના વિશાળ કુટુ'ખને 
પોષવાનું, તેમને જોઈએ તેટલુ' મન માન્યું ક્ષેત્ર ન મળવાથી સેયદ કઔીરદીને 
વોતાના તને જૂદા જૂદા પરેશોમાં પોતાના ધર્મનો ફેલાવો કરી, જીવનનિવોહ 
ચલાવવા માટે ખોકલી દીધા હતા. એજ રીતે આ પુત્રનું ભવિષ્ય પણુ નક્કી કરી 
રાખ્યું હુતું. માળક ઈમામુહીનનું લડખ ( જન્મ નામ) સેયદ “૧અખદૂલ રહીમ? 
“ઉ હેતુ'. પણુ તેની વાચાળતા, ચપળતા અને બુદ્ધિશક્તિ ઉપરથી તેના ધણાખરા 
વખતનું નમ [સગા સખપ્રીઓ લાડમાં ખાળપણુથીજ તેને (ઇમામ? કહીને બોલાવતા હતા. 
એ પરથી વખત જતાં તેમનું “ ઈંઅભસુદીન ?? નામજ નક્કી ડયુ. પાછળથી 
્ૉતાનું ગોરવ વષારવાને સ lt તેમજ તેમના વશ વારસો અને લાગતા- 
વળગતાએઓસ્એ પણુ તેમને પીર “ ઈસખશાહ ”જ ખનાવી રીધા! એટલે 
ઈભાએનો પણુ શાહુ આર્થોત Be પ્રચારફોનો શાહ એટલે શિરોમણી ડેરવી દીધા ! 
માત્ર પદર વ્ષનીજ આલાવયમાં તો, ઈસાગુફ્ીન પોતાના જાહેરી અને 
આતેની જીયા પ'થના કપટમય ઇરભાથી સારી રીતે વાકેક્‌ થઇ ગચો, અને 
પરધમીએને કપટકળાથી કેવી રીતે જાળવીને પોતાની ઈંદ્રનજ્ાળમાં સ'ડાવી લઈ 
ધસભ્ર્ કરીને વટલાવવા, તેનો સ'પૂર્ણુ અભ્યાસ તેણે કરી લીધો ! એટલી 
ન્હાની વયમાંજ તેમના પિતા કખીરૂઢીને ઈમામુદીનને “ સતપ'થ 'ના પ્રચાર 
માટે “ગુજરાત ' તરફ્‌ સાકલાવ્યો. “ સતપ'થી ? શાખાના નવસારીવાળા સેય& 
સદરૂદીન પોતાના “તવારીખે પીર ? નામના પુસ્તકમાં લખે છે કેએ વખતે 
કબીરૂદીને ઈમાસુર્ીનને કું હતુ' કે્હે પુત્ર! તું ત્પાં જઈ, કુકૃના 
અધિકારથી લેડનાં હુદયતને પાક ખનાવી, ખુદાની વહેદાનીયત 
રોશાન કર. ? એટલે ઇંસલામનો ધમ છુપી રીતે ત્યાં ( ગુજરાતમાં) જઈને 
જરિલાવ. એ હુકમ માથે ચ્હડાવીને ઈંમાસુરીન તરત ગુજરાત તરક્‌ રવાના થયા; 
યર'તુ થોડે ટ્ર જતાં તેને પોતાના પિતાના મરણુના સમાચાર મળવાથી તે 
અધરસ્તેથી પાછા ક્યો, અને અસે આગલા પ્રકરણુમાં જણાવ્યું છે, તે પમાણે, 
શ્વૉોતાના ખરેલા પિતા તરફ્થી તેમના કિ'મતી વારસા રેપો એક તસખી અને 
સાકરનો પ્રસાદ મૃતપિતાના જનોજામાંથી મળ્યા ! એ સિવાય ખીજ ક'ઈ જાગીર 
જે માલ મિહકત તેમને આપવામાં આવી ન્હોતી! એથી પિતાતી દકૂનક્રિયા 
કર્યો આદ, પાછા તેમણે ગુજરાત તરફ પોતાનાં પગલાં કર્યો, 


www.realpatidar.com Page 176 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૪૧ 


થોડાજ દિવસો આદ “ ગુજરાત ' ને રસ્તે જતાં, તેઓ સિ'ધના જીત- 
અદીના નામનાં એક ન્હાનાં ગામડામાં આવી પહોંચ્યા આગલા સેયદોએ 
સતપથનો પ્રચાર કરીને ત્યાં પણુ એક ખાડું સ્થાપ્યું હતું; પણુ એ સેયદોએ 
તો પોતાના મુરીદોને પોતાના મૃળ સિદ્ધાંત પ્રમાણે, ઈસમાછલી પથમાંજ 
શેળવીને ખોજા ખનાવી દીધેલા હતા. એ ખોજાએઓનાં ઇંમાત્રી ખાનામાં ઇમા- 


સુદીને આવીને ઉતારાનો મુકામ કર્ચો; પર'તુ કેટલોક મતલેદ પડવાથી, ત્યાંના 
ખોજાઓઆએ ઈમામુઢીનનો ક'ઈપિણુ સત્કાર ન કર્યો; એટલુજ નહિ પણુ, ત્યાંના 


ખોજા તેમજ ઈસલામીએઓએ પણુ તેમના ખાનપાનની કશીપણુ સગવડ ન કરી. 
એથી ઇંમાસુદ્ીનને ત્રણ દિવિસ તો લાંધા ( અપવાસો) કરવા પડ્યાં ! ત્યારઆ& 
ખોજ જમાતે તેને પૂખ માર મારીને ખાનાંમાંથી ઢાથ પકડીને ખહાર કાઢી મૂકયા ! 


પર'તુ એ વખતના ત્યાં રહેતા એક મેમજી નામના દયાળુ ખોજાએ, તેમની દયા 
લાવી પોતાને ઘેર આશરો આપ્યો, અને ઘેર તેડી જઇ સેયદનાં લાંધા 


છોડાવ્યાં | આવી દુઃખદ પરિસ્થતિથી નિરાશ થઈને, ઈમામુદીને પોતાનું ભવિષ્ય 
ખીજે રસ્તે ઉજવળ કરવાના નવાં માર્ગો શોધવા માંડયા. તેમને લાગ્યું ડે, 
જગત ચમત્કાર વગર નમસ્કાર કરવાનું નર્થી, અને [હદમોજ 
એસી રહેવાથી ખોટી ચમત્કારની વાતોને કે તં એ નથી.” 
એજ વખતે ઇરાની મોગલોની રાજસત્તા હિ'દમાં શરૂ થતી હતી, અને એ મોગલો! 
શીયા ઇસમાઈક્ષી નિઝારી તેમજ શમ્સી પ'થના હતા. વળી દાઇ અને ઉપદેશક 
જ્યો તો જે ખાદશાડની સત્તા હિ'દ દેશ પ૨ વધારે ચાલતી હૉય, તેમનાજ 
પંથમાં ભળી જઈ, શીયા ઈસકલામી ધર્મને નામે પોતાનો કુટિલ ધ'ધે! 
ચલાવતા હતા. એથી ઈંમામુદ્દીને પણુ વિચાર ક્યો ફે, ઈરાનના ઇસલામશારની 
મહેરખાની એળભ્યા વગર મારૂં રગશીચું ગાડુ' ચીલે ચડવાનુંજ નથી. એથી 
તેએ હિદભૂમિ છોડીને ઈરાન વિદાય થયા, અને ઇરાનનાં એ વખતનાં પ્રસિદ્ધ 
ફેક નગરમાં, ઈસિલામશાહની ગાહી હોવાથી, એ વખતના રાજમાન્‍્ય પુરૂષ 
આવા ગુલમહ'મદની ખમહેર્ખાની મેળવીને આગાઇસક્ષામશ્ઞાહની તહેનાતમાં 
હાજર થયા. ત્યાં શાહને કેટલીક કિ'મતી ભેટ સોગાદો ધરીને ઈસલામશાહુને 
તેમણે ખુશ ખુશ કરી દીધા ! એ હકિકત તેમના “જન્નતનામા? નામના કાવ્યમાં 
ઘણી અતિશયોક્તિ સહિત ઈમામશાહે પોતે વિસ્તારથી વર્ણવેલી છે. 
ઈસામશાહની ઘણીજ ઉટક'ડા અને આજીજીથી આગા ઈસલામશાહે 
ઈસમાઈતી પ'થના લેદભર્મોથી ભરેલા “ અલમોત ' ના કિલ્ઞા તરક તેમને 
જવાની મજૂરી આપી, રસ્તાનો ખદખસ્ત કરી આપ્યો. અલએાત તરક્‌ ગયા 


ખાઢ અમે આગળ વર્ણુવેલાં હસત સખ્માહનાં રચેલાં, પેલાં નાવટી અદભુત્‌ 
જીશ્મત (સ્વ ) ની તેમણે હેદરબેગ નામના એફ ભોમીઆ સહીત સુલાકાત 


www.realpatidar.com Page 177 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૪૨ 


લીધી. ઈશા પોતે, તેના વ'શને, તેમજ ખોજાઓ વિગેરે ખીજા “સત પ'થી'એઓ 
પણુ સદરહુ જીશ્ષતનામાંની સેયઢહ ઈમામશાહે જેડી કાઢીને ગોડવેલી, ધાણી 
્તિશયોક્તિ ભરેલી જૂટી હકીકતો ઉપર આજસૂધી ખડુ વજન મુક્તા આવ્યા 
છે, અને જાણે ઈમાખશાહ તો પ્રત્યક્ષ જન્નતમાં (સ્વર્ગમાં) જઈ આવ્યા હોય ! 
એવું ચોશ્કસ માની રહ્યા છે! તેએ ખધા જણાવે છે કે, એ સ્વર્ગમાં ભક્ત 
પ્રહલાદ, હરિશ્ચ'દ્ર, યુધિકિર, પીર સદરટીન, કબીરદીન વિગેરેની ઇમામશાહને 
શ્રથક્ષ મુલાકાત થઈ હતી. અને તેમની સાથે સેયદે સતપ'થ સ'ખ'થી ધણી 
ઘણી વાતો કરી હતી! એ ઉપરાંત ઈમામશાહે જીતમાં ધણા હિ'દુઓ, અને 
મુસલમાનોને ભય'કર દુઃખી હાલત ભોગવતા નેયા, અને “ સતપ'થ ? ન માન્યો! 
માટેજ એ અધાં દુઃખો તેમને ભોગવવાં પડેલાં છે, એવું તેમણે ઈમામશાહને 
બનોહાસોહ કહી ખતાવ્યું! આ ખધુ' ઈમામશાડુ-જાદુઇ ફાનસની કેથા 
જેવાં-પોતાનાં “ છશ્ષતનામા?? માં લખે છે કે, “મે' નજરે નેયું તેવુંજ 
જણાવ્યું છે!? વળી એજ વખતે તેઓ જણાવે છે કે,જેમણે સતપ'થ સેવ્યો 
હતો, તેએ તો અનેક હુરીઓ સાથે હીરાજડિતિ સોનાના ખાદશાહી મહેલોમાં 
જ્રોજશોખ ઉડાવતા, અને ખડુજ આનત'દ્‌ is હાલત ભોગવતા હતા ! 


”સ્િકોરીને દશોદ ઓપી, એથીજ અડી આવો જીભતનઃ અહી 
સુખો અહિ' ભોગવી રહ્યા છીએ ! ” આ સાક્ષાત્‌ મુલાકાતમું રસીહુ' વર્ણન: 
પણુ ઉપર જણાવેલા “ જિભતનામઞા? વિગેરે પોતાનાં પુસ્તકોમાં મહુજ છટાદાર! 


રીતે કરેલ' છે, જે હકીકત વાંચીને સમજુ જનો તો તરતજ. સમજી શકરે 
જે, ભોળા લોકોને લલચાવી, વટલાવી, ઉ'ધે માગે ઉતારીને પોતાની ઈંસામજાળમાં' 


સાવવાનીજ અને દશોંદના રોકડા કઢાવવાનીજ એ ખધો ચેયદ ઇમામશાહે: 
એડી કાઢેલી કુટિલ ચુક્તિઓ છે; પર'તુ એ વખતે તો તાર, ટપાલ કે રેલ્વે જેવાં: 
સુધરેલા સાધનો ન હોવાથી, ઈરાન જેવા ફ્રના દેશોની વાતોનું રહસ્ય સામાન્ય! 
જનસમાજને કયાંથીજ સમજવામાં આવે ? એટલે સ્વાભાવિક રીતેજ મૂખ,' 
અસ્સાન અને ભોળા લોકે, એ ખધી અખનાવટી, રસભરી ચમત્કારોની વાતો ' 
ઉપર શ્રદ્ધા અને ઈતમારં લાવી, ઈમામુદીનને મ્હોટા કરાતી: પીર સ્હુમજીને: 
તરતજ તેના મુરીદો થવા લાગ્યા ! પાછા ફરતી વખતે ઈમાસુહીને આગા ઇંસઃ ! 
લામશાહુને મળીને તેમની પાસેથી “ સતપ'થ ? નો ફેલાવો કરનારા એક દાઈ! : 
: _વિફે ધરમત્રથાર કરવા માટેનો પરવાનો શેળવ્વો હતો.______...---- 
સદરહુ હસન સખ્બાહનું જાડુઈ સ્વર્ગ જોઇ આવ્યા પી, થોડાજ 
વખતમાં ઈભઆસુદીનને ખખર મળી કે, કેટલાક કુત દગલથાજ સુરીરેએ, 
તેમના કાફા તાજીનને બહુજ સતાવવાથી તેમણે છેવટે આપધાત કર્યો હતો, 


www.realpatidar.com Page 178 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૨૪૩ 
ઓ શોકજનક સમાથાર મળતાંજ ૪ંમામશાહની કૈટીક [આશા હરો તો 


ત્યાંજ તૂટી ગઈ, અને પ'જાખનો પ્રદેશ, તેમજ ખોજાઓની જમાત તો પોતાને 
ફોઇપણુ રીતે લાભકારક નહીંજ નીવડે અને શાંતિ સમાધાનથી રહેવા પણુ તહિ 


દે; એવું બરાખર સ્હમજીને, સિધ-૫પ'જાખનો પરિત્યાગ કરી, વેખઓ પાછા 


ગુજરાત લરકૃજ આવવાને: તૈયાર થયા. કાખ પાર ઉતારવા માટે સિહ્ધ-સાધકના 

સ'જેગ પ્રમાણે, હાજરએગ નામના એક શ્રદ્ધાળુ મુરીદને સાથે લઈને 'હિ'દૂ- [વિજ 
એઓમાંથી_નવા_મુરીદો ખનાવવઃના ખાસ હેતુસર ઈમામશાહે સતપ'થ મારતા | 
પ્રવાસ એ સમયથીજ કર્યો. 


seems to bea 


હ 

હુ'સેશાં (નમાજ પઢવાને આવતા, તેઓ આ સેયદને કોઇ વખર્ત નિમાજ પઢતા [તડારટ. 
નહિ' જોવાથી બરુ [આશ્ચર્ય પામ્યા. અને તેમણે સખેદ ચિત્તે પૂછ્યું કે, 
“તમે મુસલમાન હોવા છતાં નિસાજ કેમ પઢતા નથી? ” સૈયદ 
ઈમાસુહીને ઉત્તર આપ્યો ફે,“ મારી નિસાઝ તો ખુદાને ત્યાં વસૂલ 
થઈ ગઇ છે. તમારી મરજી હોય, લો સારી વતી આ મસ્છીદના 
(ભનારાને જ નિમાઝ પહાવી તસારી ખાત્રી ડરી આપું ' સ્વાભાવિક રીતેજ 
આવો ચમત્કાર જેવાને મુસલમાનો ખહુ .આતુર થયા, અને સૈયહ ઇમાસુહીને 
ત્યાં હુકમ કરચો, એટલે મસ્ફિદનો મિનારો સીજદાને માટે નીચો નસ્ય ! 
એથી. તાજૂખ થયેલા સુસલમાનો ભય પામીને ત્યાંથી ન્હાશીજ ગયા ! ઈશ્મા- 
સુદીનના આ કરામતની વાતો વાયુ વેગે આપા દેશમાં ફેલાવા લાગી, અને 
થોડાજ વખતમાં અમદાવાદના એ વખતના સુખા સુલતાન અહમદ એગડાને 
પણુ એ વાતની જાણુ થઇ. એથી તેણે ઈમામશાહને પોતાની હુજૂરમાં બોલાવી 
મ'ગાબ્યો. અને પોતાની ખાત્રી માટે તેની કેટલીક કસોટીએ કરી જોઇ; ઈમામશાહે 
એ વખતે સુલતાનની શ્વનૂરમાં ઘણા ચમહ્કારિક માથાઓ કરી બતાવીને 
પોતાના કરામતી ઈહલ્મની સુલતાનની કચેરી ઉપર સજ્જડ છાપ બેસારી હીધી. 
એથી સુલતાન મહ'મદશાહ ( ખેગરો ) [ઘણો ખૂશ થઈ ગયે. અને તેણે . એ 
કરામતી 'જ્ેયહને ધણાં કિ'મતી ઇનામ આપવા માંડયા; પર'તુ નિઃસ્પરી સૈચદે 
સુસાકૂરી માટે એક સારી જેવી બ્હેલ (રથ જેવું ગાડુ) નો સ્વીકાર કરી, 
આજીનાં ખધાં બાદશાહી ઇમામોનો આભાર સહિલ ઇનકાર કર્યો! એવું સત- 
પ'થના શાએઓ અને સતપ'થી સેવકો માને છે, તેમજ કહેઃ છે. પરતુ એ ખધા 
મદારીના ચમત્કારામાં 'કેટલુ' સત્ય અને અસત્ય હશે, તેનો નિર્ણય કરવાને! 
તો! હું'વિચાર્વાન વાચકનેજ સોપું છુ. 


Page 179 of 600 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શહ 


એ પમાણે સુલતાન મહુ'મહશાહને રીઝાવ્યા પછી, આદશાહી વ્હેલ ઉપર 
ર્હંડીને સેયદ છમામશાહ પોતાના ધ્યેયની સફળતા અથે આગળ વધ્યા. ઈંમામી 
“સતપ'થ ? નો પ્રચાર કરતા કરતા, તેએ અમદાવાદથી થોરે ટ્ર ગીરમથા 
ગામની નજીક આવ્યા ત્યાંના એ વખતના નિજન જ'ગલના ઉજ્જડ માર્ગમાં 
નાંચોકોળી નામનો એક ભય'કર ભીલ હૂટારો તેમને. ચામો મળ્યો. તેધે 
પરતાની ટોળીનાં સાણુસો સહિત વ્હેલ ઘેરી લીધી, અને સેયદને નીચે ઉતારી 
લૂટી લેવાનો વિચાર ક્યો, એ વખતે સતપ'થી શા કહે છે કે,“ ઇશમા- 
સીને એ લૂટારાને એવો અસરકારક ઉપદેશ આપ્યો, ફે જેથી તેનું 
સન અંદલાર્ઈ ગયું અને તે ત્યાંજ સેયદ ઈભાસશાહનો સુરીદ થયો. 
ઈસમશાહના ખાસ નોકર હેદરબેગે એ વખતે લેને સતપ'થનું 
ફૉંફુણુઃ આંધ્યું ! ત્યાર પછી ટહેલતા, ટહેલતા અને સતપ'થનો પ્રચાર ફરતા, 
સૈયદ ઇમાસુહીન લાથારે નામના એક ગામમાં આવ્યા. એવું સતપ'થીઓ લખે છે. 
પરતું એ લાથારે ગામ ક્યાં આવ્યું, એની શોધ કરતાં અમને તો હજૂ સૂધી 
તેનો કશો પણુ પત્તો મળ્યો નથી! પીરાણા “ સતપ'થ? વાળા સૈયદ 
મી. ખાવાસાહેમ ખાકી, લાથારેને ખદલે ખર્ડાનપુર તરફનુ* લ્ઞાછોરા ગામ 
જણાવે છે. કેટલાક સત'પ'થી ઇમામશાહી લેખો અને વૃતાંતોમાં જણાળ્યું છે 
કે,-લાથારે ગામમાં ઈમાસુહીને ધણા ઘણા સેવકો કર્યો ધણા હિ'દુએઓના 


જનોષઇએઓ અને કુ'ડળો ઉતરાવીને, તેમને સતપ'થી બનાના! એ જનોઇએનેો! 
હગલો પાંચમણુનો અને કુડળને। સવામણુ થચો હતો. એવી વાત ખોજા ઇતિ- 
હાસકાર સથેદીના નાનજીઆણી કૃત ૬ a શૃતાંત 'માંથી મળી આવે છે. 
ત્યારમાદ તેના ચમત્કારિક પરચાઓની અનેક નડી કાહેલી વાતો ઈંમામ- 
શાહના વંશજ સેયરો તેમજ ખીજા સતપ'થી સેવકોએ અનેક ફૈકાણે પોતાનાં 
પુસ્તકોમાં ગેડવી ધાલી છે, પણુ તેમાંની કોઇ હકીકત વિશ્યાસપાત્ર જણાતી 
નથી* માટે એવી ખનાવટી નેડી કાઢેલી ચમત્કારિ ક વાતેનો અહીં ગિસ્તારથી 
ઉલ્લેખ કરવો જ નિરર્થક છે. દાખલા તરીકે સેમદ ખાઝી પોતાના “લ્ઞાભ્ઞા- 
રામ સુબોધ ? નામના એવાંજ એક ચમત્કારાનાં ભ'ડારથી ભરેલાં કલ્પિત 
પુસ્તકમાં જણાવે છે કે-“ ઈસામશાહે આંધળાને આંખો આપી ! પ્રવાસમાં 
જોગીએઓ સાથે એેળાપ થતાં, તેમની સાથે વાઢવિવાદ કરી, તેમને સતપ'થી 
ખનાવ્યા ! સિ'ધુનટીને તીરે વણુજારાના કાફલાને ઉદ્ધાર કરયો! ચિતોડગઢના 
રબારીને સતપ'થનો બોધ આપી, પોતાના ચમ;્કારથી પૂત્ર આપીને પોતાનો! 
મુરીદ અનાવ્ચો ! હિ'દુ જત્રાળુઓના એક મ્હોટા સ'ધને રસ્તામાંજ, કાશી 
તૈમજ વિશ્યનાથ મહાદેવનાં સ્વમ્રામાં દશન કરાવ્યાં, અને સતપ'થનો મહિમા 
ખતાવીને પોતાના સેવકો કર્યો ! નવસાર્‌ી મુકામે ખારવાઓનાં ડમતાં વહાણુને 


www.realpatidar.com Page 180 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રપ 


બચાવી ખાર્વાઓને પોતાના સેવકો ખનાવ્યા | સાત દુકાળમાં દુઃખી થયેલી 
પ્રજાને વરસાદ વરસાવી સુખી કરી ! સાખરમતીનાં પૂરમાં નાવ પણુ નહોતાં ચાલતાં ! 
ત્યાં પોતાની બ્હેલ ચલાવી, સામે કાંડે વગર નાવેજ ઉતર્યો ! રેવાતીરે કરામતથી 
નોકા અટકાવી દીધી. એને પાછળથી ખારવાઓની આજીજીથી તેને ચાહ 
કેરી | ખળી મરેલાઓઆને ફરીથી સજીવન કર્યા! પાટણુ પ્રદેશમાં વાંઝીઆ- 
એને છોકરાં આપ્યાં, મૃગલીનો ઉદ્ધાર કવો! કોચરબ ગાખે સુકામ કરી 
કેટલાક સેવકોને ચમત્કારો મતાવ્યા ! આવા પગલે પગલે ચમક્કારોના ભ'ડારો 
કરીને સૈયદે ગીરમથે ગમન કર્યુ! ત્યાં પણુ દૂકાળનો નાશ કરી, ત્યાંના 
પટેલના એકના એક મૃતપુત્રને સજીવન કર્ચો. એથી પટેલે પ્રસન્ત 
થઇને મ્હોટાં ઈનાજો આપવાં માંડયાં, અને પોતાને ત્યાં પધરાવી સેવા સત્કાર 
કેરવાની ઇંચ્છા જણાવી; પણુ તેનો સ્વિકાર ન કેરતાં, સતપ'થનો બોધ આપીને 
તેમને પોતાના સેવક બનાવ્યા, અને પટેલ પાસેથી માગી હીધુ' કે “હું 
અહીંથી તીર [ફે'યુ' છુ' તે એક કુમારિકા જમીનમાં જઈને પડશે, કે જેનુ' સ્ક્ષણ 
તે ભય'કર જંગલમાં રાજ્ય કરતો એક સિ'હ કરી રહ્યો છે, ત્યાં મને મારે' 
સ્થાનક ખનાવી આપો.” એવી રીતે એ પ્રદેશમાં તીર ફે'કી એટલી જમીન માત્ર 
માંગી લઇ ત્યાં પોતાનુ સ્થાન જમાવી, સૈય& છમામુદ્ીને પાતાના ચલાવેલા 
નવો સતપ'થનુ' ત્યાં મુપ્ય ધામ ઉપસ્થિત કુ. તેને પાછળથી ઈંમામપુરી, હેમ: પિરાણાના 
રી, ઈંમામશાહેનો રોજો, પીરાણાનુ' સ'સ્થાન વિગેરે ઘણાં ઘણાં નાએ oon He 
આવેલાં છે. ઉપરની ખધી ચમત્કારીક ગપોળ કથાઓ છેકજ હુસવા લાયક 
અને નાદાન છોકરાંઓને રીઝાવવા માટે કહેવામાં આવતી પરીઓની વાતો! 
જેવી, અથવા તો શામળભટ્ટની બનાવેલી ખત્રોશ પુતળીની કલ્પિત કથા જેવીજ 
છેક નાપાયાદાર, બનાવટી અને નિર્મોલ્ય છે. તે જાણવાની જેમને ઉત્ક'ઠા હોય, 
તેમણે સતપ'થી પુસ્તકો મ'ગાવીને તેમાંથી વાંચી લેવી. એવી ગપોળ કથાઓ 
લખી અત્રે નકામાં પાનાં ચીતરવાની કછ અગયતા જણાતી નથી. ન 
સવત ૧૫૧૨ની સાલમાં * ખોન્ઞ વૃત્તાંતકાર? કહે છે ફે, “ આહમ- 
શાહના વ'શના મહમદ ભૂખરીની બેટી ખતીજાખીણી ( સૈયદ મહમદ ખુખારી 
-ભડીયાદવાળાની પુત્રી) સાથે ઈમાસુરીનની સાઢી થઈ; અને સ'વત ૧્પર૪માં 


પીશણાની ભવ્ય દરગાહનો તેમણે પાયો નાંખ્યો. એજ અરસામાં તેમને 

ત્યાં આલમશાહ-( ખાક્કશાહ ) નામના પુત્રનો જન્મ થચે. ત્યાર પછી 

આકરશાહ, આલાશાહ, અને નુરૂમહ'મદશાહ એ નામના ખીજા ત્રણુ 

છોકરા થયા. .અને શમ્સખાતુન નામની એક પુત્રી થઈ. એ ફૂરજરોમાંથો 

ચોથા પુત્ર નુર-મહ'મદશાહ સિવાયના ખાકીના ત્રણે પુત્રો અને પુત્રી શશ્સ- 
પી, ૧. 


www.realpatidar.com Page 181 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪ર 


ખાલુત ઈમામશાહતી હયાતીમાંજ 'ખાલવયખાં ગુજરી જવાથી તેમની કં'ંપણુ 
એઓલાદ રહી. નથો, જેથી ઇમામુદીનના મૃત્યુાદ તેના વારસ. તરીકે ફકત ન૦- 
મહ'મદથાહજ રહ્યા. 

સેયહ ઇમાસુફીનના સોટા પુત્ર આલસશાહ ઉફે 'ખાલકશાહની દરગાહ 
ગુજરાતના કડી પ્રાંતમાં પાટણુ શહેરમાં આવેલી "છે. તેમનો ઓરસ ૨૪ખ 
મહિનાની “૫'૬સ્મી તારીખે થાય છે. એ દરગાહ “ સોદખાની ? વ'શનેને તાબે 
છે. તેના મુરીદો ક'દોઈ, ભાવસાર, ' સોઢધાંચી વિગેરે છે.' સુરીદોના કુટુમ્બ 
લગભગ પચાસેક છે, અને દશોદના રૂપિયા તએ સેદખાની સેયદોને આમે છે: 

ઇમાસુદીનના ખીજા પુત્ર ખાડરશાહની દરગાહ અમદાવાદમાં જૂના ચાર- 
તોડાનાં ડણ્સ્તાન, પાસે છે. તેમાં એક સુસાકૃરખાનું છે, અને તેની પાસેજ 
મુજાવરને રહેવાનું મકાન છે. મુમનાઓ તેમને માને છે. અને તેમની વસ્તિ 
અમદાવાદના જમાલપુર-તાજ'પુરમાં વિશેષ છે. એ દરગાહનો વહિવટ પથુ 
મુમનાઓજ કરે છે; પર'તુ સૈયદોને હશો વિગેરે લાગા આપે છે. કેટલાક મુમના 
ઇશનાઅશરી પણુ થયા છે. તફેજલિયાનેઃ ભાગ વિશેષ હોવાથી, જમાલપુરમાં 
આવેલી સુમનાઓની મસ્જીદમાં ઈશનાઅશરી અને તકૂજહીયાના મતલેઢતે 
લીધે, ખે વખત ખાંગ પોકારવામાં આવે છે! તક્જીલીયાની ધમક્રિયાઓ સુની 
જમાતના સુલ્ાંઓજ કરે છે. 


ઇમોગુદ્ીનના ત્રીજા પુત્ર આક્ષાશાહની દરગાહ ખ'ભાતના નાર'ગસર તળાવના 
ફાંટા ઉપર આવેલી છે, અને તેની ખાજુંમાંજ તેમની ખેન શમ્સ'ખાતુનની કબર 
પણુ આવેલી છે. તેમના સુરીદો “સદખાની ' કહેવાય છે. મુસલમાન, કુભાર, 
એલા, કાછીયા, કડીઆ વિગેરે ખસોએક કુટુ'મ્બો તેમના સુરોરોનાં છે. તેઓ 
દર વરસે દશોદના રેપિયા પીરાણાવાળા સેચદોને આપે છે. 


સૈયદ ઇંમામુહીન પોતાના ચોથા પુત્ર નરમહ'મદશાહને પીરાણા 
ઉર ઇમામશાહ) સદગાર છ્રહ્યા તરીકે ઓળખાવી) ગયા છે. નુરૂમહ'મદને 
હિ'દુઓના વિષ્ણુ અને ઇસલા્રીઓના ઇમામ હઝરત અલીને! અવતાર મનાવ્યો! ! 
અને નરમહું'મદની મના. 
તેમણે આગાખાની ઈમાસોથી છેકજ છટા છેડા કરીને પોતાત્તોઃ સ્વત'ત્ર સતપ'થ, 
ચલાવ્યો | અને પીરાણા ગામને પોતાના સતપ'થીઓમાં પવિત્ર ધામ તરીકે મનાવ્યું. 

સેયદ ઇમામશાહુને પોતાની 'તહેનાતમાં રહેનાશ નાંયાકોળા, ( લુ'ટાસની 
ટ્રળીનો આગેવાન પાછળથી સતપ'થી ભગત ) ભાભારામ, ( પેકલાદના રહીશ 
કાલીકોચી જાતના પાટીદાર, ઈમામશાહની ગાડી હાંડનાર ) કીકીબાઇ, ( શાભા- 


www.realpatidar.com Page 182 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


મી. મજ સતપ'થની ખડું સારી સેવાં કરી છે. જેથી હુ' મને આપણુ 
પૂર્વૉશ્રમની લાત કહી સ'ભળાવું છુ'. હે' ( ઈમામશાહ ) સુખદેવનો' અવતાર 
હતો, નાંયાયાકા શંગી રૂષિના ચેલા હતા, અને ભાભારામ પરીક્ષિત રાજા હતા. 
જ્યારે પરીક્ષિત શનના ( ભાભારામ) શીકાર કરવા વનમાં ગયા હતા, ભાં 
મર્કરિમાં રૂપિને ગળે મરેલો સાપ વિ'ટાળવાથી ચેલાએ ( નાંયાકકાએ ) રાજાને 
(ભાભારામતે) શ્રાપ આપવાથી, તથા ચેલાને રૂષિએ, શ્રાપ આપવાથી શમા અવ- 


તાર તમારે લેવા પડયા છે. પર'તુ તમે મારી તેમજ સતપ'થની પણુ ખડું સારી 
સેવા કરેલ્વી હોવાથી હૂ તમને “પીર્તન' ખક્ષું ૪. | એમ કહી-નોં યાન 


કાનમ = 


નસીરૂદીન નામ રાખી કાકાનો ખિતાખ આપી કાનમ જીહ્ષાના કુકસ ગામમાં [૦.૧ 
જઈ ગાદી સ્થાપવાનું કેધું. અને તેજ પ્રમાણે નાંયાકાકા ત્યાં 'જઈને રહ્યા, અંને [ધાજુમાં 


તેમનું મૃત્યુ પણુ ાંજ થયું. કમર ઉપર સારો રોજે ચણાવેલો છે, અને ભાં 
ભાદરવા સુહ ખીજને રોજ મોટો મેળો ભરાય છે. તેમની જમાત સુમના પાટી- 
ઢાર ગણાય છે. નાંયાકાકાની 'ગાઢી પીરાણાની એક ' શાખા છે. 


ભાભારામને ચરોતર છહામાં જવાનું કહેવાથી તેમણે પેટલાદ પ્રગણાના 


નડીઆદ તાલુકામાં રેવા ગામે જઇ પોતાની ગાહી સ્થાપી, અને હ્યાંજ લેમનુ' 
મૃત્યુ પણુ થચુ' હતું. કીકીબારઈ એ પણ દેવા ગામથી એક માઇલ છેટે ફીકી- 
આર્ઈની રોણુ નામનું ગામ વસાવી, પોતાની ગારીની જમાવટ કીધી, તે ખન્ને 
ગામોમાં તેઓના રોઝા છે. ત્યાં સદાવૃત અપાય છે. ત્યાંની પેદાશના અને 
જગ્યાના માલેક તેમના વ'શનાં છે તેઓ “ કાકા ? ઉપનામથી ઓળખાય છે. 


હાજરખેગ ઘણોજ જુનો, નિમકહુલાલ અને ઈમામશાહુનો અ'ગરક્ષક 


હતો. તેને કધું કે “ મારા મૃતયુ પછી થોડા દિવસમાં તારં પણુ મૃત્યુ થશે, 
અને ઉન્હાળામાં ગમે તેટલો ગરમી પડશે, છતાં તારી ( હાજરભેગની ) કેખર 
શીતળ રહેશે અને મુરીદો પહેલાં તારી કખરને કૃલ મ્હડાવી પછી મારી છે. 
કઅરને ચ્હડાવશે. 

શાણાકાકા--સેયદ ઈમામશાહે પ્રથમ જ્યારે હિંદુઓને પોતાતા ધથી: 
તથા.કર્મથી ભ્ર્ કરી, દીન ધમમાં મેળવવા માટે “ સતપ'થ ? ધમમાં દાખલ 
ફર્યા, ત્યારે તેમની અસલ સ્થિતિમાંજ રહેવા ૬૪, ભોળા હિ'દુઓને ફોસલાવીને 
પોતાના સેવફોમાં વધારો કરવાના હેતુથી, એક હિ'દુને મુખ્ય મુજવર કાકા 
તરીકે નીમી ગીએ બેસારવાતી મ્રથા ચાલુ, કરી હતી. ઈમામશાહે પોતાની 


www.realpatidar.com Page 183 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૪૮ 


હેયાતીમાંજ પ્રથમ ઉપ૨ જણાવેલા શાણાકાડા કૈ, જે હ'મેશા તેની તણેનાતમાંજ 
રહેતા હતા, તેને એ જગ્યા આપી હતી: એવા સૂજાવર ફાકોની મુપ્ય ફૂરજ, 
ઈંમામશાહે દોરેલા માર્ગ પ્રમાણે હિ'દુઓઆને વટલાવી આમના સતપ'થી 
અનાવવાની; રોઇ, ચડતર તથા એવાં ખીજા અનેક લાગાએઓ ઉઘરાવી, ઇંમામન 
શાહના ફૂટ્મ્મી સેયદોને વેચી આપવાં; ઈંમામશાહુના રોજામાં હીવાખત્તો, ધૂપ 


“્લોખાન ઇત્યાદિનો ખ'દોખસ્ત કરવો; પોતે ( કાકાએ ) સંસારથી વીરક્ત થઇ; 
્રહાચારીના વેશે ભગવું ધારણુ કરવું, તથા પ'ચકેશ રાખવા વિએરે છે. 


આ પ્રમાણે સેયહ ઈેઆમશાહ ( ઇમામુફીનં ) ના એડવેલા કાર્યકમ 
પ્રમાધે તેમના વ'શજ સેયદો, તથા પીરાણા સતપ'થી સેવકોની સમઃતીથી, એવા” 
મુજાવર કાગના મરણુ ખાદ ખઔીજ્ન નવાં સુજાવર કાકાની ચ'ટણી-થતી આવી છે.' 
તેઓના નામોનો ફેમ નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) કાડા શાણા, (૧૪) કાકા પ્રાગ. 
(૨) કાકા શેરમહ'મદ, (૧૫) કાકા નથુ. 
(૩) કાકા અખરૃજ્ઞાહ. (૧૬) કાકા દીપા. (અખદુર રહીમ) 
(૪) કાકા ઈભરાહીમ. (૧૭) કોકા સનછ* 
(૫) કાકા રહીમ. (૧૮) કાકા નથુ. 
(૬) કાડા ડીમ મહમદ (૧૯) કાકા નાગજી. 
(૭) કાકા સામદ. (૨૦) કાકા સામજી. 
(૮) કક હશન; (૨૧) કાકા નથુ, 
(૯) કાકા રહીમ. (૨૨) ડાડા પેથા 
(૧૦) કાકા રાજે સહ'મદ (ર૩) કાકા નથુ. 
(૧૧) કાકા નુરમહ'મદ. (૨૪) કાકા કૅરમસી, 
(૧૨) કારન શુલા. (૨૫) ઝાડા લ્ખમણુ. 
(૧૩) કાડા પોચા. (ર૬) કાડ રામજી (હયાત) 
સેયદ ઈંસુદીનનું મૃત્યું હી. સ. ૯૧૯ માહે રમજાન તા. ર૫ મીએ 


થયું. તેમના સ'દલની ક્રિયાના ઓર્સની વખતે પીરાણા ગામે મોટો એળે! 
5ના | ભૂણ્યુ છે. ત્યારે ધણા હિ'દુઓ એકત્ર થાય છે. તે સિવાય ખાર મહિનાની ખાર 


Fy બીને, ગોકુળ આટમ, ધરો આઠમ, તથા ભાદરવા સુદ ૧૧ ને દ્િવિસે પણુ ત્યાં 
એેળે ભરાય છે. ત્યાં જીવહિ'સા થતી જોવામાં આવતી 'નથી. એમ લોડો કહે છે. 


ઈભામશાહનો રોજે પીરાણા ગામે ખાવેલો છે, તે ધે! સુંદર અને 


www.realpatidar.com Page 184 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઝક 


પાકી ખાંધણીનો છે. ત્યાં દ૨ વરસે હજારો રૂપિયા તેમના સેવકો તશ્કૃથી આવે 
છે. એમના સેવકોની સખ્યા તેમના વખતથીજ ઘણી સારી વધેલી છે. તેમાં 
સુખ્યત્વે ઉંચ ફોએમાંથી લેઉવા તથા ડડવા કણુખીઓઆ છે, તે ઉપરાંત 
જાળી, કાછીયા, ભીલ, સોનારા, ક'સારા, ઘાંચી, ગોલારાણા, તથા ફોઈ ફોછ 
્રાહ્મણુ વાણીઆ પણુ છે; પર'તુ કોઇ મુસહ્ષમાન પીરાણા સતપ'થનો સેવક 
નથી. એમના ધણા સેવકો ગુસીજ રહ્યા છે. અને થરો ભાગ જે પ્રગટ થઇ 
ગચે, તેઓ શેખ તથા એમના તરીકે ઓળખાય છે. 


સુમના મુસલમાન છે. તેએ પીરાણામાં ખીને રોને .નુરશાહનોઃ છે 
તેતે માને છે. તેમની ગાદીએ મએેમનાની ન્યાતનો કાકો બેસારવઃમાં આવે છે. 
સોમનાએઓ, હિ'દુઓમાંથી વટલીને સુસલમાન થચેલા કહેવાય છે. તેઓ મુસલ- 
માનો સાથે ખાવા પીવાનો વ્યવહાર રાખે છે, અને લસ વિગેરે ખીજ ક્રિયાઓ 
પણુ મુસલમાનની પેડેજ કરે છે. 

ત્રીજી જગ્યા સુરાભાઈનો છે. તેમાં રોઝો નથી, પણુ ગાદી છે, અને રબારી 
હ્રોકો તેને 'માને છે. 

ચોથો આલા મહ'અદશાહનોઃ રોઝો છે, તેને શેખ સુસલ્ષમાન જાતના 
લોકો માને છે. 

પાંચ્રી જગ્યા ખાડરઅલીની છે. તેના સુરીરો “ કહેવાય 
છે. ઈંભામશાહનો ગાદીને માનનારા સુરીદો “ ઈઆમશાણી ” કહેવાય છે. 


સુરાભ્ઞાઈની ગાહીને માનનારા “ ' અને ખાલા મહ'મદશાહની 
ગાદીને માનનારા ઉસાતીઆ શૈખ ”” તરીકે ઓળખાય છે. 


ઈઆસશાહના મુરીદો મુખ્યત્વે સુરત જીહ્ષામાં, ખાનદેશ, ખુરાનપુર, 
કેચ્છ, ભાવનગર, વરોદશ, ખ'ભાત, ચરોતર અને અમદાવાદ વિભાગમાં છે. 

સુરાભાઈની ગાદીના મુરીદો પાટણુ પ્રગણાના ખાલેસણુ ગામમાં રબારી 
છે, તથા શીીહોરમાં સોની, અને રુચ્છ, ભૂજ, અ'જાર, માંડેલી તથા 
મુંબઇમાં સોની અને ક'સારા છે. 

આલા મહં'મદશાહના રજાને માનનારા સેવકોમાંનો મુખ્ય ભાગ, વસો, 
પેટલાદ, ખ'ભાત, નડીઆદ અને બોરસદમાં છે; તે ઉપરાંત અમદાવાદના શેખ 
લોકો પણુ એના રોજાને માને છે. 

આડેરઅલીના સેવકો ( મુરીરો) કાછીયા, કણુખી, કોળી, અને સુતાર 
લોકો છે. તેમનો મુખ્ય ભાગ સુરત, વરોદશ, અમદાવાદ, મહીકાંડા, અને 
કાઠીયાવાડમાં છે. 

સૌથી વધારે સેવકો ઈમામશાહના છે. મોટાં મોટાં ગામોસાં તેમના ધમ'ની 
જવ્યાઓ છે. કાકા લોકે ત્યાં કરવા જઈને ઉતારો કરેછે એવી ધમની જગ્યાને 


www.realpatidar.com Page 185 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૬૫૦ 


તેઓ “ ખાનાં” તરીકે ઓળખાવે ધટે. અમદાવાદના જમાલપરામાં કાછીઆ 
શેરી આગળ રુળદરીઆની પોળમાં ઇંમામશાહી સેવકોનુ' એવું એક ખાનુ' છે. 

સૈયદ નુરમહુ'મદશાહઃ સૈયદ ઇમામશાહુના જીવન ચસ્ત્રિમાં ઉપ૨ જણાવ્યા 
પ્રમાણે તેમને ચાર પુત્રો અને એક પુત્રો હતાં જેમાંથી નુરમહ'મદશાહ 
સિવાયનાં ખધાં કૂરજ'દો ઈમામશાહુની હયાતીમાંજ મૃત્યુ પામ્યાં હુતાં. નુરૂ 
ઈમામ શાહએ પોતાના | મહે'મદશાહુને તેમના પિતાશ્રી પોતાના પીરાણા સતપ'થના શાસ્રોમાં ખાસ 
પુત્ર નૂરમુહમમદ શાહને | વિક્તુનો અવતાર મનાવી ગયા છે. એમની સાદી ખોજા ઈતિહાસકારો તેમજ 
ee સતપ'થ પવત'કોના કહેવા પ્રમાણે અમદાવાદના સુલતાન મહ'મદશાહની પુત્રી 


si AENTBRNCHIN BINED તે ઉપરાંત ભાવનગરના રજપૂત પૂનાસિ'હ 
((પોયાંડાકા ) નામના મુરીદની ખે પુત્રએ, પરેસાઈ અને જમાલખાઇ 
સાથે થઇ હતી. 


અઆજરખ એગમને પેટે સેયદ શાહખુફીન અને સુસ્તફા નામના ખે 
પુત્ર થયા હતા. તેમના વ'શને હાલ “ જલાલશાહી * અને “ તુરશાહી ? 
તરીકે ઓળખાય છે. પર'તુ સામન્યતઃ સુરીદોમાં તો તેમની ગણુત્રી ઈમામશાહી 
સૈયદ તરીકેજ થાય છે. 


'પરમાખાઈને પેટે સેયદખાન નામનો એક પુત્ર જનમ્યો હતો. તેના 
વ'શને “ જ્ઞેયદખાની ના નામથી ઓળખાય છે. સૈયદખાની સેયદોની 
ગાદી તેમજ સેયદખાનનો રોજો નવસારીમાં છે. તેઓ પણુ તેમનો પોતાનો 
જુદો સતપ'થ ચાવે છે. ઇમામશાહના રોજામાં તેમજ પીરાણાની માલ મીલ્કતમાં 
'જેયઢખાની સૈયરોનો કશો! પણુ હક્ક હિસ્સો કે અધિકાર ઈલાકો નથી એવું 
ઇંમામશાહી સેયદો સ્પ જણાવે છે. 

નુરસહ'મદશાહુના પછી તેમના પુત્ર શાહખુદીન ગાઢીએ આવ્યા, અને 
તેના જલાલુદ્દીન થયા, જેથી એમના વ'શનો “ જલ્ષાલશાહી ? કહેવાય છે. 


તુરમહુ'મદશાહના ખોજા પુત્ર શેયદ સુસ્તફાના દીકરા સૈયદ નુરૃશાહ 
થયા અને તેમના વ'શના સૈયદો પોતાને “નુરશાહી ? તરીકે ઓળખાવે છે. 
“ જલાક્ષશાહી ? તથા “નુરશાહી ? ખન્ને ઝ્રીરકાના સેયદો તેમને “ ઈઆમ- 
શાહી ? સેયઢ તરીકેજ ઓળખાવે છે. કાકા કારભારીની મારફતે પીરાણાની 
મીલ્કત અને આવકમાંથી તેમના જીવનનિર્વાડુની યોજના આજસૂધી ચાલૂ રહી છે. 

આ ઉપરથી એ ધમના ઉપદેશો, માએ, પીરો, પ્રચારકો અને સ'સ્થા- 
પો કોણ હતા ? તેમણે શા હેતુથી આ નવા પ'થને “સતપ'થ' એવું એક માત્ર 
ઉપર ઉપરનું હિ'દુ નામ આપ્યું છે! અને શા કારણુથી તેઓ વિષ્ણુ, શક્તિ, 
ધ્ર્ના આદિ હિ'દુ દેવતાઓને પણુ પોતાનાં પ્રપંચીશાગ્ામાં ગોટવી ઘાલી 


www.realpatidar.com Page 186 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પેર 


લોળા હિ'દુઓને “સતપ'થ * ની જાળમાં સ'ડોવી, તેમને છેવટે કયે માર્ગે 
દોરી જાય છે, એ પ્રત્યક્ષ જનોઈ અને જાણી લેવાનું આ એતિહાસિક પ્રમાણુ 
અત્રે પુરૂ થાય છે. અને હુવે પછી એ ઈંમામશાહે “ સત'પ'થ ?? ની ચોજના 
તેમજ તેનાં વ્યવસ્થિત ખ'ધારણુ માટે જે જે શાસગ્ર'થો અતે “ સતપ'થ 
પુરાણો ” લખેલાં છે, તેમાંના સુખ્ય સુખ્ય સુદ્ાનાં પુસ્તકો અતે લખાણો[નું 
સાહિત્ય, પીરાણા સતપ'થીઓની હસ્તલિખિત છૂપી ગ'થસમૃદ્ધિ તથા તેમની 
છપાયેલી સામગ્રીમાંથી મેળવીને, જે જે વિષયો! વાચકોનું ખાસ ધ્યાન ખે'ચવા 
જેવા મહત્વના જણાયા, તેમજ જે જે ગથ, શાસ, ધમ'ક્િયાઓ અને પૂજા 
પાનાં કલ્પિત પ્રકરણો ઉપર “ પીરાણા સતપ'થ તો સકલ આષાર છે, 
તે ખધાં જેવાને તેવા સ્વરૂપમાં અક્ષરશઃ અહીં પ્રકટ કરીએ છીએ. 


પ્રથમ ગથ વિશ્વના મૂળ પાયારૂપે “સૂષટિયં સ'ડાણુ”' અને “દશતરી 
ગાવ ત્ર? તથા “દસ અવતાર” એ નામના કેય ઈમામશાહનાં લખેલાં આ 
પછીના પ્રકરણુથી શરૂ થાય છે. તેના સ'મ'યમાં અમારી સ્વત'ત્ર ટીકા અને ચર્ચાનો! 
વિભાગ એ ગ્ર'થો પૂણ થતાં તેની સાથેજ નેડાયેથો છે. જે પરથી સુસ્વાચક, 
મૂળ લેખકનાં કલ્પિત તર'ગો સાથે સહાસત્યનો નિર્ણય કરાવનારી દલીલો! 
મેળવીને, અમારા ઉલ્લેખોનું તેમજ સતપ'થ પ્રવર્ત કોનુ" રહસ્ય, હાર્દ અમે 
ન્યૂનાધિક મહત્વ પોતાની મેળેજ અનાયાસે સમજી શકશે એ “ સૂપ મ'ડાણુ? 


ના ગ'થમાં જ્યોતિષ નિર્ણીત સમય સિદ્ધાંતોને કાયમ રાખી, હિટ વિચાર 
પતિ અનુસાર સૂછિની ઉત્પત્તિનો કૅખ સમજાવી, છેવટે કેવી રીતે એ ચતુર 
અને ડળાકુશળ સૈયદ પોતાના ઇસમાઈલ્લી મામી વાડામાં, [ભોળી હિ'દ્‌ પ્રજાને 
ખેચી ગયો છે, એ પણ તાદશ્ય દપર્ણની પેહે દેખાઈ આવશે. 


www.realpatidar.com Page 187 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્રષ્ટીનુ મંડાણ. 
_SREG 


પ્રકરણુ ૮ મુ 
રચનાર-સેયદ ઇમામશાહ, 
અઢ લાખ કરણુની ઉત્પતી._ 


શ્રી નકલ'કી નારાયબુ હો સ્વામીજી, પ્રથમ આદનુર તમે પરમેવ્ધરા, તમે 
પરસોતમ અમરતો અલખ નરીજ'ન હો સ્વામીજી, પરથમ નીલ વરણુ ધ'ધુકાર, 
તારે સ્વામીજ આપોહિઆપ નરિજ'ન હો સ્વામીજી, તારે તમારો કોણુ ચહેન 
હૉ સ્વામીજી, હો પરશેશ્વરા; તારે દેવની દેહી છે નુરાની, આદ પુરૂશ આપ 
પુરૂશ આપ મન આપ ધ્યાન કરતવા હો સ્વામીજી, તે નુર નીરવાંણુ હો સ્વામીજી; 
તારે તદા આદ નરીજ'ન હો સ્વામીજી ત્યારે સાદ નહી સખદ નહી, અહુ'કાર 
નહિ, જલ નહી, થલ નહી, ધરતી નહી, આકાશ નહી, હો સ્વામીજી; ત્યારે 
નહિ ચાંદો, સુરજ નહિ, તારા નહિ, પવન નહિ, નહિ પાણી, હો સ્વામીજી; 
ડુ'ગર નહિ, મેર નહિ, કઈલાસ નહી હો સ્વામીજી; નહિ તારા મ'ડળ, તીસમધે 
ફોઇ ન હોતા હો સ્વામીજી, ત્યારે પરથમ આદ રૂપ પરવત'તે હો સ્વામીજી; 
ત્યારે પરથમ રૂપતો આદ મનથી નામ કરતવાહો સ્વામીજી; ત્યારે આદ પુરૂશ 
આપાહીઆપ ધ્યાન કરતવા હો સ્વામીજી; તે પરથમ આદ પુરૂખ રૂપ પરવરત'તે 
હો સ્વામીજી; ત્યારે આદ પુરૂશના અંગથી સતગુર ઉપના તો ઉતપુતી ઉપનાં 
હો સ્વામીજી; ત્યારે રૂપ નુર એક તે નામ ચાર ધારનજતે હો સ્વામીજી, એક 
નામતો ગુર હુશનશાહુ શેશ્ટીના ગુર હો સ્વાસીજી; ખીને નામ તે ગુર બ્રહમા 
ધારજ'તે હો સ્વામીજી; ત્રીજે નાસ તે સતગુર ધારજ'તે હો સ્વામીજી; ચોથે! 
નામ તો ગુર નખી માહુમ& મુસ્તક્ષા સલેલા અલેહી વ સલ્ઞામ, તમે તો આપોહી 
આપ હો સ્વામીજી; ઈ ગુર પ્રસાદે સાત પ્રીરસ્તા દેવની સેવા કરતવા હો સ્વામીજી, 
તે આડ લાખ કરણુ મધે પરવરત'તે હૉ સ્વામીજી; અને દેવ ધ્યાન કરતવા હો 
સ્વામીજી; ત્યારે આઠ લાખ કરણુ મધે સ્વામી તમે અનત કરોડ દેવ નારાયણુ 
નીપાવ્યા હો સ્વામીજી; તે ગુર પ્રસાદે .નામ ધારજ'તે હૉ સ્વામીજી; ત્યારે આટ 
લાખ કરણુ, કરુ મધે જુગ એક ધારજ'તે હો સ્વામીજી; તે અગીયાર લાખ 
વર્સ પરવરત'તે હો સ્વામોજી ત્યારે ત્રીશ જુમ મલી મજમે એક કરણુ મધે 
પુરણુ પરવરત'તે હો સ્વામીજી; ત્યારે આડ લાખ કરણુ મધે સવામી તમે અનત 
જીવ નીસ્તરાયા હો સ્વામીજી; તે આડ લાખ કરણુ ભરપુર ભવસ્તો હો સ્વામીજી, 


www.realpatidar.com Page 188 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્પડ 


શ્રણુ કરણુના અવતાર પાત્રનું નામ 


ત્રણુ કરણુ મધે સ્વામીના અવતાર પાત્ર (૧૭) પરવરત'તે તે અવતારના 
નામ લીખ'તે હો મુનીવરો. 
(૧) થરી અહુણાદ (૭) સાનથી નાન (૧૩) કમલથી અદણુધ 
(૨) અહુણાદથી અલખ ( ૮) નાનથી ગનાનત (૧૪) અદદણુધથી જાગ 
(૩) અલખથી નામનીલ (૪) ગનાનથી નુર (૧૫) જાગથી તતવ 
(૪) નામતીલથી અનીલ (૧૦) નુરથી તેજ (૧૬) ત'તવથી પ્રેમ ત'તવ 
(૫) અનીલથી સુન (૧૧) તેજથી જક (૧૭) પ્રેમ ત'તવથી આદ 
(૬) સુનથી સાન (૧૨) જલથી કમલ પુરૂશ 
તે રૂપનુ' ધ્યાન કરતવા હો સુનીવરો; ઈ ધરમ ભવોભવ સતપ'થ સદાછ 
ઉત્તમ હો સુનીવરો, ઈ ત્રણ કરણુના અવતાર પાત્ર (૧૭) ભવસ્તો હો મુનીવરો. 
પ્ર'ધુકારની હકીકત 
અહુનાદ મધ્ને સ્વામી તમ નરીજ'ન અડુ' ધ'ધુકાર સધે સ્વામી તમે અહખ 
નરીજ'ન હો સ્વામીજી; અડુ'કાર મધે છત્રીશ જુમ ને ચોરાશી ચોકડી ઉતમ 
એક ધ્યાન પરવરત'તે હો સ્વામીજી, ત્યારે તને આપો આપ નરીજ'ન કહાવ્યા 
હો સ્વામીજી, તારે તમે નારાયણુ વેદ રૂપી કહાવ્યા હો સ્વામીજી, નરીજ'નની 
જવું સુકરીત પ્રેમ ધ્યાન દુકરીત ન હવો સુન હવે. સુ'ન હો, સ્વામીજી પહેલાં 
અનત કરોડ જીવ તારે અણુ આદ નાસ અલખ નરીજ'ન નર પાંચ નર ભીહો 
સ્વામીજી, ત્યારે તમે અનત સુરત અગોચર ત્યારે તમે અવતાર ધારજ'તા હૉ 
સ્વામીજી, ત્રણુ લાખ વરસ હો સ્વામી, શ્રી સતગરૂ ખ્રહુમા હો વાચા સાંમીજી, 
ધ્રહુમાવેદ સ'મપુણ સ'સાર મધે પ્રકાશતે હો સ્વામીજી, જેમ લોહા પારસ હેમ 
કેરતવગ હો સ્વાસીજી, તેમ સતગુરૂ મુનીવરતે આપ સમાય કરતવ'ગ, તેમ સત- 
ગુરજી અન પાન હૉ સ્વામીજી, શ્રી સતગુર ધ્રહુમા હો સ્વાસીજી અર ખ'ધ નર 
ખ'ધ ધ'ધુકાર ગયા અનત જુગમાંહે તેજ રહયા હો સ્વામીછી, ત્યારે આદપુરૂશથી 
અ'કાર (૧૮) અડુ'કારથી પ્રકાશ (૧૯) તે ચાર વેદ હો સ્વામીજી, તશે નવ ખડ 
પૃથ્વીની માંધી પીટ હો સ્વામીજી, શ્રી સતગુર હમા હો વાચા હૉ ક્વામીજી, 
આજ વદરૂ જળ ખ'ધણા જુગ પાંચ, પાંચ જીગતો પઈયાળ થોભ'તા, પાંચ જુગતે! 
્રહુમ'ડ જડ'તા, પાંચ જુગતો મેર ઉઠતાં, આટ જુગ ગવરી ઉધર'તે, નઉ જુગતે! 
નીરવાંણુ જડતે, ખાર જુગતો રૂઢમાળા ફેરવતા, વીશ જુગતે ભભુત ભુસતા, ત્રણુ 
જીગતો ત્રોશુળ ધરતા, એક જુગતો અહ'કાર કર'તે, એવા તોતેર છ૩ જુગ શ્રી 
સ્વામીજીને રમત કરતાં વહી ગયા હો સ્વામીજી, તારે સો નર નાસી માતા, 
નાસી પીતા, નાશી ભારજા, નાસી સગા, નાસી દોસઢારા, તારે નહી ધરતી, નહી 
પી. ૨૦ 


www.realpatidar.com Page 189 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com શ્પટ 
આકાશ, નહી પવન, પાણિ હો સ્વામી, ચાંરો નહી, સૂરજ નહી. હો સ્વામીજી, 
મેર નહી, નહિ કષલાશ, હો સ્વામીજી, રાત નહી, દીવસ નહી, ખડ નહી, 
દીપ નહી, ત્યારે કોઈ ન હોતા હો સ્વામીજી, અગમ અગોચર હો સ્વામીજી. 
આદ કળસ ઘટ થાપના અને સૂહિની ઉત્પતી 

હેત ધરીને પ્રથમ ર્ણ ઉપાયા હો સ્વામીજી, ત્યારે ફીણુ ચકી એક ઇડ 
ઉપાયા હો સ્વામી, છંડ કોડી ત્રણુ ભવન રચાયાં હો સ્વામીજી, અમરતે ખ'ધ 
ખાયા હૉ સ્વામીજી, તમે અલખ ગુરૂખ શચરાચર હો સ્વામીજી, દૂતીયા 
ય્રહુમા આદ ગુર ધરતી સ્થાપી આપોઈઆપ હો સ્વામીજી, તમે ગમન થ'ભાવણુ 
આકાશ ગુર નર ઉપાઇ, ધરતી આકાશ, વેદ ત્રણુ માંહે હુવા પ્ર્ાશ, પીર 
મામ શાહા હો વાચા ધરતી આકાશકા મંડાણુ કહો! હો સ્વામીજી, અમે 
ઉ'ચ ઉદાવતકા ખબરજ હડું હો સ્વામીજી, પ્રથમ અફ'કાર મધે ગુખત કૅલસ 
થાષતા હો સ્વામીજી, ત્યારે આદ કુ'ભ કમળને! ધરો ઉત્પુત પારી સાથે ભર્ચો, 
તે રેવે લઈને ખ્રહુમા આગલ ધર્ચો હો સ્વામીજી, અહુ'કાર ધે “હે સ્વામીજી, 
ત્રણુ કલપ મધે હો સ્વામી, તમે સે નામ ભણાવ્યાં હૉ સ્વામીજી, તે ભંણી 
નાખ હોય વાચા સાર તેનો સાંભલો સખ રેવ નીજાર હો સ્વાસીજી ત્યાં બેડા 
સ'ભુદેવ ચાવ્વી લેપફ વાંબિ ગત માંઈ વીમરસ ભાંખે ત્યો બેડા ધ્રહુમા વીશનુ 
મહેશ્વર હો સ્થામી ત્યાં ખેડા ખાર કહાસું સુરજ લાં સોળા કળાસું ચાંદો 
ત્યો બેડા દેવ નરીજન ગોવી'દ નાથ હો સ્વામીજી ત્યાં બેડાં ગુરગત ગગા 
ત્યાં બેટા સાત શાહેર નવશો નવાણું નદીઓ હો સ્વામીછી જ્યાં કલશ થાય 
ઘટ થાપના ત્યાં બેઠા ખાવા ગોરખજતી હો સ્વામીજી પ્રથમ સ્વામીજીયે આદ 
કુ'ભ ઉપાવ્ચો જે જેવ જાતા એકમના જાઈને કુ'ભની સેવા કશ્તવા તે ભવોભવ 
અમરાપુરી ભોગવતા હો સ્વામીજી ગુરન૨ પ્રથમ ઘટ થાપ્યું તારે પેહેલાં મૃતલોક- 
માંહે માનવી નર્હીં અને ઈેદ્વા લોમાં દેવતા નહિ હો શામીજી તારે ગુરનરને 
પાવળ પમાણે ગુરનરના નુરની ઉપાઇ તે કળશમાં પાંણી સાચનુ નામ્યુ છો 
મુનીવરો તારે પહેલાં મ'ડાણુ સુરજ ભવન ર૨શ્યું હો સ્વામીછ મીજુ ચંદ્રમાં 
ભવન રચ્યું હૉ સ્વામીજી ત્રીજુ ભવન તો રચ્ચો તારા મડણુ રચ્યું હો સ્વામી 
ચોથુ ભવન તે ધરૂ' ભવન ૨વ્ચ હો સ્વામીજી પાંચગું તો ઇદ્ર શવનત રચ્યું હો 
સ્વામીજી છું તો ખ્હુમાડ ર્યું હો સ્વામી સાતઞું ભવન ખપે આકાશ 
પ્રકાશ'તે સરવે થાને વસુંદ્રા ધ્હમાજ હો સુનીવરો પહેલુ થાનક શેશનાગની ફૈ'બુ 
ઉપર રાખ્યું સ્વામીજ ખીને થાનક ષમલા ધોરીના શી'ગ ઉપર શેરાનાગ રાષ્ગ્રો 
સ્વામીજી ત્રીએે સ્થાનક કાચખાના ફૂણુ ઉપર ધમલાપોરી રાખ્ચો છે સાંમીજી. 
ચોથો સ્થાનક મગરના વાસા ઉપર કાચબો રાખ્યો સ્વામીજી. પાંચમું સ્થાનક' 
માસા પ'ખી ઉપર રાંષ્ચો સ્વોમીજ. છટુ' સ્થાનક તો પાણી ઉપર માસ પ'ખી 


realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 190 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com રપપ 


રાખ્યો! સ્વામીજી. સાતમું સ્થાનક તો પવન ઉપર પાણી રાખ્ચું સ્વામીજી. તમે 
રાખી ધરતી શેશનાગ આધારે અને શેશનાગ તે ધમલાધોરીને આષારે હો 
સ્વામીજી. ધમલાધોરી કાચખાને આધારે હો સ્વામીજી. કાચા તે કરટ મગરને 
આધારે હો સ્વામીજી. મગર તો માંસ પ'ખીને આધારે હો સ્વામીજી. માંસ 
પંખી તો પાણીને આધારે હો સ્બામીજી. પાણી તો પવનને આધારે હો સ્વર. 
પવન તો તમે પોતે ઉપાયો આપોહી આપ હો સ્વામીજી. પવનને આધારે 
મેદની ચઉદ ભવન હો સ્વામીજી. પવન તો તમે આપોહી આપ નરી'જન હો 
સ્વામીજી નરી'જનથી અહુ'કાર હો સ્વામીજી અડુ'કાર મધે આદ રૂપે ભવે 
ધ્રહુમા હો સ્વામીજી હમા વીધર્તો અવતાર રૂપી રેત દેવતા મહિસરા એક 
સુરત ત્રણુ દેવ કેરતવા હો સુનીવરો શ્રી સતગુર હો વાસા હો સ્વામીજી તમે 
નરી'જનથી અવતાર ધર્યો. મજમે' ત્રણુ લાખ વરસ. 

સાત દિવસમાં વાર પ્રમાણે શુ' ઉપાવ્યું તે. હકીકત. 

સસાર પ્રકાશતે હો ઈ ગ્રરવે સતગુર સીરજ'તે હો સ્વામાજી, શુકરવારે 
સ્વામી સીર સાર ખાણુ હો સ્વામીજી, ચારહિ વાણુ ચોરાશી લાખ છીવા જેડ 
ચાંદો, સુરજ, પવન, પાણી, તમે શુકરવારે સીરજ'તે હો સ્વામીજી, જમી માતાને 
દશ આસમાન તે તખે શનીવારે સીરજ'વે હો સ્વામીજી, આર્‌ીતવારે સીરજ'તે 
ચાર હીશરુ ને ચઉદ ભવન ણો સ્વામીજી, સાત શાહેરને નવસો નવાણું નહિં 
તે તમે સોમવારે સરન્યા હો સ્વામીજી, અસ્ટ કરોડ પરખતન નવકુળ નાગ 
ચોસઠ લાખ દેવીયુ' પેઠા કહયા હો સ્વામીજી, તે મંગહ્વારને દહાડે હો 
સ્વામીજી, ખુધવારને દહાડે સરજ્યા નવાણું કેરૉડ જ'ખ છપન કરોડ મેધ ખત્રોશ 
ફેરોડ કીનરે તેત્રીશ કરોડ રેવતા હો સ્વામીજી, ભીસપષતવારે તમે સરજ્યા ગુરનર 
ચતુર ખાંણુ હો સ્વામીજી. 

ચાર ખાણની હરીડત- 

પરમમ જરેજ ખાંણુ સરજ'તે હો સ્વામીજી, જરેજ ખાણુ મધેથી કીયા 
લખણુ દોષગા અને કીયા ક્ષખણુ ચોપગા અને કયા લખણુ ખડચરા તમે 
ક“થો હો દેવ મહેશ્વરા એક એક ખાણુ એકવીસ લાખ ખ'ધાણા જરેજ ખાંણ સધે 
ફૉણુ ફોબુ વસ્ત પવીત્ર હો સ્વામીજી, અને ફોણુ વસ્તુ વપ્માણીયે હૉ સ્વામીજી, 
જરેજ ખાણુ મધે ત્રણુ વસ્ત પવીત્ર હો સ્વામીજી, અને ત્રણુ વસ્ત વખાંણીચે 
હો સ્વામીજી, નર્સીહી ને ગજાઈ નર રૂપી ભવે પ્હમા સીંહિ રૂપીતો સીરજનહાર 
જનતીમે દેવી ને ગજા સોહિયે પણુ હુમ દેવ સરા નરીંજનાં હો સ્વામીજી. 

હુવે ઈંરેજ ખાંણુ મધે કયા લખણુ સોટા કિયા લખણુ વખાણીમે હો 
સ્વામીજી, કીયા લખસણુ જળાચરા હો કીયા લખણ પ'ખી જત હો સ્વામીજી, 


realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 191 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com 


૧ષ૬ 


'ઈરેજ ખાણુ મધે નામ લોક ફીવજાત ભોટા વખાણિયે આટ લાખ છવ જળચર 
અને ચતુર લાખ છવ જાત પ'ખી એક એક નીર્ષાણું હો સ્વામીજી, એકવિશ 
લાખ ખંધાયુ ઈંડેજ ખાંણુ ખપે કોણુ વસ્ત પવીત્ર કોણુ વસત વખાંણીયે હો 
સ્વામી હ'શ કરભ ને ગરૂડ હ'સ રૂપી, ભવે તે! ભરમા કાશેવ રૂપેતો શ્રીજનહાર 
જ'નદેવીને તે ગરૂડ સોહી એ પણુ હમે દેવ' સદા નરી'જન હો સ્વામીજી. 

ઉદણુદ ખોંણુ મધે ડયા હક્લુતો સુગ'ધ કયા લક્ષ્ણુ તે! ક'ધ સુડાહો સ્વામીજી, 
તે કથ હો રેવ મહેશ ઉદલોદ ખાણુ મધે તો નવ લાખતો સુગધ કર્યો 
અને ચતુર લાખતો નીરગ' ક્યા હો સ્વામીજી, અને અર્ટ લાખતો ક'દમુળા 
કીયાં એક એક નીશ્વાણુ એકવીરા લાખ બધાણુ હો સ્વામીજી. . 

ઉદજોદ ખાંુમપે કોણુ કોળુ વસત પવીત્રાં અને કોણુ ફો વસત વખાણયીચે 
હો સ્વામીજી, યારે ઉદલોજ ખાંણુમપે ત્રયુ વસત વખાદ્લીચે હો સ્વામીજી અન વેણુ 
ને ચદન હો સ્વામીજી. અનરૂપીતો ભવે ધ્ડુમા અને વેણુ રૂપીતો સીરજનહાર'જન 
અને - દેવીને તો ચ'દન સોહિમે પણુ હમ દેવ સદા નરીજ'ના હો! સ્વામીજી. 

_ સીતેજ ખાંણુ મધે કીયા હક્ષ્ણા તારા ને કીયા લક્ષણુ તો ખેગ મ'ડાણુ. 
કીયા લક્ણુ તો પરખતા હો સ્વામીજી, તજે ક'થો હોં રેવ મહેશ્ધરા હો! સ્વામીજી 
સીંતેજ ખાણ મધે તો નવ લાખ જાત તારા મ'ડાણુ હો સ્વામીજી, અને ચતુર 
્યાખતો' સગ મડાણુ ને આડ હાખતો જાત પરબતા હો સ્વામી એક મ'ડાણુ 
એકેવીશ લાખ ખધાણુ હો સ્વામી સી'તેજ ખાણ મધે કોણુ ફોણુ વસત પવીત્ર 
વખાણણીયે હો સ્વામીજી, તારા ત્રાંખાને સોવન તારા રૂપીતો ભવે બ્રહૅમા અને 
ત્રંમા રૂપીતો સીરજનહારજ'ન તમ રેવીને તો સવન, સોહિયે પણુ હેમ ફેવ 
સવા” નરી ન હો સ્વામીજી, ચતુર ખોંણુ સીરજ'તે હો સ્વામીજી, ઓઆસણુ ખેસણુ 
કેરી જાણો! હો સ્વામીજી, સતગુર ખોલ્યા સકૃયત સફાનતી વાંણુ, 


શક્તિ દેવી પેદા ફીધી હે! સ્વામીજી તે શક્તી લઈને અલગી મતી હો સ્વામીજી, 
ત્યારે શક્તિચે.'જાઈશુ છે જે હુ' હુ' તારે સ્વામીજીના મન માંહેથી શકતીની 
છીભીયાને તેજ ખેલ્યું છે પચાસ લાખ જુગ પછે નાશ કમળથી ભવે બ્રહમા 
થયા છે તારે સ્વામી સુખથી જીભીયા તેજ શક્તીને મેલ્યું તારે ચાલીસ 
લાખ જુગ પછી સ્વામીજીયે મુસ્તક ડી, વિધરૂ રૂપ પેદા કીધું તારે સ્વામીીયે 
શકતિમાં તેજ એલ્યાં તારે પછે સાડ લાખ જુંગ પછે સ્વામીજીયે સુસ્તકથી તેજ 
શક્તો જમા મુક્યું હો સ્વામી, અમતર વીધીયા તે ઇશ્વર પેદા'કરચૌ હો 

સ્વામી, ત્રણુ દેવ પેદા કયો હો સલામો, તારે છત્રીશ જુગ ચોરાશી ચાક 


realpatidar.com 


એટલા જુંગતો રમત કર્તા વહી ગયા હો સ્વામીજી, તારે સાંમીજીયે એક 
Devi 


www.realpatidar.com Page 192 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૫૭ 


વઈ ગયા પછે નરજ ખોહ્યા જે વેદ ગયા તે જાવા રો, નવ વેદ પેદા કરો, નહી 
તો. કાયર થઇને ઉભા રહો. 


ત્યારે ધ્રહુમાએ કહુયું જે અમે છત્રીસ જુમ ચોરાસી ચે'કડીએથી અમે 
નાનેરાભાઇ, ત્યારે પછી ઈશ્વર હુદે હુંદે કરે વિચાર, આવી ઉભા વિશતુ મહારાજ 
જે પાસ, એ વિશનુ માહારાજ ફૌપા કરો-કરો વેદની સાર હો સ્વામીજ; ત્યારે 
વિશનુ ખોલ્યા જે વેદ ગયા તો જાવા દયો, નવા વેદ પેદા કરો, ધ્રહુમા વિશનુ 
ને મહેશ્વર પોતે પેદા કર્યો હો સ્વામી. 


ધરની ઉત્પતી અને ઘટપાટની સ્થાપના તથા સષિની ઉત્પતી. 


ત્યારે ચાર મુતલાં ખેરને માથે પેદા કર્યો હો સ્વામી, તે ધરમ શાળાએ 
બેડા હેતા હો! સ્વામીજી, હુવે ચાર પુતલાં બેટા હેતા જ્યાં સ્વામીછયે સુંસ્તકથી 
તેજ નાખ્યુ છે ત્યાં જાણુ આદ પેદા કર્યા હો સ્વામી, તારે ધરમ જમણે ખ'લે 
દા કર્થો હો સ્વામીછ અને ્રહુમા મહેશ્વર વીધરૂને ધરમ પુછવા લાગે. કહેવા 
લાગો જે તમારો કોણુ ધણિ છે ત્યારે ધ્રહમાછયે કહયું છે જે હમારો તમારો ધણી 
શ્રી પરમેશ્વર છે હૉ સ્વામીજી, અને તેને પાઈ લાગા ત્યારે ધરમને કાજે 
સ્વામીજીયે સુખથી અખેપાત્ર આપ્યું છે હો સ્વામીજી, ત્યારે ધરમ લઈને ગુર- 
્રહુમાજીને આપ્યું છે હો સ્વામીજી, ગુરધ્હમાજીયે ઘટપાટ થાપ્યું છે હો સ્વામીજી 
ત્યારે ગુર ખહુમાજએ એક નુરની છાંટ નાંખી ત્યારે સાત સમુદ્ર પેદા કર્યો 
છે હો સ્વામીજી, ારે સતગુર પ્રહમાજયે ખીજી નુરાની છાંટ નાખી છે ભારે 
અસ્ટ કરાડ પરખત પેદા કર્યા હો સ્તરામીજી ત્યારે સતગુર બ્ેમાજીયે ત્રીજી 
નુરાની છાંટ નાખી ત્યારે નવાણુ' કરોડ જ'મ, છપન કરોડ એગ, ખત્રી કરોડ 
કીનર તેત્રીશ કરોડ દેવતા અને સાત રખી રાહો ચાંદો, સુરજ, તારા, મ'ડળ 
સરવે સેસ્ટી પેદા કીધી છે હો સ્વામીજી. 


તારે સતગુર બ્રહુમાજીયે ચોથી નુરાની છાંટ. નાખી છે ત્યારે જેટલા 
સીંતેજ ખાણુના જીવ, જેટલા ઈંડેજ ખાણુના જીવ, જેટલા ઉજ્લોજ ખાણુના 
જીવ, જેટલા જરેજ ખાણુના જીવ, ઇં ચાર ખાણુના ચોરાશી લાખ છવાજોેડ 
કરતવા હૉ સ્વામી, તે પ્રેમ ણ્રહુમાછી થાપ્યા હો સ્વામીજી, ત્યારે શ્રહમાીના 
મનમાંહેથી મોટાઈ આંણી છે જે સેસ્ટી તો સે નીપાઇ હો સ્વામીજી, ત્યારે 
વેદનુ' અજવાળુ' હતું એક કલપ ધધુકાર શુપ્રી હો સ્વામીજી, ત્યારે ધ્રહુમાના 
મનમાં સોટાછ આવી તે પહેલાં ખ'ધણુ હો સ્વા્રીજી, એસા પુરૂખ જુગો જુગ 
ધ'ધુકારે જુગો જુગ અડુનાદ ગુરકે છોડા શકતી દેવી કે છોરો ઈ શકતી દેવી 
જાયા તેનો! પુત્ર ધ્રહમા છ વીધરૂ મહેશ્ધરા હૉ સ્વામીછી; 


www.realpatidar.com Page 193 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૫૮ 


ત્રણે મુરતને ઉપજેલો અહ'કાર. 


ત્યારે પ્હુમા કહે જે સેસ્ટી હમારી હો જલે પ્રહુમા; થલે ખ્રહમા, આકાશે 
ધ્રહુમા, પાતાલે પ્રહુમા, ધર સેર પરખતે બ્રહુમા; ઈ સરવે માયાહુમારી હો 
સ્વામીજી. 

ત્યારે ધરમે કે જે સુણો હ ગુર ખરહમાજી તમે ત જાણો (સેસ્ટકા ભેદ 
સ્ેસ્ટ કરતા કોઈ દૂજા દેવ ચતુર ભોજકી કેળા સારી ઈ નઇ સેસ્ટી તમારી 
હો સ્વામીજી. 

ત્યારે ઈશ્વરે કહું જે તમે સુણે! હો શુર ખરહુમા જલે ઇશ્ર; થલે ઇશ્વર, 
આકારો છંશ્વર, પાતાલે ઇશ્વર, ગર એર પરખતે ઇશ્વર, ઇં સરવે માયા હેમારી 
હો સ્વામીજી. 

ત્યારે પરમે ડહ્ય' જે તમે સુણો ઈશ્વરો તમે ન જાણો સેસ્ટકા લેદ સેસ્ટી 
કેરતા ફોઇ દુજા દેવ ચતુર લોજકી કળા સારી છં નઇ સેસ્ટી તમારી હો સ્વામીજ, 

ત્યારે શક્તી ખોલ્યા તમે આજ કાલના છોકરા છો તમે શું જાણે સેસ્ટીકી 
વાત, જલે દેવી, થવે દેવી, આકારો દેવી, પાતાલે દેવી, મઈ મ'ડળે ઘર એર 
પરખતે દેવી, એ સરવે માયા હમારી. 


ત્યારે ધરમ બોલ્યા તએે સુણો હે દેવી તને ન જાણો સેસ્ટકા લેટ, સેસ્ટી 
કરતવા: કોઇ દુજ્ત દેવ. ચતુરલોજકી કળા સારી એ નઈ સેસ્ટી તમારી હો સાંમીછ. 
ત્યારે થી નારાયણે કહુ' દિઈતિને જે વિશે વેદ હરી જવો ત્યારે હઈત વેદે 
હિરી ગચ!) ત્યારે અ'ધકાર થઈ રહચે।, ત્યારે ગુર બ્રહમા ડુ'હે હુદે કરે વિચાર 
માવી ઉભા વિશનુ મહારાજ કે પાસ; એ વિશનવ માહારાજ ફીરપા કરો, કરો 
વેહની સાર ત્યારે છત્રી જુગ ચોરાશી ચોકડી તો વઈ ગયા, પછે નર ખોલ્યા 
વેદ ગયા તો જાવા દયો નવા પેદા કરો નહિ' તો કાહેર થઈને બેસી રહો 
ત્યારે ઇશ્વર હુદે હુદે કરે વિચાર આવી ઉભા વિશનુ માહારાજ ફે પાસ, 
એ વિશનવ માહારાજ કીપા કરો; કરો વેદની સાર, ત્યારે સાહેખજ ખોલ્યા વેદ 
ગયા તો જવા દે, નવા વેદ પેદા કરો, નહિ' તો કાહેર થઈને ખેસી રહો. 
ત્યારે આદ શક્તિ હુ'દે હુ'દે ને કરે વિચાર આવી ઉભા વિશનુ કે પાસ, 
એ વિશનુ મહારાજ [કપા કરો, કરો વેદની સાર. ત્યારે શ્રી સાહેમજ ખોલ્યા 
વેદ ગયા તે! જાવા ટીચો નવા વેઠ પેદા કરો નહિ તો કાહેર થઈને બેસી રહો. 
ગુર. સમા તેલ નહિ, ચ'દા નહી, 
સુરજ ગુર સમા તોલ નહી પવન નહિ પાણી, ગુર સમા તોલ નહિ ધરતી, 
નહિ આકાશ, ગુરઃસમા તોલ નહિ રાગ, નહિ ભાખા, ગુર સમા તોલ નહિ 
દેવી, નહિ સેસ્ટી, ગુર સમા તોલ નહિ નેગ, નહિ જુગત, ગુર સમા તોલ 


www.realpatidar.com Page 194 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


નહિ ત્રિલોક; ગુર સમા તોલતો કોઈ નહિ હો સામીજી, ગુર પ્રસાદે હુઈ 
મુક્તી હો સ્વામીજી. 
એસા તો સત વિશનુ પાત્ર અવતાર હો સ્વામી, 'દુતીયા ખ્રહુમા હો 
સ્વામી, હમા આદ& વિશનુ તે શુર નર વિનાં જે ખીજ ગુર કહેવાસે તે તો! 
કુ'ભી નરગે પડશે જુડો જુગ ને ભવોભવ જાસે રસાતળ હો સ્વામી, એ ગુર 
નર એક તન હો સ્વામીજી. 
પહેલો જાયલા કહ્ષષ.—_ 


શ્રી સતગુર વાચા હો સ્વાસીજ, હવે પેલા કલપ જાયલાયું મ'ડાણુ માંડતે, 
હો સ્વામી, પરથમ નોસુ છમછર વઈશાક ૦)) અમાસ વાસી આદ્િતિવાર 
નક્ષત્ર સુળને દહાડે તમે જાયલા કલપનું મ'ડાણુ થાપ્યુ” હો સ્વામીજી; જાયલા 
કૅલપની શાખા પાછલી રાત, પાછલો પહોર કહીએ. પરથમ જાયલા કલપ 
મધે તમે ચતુર જુગ થાપ'તે હો સ્વામીજી; ખત્રીસ કરોડ, ખત્રીસ લાખ, ખાવીશ 
હજાર ગોહો મારધ, જુગ પ્રમાણુ હો સ્વામીજી, (૧) છવીસ કરોડ ને ત્રેવીશ 
લાખ ને ખાવીશ હજાર ગોવર્ધ જુગ પ્રમાણ હો સ્વોમીજી, (૨) ખાવીશ કરોડ 
આવીશ લાખ ખત્રોશ હજાર મહા વિધ પ્રમાણુ હો જુગ સ્વામીજી, (૩) અઢાર 
કરોડને ખાવીશ લાખ ચોવીશ હજાર નીધ જુગ પ્રમાણુ હો સ્વામીજી, (૪) 
જમલે નવાંણુ કરોડ જાઈલા કલપના હો સ્વામીજી, તે જુગ ચાર મલી જમલે 
સ્વામીના રૂપ ચાર પરવરત'તે હો સ્વામીજી, હવ કવ ધરમ કેશવ સ્વામીના રૂપ 
ચાર પરવરત'તે હો 'સ્વામીજી, ત્યારે વેદ તો રગુવેદ ભણુતા હો સ્વામીજી, 
ભાખ્યા પ્રમાણે મુખી એક (૧) માજ દેવતો ગુર ધ્હમાને પુજતા તે દેવ તે। દેવ 
ગડ એડીનાઇના નવાણુ' કરોડ જ"ખ સીર પુજતાં તે જ'ખની ઈસી પોપવ'તી સ્ત્રી 
રહેતી એક લાખ વરસ રહેતી જખસીરની સ્રી ઢ્ાંન દેતી તારે વાચા કૂળ ઓધાન 
રહેતું તારે નેવું લાખ વરસ તે ખાલક ગીરભાસ્થાન રહતું હતું તારે તે ખાલક 
પાંચ વસ્ત્રસું ઉપજતુ' તે ખસો તાડ તે માણુસ ઉ'ચુ હતુ' એકસો તાડ તે માણુસ 
અગીરસ હતુ' તે નવાણુ' કરોડ નીરવાણુ હો સ્વામીજી, જાઇલા કલપની નવાણુ' 
કરોડ નીરવાણુ હો સ્વામીજી, તારે ધરમ તો વીશ વસા, પાપ તો નાસ્ત 
ભવે તારે ત્રણ લાખને ચારશી હુજાર ત્રણસો ગીરણુ ( માંના) હતા ખાંના તો 
ગુમત ભવે તે ઈ માંહે નવાણ” કરોડ તો નીમધારી તે સરવ રખીસર સતપષ'થ 
ધ્યાયવ અ'તે સતપ'થ સરેવતા સરવે દેવ રખીસર દેવની કાયા હક્ષમી સ'પૂર્ણુ 
પરવરત'તે તારે રખીસર રતન પદાર્થ કળસ મધે રાખતા નવાણું કરોડ રખીસર 
શ્ોક્ષ મુગતી લહેતે. 

તારે ધરતી એકવાર વાવતા તે સહેસત્ર વાર ક્‌લ લેતા ગઉ કુ'ભ ચાર દૂધ 
દેતી તે ડ્ધ દેવ એક ભરખ ભોજન આહર કરતા હો સ્વામીજી, કોઈ કેને નહી 


www.realpatidar.com Page 195 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


દ૦ 


દવતા હો સ્વામીજી, તેમાં નરગે ફોઈ ન જાતા આવા ગમણુના સત સરવે 
સમતોલ સરગપુરી પોંચતા હો સ્વામીજી, તારે સ્વામી તએે જાયલા કલપ મધે 
વીશુધરા જલ કરતવા હો સ્વામીજી સરવે વીરખા પરવરત'તે મુસ્તક જલ 
રવરત'તે તેજ કરતવા તારે ધરૂ તારા મ'રળ શુધી સરવઇ જલ કરતવા હો! 
સ્વામીજી; પરભાસત લખ ચોરાશી જીવ જોડ મરતક કરતવા હો સ્વામીજી, તમે 
ચતુર ખાંભુ ખુજતે હો સ્વામીજી, એક કહીયુ' સરવે મરતક ભવો સરવે જાત 
ભવનમધે તદા વીશ્ચનું સુરત આવણા હો સ્વામી”, ત્યારે સરવે નીર નીસરી જાતુ” 
તદા તમે વાયક ઓચરતે હો સ્વામી; તમે સુકી કીડી પરાગવણુને પાંદડે ઉપર 
સુકી હો સ્વામીછ, તમે તે કીડીને ફરમાન કીયા હુકમ તેરેસે કીડીયે છલા ખોલ્યા 
ચઉદ ભમણુનું પાણીને માંઈ સમાણા હો સ્વામીછ, જાઈલા કલપની શાખા 
જુગ ચારની પુરી સ'પુણુ સમાસ ભવસતે. 
ખીજોે ફાયલા ડલ, 

પીર ઈંમામશાહા હો ન્નાચા ખીન્ત ફાયલા કલપનું મ'ડાણુ મરતે હા 
સ્વામીછ, તે મધે અગતીયા કલપનુ* મ'ડાણુ હો સ્વામીછ, અનત અનત વનસ્પતિ 
પ્રકાશ્ઞ કરતવા હો સ્વામી, અનત અનત વતસ્ષતી ફળ કરતવા હો સ્વામીછ, 
વનસ્પતી માંડેથી અનત અનત અન ભરખ લોજન આહાર કરતવા હો સ્વામી, 
અનત અનત ચાર ખાણી માંહેથી પ્રગટ કરતવા હો સ્વામીછ, ચાર ખાણુ, 
ચાર વાણ, માંહેથી લખ ચોરાશી છવા જેડ પ્રગટ કરતવા હો સ્વામીછ, ફાઈલો 
કેલપનુ* મ'ડાણુ માંડતે હો સ્વામી, છમછર નોસું સીરજ'તે હો સ્વામીજી, નાસ 
છમછર આસાદઢ ઉતરતે અને શ્રાવણુ બેસતે અમાસ વાર સોમવાર નક્ષત્ર 
અનરાધાને હારે ફાઇલા કેલપની સાખા જુગ ચારની પરથમ કહીયે શ્રી વીસ 
કેરોડ ખાવીશ લાખ વીશહુજાર ઈ નીધ જુગ પ્રમાણ હો સ્વામીછ ( ૧) પદર 
કરોડ આવીશ લાખ વીશ હજાર ગીરધ જુગ પ્રમાણુ હો સ્વામીછ ( ૨) ખાર 
કરોડ ત્રેવીશ લાખ વીશ હજાર પ્રેમ જુગનુ' પ્રમાણુ હો સ્વામી (૩) આડ 
કરોડ ખત્રીશ લાખ ચાલીશ હજાર નુલ જુગ પ્રમાણ હો સ્વામી ( ૪) જીમલે 
કેરૉડ છપન ફાઈલા કૅલપ જુગ ચારનુ જુમલે સ્વામોજના રૂપ ત્રણુ (૩) 
પરવરત'તે હો સ્વામીજી, કવલ ૧ તવ ૨ ઉણા ૩ છં રૂપ ત્રણુ ( ૩ ) પરવર- 
ત'તે હો સ્વામીજી, તારે દેવ છપન કરોડસુ' નીમધારી તે મધે વામાપુર મધે 
દેવતા પુરવ રીશ નમસકાર કરતવા હો સ્તરામીજી, તારે વેદતો જુજર વેદ મધે 
દેવતાચે પ્રમાણ્યુ' મેઘની ઈજન પોપવ'તી રહેતી ઈ દશ હુજાર વરસ પોપવ'તી 
રહેતી તારે ઈસી દાન દેતી વાચા ફૂળ ઓધાન રહેતુ' એકવીશ લાખ તથા એ 
હજાર પીસ્તાલ્ીશ વરશ ખાલક ગીરભાવસે ઉપજતુ' એકશો પચાશ તાડ માણુસ 
ઉચુ' હતુ' 'પીસ્તાલીશ તાડ (હાથ) માંણસ પોલુ' હતું તે છપન કરોડ વદસ જુગ 


www.realpatidar.com Page 196 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૬૧ 


ચારની આવરદા ભોગવતા હો સ્વામીજી, ત્યારે ધરમ તો વીસ વાસા, પાપ તો! 
નીસ'ત ભવોભવ, તારે એક લાખને શુડતાલ્રીશ હજાર સાતસો, ગીરણુ (ખાના) 
હતા તે માંહે છપન કરોડ નીમધારી હો સ્વામીજી, સરવે રખીસર સતષ'થ 
ધ્યાવ'તે હો સ્વામીજી, સરવે રખીસરને દેવની કાયા લક્મી સ'પૂણ પર્વરત'તે 
એક વાર ધરતી વાવ'તે તે પચાશ વાર ફૂલ લભીય'તે ગઉ કુભ (ઘડા) ત્રણુ 
દુધ દેતી (૩૭) મણુને મજે દેતી તે ડૂધ દેવ એક ભરખ ભાજન આહાર 
કેરતવા હો સ્વામીજી, તારે કોઇ કેને નઈ દુવતા તે માંહે મુખી એક મેધ દેવતાનું 
નામ તો મેધ દેવતા ગુર પ્રહમાને મનતા તઢા ડાગ ગુખત ભવોભવ તે માંહે તો! 
નરગે કોઈ નહી જાયઅતે તારે આવાગમણુ નહિ હોતા ક્ાઈલા કલપ સરવે. 
સમતોલ પોંચતા હો સ્વામી; ફાઇલા કેલપ મધે સ્વામી તમે વસુંધરા પવિત્ર 
જલ કરતવા હોં સ્વામી; સરવે વીરખા પરવરત'તે મુસ્તક માંહે ગરજતા જે 
ચઉદ ભ્રમણુ સુપ્દી જલ પ્રકાસ'તે તદા સરવે નીર નીસરી જાતું હતું હો સ્વામીછ, 
તારે સરવે છવાજોડ મરતું કરતવા હો સ્વામી; તારે ચતુર ખાંણ્યું : ભાજસે 
ભવન મધે વીશ્તુ મુરત અવીચલ કરતવા હો સ્વામી, ત્યારે તખે પરાગ લડશે 
પાંદડે વીશ્નુ મોરારી ત્યારે તમ પાસે એક બ્રહમા મહેશ્વર હતા શ્રી ગુર્કથો 
વીશન નારાયબુ એક મુરત ત્રેઈ દેવતા તારે સ્વામી તમે જણા ત્રણુ લેદ કરલવા 
વાયક એઓચર'તા હો સ્વામી, એક કીડીકુ' પેહા કેરી પ્રાગ વડના પાંદડા ઉપર 
રાખી હો સ્વામી, એક કીડીકુ' ફરમાન કીયા હુકમ તેરેસે કીડી છલા ખોલા 
ચઉદ ભમણુનું પાણિ તેમાં સમાણુ હા સ્વામી, વસુંધરા પવીત્રા કરતવા હો! 
સ્વામી, ફરાઈલા કલપના જુગ ચાર તેની શાખા સંપુર્ણ સમા  ભવસ્તો પુરી 
પ્રમાણ હો સ્વામીછ, 
ર જો અરજા કલપ. 


સ્વામી તમે અગતીયા ત્રતીયા અરજા કૅષપનું મ'ડાણુ માંડયું હો સ્વામીછ, 
યારે અનત અનત વનસ્ષતિ કરતવા હો સ્વામોઈ, અનત અનત ભરખ જોજન 
કરતવઃ હો સ્વામીજ, ચાર ખાણુસાંથી અનત કવાજોેડ પેદા કેરતવા હો સાંમીજ, 
અરજા કલપનું મ'ડાણ માંડતે હો સાંમોછ છમછર વસતા નામ છમછર ચઇતર 
ઉતરતે વઇશ્રાખ ખેસતે વઇસાખ વદ્ટી-૦)) ભેસવતવારને ટીને નક્ષત્ર અસવરણી 
હઢાડે અરજા કલપ થાપ્યો હો સ્વામીજી, અરજા કલપની ચાર જુગની શાખા 
ગુર કહે તેર કરોડ ખત્રોશ લાખ વીશ રજાર જુગ પરમાણુ હૉ સાંમીજ, 
(૧) નવ કરોડ ખાવીશ લાખ ત્રીશ હુજાર તે ચકર જીગ પ્રમાણે હો સાંમીક, 
(૨) છ કરોડ તેવીશ લાખ વીશ હજાર બેદુ જુગ પ્રમાણે હૉ સાંમીછ, (૩) 
ત્રણ કરોડ ખાવીશ લાખ ત્રીશ હજાર તે નીલ જુગ પ્રમાણે હો સાંમીછ, (૪) 

પી. ૨૧ 


www.realpatidar.com Page 197 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૬૨ 


એર્જા કલપ મલી જુમલે કરોડ ખત્રોશ અરજ કલપની જુગ [ચારની મલી 
જુમલે સાંમીછ, રૂપ બે હૉ સ્વામીછ ઉતરા (૧) હરિતક (૨) એ ખે રૂપ 
પરવરત'તે હો સ્વામી, તારે દ્ષણુ નમસ્કાર કરતવા હો સ્વામી, વેદ તો શામવેદ 
કીનર કરોડ ખત્રીસની સ્રી પોૉષવ'તી રહેતી એક હજાર વરસ રહેતી. અરજા 
કલપમાં આ્રૌ દાન દેતી, સ્ઞરૌો પુરખ મલી વાચાફૂળ એઓધાન રહેતાં તેત્રીસ હજાર 
વરસ ખાલક ગીરભાવાસમાં રહેતું હતું. તે ખાલક પાંચ. વસ્રસું ઉપજતું હતું. 
ભારે માભુસ એકસો તાડ* (પોતાના) ઉ'ચો હતો અને વિશ તાડ માણુસ પણોલો 
હતો. કીનર કરોડ ખત્રીસ જુગ ચાર મળી મજમે કરોડ ખત્રીસ આવરદા હતી. 
તેમાં દાન તો ગુખત દેતા, ભવે સુખી એક મેમ દેવતા સદા ટૂળતવા. કીનર 
કશોડી ખત્રીસ ગુર થ્હુમાને પુજ'તા હો સ્વામી, ધર્મ વિશ વશા પાપ તો! 
નાસ'ત ભવોભવ. એક લાખ ને ખત્રીશ હજાર તો ગીરણુ (પ્માનાં) હતાં, ભારે 
ધરતી તો એક વાર વાવતા તે ત્રીશ વાર ફૂળ પામતા. ગઉ કુ'ભ બે દૂધ દેતી 
તે:મણુ પચીશ પકા''મજષે' તે દુધ એક દેવ ભખ ભોજન આહાર કરતવા 
હૉ સ્વામીજી, થારે કોઈ કૈને નહિ ફુવતા, આવાગમણુતો નાસ'ત ભવોભવ. તે 
માંહે તો નરગે કોઈ નહિ જાતા હો સ્વામીજી, સરવે રખીસર સત. ધરમ સતપ'થ 
ધ્યાવતા હો સ્વામીજી, સરવે રખીસર દેવ પ'ડીત કાયા હો સ્વામીજી, લક્ષમી 
સ'પુ્ણ પરવરત'તે હો સ્વામીજી, કીનર કરોડી બત્રોસ મધે લીલ ચકર પુજતા 
હો સ્વામીજી, અરજા કલપ સરવે સમતોલ સરગાપુરી પહોંચતા હો સ્વામીજી, 
તારે કીનર કરોડ ખત્રીશ સ્વામીજી, અરજા કલપ મપે મોક્ષ મુગતી લભીય'તે 
હૉ સ્વામી તમે. વસુ'ધશ હો સ્વામીજી. જલ કરતવા મીંહિ ગરજાતા હો સ્વામી 
તારે ધરૂમ'ડળ સુધી પ્રકાસ જલ કેરતવા હો સ્વામીજી. તારે સરવે જોઇ મરત 
કેરતવા હૉ સ્વામીજી, તારે ચતુર ખાણુ' ભાજતી હો સ્વાસીજી, સરવે મૃત 
કરતવા ભવોભવ એક વીશનવ મુરત અવીચલ તારે પરાગ વડને પાંદડે સહેન 
જ્રોરારી ખાલા મુક'ધ જલ સુસ્તક કરતવા હો સ્વામીજી, ત્યારે તમ પાસ એક 
દેવ ભીરમા ગુર કથે, દેવ મહેશ્વરા ક'થો. ક'થો દેવ નારાયણુ એક સુરત ત્રણુ 
દેવતા' હો સામો, તમે વસુ'ધરા કરતવા ત્યારે સરવે નીર નીસરી જતું; વારે 
તમે વાયક ઓઆચરતા હો સામી. તારે તમે એક કીડી પરાગવડને પાંદડે રાખી 
હતી હો સાસી; તારે તમે કીડીકુ' ફરમાન કરતા હકમ તેરેસે કીડી છલા ખોલ્યા 
ચઉદ ભમણુનું પાણી તેમાં સમાણું તારે વસુ'ધરા ભેદ કરતવા હો સામીજી, તમે 
વસુ'ધરા જેદં કરતવા હો અઆમીજી, તખે વસતો સરવે પવિત્ર કરતવા સ્વામીજી, 
એ ત્રણુ કલપ મલી સુજમે સામીજીના અવતાર પાત્ર. રૂપ ૪-૩-૨ ધારજ'તે 
હો સામીજી, પેલા જાઇલા કલ્પ મધે રૂપ ૪ ચાર પરવરત'તે હો સાંમીજી. ખીજા 
ફાઈલા કલપ મધે રૂપ ૩ ત્રણુ પરવર્ત'તે હો સાંમીજી. ત્રીજા અરજા કલપ મધે 


www.realpatidar.com Page 198 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com 
૧૬૩ 
રૂપ ખે ૨ પરવરત'તે હો સાંમોજી, એ કલપ ત્રણ મત્લી મલે જગ ખાર જ૨ 
ની ૧૨ શાખા પરાગવડને પાંદડે તખે મેલી કીડી હો સાંમીજી. તદા સસાર 
મધે પાત્ર ૯ નવ પુજ'તાં હો સાંખોજી, ત્રણુ કલપ મલી સુજ્મે' ભગત કલપ 
ત્રણ મધે કૉણુ કોણુ એઓધાર્યા હો સ્ાંમીજછ, જાઇંલા કલપ અલી સુકૃત્મે ચાર 
જગની શાખા તેમાં કરોડ નવાણ જ'ખ તાર્યા હો સાંમીજી, ફ્ાઈલા કલપ 
મધે જગ ચાર મલી મજે છપન કરોડ ખેગ તારયા હો સાંખી, અરજ્ન 
કલપ મધે મહી મુજે જુગ ચાર કીનર કરાડ ખત્રીસ તાર્યા હો સાંખી, 
તે સરવે મલીને ત્રણુ કલપમાં સુજખે' એકસોનેસત્યાસી કરાડ દેવતા એઓધષરયા”ક્લો 
સાંમીજી, તારે ત્રણ ટોળાં મલી સુજમે' જાઇલા કલપ સુજસે' ત્રણુ લાખ ચોવીશ 
હજાર ત્રણસો તદા ગીરણ (ખાનાં) હતાં ફાઈલો કલપ મધે જગ ચાર મહી સુજ મે” 
એક લાખ ને વીશ હન્તર તદા ગીરણુ (ખાનાં) હતાં અરજ કલપ મીવ્વી-સુજમે' 
જુગ ચાર એક લાખ સુડતાલ્ીસ હજાર સાતસો ગીરછુ (ખાના) હતાં એવા ત્રણુ 
કલપ મલી જ્નુગ ખાર મીવી સુજખે* ભાપ્યા એકાકાર કરતવા હો સાંમીજી, ત્રણુ 
કલપમાંએ રેવતા દાન રેતા, જ્ધંલા કલપમાંએ દેતા દાન રતન પદાર્થ હો! 
સાંમીજી, ફાઈલા કલપ જગ ચાર મીલી મુજને દાન રેતા હિરા પદાથ પુન્ત કરી 
રાખતા હો સાંમીજી, અરજ કલપ ચાર જુગ મશ્વી મજએ રેતા દાન લાલ ચકર 
યુન્ન કરી રાખતા હો સાંમીશ. ત્રણુ કલપ મલી જુગ ખાર અલી રેવ પરણામ 
કેરતવા જ્ઈલા કલપ જુગ ચાર મધે સ્વાગ્રીને ઉત્તર રીશે નમસ્કાર કસ્તવા હો સાંમીછ 
ફ્ાઈલા કલપ જ્ઞગ ચાર મધે સાંમીને પુર્વ ટીશે નમસ્કાર કરતવા હો સાંમીજ, 
અરજા કલપ મઘે ન્તગ ચાર મીલી સાંમીને દક્ષીણુ દીશે નમસ્કાર- કરતવા હો 
સાંમીજી, ત્રણુ કલપ મધે ધરતી નીપજતી હો સાંમીછ જ્નઈંલા કલપ મધે 
એકવાર વાવતા તે સહેસ્્રવાર ફલ લેતા હો સાંમીજ, ફરાઈલા કલપ મધે એકવાર 
ધરતી વાવતા તે પચાસવાર કૃલ લેતા હો સાંસી જ, અરજ કલપ અપે ધરતી 
એકવાર વાવતા તે તેત્રીસવાર ક્લ લેતા હો સાંમીજી, ત્રણુ ક્ષ મથે કામધેન 
દ્ધ દેતી જાઈલા કલપ મધે ગઉ ચાર કુંભ દૂધ દતી તે મણુ પચાસને જમે” 
રેતી, ફાછલા કલપ મધે ગ ત્રણુ ઝુંભ દૂધ દેતી, તે મણ સાડી સાડત્રીશને 
મજખે' દેવી, અરન્ત કલપમાં ગઉ દુધ દેતી કુંભ બે તે ખબુ ૨૫) પચીશને 
અજમે' દેતી, ત્રણ ૩ કલપ ન્નુગ ખાર ૧૨ સુધી વાચા ક્લ રહેતાં ત્રણુ કલપ 
જગ આરનું મ'ડાણુ સમુણુ સમાસ. _ 
૪ થો ખલીઝા ક્ષપ.-- 

પીર ઇમામશાહ હો વાચા હવે ખલીક્‌ા કલપનું મ'ડાણુ માંડતે હો સાંમીછી 
છમછર નોસુ' છમછર ચઈ્તર ઉતરતે વઈશાખ બેસતે નક્ષત્ર પુખને દહાડે તમે 
ખલીફા કલપનું મંડાણુ માંડતે હો સાંમીજી, વ્યારે અનત અનત્‌ વનસ્પતી પ્રગટ 


realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 199 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કેરતવા હો સાંમી, વનસ્પતી માંહેથી અનેક અનેક ભરખ ભજન પ્રકટ કેરતવા હો 
સાંમીજી ચતુર ખાંણુ માંહેથી લાખ ચોરાશી જીવાજેડ પ્રગટ કરતવા હો સાંમીજી. 
(૧) ડૅરતા યુગ. 

શ્રી સતગુર હો વાચા સાંસીજી અગતીયા ખલ્લીકા કલપ માંહે જુગ ચાર 
પરવરત'તે હો સાંમીજી, તમે કરતા જુગનું મ'ડાણુ માંડતે હો સાંમી. કલપ ત્રણુ 
મ'ડતે હો સાંમીજી, કલપ ત્રણુમાં તસે પ્રાગવડને પાંદડે પોઢલા હો સાંમીછી. 
કરતા જુગે ઉત્તર સ્થાન પરવરત'તે હો સાંમીજી, માગશ૨ એકાદશી અગીયારસને 
દીને આરીતવારને દહાડે કરતા જુમ પરવરત'તે હૉ સાંમીજી, કરતા જુગ થાષ્ચો 
હો સાંમીજી, નોમુ' છમછર નક્ષત્ર અસવરણીયે ખેડો કરતા જુગ તેરૂપ પરવરત'તે 
હો સ્વામી પરથમ રૂપ શ્રી મછ, શ્રી મછની માતા તો શ'ખાવતી પીતા તો 
પ્રેમરૂખ, શુરૂ તો માનધાતા શક્તતીતે ચ'દકા દેવી સ્વસ્થાન તો હ'સપુર નગરી 
જ્ેત્ર તો દવારામતી નગરી, નરે ડાયો દાણુવ દાણુવતો શ'ખાસુર પડતા 
ઉચરત રૂઘવેદ ઉધરત ગાવ'ત્રી સાત વાર સતાવીશ નક્ષત્ર પદર તીથી ખાર કેરણુ 
સુરજ મ'ત્ર જાપ જ'પતા રીખી રહ્યા રીખી સ્થાપી દઈત સ'ધાર્યા જુગા જુગ 
સાહેખ અવતર્યો તે સાહેમસે ચીંત લાવે તેના ધરમ વાઘે ને પાપ ખેહે થાય 
નમો ભાઇ સાહેમજીના નામને નએ નારાયણુના નામને નખો જેણે નામે આપણે। 
'જીવ છુટે જેણે રૂપે આપણા શાહા પીર હોય તે રૂપને ધ્ીયાઇયે ભાઈ તે રૂપને 
ધીયાઈચે આપણા સાંમીજીને ધ્યાવીયે હો સાંમરીજી, સાંમીજીના ગુમત અવતાર 
પરવરત'તે હો' સાંમીજી, સાંમીજીના ગુખત અવતાર લ્રીખ'તે હો સ્વામીજી, શ્રી 
સછના મનાયક અજમેર અગરસેન ઈછાઉત ભરેસપત અસુમીંત્ર પઉતર પડવીર 
વ'શ શ્રી કોર'ભ. શ્રી કોર'ભની માતાતો કમળવ'તી 'પીતા તો પડવીર ગુરૂતો સેકા- 
રખ. શક્તો તો અજીયા દેવી, સ્વસ્થાન મનોવર ક્ષેત્ર તો ભેસાસુર નગરી નરે ડાયો 
ડાણવતો મધુકીટક પડતાં ઓચર'તા રૂગવેદ ઓધર'તા ગાવ'ત્રી સાતવાર સતાવીશ 
નક્ષત્ર પ'દ૨ તીથી ખાર કરણુ સુરજ મંત્ર જાપ જ'પતા રખી રહ્યા રીખી થાપી 
હઇત સ'ઘાર્યા જુગા જુગ સાહે અવતરયા તે સાહેખસે ચીંત લાવે, તેના ધરમ 
લાધે ને પાપ ખહે થાય નમે! ભાઇ શ્રી સાહેખના નામને નએ નારાયણુના નામને 
નો જેણે જીવ છુટે જેણે રૂપે આપણે શાહાપીર હોય તે રૂપને ધ્યાઈમે ભાઈ 
તે રૂપને ધ્યાછચે. 

સ્વામીજીના ગુખત અવતાર તો પાંચ, પ્રગટ અવતાર તો એક ૧ શ્રી ફોર્ભના 
ખસરીયાત દખીયાત, પ્રજાપત, અગરસેન, કીમ, દોયલ વ'સ શ્રી વારા શ્રી 
વારાની માતા તો પદમાવ'તી પીતાતો દોયલપુર ગુરતો સેજાન'દ. શક્તી તો ખડુકા 
દેવી સ્વસ્થાન તો ખગપુર નગરી ક્ષેત્રતો માનસરોવર નગરી નરે ડાર્યો દાણુવ તે! 
જ્ોર્ડાંભવ પડતાં ઓચર્‌તાં રૂગવેદ્‌ એધર'તા ગાવ ત્રી સાતવાર સતાવીશ નક્ષત્ર 


www.realpatidar.com Page 200 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૬૫ 


પદર તીથી ખાર કરણુ સુરજ મત્ર જાપ જપતાં રખી રહ્યા રીખી થાપી દઇત 
સ'ધારયા તે જુગાજુગ સાહેભ અવતરા તે સાહેખસે ચીંત લાવે તેના ધરમ 
વધે ને પાપ ખેહે થાય નમો ભાઈ સાહેમજીના નામને નએ ભાઈ નારાયણુના 
નામને જેણે નામે જીવ છુટે જેણે રૂપે આપ્ણા શાહાપીર હોવે તે રૂપને ધ્યાઈચે 
ભાછ તે રૂપને ધ્યાઇયે. 

શુખત અવતાર તો છ પરવરત'તે હો સાંમીજી, પાત્ર અવતાર તો એક 
શ્રી નરસીંડ શગુખત અવતાર તો લખત'ગ હો સ્વામોજી, શ્રી વારાના કેશવ ખત્રી- 
વસ અસવ ઉનસ ખલીકૃત ગોૉતમ અ'ત હરીતક વ'સ શ્રી નરસીહ શ્રી નર- 
સીંહની માતાતો કમળાવ'તી પીતા તો હુરીતક ગુર તો અમરતેજ શક્તા તો સમ- 
ઈયા દેવિ સ્થાનતો મુલસ્થાન નગરી ક્ષે્તો કાશ્મીર નગરી નરે દાર્યો દાણુમ ત્યાં 
હુરણાક'સ પડતાં ઉચરત રૂગવેદ ઉધરત ગાવ'ત્રી સાતવાર સતાવીશ નક્ષત્ર ૫'૬૨ 
તીથી ખારકરણુ સુરજ મ'ત્ર જાપ જપતા રખી રહયા, રખી થાપી દઇત સ'ઘારયા 
તે જુગાજુગ સાહેમ અવતરયા તે સાહેમસે ચી'ત લાવે તેના ધરમ વાધે ને 
યાપ ખેહે થાય, નમો ભાઈ સાહેમજીના નામને નખ, નારાયણના નામને નમો, 
જેણે જીવ છુટે, જેણે રૂપે આપણે શાડા પીર હોય, તે રૂપને ધીયાવિચે, ભાઇ 
તે રૂપને ધીયાવીયે. કૅરતા જીપ માંહે સાંમીજીના પાત્ર અવતાર ચાર, શ્રી મછ, 
શ્રી ફોરભ, શ્રી વારા, શ્રી નરસ'ગ કરતા જુપમાંએ ગુખત જાપ જપ'તા, ચાર 
હો સ્વામી ગુર બ્રહમા વેદ તો રૂગવેદ ભાંખયતા તે સર્વે શીશ કરતવા હો 
સાંમીજી, તદ્દા ગીરણુ (ખાનાં) તો! ખસોસીતેર ને પાંચ પરવરત'તે હો સાંમીજી, 
અને ફેરા તો પાંત્રીશ માનખા જનમ ભોગવતા હો સાંમોજી, રાજા પેલાજ શુરન૨ 
હૈમપુરી નગરી માંછ દેવ બોલ્યા ખાણુ ચાર દરશન એક દિય'તે દાનતો કુ'જર 
એકનું મુલ આપતા દાન દેતા વરતતો એકાદશી આતવારી અખ'ડ કરતવા હો 
સાંમીજી, તે જીવ અવગતીયા નહિ હોતા હો સાંમીજી, સાયનાતો સનોનામ 
કરતા હો સાંમીજી. પ્રણામ તેને રીખીસર સઢાનાં ફળ લભીચતા હો સાંમીજી, 
ત્યારે સમી વરસ સાડા ચઉદ (૧૪ા) માસ એક (૧) દીન વીશ (૨૦) સુધી પોષવ'તી 
રહેતી. કીરતા જીગમાં સ્રી દાન દેતી, સ્રી પુરૂખ વડે સામાન ઓધાન રહેતું, ત્યારે 
આડો તેત્રીસ વરસ માસ ચાર ખાલ# ગીરભાવાસે રહેતું, તઢા એક લાખ 
વરસ આવરદા ભોગવતું, તાડ એકવીશ માણુસ ઉંચુ' હતું. તાડ પાંચ માણુસ 
પોડલુ' હતું, ત્યારે ડાગતો જળનું દેતા તદા લોક તો અસત નહિ બોલતા હો 
સાંમી. તઢ્ાસઃડા ઓગણીસ વસા સત ધરમના હતા હો સાંમો. અરધો વસો! 
પાપનો હતો હો સાંમી, ત્યારે કરોડ પ'દર નીમધારી તેમાં કરોડ પાંચ આવા- 
ગમણુ પડયા હો સાંમીજી, કરોડી પાંચ તો અમર દ્રોજકે ગયા હો સાંમીજી, 
પાંચ કરોડીયું તો સુક્ત હુવા હો સ્વામી, તે સતી લોક અમરાપુરી પોચ'તા હો 


www.realpatidar.com Page 201 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૬૬ 


સ્વામી, ધરતી એકવાર વાવ'તા તે પુરુખ એકવીશવાર ફળ લેતા, ત્યારે ગઉતો 
કુભ (ઘડા) ૪ દુધ દેતીતે મણુ પાંચને મજખે' દેતી તે રીખીસર ભરખ આહાર 
ભ્ઞૉોજન કરતા હો સાંમીજી, તે મધે દુઃખી કોઇ ન હોતા હો સાંમીજી, લક્ષમી 
તો સં'પુર્ણુ કોઈ કેને નવ ડુવતા. 

ક્રાગણુ સુરી ૧૫) મંગળને દાડે જ્યાં થ'ભમાંથી નરસ'ગ રૂપે પ્રગટયા 
હો સાંમીજી; ત્યારે હરણાક'સ દઇતને તસે માયો, અને ભગત પેલાજ તાર્યો 
શુરૂ હમા સાથે પાંચ કરોડીયેસે રાજા પહેલાજ મોક્ષ સુગતી લભીય'તે હૉ 
સાંમીજી, સતર લાખ અટાવીસ હજાર ( ૧૭,૨૮,૦૦૦ ) કરતા જુગનું પ્રમાણુ 
હુવા હો સાંમીછી. 

સાતવાર સતાવિશ નક્ષત્ર, ૫'૬૨ તીથી, માર કરણુ, સુરજ મ'ત્ર જાપ જપતા 
રખી રહયા, રીખી થાપી દઈત સ'ધઘાશ્યા તે જુગાજુગ સાહેમ અવતર્યો, તે 
સાહેમસે ચીત લાવે તેના! ધરમ વાધે ને પાપ ખેહે થાય; નસ ભાઇ સાહેમજીના 
નામને નમો જેણે જીવ છુટે; જેણે રૂપે આપણે શાહાપીર હોય તે રૂપને ધીયાવીયે, 
ભાઈ તે રૂપને ધિયાવીયે-કરતા જીગ પુરો, 

—ર૨ જો ત્રેતા યુગ. 

ત્રેતા જુગનું મ'ડાણુ માંડતે હૉ સાંમીજી, છમછર માંહે સુદ અનદ ચઉદસ 
જ્નોએે મંગલવારને દહાડે નક્ષત્ર પુખીયાને દા'ડે ત્રેતા જુગ થાષ્યે હો સાંમીજી, 
ત્યારે ત્રેતા જુગ માંહે શુખત અવતાર સાંસીજીના પરવરત'તે હો સાંમીજી, મનાયેક 
કઉચક રેપક કેશવઢણુ કેશવરૂખ, વ'શ શ્રી વાયમણુ. શ્રી વાયમણુની માતા તો! 
્તીણાવ'તી, પીતો તો કેશવરૂખ, શુર તો ખઉલોચન, શક્તિ તો કોયલાદેવી, સ્વસ્થાન 
તો વણુથલી જુનાગઢ, ક્ષેત્ર તો કોયલાપુર પાટણ નરે ડાયો, દાણુવ તે ખળરાજા 
ચાંપ્ચો પીચાળ ઉચર'તા જુજરવેદ ઉધરત ગાવ'ત્રી, સાત વાર સતાવીશ નક્ષત્ર, 
પ'દર તીથી, ખાર કરણુ, સુરજ મ'ત્ર જાપ જપ'તા રખી રહુયા. રખી થાપી 
દત સઘાર્યા એ સાહેખ જુગાજુગ અવતરશ તે સાહેખસું ચી'ત લાવે તેનાં 
ધરમ વાઘે ને પાપ ખેહે થાય નમો! ભાઈ સાહેખના નામને નમો! જેણે જીવ છુટે 
જેણે રૂપે આપણે શાહાપીર હય તે રૂપને ધીયાઈચે ભાઇ તે રૂપને ધીપાઇચે. 

શુમત અવતાર તો ચાર પ્રગટ અવતાર તો એક શ્રી વાયમણુ શ્રી વાય- 
મણુના માનધાતા પૃથ્વી જઇસરીન જવલગણુ વસે શ્રી ફૂરસીરામ, શ્રી ફૂરસીરાખની 
માતા તો રેણુકાવતી, પીતા તો જવલગણુ, ગુર તો આકાશખુભ, શક્તિ તો! 
તુલજાભવાની, સ્વસ્થાન તો ભોજપુર નગરી, ક્ષેત્ર તો પીરાણં પાટણુ નરે હાર્યો 
દાણુવ તો રોસાઅરજાન પડતાં ઉચર'તા જુજરવેદ ઉધર્ત ગાવ'ત્રો સાતવાર સતાવીશ 
નક્ષત્ર, પદર તિથી, ખાર કરણુ; સુરજ મત્ર જાપ જપતા રખી રહયા, રખી 
શાપી દઇત સ'ઘારયા, તે સાહેમ જીગાજુગ અવતરા તે સાહેખસું ચી'ત લાવે 


www.realpatidar.com Page 202 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૬૭ 


તેનાં ધરમ વાધે ને પાપ ખેહે થાય. નમો ભાઈ એ સાહેબનાં નામને નશો 
ભાઈ નારાયણના નામને નમો જેણે નાને આપણે જીવ ટે જેણે રૂપે આપણો 
શાહાપીર હોય તે રૂપને ધીયાઇયે. ભાઈ તે રૂપને ધીયાઇયે. 

ભાઈ શુભત અવતાર તો છ પ્રગટ અવતાર તો એક શ્રી ફૂડસીરામ શ્રી 
કૂડસીરામના રૂગ નગ જુજાયાત કુભ અલીક્‌ અજેપાલ, જસરત વશ શ્રી રાસ, 
શ્રી રામની માતા તો કઉશલ્યાવ'તી, પીતા તો રાજા દશરથ, ગુર તો લક્ષમણુ 
કુવર, શકિત તો સીતા સતી, સ્વસ્થાન તો અજેધાપુરી નગરી, ક્ષેત્ર તો લ'કાપુરિ 
નગરી, નરે દારેઓ દઢાણુવ દશ મુસ્તૂકનો રાવણુ પડતાં ઉચરતા જુજરવેદ 
એધર'તા ગાવ'ત્રી. સાત વાર, સાતવીશ નક્ષત્ર, પહર તીથી, ખાર કરણુ, સુરજ મ'વ્ર 
જાપ જપ'તા રખી રહ્યા, રમી થાપી દઈત સધ્ાર્યો, જુગાજુગ અવતરા તે 
સાહેબસે ચીંત લાવે તેના ધરમ વધે ને પાપ ખેહે થાય નભ ભાઇ સાહેબના 
નામને, જેણે જીવ છુટે, જેણે રેપે આપણ શાહા પીર હોય તે રૂપને ધીયાઇચે. 
ત્રેતા જુગ મધે પાત્ર ત્રણુ વાયમણુ, ફૂડસીરામ, શ્રીરામ. ત્રેતા જીગ:મધે ભગત 
નપ જપ'તા, તારે શુર તે! વીજેસટણ, વેદ્દતો જુજરવેદ, ભગત તો રાજા 
હરિચ'દ્ર, દરશણ તો એક કરેશાતો પચીશ માનખા તણા ગુરનર ખોલ્યા, અગપુરિ 
નગરી માંહે વેદ ખોલ્યા ભાખતે પ્રમાણુ કેરતવા ખાણુ તો ચાર નાત દાન તો! 
અશ્વદાન આપતાં દેતા, દાન તે! રૂપાનુ' દેતા, શરત તો ચઉઢશી સોસવારી અખ'ડ 
કરતા, પ્રમાણુ તે દેવ અવગતિયા નહિ હોતા, દેવની કાયા તો નુરતી તે દેવ 
નુર કેરતવા હો સાંમીજી, તેનાં રખીસર કૂળ લભીય'તા હો સાંમીજી, ત્રેતા જીગમાં 
સ્રી પુરૂખ નજરા નજરે મળતાં તે દીન ઓધાન રહેતું, યારે વરસ ૧ ને માસ 
ચાર તે સી પોપવતી રહેતી ત્યારે વરસ ૩૦ ને માસ ૪ ખાલક ગીરભાસ્થાન 
રહેતું ત્યારે દશ હુજાર વરસની આવરદા હુતી, ત્યારે માણસ ચઉઢ તાડ ઉચુ 
હતું, સાડા ત્રણુ તાડ માણુસ પોહુ હતું. ધરતી એકવાર વાવતા ત્યારે ચઉદવાર 
કરલ લભીય'તા, ગઉ કુભ ત્રણુ દૂધ દેતી તે મણુ ચાર ને મજમે' દેતી તે દુધ 
એક દેવ ભરખ ભોજન આરાર કરતવા, ત્યારે મેદની દુઃખી ન કેરતવા ત્યારે 
ગીરણ (ખાનાં) તો સીંતેરનેપચાસ પર્વરત'તે હો સાંમીજી, ચઇતર સુદિ નોમને 
દહાડે રાન્ત હુસિશ્વ'દ્ર, તારા રાણી કુ'વર રોહીદાસ તે સતસું વેચાણા હો સાંમીજી, 
કાશી નગરીમાં વિશ્વામિત્રને હાથે હો સાોંમીજી, તાજે દાગતો વનનો દેતા તટ 
લોક તો અસત નહિ ખોલતા, તઢા ધરમ વેસુવા પનર પાપ વેસુઆ પાંચ તદા 
નીમધારી તો ડરોડીયું એકવીશ તે માંહે સાત કરોડીયુ' તો આવાગવણુમાં પડયા; 
સાત કરોડીયુ' તો દોજકે ગયા, સાત કરોડીયુ' તે! રાજા હરિશ્ર'દ્ર ગુર વીજેસટણુ 
સાથે ગયા હો સાંમીછ, આસુ સુદ દશમને શનીવારે તે વારે રામે રાવણુ માર્યો 
આરો! શુદ એકાઢશને વાર' ટીતવારને દહાડે સકરાંતને દીને રાજ હરિશ્ચદ્રનુ 


www.realpatidar.com Page 203 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૬૮ 


ભરણુ ભગું હો સાંમી, તે સતગુર બ્રહમા વીજેસટણને વાયકે ચાલ્યા હો સાંમીછ, 
તે મોક્ષ સુગત લહેતા હો સાંમીજી, માર લાખને છનું હજાર ત્રેતાજીગનુ' 
પરમાણુ હો સાંમાજી. પુરી પુરણુ ભવસ્તો હો સામીછી. 
૩ જો દુઆપુર ચુગ- 

સ્વામી દુઆપુર જીગનુ' મ'ડાણુ માંડતે હો સાંમીજી, છમછર વેળાથી નામ 
છમછર માહાધ સરવધ અમાસ સોમવારી નક્ષત્ર કીર્તકાને દહાડે ડુતીઆ પુરો 
જુગ થપ્યો માંડયો હો સાંમીજી; દુઆપુર જુગ ખધે તમે શગુખત અવતાર 
પરવર્તતે હો સાંમીજી. 

શ્રીરામના પદ્મ જશવઢણુ વોરપાળ વાસુદેવ વશ શ્રી કરશનજી કાન, 
શ્રી કાનની માતા તો દેવકીજી, પીતા તો વાસુદેવ, ગુર તો! વીડુરબ્યાસ, શક્તિ 
તો રાણિ રૂખમણી, સ્વસ્થાનતો ગેકુલપુરી નગરી, ક્ષેત્રતો મથુરાપુરી નગરી, 
નરે ડાર્ચો દાણુવ તે ક'સાશુર પડતા ઓચરતા શામવેદ ઓધરતાં ગાવ'ત્રી સાતવાર 
સતાવીશ નક્ષત્ર પદર તીથી ખાર કરણુ સુરજ મંત્ર નપ જપતા રખી રહ્યા, 
રીખી સ્થાપી દઇત સઘાર્યા તે સાહેમ જુગાજુગ અવતરા તે સાહેખશું ચીત 
્ઞાવે તેનાં ધરમ વાઘે ને પાપ ખેહે થાય નસો ભાઈ સાહેખના નામને નમો 
ભાઈ નારાયણના નામને નસો જેણે નમે આપણો જીવ છુટે જેણે રૂપે આપણે 
શાઢા પીર હોય તે રૂપને ધીયાઇયે ભાઇ તે રૂપને ધીયાછયે. 

શુખત અવતાર તો પાંચ પ્રગટ અવતાર તો એક શ્રી કાન શ્રી કાનના 
પરીક્ષન જનમેછ સેશાન'દ સતાનદ વીણુવછરાજ વ'શ શ્રી ખુદ્ધ શ્રી ખુધની 
માતાતો કરણાવ'તી, પીતા તો વીણુ વછરાજ, શુર તે! હ'સરાજ, શક્તિ તો હીરસા- 
રેવી, સ્વસ્થાન તો ઉજેલપુર નગરી ક્ષેત્ર તો! કુરૂક્ષેત્ર રીલ્લી નરે ડાર્ચો દાણુવ તો 
રગતવત દુર્જોધન પડતાં ઉચરતાં સામવેદ એઓધરતાં ગાવ'ત્રી સાતવાર સતાવીશ 
નક્ષત્ર પ'૬૨ તીથી ખાર કરણુ સુરજ મ'ત્ર જપ જ'પતા રખી રહયા, રખી થાપી 
દ્ાણુવ સધાયો તે જુગાજુગ સાહેમ અવતરા તે સાહેમસે ચી'ત લાવે તેના 
ધરમ વાઘે ને પાપ ખેહે થાય નમો ભાઇ સાહેખના નામને નમો જેણે જીવ 
છુટે જેણે રૂપે શાહા પીર હોય તે રૂપને ધ્યાઈયે ભાઈ તે રૂપને ધ્યાછ્યે. 

ગુખત અવતાર તો પાંચ પ્રગટ અવતાર તે એક પરવરત'તે શ્રી ખુધ હો 
સાંમી, દુવાપર જુગ માંહે તો ભગત રાજ જુજેસડળ જપ તો! ગુરતો વેડુર વ્યાસ 
વેદ્તો સાંમવેહ ભગત તો રાજા જીજેસડેળ પાંચ પાંડવ ભાંખ્યા કરોડ કરતવા હો 
સાંમીજી, દરશનતો એક ફેરા તો સોળ માનખા દેઇ તણા શુરનર સાંમપુરિ નગરીમાં 
રેવ બોલ્યા. નીમ દાતતો નરાંમાદાન દેતા વ્રત તો અખ'ડ અમાસ સોમવારી કરતા 
હો સ્વામીજી, જવ અવગતીયા નઇ હોતા હો સાંમીછી, ત્યારે સાર્ના તો 


www.realpatidar.com Page 204 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સઢાજી કરતવા હો સાંમીજી, તારે પરણામ તો રેવને કર્તા હો સાંમીજી, વે 
શાહાના રખીસર કૂલ પ્રાષ્તી લભતા હો સાંમોછી. 

દુવાપર જુગમાં ઔી દાન દેતી છા પુરખ તણે હાથોહાથ ઓધાન રહેતાં 
શ્રી માસ એક દીન વીસ સુધી પોપવ'તી રહેતી વર્સ આડને માસ ચાર ટીન 
ત્રણુ આલક ગીરભાવસે રહેતું તઢાંઈ એક હજાર વરસની આવરદા ભોગવતું 
સાત તાડ માણુસ ઉ'યુ' હતું. તાડ ખે માણુસ પોહલુ' હતું ત્યારે ધરતી એકવાર 
વાવતા તે સાતવાર ફૂલ લેતા, ત્યારે ગઉ કુ'ભ બે દૂધ દેતી તે મણુ અઢાઈને 
મજશે' દેતી તે દુધ ઈ દેવ ભરખ જોજન આહાર કેરતવા હો સાંમીછી, તારે તે 
ફોઈ કેને દુવતા નહી અસત બોલતા નઈ મેધ દુખી નછ કરતવા ત્યારે લક્ષમી તો 
સ'પુર્ણો યારે ગીરણુ (ખાના) નો ૭૦૨૫ સાત ટત્તરને પચીસ પરવરત'તે હો 
સાંમીજી, દાગતો અગન દાગ દેતા આવાગમણુતો જીવને પડતાં તદા ધરમ તો! 
વસુઆ હશ અને પાપતો વસા દસ નીમધારીનો કરોડી સતાવીશ ૨૪ તેમાંથી 
કરોડી નઉતો આવાગમણુમાં પડયા કરોડી નઉતો રૉજકમાં ગયા કરોડી નઉતો 
રાજા જુજેસ&ળ સાથે દરગે ગયા હો સાંમીજી, રાજા જુજેસડળતો હેમાળે ચૌજ્યા 
હો સાંમીજી, સતી જીવતો અમરાપુરી લભતે હો સાંમીજ, આટ લાખ ને ચોવીશ 
હજાર ૮૨૪૦૦૦ દુવાપુર જુગનું પ્રમાણ હો સાંમીજી, જુગ દુવાપર પુરો સમાસ 
ભવસ્ત હો સાંમીછી. 

(જ) થો કળચુગ._ 

પીર છંમામશાહા હો વાચા આજતો ચતુર કલપનું મ'ડાણુ માડયુ” હૉ 
સાંમીજ, છમછર નામ વઈશાક સુદી ખીજ શુકરવારિ મુળ નક્ષત્રને દોડે 
કલજુગ થાષ્યે હો સાંમીછી, કળજુગ મધે સ્વામીના ગુભત અવતાર પરવરત તે 
હો સાંમીજ, શીશ સામ સલામ મલકાન ઇસલામ હારૂન સામસુનસાકાન 
અદનાન માએ નીજાર સુદર એલીચાસ સુદરખ ખુજેને કેનાને નજર માલેકે કુર 
ગાલેખ લુએ કએખ સુરીયે કલામ કુસીચે અખદલસુનાફ અખુહાસમ અખદુલ- 
મુતલખ અમુતાલવલ્ી વંશ 


નીકલ'કી પાત્ર શ્રી શાહ મઉલા સુરતજઅલી શ્રી શાહુ મઉલા સુરતજાઅલીની 
ભાતાતો હજરત બીખી જિલેાં પીતાતો હાસએે અણુતાલખવલી ગુરતો હજશ્ત 


નખી માડુમદ સુસ્તક્રા રસુલ શલેલાઅલેહિવસ્લમ શકતી તો! હજરત ખીખી 
ફ્રાતમન જનતખાતુંન જોહરાં સ્વસ્થાનતો દેલમદેસ કહેકપુરી નગરી ક્ષેત્ર તો! 
દર સુલસ્થાન સીતપુરી કુવારકા નગરી નર ડારશે દાણુવ તે ઉણ્યાચારી કાલીંગો 
પડુતાં ઉચરત અથશ્વેહ એઓધર્ત ગાવ'ત્રી સાતવાર સતાવીશ નક્ષત્ર ૫'૬ર૨- તીથી 
ખાર કરણ સુરજ સત્ર જાપ જ'પતા રીખી રહયા રીખી થાપી દછત સ'ગારશે, 


પી ૨૨ 


www.realpatidar.com Page 205 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૭૦ 


તે 'સાહેખ જુગાજુગ અવતરા તે સાહેખશું ચી'ત લાવે તેનાં ધરમ વાઘે ને પાપ 
ખેહે થાય નએ ભાઈ સાહેબજીના નામને નમો, જેણે જીવ છુટે જેણે રૂપે આપણે 
શાહા પીર હોય તે રૂપને ધ્યાઇચે ભાઇ તે રૂપને ધ્યાઇયે. 

(૧) શાહ મુત'ઝાઅલી. 'જ્િયદ હાદી* 


(૨) ઇમામ હશન, જ્રેયદ સલાઉરીન, 

પય વમ ] (3) ઇમામ હુશેન ફાજલશાહ, 

(૪) ઇભમામ ઝયનુલ શ્યાબેરીન, k “હાસમશાહુ, 
(૫) ઇમામ મહમદ ખાકર, F મહુમ્મદશાહા, 


(૬) કશભામ જાફૂર સાદિક. સેયદ અહમદશાહાૂ 

(૭) ઇમામ ઈશમાઈલ# સેયદ નાશીરશાહા* 

(૮) ઇ#મામ વૂરસદગોાર* એય સુસા એક શાહા* 

(૪) સૈયદ ઇસ્માઇલ સહાની, સેયદ માહાષ્યુ, 

(૧૦) સૈયદ નુરમહમ્મદ, સેયદ મુસ્તગ, 

(૬૧) સેચદ ઇમામોદીન, સેય્ મહિચોરીન, 

(૧૨) સેયદ મુસાફિરોદીન, ્ેયદ મોસીનશાહ. 

(૧૩) શેયદ જમાલરીન, સેયદ ખાલકશાહ, 

(૧૪) સૈયદ સાદિકરીન, નીઝારશાહ, 

(૧૫) સ્સેયદ ખેહેરરીન, સેયદ્ ઇસલામશાહં, 

શ્રી છઇસલામશાહાની માતાતો ખલીકા, પીતાતો કાસમશાહું! શુરતો! પીર 
સદરટીન શકેતીતો ખીખી ફાતમત સ્વસ્થાનતો દેલમ દેશ 'કેકપુરી નગરી ક્ષેત્ર 
તો જ'પુદીપ સુલસ્તાન શહેર ચીણુખ નગરી નર ડારે દાણુવતો ઉણ્યાચારી કાલીંગે। 
પડતાં ઉચરતા અથરવેદ એઓધરતા ગાવ'ત્રી સાતવાર સતાવીશ નક્ષત્ર પ'દર 
તીથી-ખાર કરણુ સુરજ મ ત્ર જાપ જ"પતા રખી રહ્યા રીખી થાપી દઇત સ'ઘારયા 
તે સાહેમ જુગાજુંગ અવતરા તે સાહેમસે ચૌંત લાવે તેના ધરમ વાધે નેપાપ 
ખેહે થાય નએ ભાઇ શ્રી સાહેમના નામને નો જેણે નમે આપણો જીવ મટર 
જેણે રૂપે આપણો શાહા પીર હોય તે રૂપને ધ્યાઈમે ભાઈ તે રૂપને ધ્યાઇમે. 
ગુખત અવતાર તો પરવરત'તે પ્રગટ અવતાર તો એક શ્રી ઇસલામ શાહા 

કેલજુગ સાથે વેદ તો અથરવેદ ભગત તો ગુરતરને ગીનાને ચાલ્યા તે પીર સદરટીન 
શ્રોતા વરત 'કરતા પીર હસનશાહાને વર આપ્ય અનત કરોડીના વર આપ્યા 
સાંમીજીના ગીનાને ચાલતા તે ભગત એઓધરતા હો સાંમોજી, હવે સત ધરમનો! 
વસો તો અરધો! અસે પાપ વસા તો સાડાઓગણિશ નીમ ધારી છત્રીશ કરોડીયું 
તેમાં વિશ કરોડીયું તો દોજકે અ'ધારે દોજકે ગયા કરોડીયું ખાર પીર 
સદરીન સાથે દરગે ગયા સતિ જીવતો ખહેસ્તે ગયા કલજુંમ મધે દરશનતો 
એક ધ્યાવ'તા તે સાત ભાયા કુરાન કરતવા ગુરનર જ'પુટીપે વેદ બોલ્યા. 


www.realpatidar.com Page 206 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કળજુગ માંહે નીમધારી દામતો અજાનું મુલ દેતા તે દાન સહજા પરવરત'તે 
પડવા લેસપતવાર ભગત અરધો આહાર કરતવા ખીજ શુકરવારી અરધો આહાર 
કેરતવા ભગત ખાર પહોરનો અખ'ડ ઉજાગરો રહેતા એવી રીતે ખીજ શુકરવારી 
રહેતા હો સાંમીજી, તે જીવ અવગતીયા નહી થાતા હો સાંમીજી તે જીવ બેહેસ્તી 
થાતા હો સાંમીજી, શાહાનું નામ તો હુઇજ'દા શાહાનું પરનામ તો કાયમ 
પાયા જાપ તો પીર હસનશાહાનું નામ તો ઇનશાહુ ઈનાયત રખીસર ફ્લ પ્રમાણ 
લભ'તા હો સામીજી, પીર ઈમામશાહા હો વાચા મુલક ચોવીશ પીર સમશ 
દરવેશી પરતક વેશે ખોધા હો સાંમીજી, ચોવીશ મુલક મધે સાત લાખ ને 
પચાશ ગીરાણુ (માંના) પરવર્તતે હો સાંમી આજ કલજીગ મધે જ' પુદીપ 
સતગુર ઉ'ચ મુલસ્થાન સરેવા કરતા હો સાંમીજી, આજ કલજુમમાં ઔ દાન 
દેતી સ્રી પુરખ મલી મીથુન કામ ઓધાન રહેતાં સ્રી દિન પાંચ પોપવ'તી 
રહેતી, ખાળક દશ માસ ગીરભાવાશે રહેતું કળજુમમાં આવરદા વરસ ૧૦૦ સો! 
પણુ અલપ ભોગવે તાડ (હાથ) ડા (સાડાત્રણ) માણસ ઉ'ચો હશે તાડ (હાથ) 
એક (૧) માણુસ પોહુલો હશે કલજાુગમાં ધરતી એકવાર વાવતે તો એકવાર કૂલ 
લભતે ગઉ એક કુ'ભ દુધ દેતી તે મણ ૧ા સવાને મજે દેતી તે દુધ કાક્ર 
એક ભરખ ભોજન આરડાર કરતવા હો સાંમીજી, દુવાપુર ઉતરતે કલજુમ ખેસતે 
તારે ગાય કામધેન તથા ભ્રમણુને શ્રાપયો હો સામી, કલજુગમાં ફેરા આટ 
માનખા દેહી તણા દાગ તો ભોગદઢાગ આવાગમણ નઈ આવતા હવે કલજીગમાં 
નહી પાંચબો જુગ નહિ અગીયારમો અવતાર હવે સધ પોતી જુગ ચારની 
જેણે ગુર શોહોદેવને ઓલ્યા તે જીવ અમરાપુરી પોંચતા હો સાંમીજી, જેણે 
ગુર શાહોદેવ નહી પ્રમાણ્યા અવતાર પાત્ર ન ઓલખા તે જીવ અધારે દોજકે 
ગયા. સતગુર વાચા હો સ્વામીજી, કલજુગમાં જે ગુરનરથી ભુલ્યા તે જીવ 
ભવોભવ ડુખતે મુગતી નહી લભતે હો સામીછી. 

ઈ જુગ ચાર મલી મજે તેતાલીસ લાખ ને વીશહજાર વરસ જીગનુ' 
ખ'ધાણુ હો ચાર જુગના વરસ તો એટલા ગુર ધ્રહુમા લખચોારાસી એધાણુ 
નીશાની તે માંહે મુઆ તેને ખહુ મરણ, છીવ્યા તેને મધા લાભ અનત કરોડી 
અનત જુગ છોડાવે પુરૂષ માહાદેવ દાણવ ગીરાણુ વાસ ૪ ચાર જીગમાં મલ્લી ગુર 
એક તેના રૂપ ચાર કરતા જુગમાં ગુર ણ્રહુમા પાંચ કરોડીના વર હીધા હો 
સાંમીજી, વેલા જુગમાં ઇં તો વજીસડલ સાત કરોડના વર દીધા હો સાંમોછ, 
દુવાપર જુગમા ગુર વેદુરબ્યાસ નવ કરોડના વર રીધા હો સાંમીજ, આ 
ક્લજુગ મધે પીર સદરરીન કરડી ખ.રેશું સીવા હો સાંમીજી, ખાર કરોથના 
વર રીધા હો સાંમીજી, કલજુગ મપે સીંતેર સહેઃસે! હુશેની ઈ પરવરત'તે હો 
સાંમીજી, ઇ જુગ ચારમાં મૌલી ચાર વેદ ફરતા જુગમાં રૂગઘેદ પરવરત'તે હો 


www.realpatidar.com Page 207 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સાંમીજી, ત્રેવા જુંગમૉહે જુજરવેદ પરવરત'તે હો સાંમીજી, ડુવાપુર જુગમધે 
શામવેદે પરવરત'તે હો સાંમજી, આજ કળજુમ ખધે અથરવેદ પરવરત'તે હો 
સાંસીજી, ઈ ચાર જુગ મીલી મુજમે' શ્રી નારાયણ દેવ એક તેના અવતાર પાત્ર 
એક તેના રૂપ આડ હો સાંમીજી, સોહી નર 


(૩૧) સે્રદ સલાએઓ ટીન. (૩૫) સેયદ સદરોટીન. 
(ર) સૈયદ શમ્મસદીન. (૩૬) સેયદ ુબીરોદાન. 
(૩૨) સૈયદ નસીરદીન, (૩૭) સેયદ શ્રી સતગોર પાત્ર 
(૩૪) સેયદ સાહેભરીન. ખ્હ્યા ઇંદ્ર ઈંઆમશાહ. 


(૩૮) આઘ વિષણુ નિરંજન નરઅલી મહ'મદશાહ 
હક ક્ઞાએલાહા ઇલિલ્લાહો મહસટ્ર રસુલિકાહે. 


સાતવાર સતાવિશ નક્ષત્ર પદર તીથી, માર કરણ, પીરશાહા જપ જપ'તે 
રીખી રહ્યા. રીખી થાપી દઇત સ'ઘારે તૈ સાહેમ જુગાજુગ અવતર્યો, દેવ 
એરારી તે સાહેખસે ચીત લાવે તેના ધરમ વાધે ને પાપ ખેહે થાય; નસો! 
ભાછ સાહેખજીના નામને નમો! જેણે જવ છુટે; જેણે રૂપે આપણ શાહાપીર 
હોય તે રૂપને ધીયાવીચે, ભાઇ તે રૂપને ધિયાવીચે- 

પીર ઇમામશાહા બોલ્યા ભિસ્રતો થાણી જે કોઈ સાંભળે મુળ ગાવ'ત્રી 
કલપની વાત તેને અમરાપુરી લસીય'તે હો સાંમીજી. તે એકોતે૨ સાઇના એકોતેર 
ખાપનાં લને જીવ વઇકુ'ડ વાસો પામશે. ગાવ'ત્રી સાંજલે ને જે કોઈ ધરમ 
પુજી ધુશ્યા કરાવે તે ટૂળ પ્રાસ હોવે હો સાંમીજી પીર ઈમામશાહા બોલ્યા 
અગ્રત વાણી હક લાએલાહા ઇલિક્ષાહે મહમદુર રસુલિહાહે. 


આ (સેવાય સની ઉત્પત્તિના સમ'ધમાં સૈયદ ઈઆમશાહ 

83 નામનો બીજો ચંથ પણુ લખી ગયા છે, અને તેના સારરૂપ 

# નામની એક ખીજી ચોપડી પણુ વ્વખેલી છે. જેમાં ઊિ'છી 

પથમ ખુ'દવ'દે થ'ધુકારમાં રીણુ ઉપાવી તેમાંથી એક ઇંડુ' મનાવી સૃધિ પેદા ડરી 


હુતી તેનો ખુલારો! છે, તથા સરૂ 'પવ*તમું વણ ન, તેની ઉ'ચાઈ તથા વિસ્તાર અને 
સના ચાંરી વિગેરે ધાતુઓનું વર્ણન તથા સાત પાતાળના -નાએ, તેના રાજકર્ત્તાઓ 
તેની પ્રજા, તથા જા'ખુટીપ વિએેરેનુ' વર્ણન આપેલુ' છે. 


www.realpatidar.com Page 208 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પર્વતો, દિશા, ખુણા, નદીઓ વિગેરેનું વિસ્તારથી વર્ણુન ખતાવેલુ' છે. પ્થ્વી 
પરના ચોવીસ દેશો તથા નવસોનવાણુ' નઃ્રીઓ વિગેરેનો પણુ વિસ્તારથી 
ઉલ્લેખ કરેલો છે. ખરં જેતાં એ ખષ્રી માખતો અસ'ખધ તથા ન માન્યામાં 
આવે એવી છે. પર'તુ તેના કરતાં પણુ અગત્યની ખાખતો સતપ'થને લગતી 
છે તથા મુદ્દાની માલમ પડવાથી વાચક વર્ગની જાણુ માટે નકલ'કી ગીતામાંથી 
લઈ અત્રે રજુ કરી છે. 

શ્રી સતગુરુ ભરમા હો વાચો સુણો હો સામી મુનીવર પુછતે સતગુર 
ભરમા સમા તોલ કોણુ તે ભેદ ક'થો હો સામી શ્રીજન'હારજન', શ્રી નારાયણુ 
હો વાચા સુણ હો સતગુરૂ, સુણો હો મુનીવરો, શુર સમા તોલ નહી ધરતી, નહી 
આકાસ, શુર સમા તોલ નહી ચાંદો નહી સુરજ, ગુર સમા તોલ નહી પવન, 
નહી પાણી, શુર સમા તોલ નહી રાત, નહી દીવસ, ગુર સમા તોલ નહી ખટ 
દરસન, ગુર સમા તોલ નહી ત્રેઇ લોક, ગુર સમા તોલ નહી વેદ નહી શાસ, 
શુર સમા તોલ નહી વેદ નહી ભાખેઆ, ગુર સમા તોલ નહી નેગ નહી 
જુગતી, શુર સમા તોલ નહી રાગ નહી ભાખેઆ, ગરૂથી પાઇએ અમર પટ્ટ 
મુગતી, તે સુણો હે! સુનીવારે, શ્રી સતશુર ભરમા હો વાચા પરથમ અવતાર 
પાત્ર અને ખીજ સતગુર ભરમા તે વિના જે કોઈ ગુર કહાવે તે જાય નરગે 
પહાચે, તે જુગાજુગ અડુ'કાર મે આદ રૂપી ભવે ભરમા, વીસન અવતાર 
રૂપી, તથા દેવ મહેસર' એક સુરતત્રન દેવ કરતવ', સચરાચર. 

સીરી નારાયણુ હો વાચા, આદ્દીતવારે સર'જતે આટ દસા, અને સોમન- 
વારે સરજ'તે સાત શાહેરુ અને મ'ગલવારે સરજ'તે અસઢ કુડ પરખત, અને 
અુધવારે સરજ'તે તારા મ'ડણુ, અને ભસતપતવારે સ૨જ'તે, નવાણું કરોડી 
જખ છપન કરોડી મેગ માડા, કીનર કરોડ ખત્રીસ, તેત્રીસ કરોડ દેવતા અને 
શુકરવારે સરજ'તે ચાર ખાણુ, ચાર વાણ, એરાસી લાખ છીવા જેડ, અને ચાંરો 
સુરજ અને પવન પાણી સુણો હો મુનીવરો. 

ખેત્ર ચાર, તીરથ ચાર, કલપ ચાર, જુગ ચાર, વેદ ચાર, દાગ ચાર, 
ગુર ચાર, સુખી ચાર, જાપ ચાર, ઘટ ચાર, પ!ટ ચાર, વરત ચાર, હીસા 
ચાર, મુણા ચાર, રૂપ ચાર, દાન ચાર, સાઇના ચારે, માહાદેવ ચાર તખત 
ચાર, પુરી$' ચાર એવીઉ ખાવીશ વાત ક'થો હા સામી સીરીજનહારજન'. 

સીરી નારાયણુ હો વાચા સુણો હો સતગુરૂ, ખાવીસ વાત. કલપ ચાર, 
જાએલા, ફાયલા, અરજા, ખલીફા. (૧) જુગ ચાર કીરતા, ત્રેતા, દુવાપુર, 
કેલજુગ. (૨) વેદ ચાર રૂગુવેદ, જુજરવેદ, શામવેદ, અથરવેદ. (૩) દાગ ચાર વન 
દાગ, જલ દાગ, અગન દાગ ભોમ દાગ, (૪) ગુર ચાર શુર ભરમા, શુરવીજેશડણુ 
વીયાસ, ગુર વીદૂર વીયાસ, ગુર નખી મહૅમદ મુસતક્રા સલલ્લાહેઅલેહીવસલમ્‌ 


www.realpatidar.com Page 209 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com ૧૭૪૮ 


(પ) મુખી ચાર પડેલાજ, હેરીચ'દ્ર, જુજેશટલ, પીર સદરટીન. 
(૬) જાપ ચાર કરતાજુગ માંહે સીરી નરશીનો જાપ, વ્રેવા જાગ માંહે સીરી 
રામચ'દ્રજીનો નપ. દૂવાપુર જુમ માંહે સીરી ખુધતો જાપ, આજ કલજ્નુગ 
"માંહે સીરી નકલ'કનો જપ (૭) ઘટ ચાર, સોનાનો ઘટ, રૂપાનો ઘટ, ત્રાખાનો 
ઘટ, માીનું ઘટ. (૮) પાટ ચાર, સોનાનો પાટ, રૂપાને પાટ, ત્રાંમાનો પાટ, 
માટીનો પાટ, (₹) વીરત ચાર, એકાદસી દીતવારી, ચઉઢસી મ'ગલવારી, અમાસ 
સોમવારી, આજ કલજીગ માંહે ખીજ શુકરવારી (૨૦) ખાણુ ચાર, સતેજ ખાણુ, 
જરેજખાણુ ઇંદેજ ખાણ ઉદ્જલોજ ખાણુ(૧૧)વાણુ ચાર, સએજા વાણ, સગમા વાણુ, 
અગમા વાણુ, અતીતા વાણુ. (૧૨) દસું ચાર ઉતર, પુરવ, ખણ, પછમ. (૧૩) 
ખુણા ચાર એસાન ખુણ, અગન ખુણ, નઈરૂત ખુણ, વાવીય ખુણ. (૧૪) રૂપ ચાર, 
સીરી નરસી, સીરી રામ, સીરી બુ, સીરી નકલ'કી. (૧૫) દાન ચાર, કુ'જરઢાન, 
અસવ દાન, ગઉવા દાન, અજા દાન. (૧૬) સાઇના ચાર, સ'નોમાન, નરાદેવ, 
સદ્દાજ, આજ કલજુગ માંહે હેજ'દા કાયમ પાયા (૧૭) માહાદેવ ચાર, સ'ભોજી, 
ઈશ્યર, માહાદેવ, આજ કલીજુગ માંહે ખાવા આદમ, (૧૭) ખેત્ર ચાર કેશમીર 
ત્ર, લકા ખેત્ર, કુલ ખેતર, મુ્ષસતાન ખેત્ર. (૨૯) પુરી ચાર હ'સપુરી, ખગપુરી, 
સામપુરી, હેમપુરી. (*) તીર્થ ચાર ગત તીરથ, સુકલ તીરથ, ભસ્મ તીરથ 
મુગત તીરથ. (૨૧) તખત ચાર ઉતર ટીસે, પુરવ દીસે, દખણુ દીસે, પછમ દીસે 
શ્રી નકલ'કી નારાયણુનો તખત (૨૨) સુણો હો રીખીસરો સુણો હો મુનીવરો 
શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા. 

સુણો હો મુનીવરો, જ'પુદ્દીપ માંહે જા'ખુ વરખ છે તે ક'થે હો સાશ્રી 
સીરીજ'નહારજ'ન શ્રી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ, જા'મુ વરખ એકત્રીસ 
હજાર જજન લાંબો વીસતાર છે તે જા'ખુ વરખનાં કૂલ હસતી પરમાણે. થાય 
છે, તે કૂલ હેમાજલ માંહે ગલે છે, તે કલ ગલીને પાણીના પરવાર ચાલે છે, 
તે પરવારની નદીઉ' વહે છે તે નટ્‌ીનું પાણી માન સરોવર માંહે આવે છે તે 
પછવાડે ફરતી જાવ'ત્રી નગરી વસે છે તે માંહે પેલી વરસાદ વરસે તે પીએ તે! 
પાપી થાય અને ખીજી વરસાદ વરસે તેનો કાચો! સોન થાય અને ત્રીજી વરસાદ્ટ 
વરસે તેનું દાન થાય, અને. જ'પુદીપ માંહે જાખુ વરખ છે તે વાસતે જા'ખુ 
ટીપ ભણે છે. 

સુર મેર પરખત ઉપરે રોમ રાય રખીસર રહ છે. 

શ્રી સતગુર ભરમા હો. વાચા પરથમ મ'ડાણુ સુરજ ભવન તે કહો 
થીજ'નહાર'જન, શ્રી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ સુરજ ઉગમે ને આથમે 
તાં સુષ્રી એવો ચાલે છે જે એક આંખની પલક માંહે શેસ્ર ગાઉ જીયાંથી 
ઉગએે ને આથે તીયાંથી જેટલી પલક આંખની. પડે તેટલા શે ગ!ઉ,સુરજ।ત2 ૦૦ 


www.realpatidar.com Page 210 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૭૫ 


"ચાલે, પરથમ સુરજ ભવનં પાંચસો વરસની વાટ છે. પરથમીથી ઉ'ચો- છે, 
“એવા પાંચ લાખને ચાક્રીસ હજર જજન પરથમીથો ઉ'ચો છે,એ લાખ 
જોજન સુરજ ભવનનુ' ખુ'ભ વીસતાર છે, એવા પરથમીથો સાત ભવન છે, 
ફોઇ નરગી'કોઇ' આવાગમણી કોઈ રસાતાડ, અનત . કલપ તીઆં મરણા નહી 
અગોચર' જીવણા, એ ચાર કેટી ન ચલે તો પરેસર' પર્થમ સુરજ ભવન 
તીઆં એહીની તો ખે, એક કામની રૂપી 'અપછરા અને ખીજી માહાદેવ રૂપી 
નરમલા, તીમાં અનેક અનેક લીલા સુખ ભોગવ'તે, 'લીઆં મત ઇછા જજન 
પરવત'તે, તીઆં નહી કોઇ ખાલા નહી ક્રોઈ વીરધા, નહી કેઈ હીણાં ખીણું, 
સરવે એક ભાવના, શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી તીઆં ફોણુ લોક 
વસતવા મીરત લોક માંડે ફોણુ દાન પુન કોણુ વરત સાષી લીઆ, જે પરપમ 
સુરજ ભવન પોચ'તે “તે ગીનાન ક'થો હો સામી શ્રીજ'નહારજન', શ્રી નારાયણુ 
વાચા સુણો હે! સતગુરૂ, હીઆં તે લોક વસતવા જેણે પાણીની પરબો મ'ડાવી 
છે અને જેણે એકાદસીનાં વરત સાધ્રીઆ છે તે લોક વસતવા, શ્રી સતગુર ભરમા 
હા વાચા સામીજી એ લોક અમર થયા કે નહી થયા, શ્રી નારાયણુ વાચા નહી 
સતગુરુ, એ લોક અમર નહી થયા, ખે હજાર વરસની સાવરઠા ભોગવીને 
પછે, તે મરત લોક માંહે પડ'તે, આવાગમણુ મષ્દીએ પહેલો અવતાર સુવાનનો 
ભ્ઞોગવ'તે, શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી તે શીઆ માતે, શ્રી નારાયણુ 
વાચા એ ન ભેટતે સતગુરૂ ન ઓલખ'તે અવતાર પાત્ર એણે-સતગુર મુખે દાન 
ન દેતવા અને દસદોસ'*ન ખમ'તવા દેખત: કનક કામની પર જાય'તે પ'જભુ 
આતમા: વસ ન કરતે, વેદ કુરાનની સાખેઆ તે સુરત અસુરત કરતવા તે કેમ 
પાએે એવા અમર પ8 હો સતગુરૂ. પેડેલે સુરજ ભવન સમાપત સ'પુરણુ ભવસ તો. 

શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા ખીને થદ્રમા ભવન તો પાંચ લાખ ને 
ચાલીસ હજાર એજન ઉચો છે અને એક લાખ . જોજનનું બુભ વીસતાર છે, 
શ્રી સતગુર ભરમાહો વાચા ખાર કલા સુરજની છે, અને સોલ કલા 'ચ'દ્રમાની 
છે, પછે ચર કલા સુરજની તે કીમાં: ગઇ હો સામીજી, શ્રી નારાયણુ હો વાચા 
સુણો હો! સતમરૂ, એ ચાર કલા તો ભરમ ગીતાની તે સતી લોકના ઘટ 
માંહે વસે છે, એ ચાર કલા સતીએ 'સાધ્ી છે, તે સતી સુરજ પરમાણે ભયાં 
છે, તીઆં મોહની તો ચાર કામ રૂપી અપછરા અને માહાદેવ રૂપી નીરમલા, 
“અનેક અનેકે માહા લીલા ભોગવ ત, વીલ્ાસ કરતવા, મન ઇંછા ભોજન પરવરત'તે 
તીઆં “નહી કોઈ: ખાલા નહી કોઈ વીરધા, અને નહી કોઈ હીણાં નહી કોઈ 
ખીણાં, સરવે એક ભાવના, શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા શામીજી તીઆં ફોણુ 
'તોક-'લસતવા અને કોણ "મરત લોક માંહે દાન પુન દેતવા અને કોણુ વરત સાધી 
્ીઆ, જે એવા ચ'દ્રમા ભવન પામે છે, તે ગીનાન કચો સામી ' શ્રીજ'નહારજ'ન. 


www.realpatidar.com Page 211 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્રી નારાયણુ વાચા સુણે હો સતગુરૂ હીઆં તે લોક વસતવા જેણે પરખ મ'ડાવેઆ 
છે, અર્ને કુવા ખોદાવીઆ છે અને તલાવ ખોદાવીઆ છે અને અનનાં દાન 
દીધાં છે તે લોક વસતવા, શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા તે લોક અમરથીઆ 
ફે ના થીઆ, શ્રી નારાયણુ હો વાચા સતચુરૂ એ લોક અમર ના થીઆ ચાર 
હજાર વરસની આવરઢા ભોગવીને પાછા મરત લોક માંહે પડે છે, પેહેલો! 
અવતાર દેડકાનો લોગવે. શ્રી સતમુર ભરમા હો વાચા સામી તે શીઆ 
માટે, સીરી નારાયણુ વાચા સુણે હો સતગુરૂ એ ન લેટ'તે સતગુરૂ ન ઓલખ'તે 
.અવતાર પાત્ર એણે સતગુર સુખે દાન ન દેતવા, દસ દોસ ન ખમતવા દેખત 
કનક કામની ઉપર જાયતે પ'જભુ આતમાં વશ ન કરતવા વેદ કુરાનની સાંખેઆ 
સુરત અસુરત કરતવા, તે કેમ પામે એવા અમર પદ હો સતગુરૂ તીઆં કોઈ 
નરગી કોઈ આવાગમણી કોઇ રસાતાડ, અનત કલપ અન'ત જુગ તીઓઆં મરણા 
નહી, જીવણા અગોચર' ખીન્ને ચ'દ્રમા ભવન સ'પુરણુ સમાપત ભવસતો. 

સીરી સતગુરૂ ભરમા હો લાચા ત્રીજો તારા ભવન તે પાંચ લાખ ને 
ચાલીસ હજાર એજન ઉચો છે, એક લાખ નેજનનું તારા મ'ડળનું ખુ'ભ 
વીસતાર છે કૂરતો વીસતાર છે તે માંહે ખોહીની તો દસ કામ રૂપી અપછરા 
અને માહાદેવ રૂપી નીરમલા અનેક અનેક માહા લીલા ભોગવ'તે કેવલાસ 
કૅરતવા, મન ઈછા જોજન પરવરત'તે તીઆં નહી કોઈ ખાલા, નહી કોઈ 
વીરધા નહી કોઈ ખીણાં ખીણા સરવે એક ભાવના, સીરી સતગુર ભરમા હો 
વાચા સામીજી ઈંઆ કોણુ લોક વસતવા, મીરત લોક માંહે કોણુ દાન પુન 
કરેઆ, તથા કોણુ વીરત સાધી લીઆ જે આવા તારાભવન પાસે છે તે ભેદ 
ક'થો હો સામી સીરીજનરારજ'ન, સીરી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ 
એ લોક ઈઔં વસતવા જેણે તલાવ ખોદાવેઆ છે અને અનના દાન દીધા છે, 
છંઆં તે લો& વસતવા સીરી સતગુરૂ ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક 
અમર થીઆ કે ના થીઆ, સીરી નારાયશુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ એ લોક 
અમર ના થીઆ છ હુનર વરસની આવરદા ભોગવીને પાછા મીરત લોકમાં 
પડે આવાગમણુ મધે પેલો અવતાર કાચખાનો ભોગવે, સીરી સતગુર ભરમા 
હો વાચા સામીજી તે શીઆ માટે, સીરી નારાયણુ વાચા એ ન લેટ'તે સત- 
ગુરૂ એ ન ઓઆળખતે અવતાર પાત્ર, એણે સતગુર સુખે દાન ન દેતવા દસ 
રોસ ન ખ'મતવા દેખ'તા કનક કામની ઉપર જાય'તે પંજભુ આતમા વસ 
ના કરતગા, વેદ કુરાનની, સાંખે આ તે સુરત અસુરત કેરતવા તે કેમ પામે 
આવા અમર પદ હો સતગુરુ, વીઆં કોઈ નરગી કોઇ આવાગમણી ફોઇ 
રસાતાડ, અન'ત અનત કલપ જીબર તીઆં મરણા નહી જીવણા અગોચર' એ 
ત્રીજ તોરા' મ'ડણુ સમાષત ભવસતો. 


www.realpatidar.com Page 212 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શઠ 


સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા ચોથે ધરૂ ભવન પાંચ લાખ ને ચાલીસ 
હજાર જોજન ઉંચા છે અને આટ લાખ જોજનનો રૂ ભવનનો બુંભ વીસતાર છે, 
તીઆં આઢ સરગ સેર પરભતે ખાંધેઆ છે તેને પુરી3' પણુ કહે છે તે આડ 
પુરીઉઉ આટ પુલ માંહે છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા તે કોણ કોણુ સરગ 
તે એસટ સરગ મધે ચાર દેવી ને ચાર પુરીએ અસટ થાપીઆ છે તે લેદ 
કે'થો હો સામી સીરીજ'નહારજન' ! 

સીરી નારાયણ હો વાચા સુણો હો સતગુરૂ આઢ પુરીની વાત, પરથમ 
પછમ ટીસ માંહે સરગ તેમું નામ તો કવલાસ પુરી (૧) તેનો એક લાખ 
જોજનનો ખુ'ભ વીસતાર છે, એક લાખ જોજન આપસ મપષે અ'તરો છે, તીયાં 
ભોહીની તો પનર કામરૂપી અપછરા અને માહાદેવ રૂપી નીરમલા; અનેક 
અનેક માડા લીલા લોગવ'તે વીલાસ કરતવ'ગ મન ઈંછા લે!જન પરવરત'તે, 
તીયાં નહી કોઇ ખાલા નહી કોઇ વીરધા નહી કોઈ હીણાં ન ખીણાં સરવે એક 
ભાવનાં, શ્રી સતગુરૂ ભરમા હો વાચા એ કીવલાસપુરી માંહે કોણુ લોક 
વસતવા એણે મીરત લોક માંહે કેણુ દાન પુન કીયાં અને કોણુ વીરત સાધી 
લીઆ જે કીવલાસ પુરી માંહે પોચ'તે તે લેદ ક'થો હો સીરીજનડારજ'ન, 
તારે સીરી નારાયણુ હો વાચા સુણ હૉ સતમુરૂ, જેણે માહા તપસા કરી છે તે 
લોક ઈયાં વસતવા, સીરી સતગુર ભરમાં હેઃ વાચા સામરીજી એ લેક અમર હુવા 
કે ના હુવા સીરી નારાયણ હો વાચા સુણો હો સતગુરૂ એ લોક અમર ના થીયા, 
પ'દર હજાર વરસની આવરદા લોગવીને પછે મીર્ત લોક માંહે પડે, આવાગમબુ 
મઘે પહેલો અવતાર રાજાનો ભોગવે, સીરી સતગુર ભીરમા હો વાચા સામીજી 
તે શીઆ માટે, સીરી નારાયણુ વાચા એ ન લે'ટતે સતગુરૂ, ન ઓલખ'તે અવ- 
તાર પાત્ર, એણે સતગુર મુખે દાન ન દેતવા દસદોસ ન ખમતવા દેખત કનક 
કૉમની પર જાય'તે, પ'ચભુ આતમા વસ ન કરતવા વેદ કુરાનની સાંખેઆ સુરત 
અસુરત કરતવા, તે કેમ પાએે એવા અમર પદ હો સતમુરૂ. 

સીરી સતગશુર ભીરમા હો વાચા ખીને ઉત્તર દીસ માંહે એક નામ તો 
પ'નઇંસરગ, અને ખીજી નામતો વસ'તપુરી, તેનું એક લાખ નેજન યુ'ભ 
વીસતાર છે, અને એક લાખ જોજન આપસ મધે અ'તરો છે, તીઆં મોહની 
પ'નર કામ રૂપી અપછરા, અને માહાદેવ રૂપી નીરમલા, તીઆં અનેક માહા 
લીલા જલોગવ'તે વીલાસ કરતવા, મન ઇંછા ભોજન પરવરત'તે, તીઆં નહી કોઈ 
ખાલા નહી કોઇ વીરા નહી કોઈ હીણા નહી કોઈ ખીણા, સરવે એક ભાવના 
સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ વસ'તપુરી માંહે કોણ લોક વસતવા 
એણે મીરત લોક માંહે. કૉણુ દાન યુન સાધી લીઆ, જે વસ'તપુરી માંહે 

પી. ર૩ 


www.realpatidar.com Page 213 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૯૮ 


રોચ'તે, તે એ ક'થો હો સીરીજ'નહારજ'ન? સીરી નારાયલુ વાચા સુણો હો 
સતગુરૂ, તેણે માહાપુન કરે છે અને મુનીવરત કરેઆ છે, અને તેણે 
અનનું દાન માહા વીસેક કરેઆ છે, તે લોક ઇં વસતવા. સીરી સતજુર ભરમા 
હૉ વાચા સામીજી એ લોક અમર ડુવા ફે ના હુવા? સીરી નારાયણુ હો વાચા 
સુણો હ સતગુરૂ એ લોક અમર ન ડવા, પ'નર હજાર વરસની આવરદા ભોગવી 
પછે સીરત લોક માંહે પડે, તે આવાગમણુ મઘે પેહેલો અવતાર માહારાજાનું 
ભોગવે છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજ તે શીઆ માટે ? શ્રી નારાયણુ 
વાચા એ ન લેટ'તે સતગુરૂ ન એલખ'તે અવતાર પાત્ર, એણે સતગુર મુખે દાન 
ન દેતવા દેખત કનક (સોનુ') કામની ( સ્ત્રી) પર જાયતે, દસદોસ ન ખમતવા, 
પજભુ આતમા વ'સ ન કરતવા, તે કેમ પામે એવા અમર પદ હો સતમુરૂ ! (૨) 

સીરી સતગર્‌ ભરમા હો વાયા! ત્રીજો દખણુ દીસ તેનો એક નામ 
તો ગગન સર્ગ, અને ખીજુ' નામ તો! કરસનપુરી, તે એક લાખ 
જેજનનું ખુંભ વીસતાર છે, તે એક લાખ નેજન આપસ મધે અ'તરો છે, 
તીઆં હીની તો પનર કામરૂપી અપછરા અને માહાદેવ રૂપી નીરમલા, 
અનેક અનેક મ.હા લીલા ભોગવ'તે વીલાસ કૅરતવા, મન ઇંછા ભોજન 
પરવર્ત'તે, તીઆં નડી કોઇ ખાહા નહી ફોછ વીરધા, નહી કઇ હીણા 
નહી કોઇ ખીણાં સરવે એક ભાવના, સીરી સતગુર્‌ ભરમા હો 
વાચા સાસીજી એ કરસનપુરી મધે કૉણુ વસતવા, મીરતલક માંહે એણે 
કણ વરત સાધી લીઆ જે એવા કરસન પુરી પોય'તે, એ ભેદ કથે હો 
સીરીજ નહારજ'ન ? સીરી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગરૂ, એણે નીત નીત 
ગ'ગાજીના સનાન કીધા છે અને સર્વે આચાર પાક્ષીઆ છે, અને તાલ માંદલ 
વજાડીઆ છે, અને સભલાવીઆ છે, તેણે હરીના ભજન કરીઆ છે, તેણે મલી 
રાકર્તી સેવા કરી છે, તે એવી કૅરસનાપુરીએ પોતા છે. સીરી સતગુર ભરમા 
હો વાચા સામીજી જો લેક અમર હુવા કે ના હુવા ! સીરી નારાયણ વાચા ના 
સતયરૂ એ લોક અમર ના ડુવા પનર હજાર વરસની આવરદા ભોગવીને પછે 
મીરત લોક માંહે પરે, આવાગમણુ મધે પહેલો અવતાર અસવ (ઘોડાનું) 
ભ્રોગવ'તે. સ્ીરી સતચૅર ભરમા હો વાચા સાગરીજી તે શીખા માટે? સીરી નારા- 
યણુ હો વાચા એ ન લેટ'તે સતગરૂ ન ઓલખ'તે અવતાર પાત્ર એણે સતઝુર 
સુખે દાન ન દેતવા દસરોસ ન ખમતવા દેખત કનક કામની ઉપર જાય'તે પ'ચલુ 
આતમા વસ ન કરતવા, વેદ કુરાનની સાંખેઆ તે સુરત અસુરત કરતવા, તે 
કેમ પાસે એવા અમરપઢ હો સતગુરૂ. (3) 

સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા, ચોથો પછમ રીસ તેનો એક નામ તો! 
ગ'ધમસરગ, અને બીજો તો સભાગપુરી, તે એક લાખ જોજનનો ખુ'ભ વીસતાર 


www.realpatidar.com Page 214 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ણ 


તાર છે, અને એક લાખ જોજન આપસ મધે અંતરો છે, તીઆં મોરની તે 
પ'નર કામ રૂપી અપછરા મારાદેવ રૂપી નીરમલા અનેક અનેક માહા લીલા 
ભોગવ'તે વીલાસ કરતવા મન ઈછા ભોજન પરવરત'તે, તીઆં નહી કોઈ ખાહ્યા 
નહી કોઇ વીરધા નહી કોઇ હોણા ખીણા સરવે એક ભાવના. સરી સતગુર 
ભરમા હો વાચ! સામીજી એણે મીર્ત લોક માંહે કોૉણુ દાન પુન વરત સાધ્વી 
્ીઆ, જે એવી સુભહાગ પુરી પોતે એ બેદ કે'થે હો સાસી સીરીજ'ત- 
ટારજન' ? સીરી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરુ, જેણે છત્રીસ રાગ ગીન 
ધીઆન ભલાખેઆ છે, અને જેણે વીશનવ પદ ભાખેઆ છે પોતાને મન ઈછે 
ભાખેઆ છે, જે એ ધરશે ચાલેઆ છે. તે હોક સુભહાગ પુરી પોચ'તે. સીર 
સતગુર ભરમા હો વાચા સાસીજ એ લોક અપર હુવા કે ના હેવા? સીરી 
નારાયણુ વાચા ના સતગુર એ લોક અમર ના હુવા પ'નર હુનર વરસની આવ- 
રદા લોગવીને પછે મીરત લોક માંહે પડ'તે, આવાગમણુ મધે પહેલો અવત!ર 
ઉતમ કુ માંહે અવતરે અને ઉતમ દેહી અને ઉતમ અવતાર ભોગવે. સીરી 
સતમર ભરમા હો વાચા સામીજી, તે શીઆ માટે સીરી નારાયણ હો વાચા એ 
ન લેટતે સતમર ન ઓલખ'ડે અવતાર પાત્ર એણે સતર મુખે દાન ન દેવવા 
દસદોસ ન ખગતવા દેખત કનક કામની પર જાયતે પંજભુ આતમા વસ 
ન કરતવા વેદ કુરાનની સાંખેમા સુરત અસુર્ત કરતવા તે કેમ પામે અમર 
પઢ હો સતગુરૂ ! 

શ્રી સતગર ભરમા હો વાચા પાંચમી વાવય ખુણુ માંહે માલવ'ત સરગ 
તીઆં દેવી હે'ગલાજ ભવાની થાપી છે. તે એક લાખ જોજનનો મુ'ભ વીસતાર 
છે, અને એક લાખ નજેજન આપસ મધે અ'તરે છે, તીઆં એડની પ'તર 
કામ રૂપી અપછરા, અને માહાદેવ રૂપી નીરમલા અનેક અનેક પાહા લીલા 
ભોગવ'તે વીલા કેરતવા, મન ઈંછા લોજન પર્વરત'તે, વીઆં નહી કોઈ ખાલા 
નહી કોઇ વરધા નહી કોઈ હીણા ન 'મીણાં સર્વે એક ભાવના સીરી સતગુર 
ભરમા હો વાચા સામીજી, એ માલવ'ત સરગ ને વાવીય 'મુણ મધે કોણ લોક 
વસતવા, તેણે ફોબુ જપ તપ સાધી લીઆ જે એવા ટામ પાસે છે ! 

સીરી નારાયણુ હો વાચા સુણો હો સતગુરૂ જેબે એકવીસ દહાડા હીંગલાજ 
ભવાનીની સેવા કીધો છે, અન પાણી ન ખાતા પીતા અને રખ વરખ ચાર 
પષરખત તીરથ કરતવ તે લોક માલવ'ત સરગ વસતવા. સીરી સવગુર ભરમા 
હો વાચા, સામીજી એ લોક અમર હુવા કે ના હુવા? સીરી નારાયણુ વાચા 
ના સતગરૂ એ લોક અમર ના હુવા પ'નર રુજાર વરસની આવરદા ભોગવીને 
પછે મીરત લે!ઇ માંહે પરે, વાગમણ મષે પહેલો લખ ચોરાસી ભોગવીને 
પછે ફાપરીનુ અવતાર ધરે કાપડી નહી થાય તો! સીરીપતનુ' અવતાર જ્ઞોગૃવે, _ 


www.realpatidar.com Page 215 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૮૦ 


જો સીરીપત ખન થાય તો જટાધારી થાય. સીરી સતગુ૨ ભરમા હૉ વાચા 
સામીજી તે શીઆ માટે ? સીરી નારાયણુ વાચા એ ન લેટ'તે સતગુર ન ઓલ- 
ખતે અવતાર પાત્ર એળે સતગુરૂ મુખે દાન ન દેતવા દસટ્દોસ ન ખમતવા 
ન દેખત કનક કામની પર જાય'તે પ'જભુ આતમા વસ ન કરતવા વેદ કુરાનની 
સાંખેઆ સુરત અસુરત કરતવા તે કેમ પાબે એવા અમરપટ્ટ હો સતગુરૂ ! 

સ્ીરી સતગુર ભરમ! હો વાચા છડી ઇંસ્રાન ખુણુ તેન' નામ તો ઉ'ચ 
સરગ. તીઆં દેવો ટૂરગા વસે છે, તે એક લાખ જેજનુ ખુ'ભ વીસતાર છે, 
અને એક લાખ જોજન આપસ મધે અ'તરો છે, તીઆં સોહની તો પ'નર 
કામ રૂપી અપછરા અને માહાદેવ રૂપી નીરમલા તીઆં અનેક અનેક માહા લીલા 
ભોગવ'તે વીલાસ કરતવા મન ઇંછા ભોજન પરવરત્‌'તે તીઆં નહી કછ ખાલા 
નહી કોઇ વીરધા નહી કોઇ હીણા ન ખીણા સરવે એક ભાવના. શ્રી સતગુર 
ભરમા હો વાચા સામીજી ઇંસાન ખુણુ માંહે કોણુ લોક વસતવા એણે કેવા જપ 
તપ સાધી લ્ીઆ જે છઠે ઉ'ચસરગ પોચ'તે તે ભેદ ક'થો હો સામી શ્રીજ'ન- 
હારજન' | સીરી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ જેણે ડુરગા દેવી આગલ 
કેમલ યુજા કરી છે, તથા તલ જવના હોમ કરેઆ છે, નીત નીત ભવાનીની 
પુજા કરી છે, તે લોક ઇઆં વસતવા. શ્રો સતગુ૨ ભરમા હો વાચા સામીજી 
એ લેક અમર હુવા કે ના હુવા. શ્રી નારાયણુ વાચા ના સતગુરજી એ લોક 
અમર નહી હુવા, પનર હેજાર વરસની આવરદા જોગવી પછે મરત લોક માંહે 
પડતે, આવાગમણુ મધે પહેલો લખ ચોરાસી ભોગવી પછે વીદારથી અથવા 
જોતકી અથવા ધનવ'ત અથવા માહા પીંઢત થાય એવા ચાર અવતાર માંહેથી 
એક અવતાર થાએ. શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા, સામીજી તે શીઆ માટે ? 
શ્રી નારાયણ વાચા એ ન ભેટ'તે સતગુરૂ ન ઓલખ'તે અવતાર પાત્ર એણે 
સતગુર મુખે દાન ન દેતવા દસદોસ ન ખમતવા દેખત કનક કામની પર 
ન્તય'તે પ'જભુ આતમા વસ ન કરતવા વેદ કુરાનની સાખેઆ સુરત અસુરત 
કેરતવા તે કેમ પાસે એવા અમર પદ હો સતગુરૂ ! 

શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા, સાતમી અગની ખુણુ તેનો નામ તો રેવત 
સરગ તીમાં દેવી તુલજાભવાની રહે છે, તેનું એક લાખ નેજનનું ખુ'ભ 
વીસતાર છે, એક લાખ જોજન આપસ મધે અ'તરો છે, તીઆં મોહની તો 
પ'નર્‌ કામ રૂપી અપછરા અને માહાદેવ રૂપી નીરમલા તીઆં અનેક અનેક 
માહા લીલા ભગવતે વીલાસ કરતવા મન ઈંછા ભોજન પરવરત'તે, તીઆં 
નડી કઇ ખાલા નહી કોઈ વીરધા, નહી કોઈ હીણા ન મીણા, સરવે એક 
ભાવના. સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી ઈખઆં કોણુ શોક વસતવા 
એણે મીરત લેક માંહે ફોણુ દાન પુન કીઆ, કેણુ જપ તપ સાધ્રી લીઆ, 


www.realpatidar.com Page 216 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૮૧ 


જે સાતમા રેવતસરગ પાચ'તે, તે ભેદ ક'થો સામી શ્રીજનહારજન' ? 
સીરી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂે, જેલે તુલજા ભવાનીની એકમને 
પુજા કરી છે, જગમાં રૂધરની ધાર એક મને પુજા નીત નીત ડરતવા તથા 
સમરણુ કરતવ', તે લોક હી'આ વસતવા હો સતગુરૂ. શ્રી સતશુર ભરમા હો 
વાચા સામીજી એ લોક અમર હુવા કે ન હુવા ? શ્રી નારાયણુ વાચા નહી સતગુરૂ 
એ લોક અમર ના હુવા, પ'નરહુજાર વરસની આવરદા ભોગવીને પછે મીરત 
લોક માંહે પરે, પેહેતો લખચોરાસી ભોગવીને પછે વીદેઆવ'ત થાય, જતર 
મ'તર જરુગરી એવા મનખા અવતાર ભોગવે. શ્રી સતશુર ભરમા હો વાચા 
સાશરીજી તે શી માટે ? શ્રી નારાયણુ વાચા એ ન લેટ'તે સતગુરૂ, ન ઓલખ'તે 
અવતાર પાત્ર, એણે સતગુર મુખે દાંન ન દેતવા, દસદોસ ન ખમતવા, દેખત 
કનક કામની પર જાય'તે પ'જભુ આતમા વશ ન કરતવા, વેદ કુરાનની સાંખેઆ 
સુરત અસુરત કરતવા, તે કેમ પાે એવા અમર પ& હો સતમુરૂ ! 

શ્રી સતગુર ભરમા હૉ વાચા આમી નઇરૂત ખુણુ, તેનું નામ તો 
નીલસરગ, તીઆં દેવી આદસકતી વસે છે, તે એક લાખ નનેજનનુ' 
ખુ'ભ વીસતાર છે, એક લાખ જોજન આપસ મઘે અ'તરો છે, તીઆં મોહની 
તો પ'નર કામરૂપી અપછરા માહાદેવ રૂપી નીરમલા તીઆં અનેક અનેક 
લીલા લોગવ'તે વીલાસ કરતુવા મન ઈંછા ભોજન પરવરત'તે તીઆં નહી કઈ 
આલલા નહી કોઇ વીરધા નહી કોઈ હીણા નહી ફોઇ ખીણા સરવે એક ભાવના. 
શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા, સાસીજી એણે મરત લોકમાં કોણુ જપ તપ 
સાધ્રી લ્ીઆ જે એવા નીલમરગ પોચ'તે તે ભેદ ક'થો હો સામી શ્રીજ'ન- 
હારજ'ન ? શ્રી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ, જેણે માહાલખમીની પુજા 
કેરી છે, તે લોક ઈએઓઆંં વસતવા. શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજ 
એ લોક અમર ડુવા કે ના ડુવા ? સીરી નારાયણુ વાચા ના સતગુરજી એ 
લોક અમર ના હુવા પ'નરહુજર વરસની આવરદા લેગવીને પછે મીરત 
લોક માંહે પડે પેહેલો લખચોરાસી ભોગવી પછે માનખા દેહી ધરે છે. 
તીઆં માહા ધનવ'ત થાય માહા વેવારીઓ થાય. એવો માનખા દેહ્‌ીનો 
અવતાર લોગવે. સીરી સતગુર ભરમા વાચા સામીજી તે શીઆ માટે? 
સીરી નારાયણુ વાચા એ ન ભેટ'તે સતશુરૂ ન એઓલખ'તે અવતાર પાત્ર એણે 
સતગુરૂ મુખે દાન ન દેતવા દસદોસ ન ખમતવા દેખત કનક કામની પર 
જય'તે પ'જભુ આતમા વસ ન કરતુઆ, વેદ કુરાનની સાંખેઆ સુરત અસુરત 
કરતવા, તે કેમ પામે એવા અમર પદ હો સતમુરૂ ! 

સીરી 'સતગુર ભરમા હો વાચા પાંચમો ઇંદ્ર ભવન તેનો એક લાખ 
જોજનનો ખુ'ભ વીસતાર છે, તીઆં મોહુની તો! પાંત્રીસ કામ રૂપી અપછરા 


www.realpatidar.com Page 217 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૨૮૨ 


અને માહાદેવ રૂપી નીરમલા, અનેક અનેક માહા લીલા જગવ'તે વીલાસ 
કરતવ', મન ઈંછા ભોજન પરવરત'તે, તીઆં નહી કોઈ ખાલા નહી કઇ 
વીરા નહી કોઈ હીણા નહી કોઇ 'ખીણા, સરવે એક ભાવન!. સીરી સતગુર 
ભરમા હો વાચા સામીજ, ઈઔઆં કોણુ લોક વસતવા, એણે મીરત લોક માંહે 
ફૉણુ દાન પુન કરેઆ છે જે આવા ઇંઠ્રભવન પોતા છે? સીરી નારાયણુ 
વાચા સુણ હો સતગુરૂ એણે કીનેઆ દાન દીધા છે, જેણે લીલ પરણાવીઆ 
છે, તે લોક વસતવા. સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર 
હવા ફે નહી ડુવા? સીરી નારાયણુ વાચા ના સતગુરૂજ એ લૈૌક અમર 
નહી હુવા, પાંત્રીસ હજાર વરસની આવરદા ભોગવીને પછે મીરત લોક માંહે 
મરે, આવાગમણુ મધે પેહેલો અવતાર રશેટનો લોગવે છે. સીરી સતગુર 
ભરમા હો વાચા સામીજી તે શીઆ માટે ? શ્રી નારાયણુ વાચા એ ન લેટ'તે 
સતગુર, એણે સતગર સુખે દાન ન દેતવા, ન ઓઆલખતે અવતાર પાત્ર, દસદોસ 


ન ખમતવા દેખત કનક કામની પર જાયતે પ'જભુ રાતમા વસ ન 
કરતવા તે વેદે કુરાનના સાંખેમા સુરત અસુરત કર્તવા, તે કેમ પામે એવા 


અમર પદ હો સતગુરૂ ! તીઆં કોઇ નરગી, કઇ આવાગમણી, કોઇ રસાતાલ, 
અન'ત જુગ અગોચર' ! 

સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા છઠો રૂદ્ભવન એક લાખ નજનેજનનું 
ચુ'ભ વીસતાર છે, તીઆં ્રોહીની તો ચાલ્લીસ કામ રૂપી અપછરા, અને 
માહાદેવ રૂપી નીરમલા, તીમાં અનેડ અનેક માહા લીલા લોગવ'તે વીલાસ 
કેરતવા, મન ઈંછા ભોજન પરવરત'તે, તીઆં નહી કઇ ખાલા નહી ફોઇ 
વીરધા, નહી કોઈ હીણા નહી કોઈ ખીણા સરવે એક ભાવના. સીરી સતગુર 
રો વાચા સામીછી ઈમાં ફોણુ લેક વસતવા, એણે મીરત લોક માંહે કોણ 
ઢાન પુન કરતવા, જે એવા છડે ભવન રોચ'તે, તે ભેદ ક'થો સામી શ્રીજ'ન 
હારજ'ન? શ્રી નારાયણુ વાચા સુણો સતગુરૂ, જેણે રતન પદારથનો દાન 
રર છે તે ઇંઆં, વસતવા. શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ 
સોક અમર ડુવા ફે ના હુવા? શ્રી નારાયણુ વાચા ના સતગુરૂ એ લેક 
અમર નહી હોવા, ચાલીસ હજાર વરસની આવરદા ભોગવીને પછે મરત લોક 
સાંહે પડે, આવાગમણુ મધે પેહેલો અવતાર હેસતીનો ભોગવે. શ્રી સતગુર 
ભરમા હૉ વાચા, સામીજી તે શીઆ માટે? શ્રી નારાયણુ વાચા એ ન 
્ેટ'તે સતગુરૂ ન ઓલષ'તે અવતાર પાત્ર એણે સતગુર સુખે દાન ન દેતવા 
દ્સરોસ ન ખમતવા દેખત કનક કામની પર ન્તય'તે પ'જભુ આતમા વશ 
ન કરતવા વેદ કુરાનની સાંખેઆ સુરત અસુરત કરતવા તે કેમ પામે એવા 
અમરપ& હૉ સતગુર્‌, વીઆં કોઈ નરગી કોઈ આવાગમણી ફોઇ રસાતાલ 
અનત કલપ અન'ત જુગ નહી મરણા નહી જીવણા અગોચર ભવો ભવ ગ. (૬) 


www.realpatidar.com Page 218 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૮૩ 


શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા સાતમો ભવન તે કહીએ, અમરાપુરી તે 
એકે કરોડ ને એક લાખ ને સાત હજાર જોજનનો ખુ'ભ વીસતાર છે, 'તીઆં 
ફોઈ કોઇ પોચ'તે તીઆં સુખે સોતા ચેન શરીરે, તીઆં મોહની સતર તે 
સુરજ રંગની સતર ચ'દરવરની, ચાર ચાર રેવ 'કેનેઆ એક બેડી અરધા 
અ'ગના મીરત લોકની સતી સાધવી, તે'તીઆં પટશણી થાય, તે સુણે! 
હો મુનીવરો તીઆં મન ઇંછા લજન પરવરતતે અનેક “અનેક ખરુ લીલા 
ભોગવ'તે ખહુ વીલાસ કરતવા અનેક અનેક ખડું નુર ફૃલ પાવ'તે સવા ભારરું 
આહાર ભોગવ'તે ઉપર કલ્પ વરખની છાયા થાય, તીઆં માણુક ખતી રતન 
પદારથ મઘે વસતવા તીઆં દેહી નુરાની તેજ રૂપી દીસ'તે અનેક અનેક વસ- 
તર નુરાની પસ્વરત'તે તીઆં સતી પાર્થ . હી'દોલા ખાટે જરેઅતે તીઆં 
મુનીવર પેઢ'તે, તીઆં નહી કોઈ ખાહ્યા નહી કોઈ વીરધા નહી કોઇ હીણા ન 
ખીણા સરવે એક ભાવના. સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી અમરાપુરી 
માંહે કેવાં છે ઘર? સીરી નારાયણુ વાચા સુણ હો સતગુરૂ, આઠ હજાર ચારસો! 
ને એકવીસ જોજન અમરાપુરીનો કોટ, દરવાજે માણુક મોતી જડીમા છે, 
ખે હજાર ચારસોને એકવીસ નેજન કોટ માંહે ધર તેનો પાયો પોહોલો છે, 
અગીઆર હુજાર પાંચસો ને એકવીસ કુંગરા એ પુરીને જડેઆ છે, એ ઘરતે 
સાત હજાર ખારણાં છે, એ ઘરને સોનાની ઇંટુ અને રૂપાની વરીઉ' ને કસ- 
તુરીના ગારા છે, તે તસે સુણો મુનીવરો ચાલીસ લાખ નએેજન એક એક 
અવાસ ઉચો છે, એ ઘરને આંગણે પાંચસો કુવર નુરાની સોનાની હડીએ 
રખે છે, એ ઘરને જમણે પાસે સાત સરોવર અમીના ભરીઆ છે, 
તે સરોવરતી પાર છે તે તમે સુણો હો મુનીવરો, માણુક તી રતન 
પદાર્થની તે સરોવર માંડે વેલુ ધણી પડી છે, એક એક મુનીવરતે એવા ઘર 
આલસે એકોતેર (૭૧) માઈના પુરીઆ એકોતે૨ર ખાપના પુરીઆ અને સાત 
પેઢી સાસરાની એવા વર સુનીવઃ્ને આલસે, તે સરવેને તેડીને વછકુ'& માંહે 
ભ્ય, તીઆં એક વેતરણી નદી વહે છે, તે નદી ઉતરીને જાવુ' છે, જે ફોઈ 
સ'સાર માંહે વેતરણી નટી ઉતરેઓ હસે, તે સીરી સતગરને વચને અને નારા- 
યણુને વચને તે તીઆં ઉતરસે, ખાકી સરવે ઉભા થઇ રહેશે, જો કોઈ સુનીવર 
સાચા હસે, તે સીરી સતમરને વચને અને સીરી નારાયણુને વચને અમરાપુરી 
ન્તયસે, તે તમે સુણો હો! સુનીવરો. સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા, સામી 
એણે મરત લોક માંહે શી કમાઇ કીધી છે જે એવી અમર ભોમ અમરાપુરી 
પામેઆ છે ? સીરી નારાયણ વાચા સુણો હો સતગુરુ, એણે મરત લોક માંહે 
સતપ'થ ધીયાઆ છે, ખને. સતગુર ભરમાજને ઓઆલખીઆ છે, અને ખરી 
દસોંઢ નારાયણુને આપી છે, સતગુર મુખે દાન દીધા છે એણે દસ રોસ ખેસ 


www.realpatidar.com Page 219 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વેટ 


છે. એણે પ'જભુ આતમા વશ કરીઆ છે. એબે વેદ કુરાનની સાખેમા પાળી 
છે તે એવો સાતબો ભવન અમરાપુરી  પામેઆ છે, સમાપત ભવસતો (૭) ! 
આભો ભવન તેતો એક નામ તો નીરકાર અને ખને નામ તો 
લોરકલમ, એક લાખ નેજન તેનો ખુ'ભ વીસતાર છે, તીઆં સરવે સુન છે, 
તીઆં સરવે મલાએક રહેઆ છે. દેવ દેતવા સો નર સુનીવરો જેમ સોના 
કસોટી માંહે સોનું કસીએ, તેમ સતપંથ વાટ મુનીવર કસીએ, હકીકતી 
સુનીવર સરજ'તે, તે મોખ મુગત પામ'તે તે ભવોભવ સતપંથ સદા ઉતમ 
સુણો હો મુનીવરો. (૮) 
સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા નવમો ભવન તેનો એક નામ તો 
કુરસી, અને ખીને નામ તો નીરાકાર, તેને તેજ તે અનત તેજ અનત 
તેજ અનતનેત, કુરસીનો ખુ'ભ વીસતાર છે. સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા 
કુરસી ફોણુ રૂપી, તીઆં કોણુ રચના રચી છે, એ ગીનાન ક'થો હો સામી 
શ્રીજ'નહારજ'ન ? શ્રી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરે, કુરસીઆ કુદકી 
તીઆં સરવે કૂરમાન દેસે એક જવેર એક ચસમુ છે, એક નર એક નુર માધા 
પીઆલા સાહેમના સઉના હાથ માંહે ભરેઆા હસે, તીઆંં હુસીઆ ખમેઆ 
કરતવા. કુરસીની એવી રચના રચી છે તેતમે સુણો હો મુનીવર રીખીસરો. (૯) 
શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા દસમુ ભવન તેનું એક નામ તો અરશ 
અને તેનો અનત તેજ અનત જોત, તેજ રૂપી તો નીરીજ'ન અને નુર રૂપી 
તો નારાયણ, કવ'ંગ થાનક વીસતાર, તે અરશ કવ'ગ રૂપી, સીરી સતગુર 
ભરમા હો વાચા તે ગીનાન કથો હો સામી. સીરીજ'નહારજન', શ્રી નારાયણુ 
વાચા સુણો હો સતગુરૂ, અરશ નુર રૂપી તીઆં અનત નુર, અનત તેજ 
ખુ'ભ વીસતાર છે તીઆં નુર રૂપી સીરીજ'નહારજન' ? સીરી પરસેશ્વર', 
જુગત છજીવન' તે સાહેમ તીઆં વસે છે તેજના વખત ઉપર તીખઆં નુર 
તજલા છે નુર રૂપી નરીજ'ન તીઆં વસે છે તીઆં અગમ અગોચર તીઆં 
સાહેમ અમર છે, તેના હુકમથી સરવે શ્રેષ્ટ ચાલે છે અને દસ અવતાર તેજ 
નુરના છે તે જે અવતારનો હુકમ હોય તેને સાહેમ કરી માનો જેનો હુકમ 
ઉતરેઓ તેનો અમલ ઉતરેઓ, જે અવતારનો વારો વહે, તેના ટુકમ માંહે 
સઉ કોઈ રહે, મરત લોક માંહે જે રૂપે ભરમા વીસનવ માહેસર હોય, તે રૂપને 
પરીઆઇએ ભાઇ તે રૂપને ધીઆઇએ, દસમું ભવન સમાપત ભવસતે (૧૦) ! 
સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા એક એક ભવન પાંચ લાખ ને ચાલીસ 
હજાર જોજન ઉંચો છે, એક એક ભવનનું એજન દલ છે. એવા દસ ભવવ છે, 
તેનું સુમાર સીરી નારાયણે બાંધેશ્યા છે, સીરી સતગુરે સ'ભલાવેઓ છે, એટલા 
જોજન તેનું હીસામ છે તે સુણો હો મુનીવરે! ! 


www.realpatidar.com Page 220 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૮૫ 


સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા નવ પદમ અડતાલીસ નીલ, ચોતરીસ 
ખરવ ને ઓગણતેર અખજ, સતાણું કરોડ, પાંસડ લાખ પંચાવન હુજાર, પાં- 
ચસો ને એકવીસ જોજનનું સરવાલો છે, સાત પાતાલ ને નવખ'ડ પીરોશથસી 
અને દસ આસમાન સ'પુરણુ સમાપત ભવસતો પુરા થીઆ છે. 

સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી કૉણુ પાસેથી કોણુ હુવા તે લેદ 
કૅ'થો હો સીરીજ'નહારજન' ? સીરી નારાયણુ વાચા સુણેઃ હે! સતગુરુ, તે એેત 
સરૂપી સીરી નારાયણુ આપો આપ, તેજ રૂપથી ભરમા વીઆપ, ભરમા પાન 
સેથી ભયા અહુ'કાર, અને અટું'કાર પાસેી ચાર વેદ દુઆ, ચાર વેદ પાસેથી 
હવા હેર્સ હુવા, હવા હેરસ પાસેથી ધરસ હુઆ, ધરમ પાસેથી ઉથક હુઆ 
ઉધક [પાસેથી પરથસી આકાસ સરવે હુઆ, તીસ મધે છપન કરોડ જોજન 
મીરત લોકનુ' વીસતાર છે, પરથસીની પીડ માંષ્રી છે, તીસ મપ્રીએ 
ચાર કરોડ જોજન પુરણ ટીસે અજવાલુ' છે. અને ઇશાન ખુણુ માંહે 
એ કરોડ જોજન અ'ધકાર છે, ખાકી સરવે ચાંદા સુરજનું અજવાલુ' છે અને 
અ'ધકાર માંહે મીરત લોકના જીવ રહે છે, જેને સરગ માંહેથી આવાગમણુ 
છે, તે એવી અ'ધકાર માંહે રહે છે, તે ઇશાન ખુણુ માંહે અ'ધકાર છે, અને 
ઉતર ટીસ માંહે મેહેર પરખત છે, અને પરથસી માંહે ત્રણુ અરૂણુ છે, તેના 
નામ દગક, ચપક, નમક, અને પરથસી માંહે ત્રણુ રણુ છે, તે રણુના નામ 
અરૂણુ છે, અને પર્થમી સાડાત્રન પીડ છે, એક કુવારી ધરતી, અને ખીજી 
વુઠાસ ધરતી, અને ત્રીજ પગજાલ ધરતી, અને અરધો પગ ખલરાજાની પીડ 
ઉપરે ધરેઓ છે, એણી રીતે સાડાત્રન પીડ છે. શ્રી સતગુર્‌ ભરમા હો વાચા 
સામીજી પરથમી માંહે કેટલાક શણુગાર છે, તે ભેદ ક'થે શ્રીજ'નહારજત' ? 
શ્રી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ પર્થમી માંહે સોલ શણુગાર છે, ને 
સોલે શણુગારનાં સૌનાં નામ છે, પર્થમ મડત વીલ્ષાસ શબુગાર (૧) ખીજને 
ચાર હસા શણુમાર- (૨) ત્રીજો વીસવા લોચન શણુગાર (૩) ચોથે! કમી શા-' 
બુગાર (૪) પાંચમુ' સામરી શણુગાર (૫) છટમુ પઢમણી રણુગાર (૬) સાતમસુ' 
સતની શાણુગાર (છ) આડમુ' ચેતની શણગાર (૮) નવસુ' સોખણી શાણુગાર 
(૯) દસમુ' મારતા ચેત શાણુગાર (૧૦) અગીઆરસુ' ઉર્વાસી શાણુગાર (૧૧) 
ખારએ મેલતમ શણગાર (૧૨) તેરભો મજરોદોક શણુગાર (૧૩) ચઉદસો 
મઉવાએ શણુગાર (૧૪) પ'નરસો મકાસર શણુગાર (૧૫) સોલો! સોભા 
શણુગાર (૧૬) એવા સોલ શણુગાર સ્રીની નાતમાં છે, શ્રી સતગુર પુછે શ્રી 
નારાયણુ વાચા પર્થસી માંહે અસઢટ કરોડ પરખત છે, અને પાંચ નટીઉ છે 
તે સુણો હો સતગુરૂ પર્થમ મીલ્રીઆગર પરભત, અને ખીને હેમાજલ 


www.realpatidar.com Page 221 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વટ 


પરભત, અને ત્રોએે થરણાગર પરભત, અને ચોથે! વી'ધીઆચલ પરભત, અને 
પાંચસો ગરીજલ પરભત, અને છડમો ફોઇલ જલ પરભત, અને સાતમે! 
સવા લાખ પર્ભતનો એક પરભત, અને આડભો ઉતરટ્ીસ માંહે મેરૂ પરભત, 
જેને અષ્ધારે સાત પાતાલ એકવીસ ભરમ'ડણુ ખાંઘેઆ છે. 

શ્રી સતગશુર ભરમા હૉ વાચા સામી એકવીસ પુરી ક'થે! હો સામી 
શ્રીજ'નહારજન' ? શ્રી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ, મેરૂ આધારે એક- 
વીસ પુરી, તેને એકવીસ સરગ કહે છે, તે ઉપરે ચાર દસ માંહે ચાર ખુણુ 
છે, વે ખુણુ માંહે આડ પુરીઉ' છે, તે એકવીસમી અમરાવતી પુરી તેમાં 
આમુ' રાજા રાજ કેરે છે, તે માંહે પહેલી પછમ ટીસ માંહે ધરણાવતી પુરી 
છે, અને દખણુ દીસે આડ મુની સીધ છે. તે માંહે પહેલો! મુતીવરા સુની, 
ખીને ભેરવ મુની, ત્રીજે સેલાર મુની, અને ચેથે! મુગટ મુની, અને પાંચએો 
હારી મુની, અને છડમો હીરા, અને સાતસો સમરત, અને આઠમો પરજાષત 
મુની, એવા આટ નામના મુની છે, અને પુરભ દીસે જા'ખુ વીરખ છે, તેનો! 
પાંચ હજાર જનનો વીસતાર છે, તે વરખનો કૂલ હસતી પરમાણે છે, વે 
ઉતર ઢીસે રાજા ધરમ રાજ કરે છે, તીઆં સરવે સોવરણા મેહ વરસે છે, 
એક પેલી ઈંસાન ખુણુ માંહે પુરી છે, વીઆં રાજા આમું' રાજ કરે છે, 
અને અગન ખુણુ માંહે પુરી છે, તીઆં રાજા કુબેર રાજ કરે છે, અને 
નઇરૂત ખુણે એક પુરી છે અને વાવીય ખુણે એક પુરી છે, એવી આડ 
ઢીસાએ આટ પુરીઉ' છે, તેમાં અજવાલુ* પડે છે ઉતર ટીસ માંહે મણી છે 
તેનું નામ પરકાસ મણી છે, અને ઇંસાન ખુણુ માંહે મણી છે તેનું નામ 
ઇંદ્રકા્ષ મણી છે, અને પુરભ ટીસે મણી છે તેનું નામ પરભાત મણી અને 
અગન ખુણુ માંહે મણી છે તેનું નામ તેજ જકાર મણી, અને દખણુ ટીસ 
માંહે મણી છે તેનું નામ ચ'દ્રકાંત મણી છે અને નઇરૂત ખુણુ માંહે મણી 
છે તેતું નામ સેસર'ભા સણી છે, અને પછમ ટીસ માંહે મણી છે તેનુ' નામ 
પરકાલ મણી છે, અને વાવીય મખુશુ માંહે મણી છે તેનુ' નામ આદકાલ 
મતી છે, અને તીખાં તેત્રીસ કરોડ દેવતાનો વાસ છે, અને તીઆં ખાવન 
ચ'દન છે તે સાતસો જોજન ઉ'ચો છે, અને પીસતાલ્તીસ એેજન ફરતો પોહોળો 
છે, અને એક હુજાર એકવીસ જોજન તેની છાયા પરે છે, અન મેરૂ ઉપરે 
આર (૨૨) એેધ છે, અને મેરૂ પરભત ઉપરે એ અગીઆર સીધ છે તેનાં 
નામ સુણો હો સુનીવરો પરથમ ચાક સીધ છે અને બીજને દામવતી સીધ 
છે, ત્રીજો દેવતા સીધ અને ચોથે! નગ સીધ, પાંચમો નીલ સીધ, અને 
છહભે સેવત સીધ, સાતસો ઉચ સીધ, અને આટડઞો મગલા સીધ નવમો 
ગઢમ, અને દસમો આમરીઆદ સીધ અતે અગીઆરશો સરના સીધ્ધ, એવા 


www.realpatidar.com Page 222 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૮૭ 


અગીઆર સીધ છે, અને એક એક સૌધને અ'તરો ત્રન ત્રન હજાર જેજનનો 
છે, ત્રીસ નેજન વેગલા છે, એકસો એકસો નેજન સીધ જાડા છે, અને 
એ'સી હજાર એજન આઠ સીધ સરવ મલ્લી ઉ'ચા છે, અને આટ સૌીધ ઉપર 
આટ લેરવ રહે છે કઉ'ચા સીધ ઉપર અ'ખર ભેરવ રહે છે તેનો સેન નવ 
કરોડ છે, અને હેમાવતી સીધ ઉપરે અસુધ ભેરવ રહે છે અને તેનો શેન 
અડોતેર હુજાર દેવીનો છે, અને દેવચા સીધ ઉપરે અમર ભેરવ રહે છે 
તેનો સેન અઉ'ડ કરોડ ભુતનો છે, એમી હજાર નેજન તે સોધ ઉ'ચા છે, અને 
અગન સીધ ઉપર અકલ ભેરવ રહે છે તેનો સેન છ'પન કરોડ ચ'ખાદ્રી ભવાની 
છે, તે એસો હજાર જોજન ઉ'ચુ' છે, અને સૌવતા સૌ ઉપરે અવીકાલ 
ભેરવ રહે છે, તેનો સેન ચોતરીસ લાખ નએગણી રૂધર ભરખી રહે છે, તે સૌધ 
એસી હજાર એજન ઉ'ચો છે અને ખીજા ત્રન સીધ ઉપરે ત્રન પુરી વસે છે, 
તે ત્રન સધ કીઆ કીઆ છે. ઉ'ચ સીધ, સરમા સીધ, ઉતરીઆ આદ સીધ, 
એ ત્રન સીધ છે, અને ત્રન પુરીના નામ છે, પહેલી ભરમા પુરી, બીજી 
વીસનવ પુરી, ત્રીજી રૂધર પુરી, જુમશે એ ત્રન પુરી છે તે પુરી માંહે 
લોક વસે છે, તેની વીગત છે, પર્થમ રૂદ્ર પુરી માંહે માર અગન રહે 
છે, તેના નામ સુણે! હો મુનીવરો, પર્થમ મુગતી કોર પાવક, અને ખીને 
માતુ પાવક, ત્રીજો મલ સીરીઓ પાવક, ચોથે દેવકી પાવક, પાંચો મદલ 


પાવક, છડમો ગીરત પાવક, સાત પની પાવક, અને આમે પીતલ પાવક, 
અને નવો દખણુ અગુ પાવક, અને દસમો એ પાવક, અને અગીઆરણભો 


ગુર પતી પાવક, અને ખારમો દેવતા પાવક (૧૨) એવી ડુવાદસી અગન વસે 
છે, એ વીશનવ પુરી માંહે અને ભરમાજ પુરીમાં ટુવા દસ ભરમ રહે છે, 
વે ભરમાની ગીનાનની દેહી છે, તીઆં તેની જાતો ભરમ દુવાદસ, તે ખાર 
ભરમના નામ સુણો હો મુનીવરો, પેહેતો ગીનાન ભરમ, ખીજો જઉનાદ ભરમ, 
ત્રીનો અવીઆગત ભરમ, ચોથે! આદ ભરમ, પાંચસો ભરમા પતી ભરમ, છઠ- 
ભો પરજાપત ભરમ, સાતમો આવા કપત ભરમ, અને આડભો જીદાર ભરમ, 


અને નવમું સત ભરમ, અને દસમું સત નુર ભરમ, અને અગીઆરસું પરજા- 
પત ભરમ, આરમો પરજાવાસ ભરમા, તીઆં પરન્તપતી ભરમા વસે છે ખ્રેહ્ષ- 
પુરી માંહે દોઆાદસી ભરમ વસે છે, ત્રીજ વીશનવ પુરી માંહે નર ખાર વસે 
છે, વે સુણો હો સુનીવરો પરથમ અલખ તર (૧) ખીજો પુરી ભરમાં નર (૨) 
ત્રીજો સદાશીવ નર (3૩) ચોથો વીશનવ નર (૪) અને પાંચમો રૂટ નર (૫) 
અતે છડમો પુરખ નર (૬) અને સાતમો વેરા નર્‌ (૭) અને આડો સકત 
નર (૮) અને નવમ ભરમા નર (૯) અને દસએો વીવેક સાન નર (૧૦) અ- 
ગીઆરશભો પુરવા નર, (૧૧) અને ખારલો અલખ નર, (૧૨) તે અગીઆર 
કૃશોડ જીવસું વસે છે, એવી ત્રન પુરી સમાપત ણવસતો!. 


www.realpatidar.com Page 223 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૬૮૮ 


શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા તે ઉપરે પચવીસ જોજન માયાપુરી વસે 
છે, તીઆં ચેતની માયા રહે છે, અને તીઆં નવ સકત રહે છે. પરથમ ચે- 
તની માયા સખતી, અને ખીજ જસોવરી દેવી સકત, અને ત્રીજ ભદર કાવ્રી 
સકત, અને ચોથી નારાયણુની સકત, અને પાંચમી સએેઆ દેવી સકત, અને 
છડમી વરણાવતી સકત, અને સાતમી ભગવ'તી સકત, આડસી ખાલાદેવી 
સકત, અને નવમી ચ'દ્રાએની સકત, એવી નવ સકતુ માયાપુરી માંહે વસે 
છે, શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા માયાપુરી ઉપરે પચવીસ હજાર જોજન 
અએ વ'શનું લખમી રહે છે, તે પુરીનો નામ ખીરસાગર પુરી છે, અને 
આદ વીશનવ મીરત લોક માંહે આવેઆ છે, શ્રી સતગુર ભરમાને કોલ આ- 
લીઓ છે, તે માટે અવતાર લીધો છે, અને ખીર સાગર માંહે પુરી છે તે 
માંહે લખમી દેવી રહે છે, એ ખમખર સતગુર ભરમાને છે, ખીજા કેને નથી. 
શ્રી નારાયણની ગત ફેને માલુમ નથી, એની વાત તે અકલ ગત છે, જેને 
સતગુરૂ ભરમાજી નથી મલેઆ, અને અવતાર પાત્ર નથી જ્ણુતા, અને અથર 
વેદની વારતા નથી જાણુતા, તે સરગની વાત શું જાણે, અને તે સેરૂ પરભતની 
વારતા શું જાણે, ખીર સાગર ઉપર અમરાવતી પુરી છે, તીઆં આમું રાજ્ન 
રાજ કરે છે, તે તમે સુણો હો સુનીવરો, શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા એેરૂ 
આધારે એકવીસ સરગ ખાંધેઆ છે, તેને એકવીસ ભરમં'ડણુ કહે છે, તથા 
એને એકવીસ પુરી કહે છે, એ ગીનાન ક'થો હો સામી શ્રીજ'નહારજન', શ્રી 
સતગુર્‌ ભરમા હો વાચા શ્રી નારાયણ વાચા સુણો હો સતગુરૂ, એકવીસ પુરીની 
વાત, પહેલી પુરી મધે ભુત રાજા રાજ કરે છે, તેનો નામ ભુત સુપાત 
છે, શ્રી સતશુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર ટુંવા કે ના હુવા? 
શ્રી નાશાયણુ વાચા સતગુરૂ એ લોક અમર ના હુવા, એણે મીરત લોક માંહે 
પોતાની દેહી પુજાવી છે, અને જાહેર થઇને રહેઆ છે, તે માટે એ ખત્રીસ 
વરસની આવરદા ભોગવીને પછે મીરત લોક માંહે પડે, આવાગમણુ મધે લખ 
ચોરાસી ભોગવીને પછે પહેલો અવતાર જે કોઈ ભુત ભગતી કરતો હોય તેને 
ઘરે અવતરે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી તે શીઆ માટે ? સીરી 
નારાયણુ હો વાયા, તે ન લેટ'તે સતગુરૂ, ન ઓલખ'તે અવતાર પાત્ર, એણે 
સતગુર મુખે દાન ન દેતવા, હસરોૉસ ન ખમતવા, દેખત કનક કામની પર 
ન્તય'તે, પંજભુ આતમા વશ ન કરતવા, વેદ કુરાનની સાંખેઆ તે સુરત અન 
[સુરત કરતવા, તે કેમ પાસે એવા અમર પદ હો સતગુરૂ. (૧) 

શ્રી સતશુર ભરમા હો વાચા સામીજી ખીછી પુરી મધે ફોણુ રાજા 
રાજ કરે છે તે બેદ ક'થો! હો સામી સીરીજન'હારજન' ? સીરી નારાયણુ 
વાચા સુણો સતગુરૂ ખીજી પુરી મધે ઓજીઓ રાજા રાજ કરે છે, સીરી 


www.realpatidar.com Page 224 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શટ 


સતગુર ભરમા હો વાચા સામીછજી એણે મીરત લોક માંહે શીઆ વીરત 
કેરીઆ છે, જે એવા ડામ પાભેઆ છે, સીરી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ, 
એણે મીરત લોક માંહે મોજીઆ દેવીની ઘણી ભગતી ફરી છે તે માટરે એવા 
ઢૉમ પાસેઆ છે, સોરી સતગુર ભરમા હો વાચા સા્રીજી એ લોક અમર 
હુવા કે ના હુવા? સૌીરી નારાયણુ વાચા નહી સતગુરૂ એ લોક અમર ના 
હુવા પચાસ વરસની આવરદા ભોગવીને પછે સોજીઆ દેવીનો ભગત હાય 
તેને ધરે અવતરે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીછી તે શીઆ માટે ? 
સીરી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ એ ન લેટતે સતગુરૂ, ન એઓલખ'તે 
અવતાર પાત્ર, એણે સતગુર મુખે દાન ન દેતા, દસદોશ ન ખમતવા, દેખત કૅનક 
કોમની પર જાય'તે, ૫'જભુ આતમા વસ ન કરતવા, વેદ કુશનની સાંખેઆ 
સુરત અસુરત કરતવા, તે કેમ પાસે એવા અમર પદ હા સતગુરૂ. (૨) 

સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામી ત્રીજ પુરી મધે કોણુ રાજા 
રાજ કરે છે, તે લેદ ક'થો હો સામી સીરીજ'નહારજન' ? સીરી નારાયણુ 
વાચા સુણો હો સતગુરૂ, ત્રીજ પુરી મધે સકત રાજા રાજ કરે છે તેના નામ 
તો ચાર છે, મસકી મેહેરાણી, (૧) ઉનકાએ કરણી (ર) આતસમી સતી 
(૩) તથા રાનલ, (૪) એવા ચાર નામ છે, સામીજી એણે મીરત લોક માંહે 
શી કમાઈ કરી છે, જે એવા ડામ પાલેઆ, સીરી નારાયણુ વાચા સુણો હો 
સતગુરૂ, જેણે સકતીની સેવા કરી છે, તે માટે એવા ડામ પાએેઆ છે, સીરી 
સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર હુવા કે ન ટવા ? સીરો 
નારાયણુ વાચા નહી સતગુરૂ એ લોક અમર નહી હુવા, એક સો વરસની 
આવરદા ભોગવીને પછે મીરત લોક માંહે પરે, આવાગમણુ મધે' લખ ચોરાસી 
ભોગવીને શકત દેવીનો ભગત હાય તે ઘર અવતરે, સીરી સતગુર ભરમા હો 
વાચા, સામીજી તે શીઆ માટે ? સીરી નારાયણુ વાચા એણે ન લેટ'તે સતગુરૂ, 
ન એઓલખ'તે અવતાર પાત્ર, એણે સતગુર મુખે દાન ન દેતા, દસદોસ ન ખમતવા, 
દેખત કનક કામની પર ન્તય'તે, પ'જભુ આતમા વસ ન કરતવા, વેદ કુરાનની 
સાંખેઆ સુરત અસુરત કરતવા તે કેમ પામે એવા અમર પદ હો સતગુરૂ. (૩) 

સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા ચોથી પુરી મધે કોણુ રાજા રાજ કરે છે 
તે એેદ ક'થો હો સામી સીરીજ'નહારજન' ? સીરી નારાયણુ વાચા સુણે! હો 
સતગુરૂ, ચોથી પુરી મધે ભરમ રાકાસ રાજ કરે છે સીરી સતગુર ભરમા હો 
વાચા સામીજી એણે મીરત લોક માંહે શી કમાઇ કરી છે જે એવા ડામ પા- 
મા છે શીરી નારાયણુ વાચા સુણ હો સતગુરૂ એણે મીરત લોક માંહે ભરા- 
મણુની સેવા કરી છે તે એવા ડામ પામીઆ છે, સીરી સતગુર ભરમા હો 
વચા સામીજી એ લોક અમર ડેવા કે ના હુવા? સીરી નારાયણુ વાચા નહી 


www.realpatidar.com Page 225 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૦ 


સતગુરૂ એ લોકે અમર ન હુવા, એકૅસો વરસની આવરદા લોગવીને પછે 
મરત લોક માંહે પડે, આવાગમણુ મધે લખ ચોરાસી ભોગવી પછે જે ભરામ- 
ણુનો સેવક હાય તેને ધરે અવતરે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીછછ 
તે શીઆ માટે? સીરી નારાયણુ હો વાચા એણેન લેટ'તે સતગુર, ન ઓલખ'વતે 
શવતાર પાત્ર. સતગુર મુખે દાન ન દેતવા, દસદોસ ન ખમતા, દેખત 
કેનક ( સ્ઞોનું ) કામની (સ્રી) પર જાયતે, પંજભુ આતમા વસ ન કેરતવા, વેદ 
કુરાનની સાંખેઆ સુરત અસુરત કરતવા, તે ફેમ પામે એવા અમર પદ. (૪) 

સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા, પાંચમી પુરી મધે કૉણુ રાજા રાજ કરે 
છે, તે લેદ ક'થો હો સામી સીરીજ'નહારજન', સીરી નારાયણુ વાચા પાંચમી 
પુરી મધે દેવતા રાકાસ રાજ કરે છે સીરી સતગુર્‌ ભરમા હો વાચા સામીજી 
એણે મીરત લોક માંહે શી કમાઈ કરી છે જે એવા ડામ પામેઆ છે, સીરી 
નારાયણુ વાચા એણે મરત લોક માંહે મધવા દેવની પુજા ડરી છે તે એવા 
ડામ ખમેઆ છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર હુવા 
જે ન હુવા? સીરી નારાયભુ વાચા નહી સતગુરૂ એ લોક અમર ન ડુવા, 
એકસો વરસની આવરદા ભોગવીને મરત લોક માંહે પરે આવાગમણુ મધે 
લખરોરાસી ભોગવીને પછે જે મધવા દેવનો પુજારો હાય તેને ઘરે અવ 
તરે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામી તે શીઆ માટે? સીરી 
નારાયણુ વાચા એણે ન ભેટતે સતગુરૂ, ન ઓળખ'તે અવતાર પાત્ર, એણે 
સતગશુર મુખે દાન ન દેતવા દસદોસ ન ખમતવા, દેખત કેનક ( સોનું ) 
કામની (સ્રી) પર જાયતે પંજજભુ આતમા વસ ન કરતવા, વેદ કુરાનની 
સાંખેઆ સુરલ અસુરત કરતવા, તે કેમ પાસે એવા અમરપદ હૉ સતગુરૂ. (૫) 

સીરી સતશુર ભરમા હો વાચા સામીજ છઠી પુરી મઘે કાણુ રાજન 
રાજ કેરે છે, તે ભેદ ક'થો હૉ સામી સીરીજ'નહારજન' ? સીરી નારાયણુ 
વાચા સુણ હો સતગુરૂ છઠી પુરી મધે ગ'ધરવ રાજા રાજ કરે છે 
સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એણે મીરત લોક માંહે શી કમાઇ 
કરી છે જે એવા ડામ પામેઆ છે સીરી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ 
એણે મીરત લોક માંહે લેરવની પુજા કેરી છે તે એવા ડામ પામરીઆ છે, 
સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર ડુવા ફે ના ડુવા? 
સીરી નારાયણ વાચા સુણ હો સતગુરૂ એ લોક અમર ના ડુવા, એકસો 
વરસની આવરદા ભોગવીને પછે મરત લોક માંહે પડે, લખ ચોરાસી ભોગવી 
પછે જે લેરવતો સેવક હોય તેને ધરે અવતરે, સીરી સતમુર ભરમા હૉ વાચા 
સામીછી તે શીઆ માટે? સીરી નારાયબુ હો વાચા એણે ન લેટ'તે સતગુર, 
ન એઓલખ'તે અવતાર પાત્ર, સતગુર સુખે દાન ન દેતા, દસદોસ ન્‌ ખમતા, 


www.realpatidar.com Page 226 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રહશે 


વેદ કુરાનની સાંખેઆ સુરત અસુરત કરતવા, દેખત કનક (સોનુ) કામની 
(સ્રી) પર જાય'તે, પ'જભુ આતમા વસ ન કેરતવા, તે કેમ પામે એવા 
અમરપદ હો સતગુરૂ. (૬) 

“શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા સામી સાતમા પુરી મધે કણુ રાજા 
રાજ કેરે છે તે ભેદ ક'થો હો સામી સીરીજન'હારજન' ? સીરી નારાયણુ વાચા 
સુણો હો સતગુરૂ. સાતમી પુરી મધે ગણેશ રાન રાજ કરે છે, સૌરી સતગુર 
ભરમા હો વાચા સામીજી એણે મીરત લોક માંહે શી કમાઈ કરી છે જે એવા 
ઢામ પાસેઆ છે, સીરી નારાયણુ વાચા એણે મીરત લોક માંહે ગણેશની પુજા 
કરી છે તથા ભગતી કરી છે તે માટે એવા ડામ પાસેઆ છે, સૌરી સતગુર 
ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર ડુવા કે ના હુંવા ? સીરી 
નારાયણુ વાચા ના સત્રરૂ એ લોક અમર ના હુવા, એકસો વરસની આવરદા 
ભોગવીને પછે મીરત લોક માંહે પડે, તે લખચારાસી લોગવીને પછે જે ફોઇ 
ગણેશ દેવનો સેવકે હોય તેને ઘરે અવતરે, સીરી સતગુર ભરમા [હો વાચા 
સામીજી તે શીઆ માટે? સીરી નારાયણુ વાચા એણે ન લેટ'તે સતયુરૂ, ન 
એઓલખ'તે અવતાર પાત્ર, એણે સતગર મુખે દાન ન દેતવા, દશદોશ ન ખમતવા, 
દેખત કન# (સોનું) કામની (સ્રી) પર જાયતે પ'જભુ આતમા વસ ન કરતવા, 
તે વેદ કુરાનની સાંખેઆ સુરત અસુરત કરતવા, તે કેમ પામે એવા અમર 
પદ હો સતમુરૂ (૪). | 

શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા આઠમી પુરી મધે કૉણુ રાજા રાજ કરે 
છે, તે ભેદ ક'થો હો સામી સીરીજ'નહારજન' ? સીરી નારાયણુ વાચા આટઢમી 
પુરી મધે લેરવ રાજા રાજ કરે છે સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામરીજી 
એણે સીરત લોક માંહે શી કમાઇ કરી છે જે એવા ડામ પાસેઆ છે, સીરી 
નારાયણુ વાચા એણે મરત લોક માંહે લેરવની પુજા કરી છે તે એવા ડામ 
પાસેઆ છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજ એ લોક અમર હુવા કે 
ન હુવા? નહી સતગરૂ એ લોક અમર ન ડુવા, એકસો વરસની આવરદા 
ભોગવીને પછે મરત લોક માંહે પરે, આવાગમણુ મધે લખચોારાસી ભોગવીને 
પછે જે કોય એરવનો સેવક હોય તેને ધરે અવતરે, શ્રી સતગુર ભરમા વાચા 
સામીજી તે શીઆ માટે ? શ્રી નારાયણુ વાચા એણે ન ભેટતે સતગુરુ, ન 
એઓલ્ષખ'તે અવતાર પાત્ર એણે સતગુર મુખે દાન ન દેતા, દસદોસ ન ખસતવા 
દેખત કનડ કામની પર જાયતે પ'જભુ આતમા વશ ન કરતવા, વેઢ કુરાનની 
સાંખેઆ સુરત અસુરત કરતવા, તે ફેમ પામે એવા અમરપદ હો સતગુરૂ. (૮) 

સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા નવમી પુરી મથે કોણુ શાજા રાજ કરે છે 
તે લેદ ક'થો હો સામી સારીજ'નડારજન' ? સીરી નારાયણુ વાચા નવમી પુરી 


www.realpatidar.com Page 227 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્ર 


મથે રાજ અખેદેવ રાજ કરે છે, સૌરી સતગુ૨ ભરમા હૉ વાચા 
સામીજી એણે મૌરત લોક માંહે શી કમાઈ કરી છે, .જે એવા ઠામ પામેઆ 
છે, સીરી નારાયણુ વાચા એણે મીરત લોક માંહે ગરીબોને દાન 
પુન કરીઆ છે તથા સીરી નારાયણુનું સમરણુ કરીઓ છે. તે એવા કૃલ્લ પા- 
ભેઆ છે, સીરી સતગુર ભરમા હા વાચા સામીજી એ લોક અમર હુવા ફે ન 
થવા? સીરી નારાયણુ વાચા નહી સતગુરૂ એ લોક અમર નહી ફુવા, ખસો 
વરસની આવરદા ગવીને પછે મીરત લોક માંહે પડે, લખચોરાસી ભોગવી 
પછે જે ફોઇ અખેદેવનું સેવક હોય તેને ઘર અવતરે, સીરી સતગુર્‌ ભરમા 
હો વાચા, સામી તે શીઆ માટે ? સીરી નારાયણુ વાચા એણે ન લેટ'તે 
સતગુરૂ. ન ઓલખ'તે અવતાર પાત્ર, એણે સતગુર્‌ મુખે દાન ન દેતા, દસ 
રોસ ન ખમતવા, દેખત કનક કાસની પર જાય'તે, પ'જભુ આતમા વસ ન 
કેરતવા. વેદ કુરાનની સાંખેખા સુરત અસુરત કરતવા તે ફેમ પામે એવા 
અમર પહ હો સતગુરૂ. (૯) 

શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા દસમી પુરી મધે કોણુ રાજ ૨જ કરે છે 
તે ભેદ ક'થો હો સામી સીરીજ'નહારજન' ? સીરી નારાયણુ વાચા દસમી 
પુરી મધે રાજા સુરમાન રાજ કેરે છે સીરી સતગુર ભરમા. હો વાચા સામીજી 
એણે મીરત લોક માંહે શી કમાઇ કરી છે જે એવા ટાસ પાસેઆ છે, સીરી 
નારાયણ વાચા સુણ હો સતગુરૂ, એણે મીરત લોક માંહે સુરમાન દેવનુ' 
સમરણુ કીધુ' છે તથા વેદ વાંચેઆ છે, તે માટે એવા ડામ પામેઆ છે, સીરી 
સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર ટુવા કે ના હુવા ? સીરી 
નારાયણુ વાચા નહી સતમુરૂ, એ લોક અમર ન હુવા, ખસો વરસની ભાવરદા 
જ્ઞોગવીને પછે મરત લોક માંહે પડે, આવાગમણુ મઘે લખ ચોરસી ભોગવીને 
પછે જે કોય સુરમાન અવતારને પુજે છે અને વીરતીઆ વેદ વાંચે છે અને 
અથર વેદ નથી જાણુતા તેને ઘરે અવતરે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા 
સામીજી તે શીઆ માટે ? સીરી નારાયણુ વાચા, એણે ન લેટ'તે સતગુરૂ. ન 
એઓલખ'તે અવતાર પાત્ર, એણે સતશુર મુખે દાન ન દેતવા, એણે દસદોસ 
ત ખમતવા, દેખત કનક (સોતુ') કામની (સી) પર જાયતે, પ'જલુ 
આતમા વશ ન કરતવા, વેદ કુરાનની સાંખેખા તે સુરત અસુરત કરતવા, 
તે કેમ પામે એવા અસર પદ હો સતગુરૂ. (૧૦) 

સીરી સતગુર ભરમા હો વાચ! અગીઆરમી પુરી મધે કે!'બુ રાજા રાજ 
કરે છે તે ભેદ ક'થે સામી સીરીજ'નહારજન', સીરી નારાયણુ વાચા અગી- 
આરી પુરી મધે રાજા સુરરાજ કરે છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા 
એણે મીરત લોક માંહે શી કમાઇ કરી છે જે એવા ડામ પામેઆ છે, સીરી 


www.realpatidar.com Page 228 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્ર 


નારાયણુ વાચા, સુા હા સતગુરૂ, એણે મીરત લોક માંહે સુરજની ભગતી 
કરી છે, અને સુરજ મ'ત્ર જાપ જપેઆ છે, તે એવા ડામ પામેઆ છે સીરી 
સતગુર ભરમા હો વાચા, સામીજી એ લોક અમર હુવા કે ના હુવા ? નહી 
સતશુરૂ એ લોક અમર ના હુવા, ખસો વરસની આવરદા જોગવીને પછે 
મીરત લોક માંહે પડે, આવાગમણુ મધે લખચોરાસી ભોગવીને પછે જે સુર- 
જનો ભગત હોય તેને ઘરે અવતરે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામી 
તે શીઆ માટરે ? સીરી નારાયણુ વાચા એણે ન ભેટ'તે સતગુરૂ, ન એઓલખતે 
અવતાર પાત્ર, એબે સતગુર મુખે દાન ન દેતવા, હસદોસ ન ખમતવા, 
દેખત કનક કામની પર જાય'તે, ૫'જભુ આતમા વસ ન કરતવા, વેદ કુરાનની 
સાંખેખા સુરત અસુરત કરતવા તે કેમ પાસે એવા અમર ૫૬ હો સતગુરૂ. (૧૧) 
શ્રી સતશુર ભરમા હો વાચા સાસીજી આરમી પુરી મધે કોણુ રાજા 
રાજ કરે છે, તે ગીનાન ક'થો હો સામી સીરીજ'નહારજન' ? સીરી નારાયણુ 
વાચા ખારમી પુરી મધે રાજા સુની રાજ કરે છે, સીરી સતગુર ભરમા હો 
વાચા સાસીજી એણે મોરત લોક માંહે શી કમા કરી છે જે એવા ઠામ 
પાએેઆ છે, સીરી નારાયણુ વાચા સુણો હો સતરુરૂ એણે મરત લોક માંહે 
મુનીજન હોઈ રહેઆ હુતા, તે સુની થઈને બોલતા નહી તે સાટે એવા ડામ 
પામેઆ છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર હુવા કે 
ન હોવા? નહી સતચરજી એ લોક અમર ના હુવા, ખસો વરસની આવરદા 
જોગવીને પછે મોરત લોક માંહે પરે લખચોરાસી જલોગવી પછે જે મુનીદેવનું 
ભગત હોય તેને ઘરે અવતરે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી તે 
શીઆ માટે ? સીરી નારાયણુ વાચા એ ન લેટ'તે સતગુરૂ ન ઓલખ'તે અવ- 
તાર પાત્ર સતર મુખે દાન ન દેતવા, દસદોસ ન ખમતા, દેખત કનક ( સોતુ' ) 
કામની (સી) પર જાય'તે પ'જભુ આતમા વશ ન કરતવા, વેદ કુરાનની 
સાંખેખા સુરત અસુરત કરતવા તે કેમ પામે એવા અમર પદ હો સતગુરૂ. (૧૨) 
શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા તેરમી પુરી મધે કોણુ રાજા રાજ કરે છે 
તે ભેદ કૅ'થો હો સામી સીરીજનહારજન' ? સીરી નારાયણુ વાચા સુણ હો 
સતગુરૂ, તેરમી પુરી મઘે રાજા સુરદેવ રાજ કરે છે, સીરી સતમુર ભરમા 
હો વાચા સામીજી એણે મૌરત લોક માંહે શી કમાઇ કરી છે, જે એવા ડામ 
પામેઆ છે, સૌરી નારાયણુ વાચા એણે મૌર્ત લોક માંહે તીરથ જાત્રા કરી છે 
અને ખાહ્મણુ પુજેઆ છે તે માટે એવા ડામ પાભેા છે, સીરી સતગુર 
ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર હેવા ફે ના ડવા? સૌરી નારાયણ 
વાચા ના સતગુરૂ એ લોક અમર ના હુવા, મસો વરસની આવરદા ભોગવીને 
પી. રપ 


www.realpatidar.com Page 229 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


યટ 


પછે સીર્ત લોક માંહે પરે, લખશોરાસીના ફેશ કરીને ડાલા તીરથલાસીને 
ધરે અવતરે, સીરી સતશુર ભરમા હો વાચા સામીછી તે શીઆ માટે | સીરી 
નારાયણુ વાચા એણે ન લેટ'તે સતગુરુ, ન એઓલખ'તે અવતાર પાત્ર, એણે 
સતગુર મુખે દાન ન દેતવા, દસદોશ ન ખમતવા, દેખત કેનક ( સોનુ' ) કામની 


(સ્રી) પર જાયતે, પજભુ આતમા વસ ન કરતવા, વેદ કુરાનની સાંખેઆ 
સુરત અસુરત કરતવા, તે કેમ પાસે એવા અમર પટ હો સતગુરૂ. (૧૩) 


શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી ચઉદમી પુરી મધે કાણુ રાજા 
રાજ કરે છે, તે લેદ ક'થો હો સામી સીરીજ'નહારજન' ? સીરી નારાયણુ 
વાચા ચઉદ્મી પુરી મથે રાજા મરત રાજ કરે છે, સીરી સતગુર ભરમા હો 
વાચા સામીજી એણે મોરત લોક માંહે શી કમાઈ કરી છે જે એવા ડામ 


પામેઆ છે, સીરી નારાયબુ વાચા એણે મરત લોક માંહે ચીત્રામણુની મુજા 
કરી છે, તે એવા ડામ પાએેઆ છે, સારી સતશુર ભરમા હૉ વાચા સામીજી 


એ લોક અમર હુવા કે ના હુવા? ના સતગુરૂ એ લોક અમર ના ડુંવા, 
ખસો વરસની આવરદા ભોગવીને પછે મીરત લોક માંહે પડે, લખચોરાસી 
કૃરીને જે કોય ચતુર દેવનો સેવક હોય તેને ઘરે અવતરે, સીરી સતગુર 
ભરમા હો વાચા, સામીજી તે શીઆ માટે? સીરી નારાયણુ વાચા એ ન 
ભેટ'તે સતગુરૂ, ન ઓઆલખ'તે અવતાર પાત્ર, સતગુર સુખે દાન ન દેતવા, દસ 
દૉોસ ન ખમતા. દેખત કનક ( સોનુ') કામની (ર) પર જાય'તે પ'જભુ 


આતમા વસ ન કરતવા, વેદ કુરાનની સાંખેઆ સુરત અસુરત કરતવા, તે 
ફેમ પાસે એવા અમર પદ હો સતમરૂ. (૧૪) 


સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી પનરમી પુરી મધે કોણ રાજન 
રાજ કરે છે તે ભેદ ક'થેો હો સામી સીરીજ'નહારજન', સીરી નારાયણુ વાચા 
પનરમો પુરી મધે રાજા ધરમ રાજ કેરે છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા, 
સામીજી એણે મીરત લોક માંહે શી કમાઇ કરી છે જે એવા ઠામ પામેઆ 
છે, સીરી નારાયણુ વાચા, એણે મૌરત લોક માંહે ધરમ કરીઆ છે, અને 
ગુરૂને માનેઆ છે, પણુ શેષ્ટ ગુર નથી મલેઆ તે એવા ડામ પાભેઆ છે, સીરી 
સતગર ભરમા હો વાચા, સામીજી એ લોક અમર હુવા કે ના હુવા? ના 
સતગુરૂ એ લોક અમર ના ટુવા, ત્રનસો વરસની આવરદા ભોગવીને પછે 
મીરત લોક માંહે પડે, લખચોારાસી ક્રીને પછે જે સતગૃર ભરમાજ વીનેઆ 
રમ કરે છે તેને ઘરે અવતરે, સીરી સતર ભરમા હો વાચા સામોજી તે 
શીઆ માટે ? સીરી નારાયણુ વાચા એણે ન ભેટ'તે સતગુરૂ, ન ઓઆલખ'તે અવતાર 
પાત્ર, સતગુર્‌ ઞરુખે દાન ન દેતવા, દસદોસ ન ખમતવા, દેખત કનક (સોનું) 


કામની (સ્રી) પર જાયતે, ૫'જભુ આતમા વશ ન કરતવા, વેદ કુરાનની સાંખેઆ 
સુરંત અસુંરત કરતવા તે કેમ પામે એવા અમર પ& હો સતચરૂ. (૧૫) _ 


www.realpatidar.com Page 230 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્ક્પ 


જ્ીરી સતમુર ભરમા હો વાચા સોલમી પુરી મધે કોણ રાન્ત રાજ કરે 
છે, તે ભેદ ક'થો હો સામી સીરીજ'નહારજન' ? સીરી નારાયગુ વાચા સોાલમી 
પુરી મધે ગુખત રાજા રાજ કરે છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી 
એણે મીરત લોક માંહે શીઆ ઢાન કરેઆ છે જે એવા ડામ પાલેઆ છે, 
સૌરી નારાચણુ વાચા સુણો હો સતગુરૂ એણે મોરત લોક માંહે ગુખત દાન 
દીધા છે, અને કોહોડા માંહે ઘાક્લીને દાન દીધા છે તે માટે એવા ડામ પામીઆ 
છે, સીરી સતમુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર હુંવા કે ના 
હુવા ? સીરી નારાયણુ વાચા, ના સતગુરૂ એ સોક અમર નહિ હુવા, વ્રનસો 
વરસની સાવરદા ભોગવીને પછે મરત લોક માંહે પડે, આવાગમણુ મધે લખ 
ચોરાસી કરીને પછે જે સતશુર વીના ગુખત દાન દીએ છે તેને ઘરે અવતરે, 
સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી તે શીખા માટે ? સૌરી નારાયણુ 
વાચા સુણો હો સતગુરૂ, એણે ન ભેટ'તે સતગુરૂ, નહી એઓલખ'તે અવતાર 
પાત્ર, એણે સતગુર મુખે દાન ન દેતા, દસદોસ ન ખમતા, વેદ કુરાનની 
સાંખેખા સુરત અસુરત કરતવા, દેખત કનક કામની પર જાયતે, પ'જભુ 
ભતમા વસ ન કરતવા, તે ફેમ પામે એવા અમર પદ હો સતગુર્‌. (૧૬) 

શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી સતરમી પુરી મઘે કૉણુ રાજા 
શજ કરે છે, તે બેદ કથો હો સામી સીરીજ'નહારજન' ? સીરી નારાયણુ 
વાચા સતરમી પુરી મપે રાજા અમે રાજ કરે છે સીરી સતગુર ભરમા હો 
વાચા સામીજી એણે મીર્ત લોક માંહે શી કમાઈ કરી છે જે એવા ઠામ પા- 
જ્ેઆ છે, સીરી નારાયણ હો વાચા એણે વીસવાસ આણીને સઉને દાન દીધુ' 
છે તે માટે એવા ડામ પાસેઆ છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીછી 
એ લોક અમર હુવા કે ના હુવા? ના સતગુરૂ એ લોક અમર ન હુવા, ત્રનસો 
વરસની આવરદા ભોગવીને, પછે મરત લોક માંહે પડે, આવાગમણુ મધે લખ 
રાસી ફરીને જીઆં અમ દેવનો સેવક હોય તેને ધરે અવતરે શ્રી સતગુર 
ભરસા વાચા સામીછી તે શીઆ માટે? શ્રી નારાયબુ વાચા એણે ન લેટ'તે 
સતગુરૂ, ન એઓલખ'તે અવતાર પાત્ર, એણે સતગુર સુખે દાન ન દેતવા, દસ 
રોસ ન ખમતવા દેખત કનક કામની પર જાયતે, પ'ંજભુ આતમા વસ ન 
કર્તવા, વેદ કુરાનની સાંખેઆ સુરત અસુર કરતવા, તે કેમ પાસે એવા અમર 
પ હો સતગુરૂ. (૧૭) 

સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામી અઢારમી પુરી મધે કૉણુ રાજા 
રાજ કરે છે તે લેદ ક'થો હો સાસી સીરીજ'નહારજન' ? સીરી નારાયણુ હો 
વાચા સુણો હો સતગુરૂ, અઢારમી પુરી મધે રાજ અમદેવ રાજ કરે છે, સીરી 
સતગુર્‌ ભરમા હો વાચા સાત્રી એણે મીરપ લેક માંહે શી કમાઈ કરી છે, 


www.realpatidar.com Page 231 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વહ૬ 


જે એવા ડામ પામેઆા છે, સીરી નારાયણુ વાચા સુણ હો સતગુરૂ, એણે મી- 
રત લોક માંહે ગરીબોને વસ્નાં દાન રીધાં છે, તંથા અનનાં દાન ટીધાં છે, 
તે માટે એવા ડામ પાસેઆ છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ 
લોક અમર ડુવા કે ના ટુવા? સીરી નારાયણુ વાચા ના સતગુરૂજી એ લોક 
અમર ના ડેવા, ત્રનસો વરસની આવરદા ભોગવીને પછે મીરત લોક માંહે પરે, 
લખચોરાસી મધે પેલો અવતાર જગન માંહે તલ તથા જવ તથાધાન ખાલેઆ 
છે, તે માંહે સજીવ થઈને અવતરે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા, સામીજી તે 
શીઆ માટે ? સીરી નારાયણુ વાચા એણે ન લેટ'તે સતગુરૂ, ન ઓલ્લખ'તે અવતાર 
પાત્ર, એણે સતગુર મુખે દાન ન દેતવા, દસદોસ ન ખમતવા, દેખત કનક (સોનું) 
કોમની (સ્રી) પર જાય'તે, ૫'જભુ આતમા વસ ન કેરતવા, વેદ કુરાનની સાંખેઆ 
સુરત અસુરત કરતવા, તે કેમ પાબે એવા અમર પદ હો સતગુરૂ. (૧૮) 

શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી ઓગણીસમી પુરી મધે ફોણુ 
રાજા રાજ કરે છે તે ભેદ કૅથો હો સામી સીરીજ'નડારજન'? સીરી 
નારાયણુ વાચા ઓગણીસમી પુરી મઘે રાજા વસકરમ રાજ કરે છે સીરી સત- 
ગુર ભરમા હો વાચા સામોજી એણે મીરત લોક માંહે શી કમાઈ કરી છે જે 
એવા ડામ પાખેઆ છે, સીરી નારાયણુ વાચા એણે મીરત લોક માંહે વસકરમની 
સેવા કરી છે, તથા ભગતી કરી છે તે માટે એવા ડામ પામેઆ છે, સીરી 
સ્તગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર હુવા કે ન ડુવા ? સીરી નારાયણુ 
હો વાચા સુણ હો સતગુરૂ, એ લોક અમર ન ડુંવા, એ ત્રનસો વરસની આ- 
વરા ભોગવીને પછે મરત લોક સાંહે પડે, આવાગમણુ મધે લખ ચોરાસી 
ભોબવીને પછે જે વસકરમ દેવનો સેવક હોય તેને ઘરે અવતરે, સીરી સત- 
ગુર ભરમા હો વાચા સામીજી તે શીઆ માટે ! સોરી નારાયણુ વાચા, એણે 
ન ભેટ'તે સતગુર, ન ઓલખ'તે અવતાર પાત્ર; એણે સતગુર મુખે દાન ન 
તવા, દસદોસ ન ખમતવા, દેખત કનક (જોયું) કામની (સ્રી) પર જાય'તે, 
પ'જભુ આતમા વશ ન કેરતવા, વેદે કુરાનની સાંખેઆ સુરત અસુરત કરતવા, 
તે કેમ પામે એવા અમર પદ હો સતગુરૂ. (૧૯) 

શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી વીસમી પુરી મધે કેણુ રાજા 
શાજ કેરે છે તે ભેદ ક'થે હો સામી સીરીજ નહારજન' ? સીરી નારાયણુ વાચા 
વીસમી પુરી મધે રાજા વસવેસર રાજ કરે છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા 
સામીજી એણે મીર્ત લોક માંહે શી કૅમાઈ કરી છે જે એવા ડામ પામેઆ 
છે, સીરી નારાયણુ વાચા એણે મૌરત લોક માંહે વસવેસરની સેવા કરી છે, 
તથા વસવેસરનો જાપ જપેઓ છે તે માટે એવા ડામ પામેઆ છે, સીરી 
સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી એ લોક અમર ડવા કે ના ડુવા ? નહી 


www.realpatidar.com Page 232 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧ 


સતગુરૂ એ લોક અમર ત રુવા, ચારસો વરસની આવરદા ભોગવીને પછે 
મરત લોક માંહે પડે, લખચોરાસી કરીને પછે જે વસવેસરનો સેવક હોય 
તેને ધરે અવતરે, સીરી સતગુર ભરમા ણો વાચા સામીજી તે શીઆ માટે ? 
સીરી નારાયણુ વાચા, એણે ન ભેટ'તે સતગુરૂ, ન એઓલખ'તે અવતા૨ પાત્ર, 
એણે સતગુર મુખે દાન ન દેતવા, તે દસ દોસ ન ખમતવા, દેત કનક કા- 
મની પર જાયતે, પજભુ આતમા વશ ન કરતવા, વેદ કુરાનની સાંખેઆ 
સુરત અસુર્ત કરતવા, તે કેમ પામે એવા અમર પદ હો સતગુરૂ. (૨૦) 

શ્રી સતશુર ભરમા હો વાચા સામીજી એકવીસમી પુરી મધે કૉણુ રાજા 
રાજ કરે છે, તે ભેદ ક'થો હૉ સામી સીરીજ'નહારજન' ? સોરી નારાયણુ 
વાચા એકવીસમી પુરી મધે વીધાતા રાજન રાજ કરે છે. સીરી સતગુર ભરમા 
હૉ વાચા સામીજી એણે મીરત લોક માંહે શી કૅમાઈ કરી છે જે એવા ડામ 
પાનેઆ છે, સીરી નારાયણુ વાચા એણે મરત લોક માંહે વીધાતાની સેવા કરી 
છે, તે મારે એવા ડામ પામેઆ છે, સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા સામીજી 
એ લોક અમર ડુવા કે નહી હુવા ? નહી સતયુરૂ એ લોક અમર નહી હુવા, 
પાંચસો વરસની આવરઢા ભોગવીને પછે મીરત લોક માંહે પડે, લખચોરાસી 
કરીને જે કોય વીધાતાનો ભગત હોય તેને ઘરે અવતરે, સીરી સતમુર ભરમા 
હો વાચા, સામીજી તે શીઆ માટે ? સૌરી નારાયણુ વાચા એણે ન લેટ'તે 
સતગુરૂ, ન ઓલખ'તે અવતાર પાત્ર, એણે સતમુર સુખે દાન ન દેતવા, દસ 
રૉસ ન ખ'મતા, દેખત કનક કામની પર જાયતે પ'જભુ આતમા વસ ન 
કર્તવા વેદ કુરાનની સાંખેઆ સુરત અસુર્ત કરતવા, તે કેમ પાસે એવા 
અમર પદ હો સતગુરૂ. એકવીસ પુરીઉ' સ'પુરણુ સમાપત ભવસતો સ'પુરણુ થઇ 
સહી, એવી પીર ઈંદ્ર ઈમામરીને વાણી કહી. 


દરસણ છની હરહકીકત સુણો હો મુનીવરો. 


શ્રી સતશુર ભરમા હો વાચા પર્થમ ભરમ દરસણુ સુણ હો સુનીવશે, 
પરથમ કરતા જુગ માંહે શ્રી સતગુરતુ' નામ તો ભરમા, તારે રઘુવેદના વારા 
હોતા, તે રઘુવેદ પરમાણે ચાલતા, તારે સાહેષજીના અવતાર ચાર, શ્રી 
મ, શ્રી કોરભ, શ્રી વારાહા, શ્રી નરશી' એવા અવતાર ચારની ભગતી કરતવા, 
જાપ જપતા, ખ'મેઆ કેરતવા, તે જરે કરતાજુગ સ'પુરણુ થયે, શ્રી સતગુર 
ભરમાજીનો વારો ઉતરેએઓ અને રૂગુવેદને! વારો ઉતરેએ, તારે રૂગુવેઢી ભરામણુનો 
ઢાલો! ભેખ રહેએઓ છે, તે માંરે ભરમા નથી. 

ન્તરે ખીજ ત્રેતાજુગ બેડો તારે ગુર વીજેશટણુને હુકમ થયો છે, જે 
ભરમાનું કામકાજ અને ભરમાનુ તેજ તમ માંહે થયો છે, ભરમાનુ ટુકમ 


www.realpatidar.com Page 233 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શક 


તમને આલેઓ છે, અને તસે ભરમાના અવતાર થયા છે, જારે ત્રેતાજુગ 
પુરો થયે, તારે જુજરવેદનો ચલણુ ઉતરેએઓ, તારે ગર વીજેશટણુનો ચલણુ 
ઉતરેએઓ છે, તારે જુજરવેદી ભરાસણુનો ઠાલો લેખ રહેએઓ છે, લે માંહે 
ભરમા નથી. 

નારે ત્રીજો દુવાપુર બેડો છે, તારે ગુર વીદરવીઆસને હુકમ થયે। છે, જે ગુર 
લીજેશડંણુનુ' કામકાજ તે કરો, મુર વીજેશટણુનું તેજ, મુર વીજેશડણુનો હુકમ 
તમને થયે છે, તમે ગુર વીજેશટણુના અવતાર થયા છો, અને શામવેદનું ચલણુ 
થયે છે, જારે દુઆપુરજુગ ઉતરેએ। છે, તારે ગુર વીદરવીઆસનો વારો ઉતરેઓ 
છે, ગુર વીદરવીઆસનો ચલણુ ઉતરેઓ, તારે શામવેદને ચલણુ ઉતરેએછે, તારે 
શામવેદી ભરામણુનો ટાલો લેખ રહેએઓ છે, તેમાં ભરમા નથી, ચુર ભરમા, 
ગુર વીજેશડણ, ગુર વીદરવી આસ, જારે વઈ ગયા, તારે ડાલા ભેખ રહેઆ છે, 
તે માંહે ભરમાજી નથી, સૌરી સતગુર ભરમાજછને મલે તો છુટકો થાય, અને 
જે ડાલા વેદને પુજે તેમાં છુટકો નથી, શે ભરમ દરસણુ સમાપત ભવસતો. 

સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા. ખીજ નાયક &રસણુ, તેને સ'ન્યાસી દરસણુ 
પણુ કહે છે, તે સુણો હો મુનીવરો, ત્રેતાજુગ મઘે કવલાસ પુરી માંહેથી ઇશ્વર 
તથા પાર્વતી ભરમપુરી માંહે આવેઆ છે, અને ભરમાને કહેએઓ છે જે તમે ભરમ- 
પુરી ઉધાડસો, તારે ભરમાજએ ભરમપુરી ઉધાડી છે, તારે તે પુરી માંહે ગીઆ છે, 
તારેભરમાજીએ ઇશ્વર તથા પારવતીને માન ઘણુ દીધુ' છે,પોતાનું શીગાસણુ ખેસવાનું 
આલ્રીએ છે, પછે સાવ'ત્રીજીએ તથા પારવતીજીએ બેઇ મીલીને વીચાર કરેઓ છે, 
જે ખેએ મીલીને કહેઓ છે જે, સાસીજી અમ જેવી કોય ખીજી સતીઉ' છે ફે 
નહી, તારે ઈશ્વર કેવા લાગા છે જે તભે સતીઉ' કસા માંહે નથી, મૌરત લોક 
માંહે અનસીઆ સતી છે, તે માહા સતી છે, તારે પારવતી અને સાવ'ત્રીએ 
કેહેઓ છે, સામી તમે એવીઉં વાત શું કરો છે, પણુ અમથી એટી સતી કોઇ 
નથી, એમ બે સતીએ ગુમાન કીધુ' છે, તારે ભરમા અને ઇશ્વરે કહેઓ છે 
જે, અમે અનશીઆ સતીને ઘરે જાઇએ છઇએ, પછે તમે આવીને અમને 
એઓલખી લેને, તો! તમે પરતીવ'તા માહા સતીઉં છો, પછે ભરમા ઈશ્વર મી- 
રત લોક માંહે આવેઆ છે, તારે શ્રી રામચ'દ્રજી અને કુ'ભકરણુ બેહી વઢતા 
ટુતા, જારે રામચ'દ્રજઝીએ લ'કા ભાગી, અને રાવણુ મારીઓ, તારે સુહરસન ચક- 
રને હુકમ થયો જે, જીઆં દાણુવનું ખીજ હોય તેને જઈને મારો, અને જેને 
ગીરભ હોય તેનાં પેટ ચીરીને ગીરભ કાઢીને મારો, તારે સુદ્રસન ચકરે સરવે- 
નાં પેટમાંથી ગીરભ કાઢીને મારીઆ, તારે કુ'ભકરણુની એક વઉ' હુતી, તેના 
વેટમાં ગીરભ હતુ' તેને માસ પુરા થયા હતા, તેણે શું કરીઉ જે એક દેરો 
ટાકર્નો હતો, તેમાં આગલ રહુ'ભેશ થી રામચદ્રજી બેસતા હતા, તે જગાને 


www.realpatidar.com Page 234 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્લ્ટ 


ર હતે, તે સુરતને પછવાડે જઈને છીપી રહી, તે જમાં કુ'ંભકરબુની વહુ 
છીપી હતી તીઆં સુદ્સન ચકર નહી ગયે, તે માટે ઉગરી તેને દીકરો એક 
થયે, તેનું નામ કુ'ભકા કુ'વર રાખીઉ હતુ', તે કુ'વર વરસ ખારનો થયે, 
ત્યારે તેની માતાને પુછવા લાગો જે મારો ખાપ દાદો કોય દેખાતા નથી, તે 
કીઆં ગીઆ છે, તારે તેની માતા કેવા લાગી જે તારા ખાપને દાદાને શ્રી 
રામચ'દ્રઝએ મારી નાખેઆ છે, તુ' એવે! કારે થાઇશ જે તારા ખાપ દાદાયું 
વેર લઇશ તારે તેને મેણું લાગો! છે, તારે તપ કરી માહાદેવ પાસેથી વર લઈને 
શ્રી રામચ'દ્રજ સાથે વઢવાને ગયો છે, તારે તે રામચ'દ્રજી શું ખડુ વઢઓ છે, 
તારે રામચ'દ્રજીએ પુછીઉ' જે એ કાણુ છે એને કોણે વર આપેઓ છે તારે 
કહેઉ છે જે એ કુ'ભકરણુનો છોકરો છે, એને માહારૂધ્રે વર આપેઓ છે, 
અને એનું નામ તો કુ'ભકા છે એણે તપ કરેઓ છે, તારે માહારૂદ્ર પરસન 
થયા ને વર આપેએ। છે તારે રામચદ્રજીએ સાયુ' માનીઉ છે, ત્યારે શ્રી રા- 
મચ'દ્રજીએ જ્ધ કરીને સીતા લાવેઆ છે. આ તે દાડાની વાત છે, ભરમા 
તથા ઈશ્વર બખેઇ અનસીઆ સતીને ઘરે આવેઆ છે, તારે અનસીઆ સતી 
ઘણું રાજી થઈ છે, જે સામીજી અમારા ભાગ જે તમો અમારા ધરે આવેઆ, 
તારે ભરમાજી તથા ઇશ્વર કેવાને લાગા જે અભો તમારા ઘરે આવેઆ છઇએ 
તે તમો અમોને જમાડસો, તારે અનસીખઆ સતીએ કહીઉ છે જે અભો તમને 
જમાડસું, તારે ભરમાજી તથા ઇશ્વર ફેવાને લાગા છે જે તમે અમોને નગન 
થઇને જમાડસો, તારે અનસીઆ સતી બોલેઆ છે જે સામીજી અમારો સત 
તે કેમ રહે, તારે દેવ બેહી કેવાને લાગા છે જે અમારી શક્તીઉ'નો ગુમાન 
ઉતારવો છે તે માટે તમારો સત અમો રાખસું તારે અનસીઆ સતી કેવા 
્ઞાગી જે સામી અમોને કૉલ આલો તારે બેઇ દેવે કોલ આપેએ છે, તારે 
તે કૉલને કાજે ખે દેવ તીઆં ખાલક થીખા છે, પછે અનસીઆ સતીએ 
નગન થઈને પરસાદ કુરેઆ છે, તારે દેવ બેને નવરાવીને પારણામાં પોઢાડેઆ 
છે, અને પારણે પોઢાડીને હી'ડોલેમા છે, એટ્લે સાવ'ત્રીજી તથા પારવતીજી 
સખતુ' બે આવીઉ ગે તારે બેઉએ મદ્લીને પુછેઉ છે જે અમારા પુરસ આવેઆ 
છે, તારે અનસીઆ સતીએ કહેઉ છે જે જાઈ જુઓ પારણા માંહે ખેઉ પુરસ 
પેટેઆ છે, પછે બેઉ સતીઉ નોવા લાગીઉ છે તેબે પોતપેત!ન! પુરસ 
એઓળખેઆ નહી, તારે તીઆં હાર પામ્રીઉ છે, તારે તીઆં તેઉનો 
શુમાન ઉતરીઓ છે, વારે અનસીઆ સતીએ લઇને પોત પોતાનો 
પુરસ આલેઓ છે, જે જેનો પુરસ તે તેના હાથમાં આહીએ। છે, 
તારે તેઓનો ગરવ ઉતરેએ છે, તારે દેવ ખે અનસીઆ સતીને કેવા લાગા 
છે, જે લમે માગો તે લમને આદહ્વીએ, તારે અનસીઆ સતી ફેવા લાગાં છે 


www.realpatidar.com Page 235 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૦૦ 


જે સામીજી તમારો ફેલ આલો, તારે પછે અમે માગશું, તારે દેવ ખે મલીને 
જોલ આલે છે, તારે અનસીઆ સતી કેવા લાગી જે, સામીજી એક પુત્ર 
આપો જે કોઈકે માહા દેવપુરશ થાય, તારે ભરમાજીના મુખ માંહેથી વચન 
નીસરે, જે જઓ તમારે એક પુત્ર થાસે, તે માહા દેવ થાયસે, તારે છશ્વરે 
વીચાર કીધો છે જે ભરમાજીએ સાત અવતાર લઈને ભગત તારેઆ છે, તારે 
ઇશ્વરે કહીઉ જે હુ' વીશનવની ભગતી દેખાડીને ભગત તારં, પછે અનસીઆ 
સતીને કહેડ છે જે તું તારા હાથ જોડ, તો દીકરો થાસે, તારે અનસીઆ 
સતીએ હાથ બેઇ નજોરેઆ છે, તારે ઇશ્વરે હાથ માંહે દતાત્રીઅનો અવતાર 
લીધો છે, તે દતાત્રીઅ પાસેથી સ'ન્યાસી થયા છે, તીઆં રામચ'દ્રનો જાપ 
આલેએ છે, ખાર લાખ ને છનુ'હજારનો ત્રેતા જુગ તેમાંથી ખાર લાખ ને 
ચાસ હુન્નર વરસ ગીઆ હેતા, તે દાડાની એ વાત છે, પાછલા ખત્રીસ હજાર 


ho 


વરસ રહેઆ છે, તારે દતાત્રીએ પયા થયા છે, તે દતાત્રીઅ પાસેથી સ'ન્યાસી 
થયા, મુર વીજેશઠણુ સાથે શ્ઞાતકરોડ જીવ તારેઆ છે, ખાકી સવા કરોડ 


દતાત્રોઅ ( દત-આપેલો ) અને ( અત્રીઅ-એનસીઆનો ધણી અત્રીરૂશી ) 
સાથે મલેઆ છે, તેણે જટા માથે રખાવી છે, પછે સ'ન્યાસીનો જખ રહેઓ 
છે, તે ધર માંહે ધણી નથી, ધર ખાલી છે, તે તસે સુણો હો સુનીવરો, એ 
સ'ન્યાસી દરસણુ સ'પુરણુ ભવસતો. (૨) 

શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા ત્રીજો જેન દરસણુ તેની હર 
હકીકત સુણા હો સુનીવરો, ઘરેણું લખમીજીને ચડાવાને સારૂ શ્રી 
કરસનજએ જાદવોને ખોકલેખઆા છે, સાથે નીમનાથ તથા પારસનાથને 
ચોકલેઆ છે, તે જાદવ જાઈને ખેડા છે તારે જોએ તો એક વાડા માંહે 
જનાવર ખાંષ્ીઆ હેતા, તીઆં હરણા તથા રોજ તથા અકરા ખાંધેઆ 
છે, તારે જાદવ કેવાને લાગા જે આ જનાવરોને શુ' કરશો, તારે 
વેવાઈ કેવા લાગા જે લખમીજીને પરણાવસુ* તારે જાદવુંને ખવરાવસું જારે, 
કેરસનનાથને પરણાવસું તારે સઉને જમાડસું, તારે જેન જાદવે ખડું ત્રાસ 
કરેઓ છે, પછે રીસાઇને ગરનાર ગઢ ઉપરે જેન જાદવે તપ કરવા માંડીએ 


છે, પછે કીરસનનાથે જાણીઉ છે જે જાદવ તો તપ કરવા ગીઆ, તારે કર- 
સન નાથે ભલા ભલા જાદવુને સનાવને ખોકલેઆ છે, જે જેટલા તપ કરવાને 


બીઆ હોય તેટલાને તેડી લાવો. તલે સેને માટે જુંડો તપ કરો છો, તોએ 
તે કહેઉ જેન જાદવે માનીઉ નહી ને તપ મુકે નહી પછે કરસનનાથજી 
લખમીજીને પરણીને લાવેઆ છે, પછે કરસનનાથછ પોતે મનાવાને ગીઆ છે, 
તો પણુ કર્સનનાથનુ બોલ જાદવે રાખેઓ નહી, અને બોલ માનીઉ નહી, 


તારે કરસનનાથે એક વીચાર કરેઓ છે, જે એને છલ પાડયું. આજ વિષયને 
લગતું પીર સરઢીનનું ખનાવેલ ગીનાન નીચે પ્રમાણે છે. 


www.realpatidar.com Page 236 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com 


ર્ર 


તારે જીઆં જાદવ મલ્લી તપ કરતા હતા, તીઆં એક કુવો! હતો, તે 
ઉપરે એક મઉડાનો જાડ પએદા કરેએ છે, તેનાં મઉડા ગલી ગલીને કુવા 
માંહે પરે છે, તેનો પાણી દારૂ જેવો થયે છે, તારે સરવે રીખીસરે તે પાણી 
પીધું છે, તારે તે સઉને દારૂ ચડેએઓ છે, તારે તેઓને ખુધ્ીઆ લાગી છે. તારે 
શ્રી કરસનજએ શું લેદ કીધો છે જે એક વાછડી પએદા કીધ્રી છે તે વાછડી 


માયા રૂપી પએદા કરી છે, અને તે વાછ્ડીને વન માંહે મેલી ટીશ્વી છે, તારે 
તે વાછડી ચરતી ચરતી રખીસરૂને પાસે આવી છે, તારે તે રખીસરે વાછડીને 


મારીને ખાધ્રી છે, તે વાછડીની ખરીઉ' તથા પુછડી તથા ખાલડી તથા સાથુ' 
એ ચારઇ વસતુ મ'હી માંહે છુપાવી છે, એટલે શ્રી કરસનનાથ ભરામણુનું 


રૂપ લઈને તે રીખીસરૂના પાસે આવેઆ છે, તારે રીખીસરોને પુછવા લાગા છે. 
ભાઈ રીખીસરો અમારી એક વાછડી આંહી આવી છે ? તારે રીખીસરૂ એ કહેઉ 
જે અમે રીખીસર દેવતા શું જાણીએ તારી ગાય. તારે તે ભરામણુ સઉની 
ગીનાન પીર સરટઢીનનુ'. 

જુગ દુઆપુરમે જગન આદરેઓ, તીઆં રખીએકુ તેડી બોલાયા સામી. (૧) 
રખીએ શખ ન માતેએઓ, તેતો જાઇ રહેઆ વન માંહે સામી. (૨) 
વન માંડે વારેઆ ઝું'પડા, માથે ચારે કોરે ચમર ઢરાયા સામી. (૩) 
રખીઆતે ત્રસનારે ઉપની, તેતે! ચીંતા કરે મન માંહે સામી. (૪) 
વીશનવ ઉપાઇ એક વાવડી, માથે ઉભો મવડાનો જડ સામી. (૫) 
પાકા મડા માંડે ઢખટબે, તેનું પાણી પીતો નવ ન્ય સામી. (૬) 
રમીઆતે ત્રસના ઉપની, લેણે પાણી પીધો તીન માંહે સામી. (૭) 
ર ઉપની, તેતે ચીતા કરે મન માંહે સામી. (૮) 

nd ts hl તેતો ચરતી ફીરે વન માંહે સામી. (૯) 
રખીઆને ખુપીઆ ઉપની, તેણે મારી ખાધી શાહાની ગાય સામી. (૧૦) 
કઝ જનોઈ હાથે લાકડી, સામી વાછડી ફુવા જાએ સામી. (૧૧) 
તસે રખીસર દેવતા, તસે ઇઆં કાંય ટીડી ગાય એજ. (૧૨) 
અને રખીસર દેવતા, સામી શુંરે જાણું તારી ગાય. (૧૩) 
જૉઝે જતોઇ હાથે લાકડી, સામી મઢલી હુવા જ્ય સાસી. (૧૪) 
શેલા નીસરેઆ હાદ પાસરા, પછે નીસરેમા પગ ચાર સામી. (૧૫) 
વે નીસરી, તેની ખાલડી કરે જમકાર સામી. (૧૬) 

a શા hen તસે કાંયરે ખાધી મોરી ગાય એછી. (૧૭) 
અને ભુલા અમે ખાવરા, સામી અમને લાગી મુષ્રીયાએ, (૧૮) 
આગે પ'થ ન જાણૂતા, સામી લુલડાને મારગે લંગાએ સાસી. (૧૯) 
તખરે નારાયણ કોપેઆ, તે રખીઆને માંથી ચલાયે સામી. (૨૩) 
પીર સટરદીન બોસેઆ, સામી રખીઆના ખ'ધ ડાએ સામી. (૨૧) 


પી. ૨૬ 


realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 237 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્હ્રે 


મ'ઢીઉ ડુ'હવા લાગો છે તારે રખીસરૂની મઢી માંહેથી ચામડી તથા પુછડી 
તથા ચરણુ તથા સુ'ઢી નીસરી છે, તારે સરવે રીખીસરૂને તીમાં જાલેઆ છે, 
જે અમારી વાછડી તમે મારીને કેમ ખાધી છે, પછે શ્રી કરસનનાથ પરગટ 
થયા છે, તારે સરવે રીખીમર તીઆં કરગરવાને લાગા છે, જે સામી અમારા 
પાપ તમે દુર કરો, એમ સઉ રીખીસર કરગરવા લાગા છે, પછે કૅરસનનાથે 
શું ભેદ કરેએ છે જે એક લાકડાનું મ'ડાણુ કરીને તેને તેલ ચડાવેએ। છે, તે 
મડાણુ ચાર આંચલ કરેઆ છે, ને તેઉનાં હાથમાં આલેઆ છે, પછે તે 
રીખીસરૂને કહેઓ જે તમે જીવ દયા પાલને તો તમારો ગઉ પાપ જસે, 
અને તમે ગાયને મારી છે તેને ખુ દુખ થયો છે, ખહુ દુખ ટીધુ' છે તે. 
માઝે તમારં માથુ' લોચન કરાવો, તો તમારો ગઉ પાપ જસે, એવો ચોવીસ 
જાદવે નીમ આરી ધરમ લીધે છે, તેના ચોવીસ તતીખણુ કરેઆ છે, તીઆં 


તેઉને થાપ આપેઓ છે, ખીમ રહેઆ તે ચોવીસને માને છે, તેમાં મોટા 
નીમનાથ તથા પારસનાથ, જો તમે ચોવીસ તતીખણુને માનો તો તમારા 
પાપ જાસે, તારે ખીજા ચોવીસ તતીખણુને માનેઆ છે, તેને શ્રી કરસનનાથે 
જાપ આત્તેઓ છે, શ્રી હરી અત શ્રી હરી અ'ત, નમો સીધાંણુ નમ સીધ્યાંબુ 
એ જાપ જપવા લાગા છે. તારે શ્રી કરસનજીએ પોતાનું કુલ જાણીને તે ઉપરે 
હયા આણી છે, તારે તે ચોવીસ સોવડીને વાંસે જીવ ચાર્હુજાર આટસો ને 
અડતાલીસ એઓષધરેઆ છે, એક લાખ ને ચોવીસ હજાર વરસ ખાકી દુવાપુરનાં 
રીઆ હતા તારે વર્તીઆનું ધરમ પેદા થીઓ છે, અને વીશાનવ ધરમ પણુ 
તે દાયનું પેઢા થીઉ' છે, તે માંહે ભગત સદાખોજી ઓષધરેઆ છે તથા ખીજા 
ભગત સાત સદ્દામાજી સાથે હેતા, તેઓને સાથે પણુ કેટલાક જીવ ઓષધરેઆ 
છે, તે વીશનવ ધરમ પણુ જેન દરસણુ માંહેથી પેદા થયો છે, તે જેન દશ્સ- 
નનું લેખ ર્હેઓ છે, તે ધર ખાલરી છે, તે માંહે ધણી નથી, તે સુણો હો 
મુનીવરો, જેન દરસણુ સ'પુરણુ સમાપત ભવસતો પુરો થયે છે. 

ચોથુ ખુધાદરસન તે તમે સુણો હો મુનીવરો, દુવાપુર જુગ માંહે રાજા 
જુજેશડણુ સાથે નવકરીડી છવ ઓષરેઆ છે, દુવાપુરજુગ માંહેથી ખાકી 
કૉંછક રહીઉ' હતું, તારે શ્રી કરસનનાથ માંહેથી જીવ સમાઇ ગયો છે, તારે 
લોક શ્રી કરસનજીનાં રૂહને ખઃલવા લાગા છે, તે ખલતે ખલતો રૂઢ જેડું 
રહેઉ', તેવુ' નદી માંહે વેતું મેલીઉ' છે, તે વહેતો વહેતો એક મુલક માંહે 
ગયો છે, તેને એક જણે કાદેઉ' છે, જેણે કાઢીઉ' તેને સપનામાં રૂટે કહેઓ 
છે, જે એ રૂહને ઘરમાં શખો, અને ફોઇને એકવીસ દાડા સુધી જેવા દેસો 
નહી, લારે રાજા વીરપારને માત ગવનનો પાપ હુતો, તેણે જઈને સી'ગી રીખીની 
સેવા કીધી છે, તારે તેણે કહેઓ છે જે, જારે તમને શ્રી કેરસનના રેંહનાં દર- 
સન થાસે, તારે ન ઉપરથી માત ગવનનું પાપ ઉતરે, અને ગીરત કોઢ પણુ 
ઉતરે, તારે વીરપાર રાજાને ખખર થઈ છે, જે ચાલીને તીઆં આવેએઓ છે, 


www.realpatidar.com Page 238 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્‌૦્૩ 


તેણે આવીને શ્રી કરસનનાથના રૂ'ઢને નેઈઉ' છે, તારે તેના ઉપરેથી પાપ 
માત ગવનનું ઉતરેઉ' છે, અને ગીરત ફોઢ પણુ ગયે છે, પછે તે રૂહઢને ઘર 
માંહેથી ખાહેર કાઢેઓ છે, તારે રાજા વીરપારે કહેઓ છે જે, એ રઢ અમને 
લઈ જાવા દેઓ તો હુ એની સેવા કરં, તારે તે રૂઢ અલુપ થઇ ગથે। છે, 
શ્રી સતગુર ભરમા હો વાચા તે માંહેથી ખુષદરસણુ થયો છે, તીઆંથી બુધ 
પ'થ ચાલેઓ છે, અને ખુધ જાપ જપાવેઆ છે, તારે રાજા વીરપાર કેવા લાગા 
છે જે જારે શ્રી કરસનજી જીવતા હતા, તારે અઢારે આલમ શ્રી કરસનજીને 
દેખતા હતા, તારે તેઓના પાપ કેમ જાતા નહી, તારે તે રખીસર જેના સપ- 
નામાં રૂઢ આવીએ છે તેણે કહીઉ છે જે, જેણે શ્રી કરસનજીને શ્રી નારાયણ 
દેવ કરીને જાણેખા છે, અને શ્રી સતગુરજીના જાપ જપેઆ છે, તેઓના પાપ 
ગયા છે, તીઆંથી રાજા વીરપારે પથ ચલાવેઓ છે, તે ખુધપ'થ ચાલેઓ છે, 
પણુ સીરી સુધ તે અલુપ થઇ ગીઆ છે, તેને ધણી ખાવો કરીને માને છે, 
અને નેત થાપે છે, પણુ સીરી ખુ તો અલુપ થઇ ગયા છે, તેનો ભેખ રહેઓ 
છે, તે ધર માંહે ધણી નથી, તે તમે સુણો હો મુનીવરો, ખુધદરસણુ સમાપત ભવસતો!. 

(૧) પરથમ ભરમ દરસણુ. (૨) ખીને સન્યાસી દરસણુ. (૩) ત્રીજો જેન 
દરસણુ. (૪) અને ચોથે! ખુષ દરસણુ, એ ચાર દરસણુ સ'પુર્બુ સમાપત ભવસતો।. 


સીરી સતગુર ભરમા હો વાચા, દુવાપુર ઉતરીને કલજુગ બેઠો તે દાડાની 
વાત છે, જારે ત્રન જુમનો ચલણુ ઉતરેએ! છે, અને નવ અવતારનો વારો ઉત- 
રેએઓ છે, અને ત્રન વેદનો વારો ઉતરેએઓ તે ધર ડાલા થયા, આજ કલજીગ 
માંહે નકલ'કી અવતારનો વારો બેડો. ગુર નખી મડુ'મદનો વારો ખેડો, અને 
અથરવેદનો ચલણુ બેડો, એણે ચલણે જે કોય ચાલશે, તે જવને મખ મુગત 
થાસે, શ્રી સતગુર ભરખા હો વાચા, આદમની હકીગત સુણ હો સુનીવરો, 
આદમને અલ્લાહનો હુકમ થયે જે આદમ તમે ખેહેસતમાં જાઓ, ખેહેસ- 
તમાં સરવે ખેવા ખાને પણુ એક ઘઉ'નો દાણો મ ખાનને, એવુ' ફરમાન દાઢા 
આદ્મને થયે! છે, પછે દાદો આદમ ને દારી હા બેહેસતમાં નઈ રહેઆ છે, 
તારે સેતાને ધઉ'નો દાણો સવાસેરને! લાવીને દાઢી હવાને આહ્ીઓ છે, કેહેઉ' 


જે તમે ખાઓ, તારે માતા હવાએ ના કહી. તારે સેતાને કહેઉ' જે તખે શા 
માટે ખાતાં નથી, ખાવા આદે એ દાણો ખાધો છે, તે તમે પણુ ખાઓ, ને 


ખાઓ નહી તે ચાખી જુએ, તારે માતા હુવાએ ઘઉ'ના વીચે નખ કીધો! છે, 


તે નખ ચાખેઓ તારે ઘણે! સવાદ લાગો, તારે અરધો દાણો ખાધો છે, અને 
અરધો! દાણો આદમને કાજે રાખેએઓ! છે, એટલે અજન્નજીલ સેતાન ગયખ થુ 


ગીએ છે, તારે ખુદાતાલાએ વઇ જખરાઇલને હુકમ કીધે છે, જે માતા હવાને 
આહેર કાઢી નાંખો, તારે દાદા આદમને માલમ થઈ છે, તારે દાદા આદમ 


www.realpatidar.com Page 239 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૪ 


પોતાને હેકાણે આવીને જુવે તે માતા હુવા ટ્ીલગીર થયા છે, તારે દાદા આદે 
કહેઓ જે કેમ દીલગીર થયા છો તારે માતા હવાએ આદ્‌મને કહેએઓ છે જે 
ખે અરઘે! દાણા ધઉ'ના ખાધો છે, તારે ખાવા આદે સીર થુણાવેઓ છે, જે 
સેતાન છેતરી ગીઓ છે, એવો ગુમાન કરેઓ છે, તારે માતા હવાએ અરધો 
દાણો ખાકી રહેઓ હતો તે લાવીને આદમના મોઢા આગલ મેલેઓ છે, તારે 
ત અરધો દાણા આદસે ખાધે છે, તારે વઈ જખરાઈલને હુકમ થઈએ છે જે 
એ જણુ બેને ખેહેસત માંહેથી ખાહેર કાઢી નાંખો એએને મેદાનની હાજત 
થઈ છે, એ ખેકૃરમાતી થયા છે, તે માટે કાઢી નાંખો, તારે આશમાન ઉપ- 
રથી ફે'કી દીધા છે; તારે દાદા આદમને તો દખણુ ટીસે સેલાન પરખત ઉપરે 


નાખી દીધા છે, અને દાટ્રી હુવાને ઉતર ટીસે સવાલાખ પરભત ભેળા છે તીઆં 
નાખી ટીધા છે, તારે દાદા આદે સેલાન પરબત ઉપરે એકસો વરસ સુધી 


તપસા કરી તારે તેનું વીરજ છુટો છે તેમાંથી એક વીરજ માછલ્લી ગળી ગઈ 
તે માંહેથી મછુ'દરનાથ પેદા થયા છે અને ખીજો વીરજ ગોખર માંહે પડીઓ 
છે, તે માંહેથી ગોરખનાથ પેદા થીઆ છે, તે ગોરખ સરવે લોકની ગાથે! 
ચારતો યતો, તારે તીઆં કૂરતા ફરતા મછ'દરનાથ આવેઆ છે, તારે ગોર- 
ખને કહેઉ છે જે ગોરખજી અમને ગાયનું ટુધ પાએ, તારે ગોરખે કેહીઉ છે, 


જે સામીજી તમે અમારં નાસ કેમ જાણીઉ, તારે મછ'દરે કહીઉ છે જે તમે 
ગાએઉ ચારો છો તે માટે તમને ગોરખ કહીઉ છે, તારે ગોરખે એક ગાય 


વાંજણી લાવી આપી છે, તારે તે વાંજણી ગાયને મછ'દરે દોહી છે, તારે 
ગોરખ આવીને મછંદરને પગે લાગા છે, સામીજી તમે અમારા ગુરૂ થાઓ, 
અમને તભે સુરીદ કરો, તો અમને ખોખ થાય, તારે અછ'દરે કહીઉ જે ભાઈ 


એારખ, આજ કલજુગ માંહે શ્રી સતગુર ભરમાનુ' ખેસણુ આસણુ, તે નખી 
માહામદને થીઓ છે તમે નખી માહામદના પાસે જાઇને મુરીદ થાઓ, તારે 


ખાવા ગોરખ નમી માહામદમુસતકા પાસે ન્ઈને મુરીદ થીઆ છે, તારે નખી 
સાહેબે ખાવા ગોરખનું નામ ખાવા હાજરાવલરતન રાખીઉ' છે, અને સરવે 
હી'દુ તેને ખાવા ગોરખ કહે છે, તારે નથી માહામદે ખાવા ગોરખને - વર 
આલેએ! છે, જે તારે હાથે પાંચ લાખ છવ ુટશે, તારે ખાવા ગોરખ સાથે 
પાંચ લાખ જીવ નેગી ગોદાવરી માંહે છુટા છે, અને જગમ છનુ' હજાર પણુ 


તે માંહે થીઆ છે, તેમાંથી જણુ ચાર ઓષરેઆ છે, તે શીવ દરસણુને નેગ 
હર્સણુ પણુ કહે છે, તે શીવ દરસણુ સ'પુરણુ સમાપત ભવસતો. 


તારે આજ કલજુગ માંહે સતગુર ભરમાનો આસણુ જાણીને જે કમાઈ 
કરસે, તે જીવ છુટશે, પછે સેલાન પરખત ઉપરે ખાવા આઢમે નવસો વરસ 
એક પગે તપ કરેઆ છે અને લોહીનાં આંસુ આંખેથી પડીઆ છે, તારે ખુદાતાલા 
ખેહેર્માન થયા છે, તારે ખાવા આદમને વઈ જખરાઈલ તેડવા આવેઆ 


www.realpatidar.com Page 240 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ટ્પ 


છે, તારે સેલાન પર્ખત ઉપરે સાઢાત્રન હાથના પગલાં ખે થઈ રીમાં છે, 
તે માંહેથી પગલે એક હી'દુ લ'કામાં લઈ ગયા છે, તેને સરવે લોકે ઇશ્વર કરી 
પુજે છે, ખને પગલો મુસલમાન લોક મકામાં લઇ ગયા છે તેને માવા આદમ 
કેરીને માને છે, અને સુસલમાન લોક તેને ખાને કાખતુલ્લા કહે છે પણુ એ 
શીવ દરસનને લેખ રીએ: છે, અને જોગી તથા જ'ગમીનો લેખ રીએ છે, એ 
ઘરમાં ધણી નંથી નેગી જગમીનો ટાકો ભેખ રીઓ છે, એ શીવ દશ્સણુ 
સ'પુરણુ સમાપત ભવસતો. (પ) 


શ્રી શતગુર ભરમા હો વાચા છો મીલછ દરસન સુણો હો મુનીવરો, 
આદ પુરખ ચતુર મુખ મધે ઉપારજ'તો, સરવે શીમમાયા જીવજ'ત ગીનાન, 
શ્રી સતશુર નર ગુણુ સરવે સરજ'તે હો સામી આદ પુરસ નુર પરવાર, મહી- 
પત નુર પરવાર સુણો હો મુતીવરો, તે યુરસ માંહે ચાર મુખ હુવા છે નવ 
મુરસી માંહે ચતુર મુખ ભરમા થીઆ છે, તે ચાર મુખ પાસેથી દસ સુખ 
થીઆ છે, તે સુખના નામ સુણો હો સુનીવરો, પરથમ તો (૧) માહામદ મુખ, 
(૨) ખીન્ને દીપક સુખ. (૩) ત્રીજો ત'મ સુખ (૪) ચોથો અખદ સુખ. 
(પ) પાંચસો સમગઈ વીર મુખ. (૬) છમ તો અખહલ સતા મુખ. (૪) સાતમો 
તો અખદલ જમાલ સુખ. (૮) આટો તો અખદલકરીમ મુખ. (હ) નવો 
તો અખદલ રહીમ મુખ. (૧૦) દસ તો તથામુખ. એવા દસ સુખ 
ભરમાના છે, કરતાજુમ મધે તો ગુર સતભરમા નામ હોતા, અને સમુસલ- 
માનીમાંતો પરથમ ઈભરાહીમ ખક્ષીલીલાને માનતા હો મુનીવરો, ત્રેતા જુગ 
મધ્રીએ મુર ભરમાનો નામ તો ગુર વીજેશષડણુ થીઆ છે, અને તેને સુસલમા- 
નીમાં મુસાકલામ અલા'ડુ કેરીને માને છે, ત્રીજા દુવાપુર જુગ મષીએ ગુર 
ભરમાનો નમ તો ગુર વીદર વીઆસ થીઆ છે, તેને મુસલમાની માંહે ઈસા 
રૂહુ અલા કરી કહે છે, હો મુતીવરો આજ કલજુગ માંહે શુર ભરમાનો 
અવતાર તે સતશુર સેહોદેવ પીર સદરટ્ીન થયા છે, અને મુસલમાની માંહે નખી 
માહામદ રસુલ્ીત્ષા કહે છે, અને તેને જપે છે તે મુસલમાની રીન માંહે ગુર 
ભરમા નામ તે નખી માહામદ ર્સુલીલ્ષાહ કહે છે, અને તેને હી'દુ તો પરી- 
ભરમ કહે છે, એવા ઢસ મુખ છે તે દસ નામ ભરમાના છે, તે મુલ દરસણુ 
છે, તે નખીમાહામદ મુસતક્ા પાસેથી થયા છે તેના નામ ચાર કીતાખ છે, 
પરથમ તોરેત કીતાખ તે મુસા નખીને ઉતરેઓ છે, સતગુર ભરમાએ પોતાની 
વતીએ મોકલેખઆ છે, જે તમે જાને દીન જાહેર કરો. તેણે આવીને દીન જા- 
હેર કીઘો છે, તે તોરેત કીતાખને સતી લોક તો રૂગવેદ કહે છે, અને સુસ- 
માની માંહે તો તોરેત કીતાખ ફેહે છે, ખીનજે જ'મુર કીતાખ તો દાઉદ 


www.realpatidar.com Page 241 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


નખીને ઉતરેઓ છે, તેને સતી લોક તો જુજરવેદ કહે છે, અને મુસલમાનતે! 
જ્'મુર કીતાખ કહે છે, દાઉદ નબીને તો! સતી લોક ગુર વીજેશઠણુ કહે છે, 
અને મુસલમાન તો દાઉદ નખી કહે છે, અને અ'જીલ કીતાખ તો ઈસારૂહ 
અલ્ઞાને ઉતરેઓ છે, તેને સતી લોક તે! શામવેદ કહે છે, અને મુસલમાન 
તો અ'જીલ કીતામ કહે છે, અને ઈસારૂડ અક્ષાહને સતી લોક તે! ગુર વી- 
દ્રવોઆાસ કહે છે, અતે મુસલમાન તો ઇસારૂહ અક્ષા કહે છે, અને કુર્કાન 
કીતાખ તો ન'મી માહામદ મુસતફા રસુલ સલક્ષા અવલેહ વસલ્મને ઉતરેઓ 
છે, તેને સતી લોક તે! અથરવેદ કહે છે, અને મુસલમાન તો પ્ુરકાન કીતાખ 
કહે છે, અને નખી માહામદને સતી લોક તો સતગુર સોહોદેવ પીર સદરટીન 
કહે છે, અને મુસલમાન તો નબી માહુમદ રસુલીલાય કહે છે, અને પછે 
માહામદ મુસતકા તા દસમે આસમાને ગયા છે, તીઆંથી કુરકાન કીતાખ થયે! 
છે, પછે માહામદ સુસતકા નવલાખ વાતું લઈને મીરત લોક માંહે આવેઆ 
છે, તેનો વીચાર છે જે ત્રનલાખ તો ગુજરી, અને ત્રનલાખ તો કફ્રારસી, 
અને ત્રતલાખ તો આરખી, કુરાન મજમે નવ્યા વાત તે કાદરે, નખી 
હજુર આંખી છે પછે મીરત લોક માંહે આવીને આ કલજીગ માંહે કુફ્રાન 
તોડેઆ છે, અને સવાલાખ રાજા મારેઆ છે, પછે કલએ પરગટ કીધો છે, અને 
કલએ જપ જપાવેઓ છે, જે લા ઇલાહ ઈશેક્ષાહ મહમદ રસુલીક્ષાહ 
એ કલમુ' જપાવેઓ છે, તીઆં એક લાખ ને ચોવીસ હજાર પેકાંમર છૂટા 
છે, તેને ખોખ સુગત થયો છે, પછે સી'તેર સોહાસ હુસેની અક્ષીની આલ 
ચાવ્રી છે, તે ખેહેસતમાં ગયા છે, પછે માહામદ મુસતકફા તો દુનીઆમાંથી 
સધારેઆ છે, અને આગલ જે અડસટ (૬૪) તીરથનો મેમા હતો તે આજ 
પ'જતન પાક માંહે આવેઆ છે, તે પ'જતન પાકના નામ સુણ હો મુનીવરો, 
અવલ હઝરત નખી મરુમદ મુસતકા રસુલ્ષ સલલા અલેહે વ સલમ, ખીજ 
નામ તો રુઝરત મઉલા મુરતજા અહ્વી, ત્રીજનો નામ તો માતા ખીખી કાતમત 
જેહેશા રજી અક્ષાડુ તઆલા, ચોથે નામ હઝરત ઈમામ હુસન, પાંચમો નામ 
તો હુઝરત ઇમામ હશેન, તે તમે સુણો હો મુનીવરો, શ્રી સતગુર ભરમા 
સતગુર સોહોદેવ વાચા, પીર ઈમામશાહા વાચા, શ્રી નકલ'કી ગીતા તથા છ 
દ્રસનની ઉતપુત સ'પુરણુ સમાપત ભવસતો. 

ડુક અશડદ્ો અનલા ઇલાહે ઇંલક્ષાડ, અશહુઢો અન મહમદ રસુલીક્ાહ, 
અશરુરો અન અમીરલ મોઅમેનીન અલી સહી અકહ્ષાહ. 

આ સિવાય સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સમ'ધમાં સેયઢ ઈમમશાહે પોતાના 
સતપ'થીઓ માટે “એટી દશતરી ગાવઃત્રી ? લખી છે તે પણુ વાચક 
વર્ગની જાણુ માટે અત્રે રજુ કરવામાં આવી છેઃ 


www.realpatidar.com Page 242 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્રી સતગોર ખ્રહ્ા વાચા કુર્માનજ, બિસ્સમિક્ષાહ્‌ હિરહ્માં નિરહીમ, 


પ્રથમ પરસમેશ્વરા, પરવાદે લેજે સાગરા, સેવાને કારણે હેત રથ'તે, ધરતી 
ઉપર પાએ ન દેતવા, તારે સદાએ .સર્વે પરલેગત, પ્રથમ લિલ વ્ણુ તે ધ'ધુ- 
કાર, ભારે સ્વામી તમે આદ નિરંજન નિરાકાર. ત્યાં કવન ચેન પરિવર્તતે ? 
દખૂ દઇઆ પુરુષ નારાયણ, આપ મને આપ ધ્યાન કર્તવ'ગ હો સ્વામીજી ! 


તે નર નિર્વાણુ આપ હુસ્તકે તદા નિર'જન તે નિરાકારે, તહાં લિલ વર્ણુ 
તે ધ'થુકારે, ત્યારે નહિ સાદ, નહિ શબ, નહિ આદ, નહિ ઉનાદ, નહિ રેવ'ત, 
નહિ રચના, નહિ પવન, નહિ પાણી, નહિ ખાણી, નહિ વેદ, નહિ લેદ, નહિ 
જલ, નહિ કમલ, નહિ વમલ, નહિ પરવત, નહિ પાષાણુ, નહિ નહિયે, નહિ 
નવાણુ, નહિ સમુદ્ર, નહિ સાગર, નહિ ઘેવર, નહિ કેલાશ, નહિ મેર, નહિ 
સેખલા, નહિ સ્વર્ગ, નહિ નક, નહિ મૃત્યુ, નહિ પાતાળ, નહિ ધરતી, નહિ 
આકાશ, નહિ ગઃદ્ર, નહિ સૂરજ, નહિ તારા, નહિ ધ્ર, નહિ મેધ, નહિ માજા, 
નહિ રેહણી, નહિ દિવસ, નહિ સુ'ન, નહિ પોકાર, નહિ જરણુ, નહિ મરણુ, 
નહિ સૂ, નહિ સ'નનેગ, નહિ ભાવ, નહિ ભ્ય'કાર, નહિ રૂપ, નહિ રેખા, 
નહિ રાગ, નહિ ભાષા, નહિ લેદ, નહિ દમ, નહિ કદમ, નહિ રીત, નહિ 
કેરીત, નહિ ચગ, નહિ માયા, ત્યારે ભાવ લેદ કાંઈ ન હતા, તદા આહ નિર'- 
જને કેઇ પેરે સિ નિપાઇ ? હો સ્વામીજી ! 


પરથમ જમીનનાં જડખ'ધન જુગ પાંચ (૫) પાંચ જુગતો પિયાલ 
થાભ'તા (૫), પાંચ જુગતો ગઢમેર ઉઠડ'તા (૫), પાંચ જુગતે મ્રહ્યાંડ 
જડ'તાં (૫), આડ જુગતે ગીતા ગાવ'ત્રી ઓચર'તા ( ૮), નવ જુગતે નીર 
નવાણ ભરત ખાંધતાં ( ૯ ), ખાર જુગતે! રૂઢ માલા ફેરવતા ( ૧૨ ), વીસ 
જુગતે! વભૂતી વનસપતી વસ'તા ( ૨૦ ), ત્રણ જુગતો ત્રિભુવન ત્રીશુળ ધર'તા 
(૩), એક જુગતો ડે [ ઓંમ ] કાર બોલી ભણુતાં, એવા તોંડોતેર જુગતો! 
વહિ ગયા સ્વામીજીને અટ્કલ કર'તા ( ૭૩ ). 

તે દન અગમ્‌ અગોચર સદર ધ્હ્યા, નરનારાયણુ, દેવ માહેશ્વર, એ 
ત્રણુ દેવની જે કોઈ પૂજા કરે તેને આવાગવનના ફેરા ટલે. 

તઢા સ્વામીજીએ પેહુલા રોપ્યા સત્ય, સત્ય ઉપર ટ&ત્ત, દત્ત ઉપર ક્ષમા, 
ક્ષમા ઉપર ગન, ગજ ઉપર નીલ, નીલ ઉપર શેષ નાગ, શેષનાગની ફેણુ ઉપર 
ધખળો થોરી, ધખળા થોરીનાં સીંગ ઉપર એક રાઈ, એટલા ઉપર સ્વામીજીએ 
સી નીપાઈ. 


www.realpatidar.com Page 243 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્છર્ટ 


જે કરણું કલૂકૂના અવતારષાત્ર તે સુણો શ્કષિવર ભાઈ! જ્યાં થકી 

સ્વામીજીએ રૂપ ધર્યો, તે રૂપ ઓળખીને કરો કમાઈ. 
પ્રથમ નામતો અડુ'કાર, ભડુ'કાર, વહુકાર, નીલ, અનીલ, સુન, સાન, 

ધ્યાન, જ્ઞાન, મયાન, નુર, તેજ મમ, જલ, કમલ, કદમ, આદખુદ્ધ, 
નાદખુદ્ધ, ગજતત્તવ, પરમતત્વ, આદપુરૂષ, આદ પુરૂષથી “નાભી ચક, નાભી 
ચકથી ભયે ગોર રક્ષા, સદગોર ખ્રહ્માથી સેવ સીની ઉત્તપત હુઈ જે ચાર 
કેલકૃના અવતાર પાત્ર તમે સાંભળો મુનિવર ભાઇ ! જ્યાં થકી ગર નરે અવ- 
તાર લીધા, તે ઓળખીને આજ કરો કમાઈ. 

પ્રથમ નામતે (૧) અડું (૨) ઉનાદ (૩) અવીગત (૪) એહે (૫) હવ 
(૬) કવ (૭) તત્વ (૪) ધર્મ (૯) તેજ (૧૦) કૈવલિક (૧૧) નાહ (૧૨) ઓત્રા 
(૧૩) હરિતકૃત (૧૪) પુરવા (૧૫) અતિત્‌ વ'શી (૧૬) પ્રેમ શ્રષિ (૧૭) વ'શ 
તો શ્રી મચ્છ 

શ્રી મચ્છની માત! તો શ'ખાવતી, પિતા તો પરમત્રષિ, શક્તિ તો દેવી 
ચદ્રિકા, ગોર' તો માનધાતા, અસ્થાન તો હેમપુર, ક્ષેત્ર તો ઢ્વારામતી, નરદલે! 
દાણુવ તો શ'ખાસુર, વિચાર તો શકગ્વેદ એઓચર'તે ગાવ'ત્રી, સાત વાર ને સત્તા- 
વીશ નક્ષત્ર, પદર તિથ, ખાર કરણુ, નવ ગ્રહ, સૂય મ'ત્રતો જાપ જપતા 
આવ્યા, સ્વામી શ્પિયોને તારી, શ'ખાસુરને દઇતને સ'હારી, સાતે પાતાળના 
રાજાઓને વચન આપી, ગોર ખ્રક્ષાનાં વેદ વાળી, સવાકોડી સહુ રૂખમાંગત્‌ ભક્તને 
એષધારી, ભલે અવતર્યો ચુગે ચુગે દેવમુરારી. જે કોઈ ચિત્ત હરિશું લાએ, તેનાં 
ધમ વધે ને પાપ ક્ય થાએ. નમો નમ ભાઈ પરિ્રક્ષા નર નારાયણુના નામને, 
જેણે રૂપે આપણે સ્વામી સદગોર છ્રક્ષા હોએ તે રૂપને ધાઇએ. અવતાર 
પહેલો શ્રી મચ્છા સ'પુરણુ છે. 

શ્રી મચ્છાના ૧૮ મનાઈત, ૧૯ ઉગ્રસેન, ૨૦ અજુત્રત, ૨૧ ખ્રહસ્પતી, 
૨૨ અસુમિત્ર, ૨૩ પ્રીકમ્‌ શ્પિ, ૨૪ વ'શ તો શ્રી કૂર્મ. 

શ્રી કર્મની માતા તો કમળાવતી, પિતા તો પ્રીકમ શ્કષિ, શક્તિ તો દેવી 
બેચરા, ગોર તો એકારૂખી, સ્થાન તો ખગપોર, ક્ષેત્ર તો માનસરોવર. ત્યાં નરદલો! 
ઢૉણુલ તો મધુકૈટ્ક, વિચાર તો કગ્વેદ, એઓચર'તે ગાવ'ત્રી, સાત વાર ને સત્તા- 
વીસ નક્ષત્ર, ૫'&ર તિથ ને આર કરણ, નવ ગ્રહુ, સૂર્ય મંત્રનો જાપ જપતા 
આવ્યા સ્વામી! કષિયોને તારી, મધુકેટક દાણુવને સ'હારી, સવા ક્રોડીશું 
રાજા અમરિષિને ઓધારી, ભલે અવતર્યા યુગે યુગે દેવ સુરારી. જે કોઇ ચિત્ત 
હેરિશું લાએ, તેનાં ધમ વધે ને પાપ ક્ષય થાયે. નમો નમો ભાછ પરિણ્રહ્યા નર- 
નારાયણુના નામને જેણે રૂપે આપણા સ્વામી સદગોર ખ્હ્ષા હોએ, આજ તે 
રૂપને ધાઇએ, અવલાર ખીન્ને શ્રી કમ, સ'પૂર્ણે છે. 


www.realpatidar.com Page 244 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્બ્ટ 


શ્રી કૂમ'ના (૨૫) વસરત, (૨૬) દકાઇત, (૨૭) કાજ'૫, (૨૮) પરજ્પત, 
(૨૯) ડાઢમ ક્ષિ, (૩૦) વ'શ તો શ્રી વરહ. 

શ્રી વરાહની માતા તો પલ્માવતી, પિતા તો ડાઢમ શ્કષિ, શક્તિ તો દેવી 
સોમેયા, ગોર તો એકાસુર, સ્થાન તો માયાપુર (મહિકાપુર] ક્ષેત્ર તો ભેકાસુર, વ્યાં 
નરદલો દાણુવ તો! મુર્ધબ્જ, વિચાર તો! ત્રગ્વેદ! ઓચર'તે ગાવ'ત્રી, સાત વાર 
ને સત્તાવીસ નક્ષત્ર પદર તિથ ને ખાર કરણુ, નવ ગહ, સૂય મત્રનો જાપ 
જપતા આવ્યા સ્વામી ઝપિથેને સ્થાપી, મુર્ધબ્જ દહી [તને સ'હારી, સવા- 
કોડીશું રાજા રુ ભક્તને ઓધારી, ભલે અવતર્યો યુગે યુગે દેવ સુરારી. જે 
ફોઇ ચિત્ત હરિશું લાએ, તેનાં ધર્મ વધે ને પાપનો ક્ષય થાય. નમો નસો! 
ભાઈ પરિષ્રહ્યા નારાયણુનાં નામને, જેણે રૂપે આપણ સ્વામી સદ્ગોર પ્રક્ષાજી 
હોયે આજ તે રૂપને ધાઇએ. અવતાર ત્રીજો શ્રી વરાહ સ'પુરણુ છે. 

શ્રી વરાહના (૩૧) દદેહેર, (૩૨) રૂપક, (૩૩) ખલિષત્ય, (૩૪) ગોત્તમ, 
(૩૫) અમરિષ, (૩૬) વશ તો શ્રી નૃસિ'હ, 

શ્રી નૃસિ'હની માતા તો! ચ'દ્રાવલી, પિતા તો અમરિષિ, શક્તિ તો તુલન્ન 
ભવાની, ગર તો અમ્મર તેજ, અસ્થાન તો કાસ્મિર, ક્ષેત્ર તો ચરણાપુરી. 
ત્યાં નરદલો દાણુવ તો હિરડ્યાક્ષિપુ, વિચાર તો ન્ગ્વેદ, એઓચર'તે ગાવ'ત્રી, 
સાત વાર ને સત્તાવીસ નક્ષત્ર, પદરતિથ ને ખાર કરણ, નવગ્રહ, સૂય મંત્રનો 
જપ જપતા આવ્યા સ્વામી કકષિયેને સ્થાપી, હિર્ણોક્ષિપુ દાણુવને સ'હારી, 
સવાકાડીશું રાજા પ્રેહલાદ ભક્તને ઓધારી, પાંચ કોડીનું ભરણુ ભરાવી, ભલે 
અવતર્યો ચુગે યુગે દેવ મુરારી. જે ફોઈ ચિત્ત હરિશું લાએ તેના ધર્મ વધે ને 
પાપ ખે થાએ. નમો નમે! ભાઈ પરિષ્રક્ષા નારાયણુનાં નામને, જેણે રૂપે આપણે 
સ્વામી સદ્ગોર બ્રહ્માજી હોયે, આજ તે રૂપને ધાઇએ અવતાર ચોથે નરસ'ગ સમુરણુ છે. 

શ્રી નૃસિ'હનાં (૩૭) મનાઇએત, (3૩૮) વ'શ વઢણુ, (૩૯) વિર લોચન, 
(૪૦) કાસમરૂખ, (૪૧) વશ તો શ્રી વામન. 

શ્રો વામનની માતા તો લિલાવતી, પિતા તો કાસમરૂખ, શક્તિ તો દેવી 
જૉકીલા, એર તો સેહન્તન'દ, સ્થાન તો કોલેલા પાટણુ, ક્ષેત્ર વનથળો, ત્યાં નર- 
હલો દાણુવ તો ખળીરાન્, વિચાર તો યજુવેદ, એઓયર'તે ગાવ'ત્રી, સાત વાર ને 
સત્તાવીશ નક્ષત્ર, પ'દર તિથ, ને ખાર કરણ, નવ ગ્રડુ, સૂર્ય મ'ત્રનો જાપ જપતા 
આવ્યા સ્વામી ત્રષિયો ને સ્થાપી, ખગા દહીતને સ'હારી, ભક્તે અવતર્યા 
ચુંગે ચુગે દેવ મુરારી. જે કોઈ ચિત્ત હુરિશું લાએ, તેના ધમ વધે ને પાપ 
ખે થાએ. નમે! નખો ભાઈ પરિશ્રિહ્યા નારાયણુનાં નામને, જેણે રૂપે આપણો 


www.realpatidar.com Page 245 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૨૧૦ 


સ્વામી સદ્ગોર પ્રહ્યાજી હોયે આજ તે રૂપને ધાઇએ. અવતાર પાંચલો શ્રી 
વામન, સ'પુરણુ છે. 

શ્રી વામનના (૪૨) માનધાતા, (૪૩) પ્રશ્વિજય, (૪૪) અસરત, (૪૫) 
જમદગ્નિ શ્રપિ, (૪૬) વ'શતો શ્રી પરશુરામ. 

શ્રી પરશુરામની માતા તો રેણુકાવતી પિતા તો જમદૃસિ રૂખી ગોર તો! 
જનકદેવ, સ્થાન તો માયાપુર, ક્ષેત્ર તો કૈલાસ પાટણ, લાં નરદલો! દાણુવ તો શેહ- 
સ્માર્જુન, વિચાર તો ર્ઘુવેદ, એઓચર'તે ગાવ'ત્રા સાત વાર ને સત્તાવીશ નક્ષત્ર, 
પ'દર તિથ ને ખાર કશ્યુ, નવગ્રહ, સૂય મ!ત્રતો જાપ જપતા આવ્યા સ્વામી 
ત્રષિયોને સ્થાપી, શેહુસ્ાજુન દાણુવને સ'હારી, ભલે અવતર્યો ગુગે યુગે દેવ- 
સુરારી. જે કોઈ ચિત્ત હરિશું લાએ, તેનાં ધર્મ વધે ને પાપ ખે થાએ. નનો 
નમો ભાઈ પસ્ણ્રિક્ા નારાયણનાં નામને, જેણે રૂપે આપણો સવારી સદ્એાર 
સ્રહ્ાજ, હોયે આજ તે રૂપને ધાઇએ. અવતાર છકો શ્રી પરશુરામનો સ'પૂર્ણ છે. 

શ્રી પરશુરામના (૪૭) રઘુ, (૪૮) નધઘુ, (૪૯) જેજાઇત, (૫૦) કેવલિક, 
(૫૧) અજેપાલ, (પર) દશરથ, (પ૩) વ'શ તો! શ્રીરામ. 

શ્રીરાસની માતા તો કૌશલ્યા, પિતા તો દશરથ, શક્તિ તો સીતા દેવી, ગોર 
તો વશિછ સુનિ, સ્થાન તો અપેષ્યા, ક્ષેત્ર તો લ'કાપુરી, ત્યાં નરદલો! દાણુવ 
તો દશાશિરા રાવણ, વિચાર તો યજીવેદ, એઓચર'તે ગપવ'ત્રી સાત વાર ને 
સત્તાવીશ નક્ષત્ર, પદર તિથ સે ખારકરણુ, સૂર્ય મરનો જાપ જપતા આવ્યા 
સ્વામી પપિયોને સ્થાપી, દશારિર રાવણુને સ'હારી, સાત કોડીશું રાજા 
હરિચ'દ્ર ભક્તને એઓધારી, ભલે અવતર્યા યુગે યુગે દેવ મુરારી, જે કોઈ ચિત્ત 
હરિ શુ' લાએ, તેના ધમ વધે ને પાપનો ખે થાએ. નમે! નમો ભાઈ પરિ- 
ધ્રહ્મા નારાયણના નામને, જેણે રૂપે આપણો સ્વામી સદગાર ખ્ક્ષાજી હોયે, 
આજ તે રૂપને ધાઇએ. શ્રી રામચ'દર અવતાર સાતમો સ'પુરણુ છે. 

શ્રી રામના (૫૪) લવ, (૫પ) પરા, (૫૬) પરિક્ષિત, (પછ) વિરપાલ, 
(૫૮) વાસુદેવ, (પહ) વ'શ તો શ્રી કુષ્ણુ, 

શ્રી કુષણુની માતા તે! દેવકી, પિતા તો વાસુદેવ, શક્તિ તો દેવી રૂહ્મલી, 
એર લે! વેદવ્યાસ, સ્થાન તો ગોકુલ, ક્ષેત્ર તો મથુરા. ત્યાં નરદકો ાણુવ તો! 
કે'શાસુર, વિચારતો સામવેદ, એઓચર'તે ગાવ'ત્રી, સાત વાર તે સત્તાવીશ નક્ષત્ર, 
પંદર તિથ ને ખમાર કરણુ, નવ ગરુ. સૂર્ય મંત્રનો જાપ જપતા આવ્યા 
સ્વામી શ્કષિચે.ને સ્થાપી, ક'શાસુર દાણુવને સ'હારી, સહદેવ ભક્તને ઓધારી, 
ભલે અવતર્યા, યુગે યુગે દેવ મુશરી. જે કોઈ ચિત્ત હરિશુ' લાયે, તેના ધર્મ' 
વધે ને પાપ ખે થાએ. નભ નમે! ભાઈ પરિષ્રહ્યા નારાયણુન! નામને. જેણે રૂપે 
આપણો સ્યામી સદગોર પ્રહ્માજી હોચે, આજ તે રૂપને ધાઇએ. અવતાર આસનો, 
થરા કૃષ્ણ સં'પુરણુ છે. 


www.realpatidar.com Page 246 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૧ 


શ્રી કૃષ્ણના (૬૦) પ્રદુમન, (૬૧) શેષસ્થાન, (૬૨) ખુદ્ધસ્થાન, (૬૩) 
વોશીવચ્છરાજ, (૬૪) સિ'હરાજ, (૬૫) વ'શતો શ્રી ખુદ્વા. 


શ્રી ખુદાની માતા તો રેખુકાવતી, પિતા તો સિ'હ્‌રાજ, શક્તિ તો દેવી 
હરશદ, ગોર તો હે'સરાજ, સ્થાન તો હીમપુરી, ક્ષેત્ર તો કુરૂક્ષેત્ર. ત્યાં નરદલો 
દાણુવ તો દુર્યોધન, વિચાર તો સામવેદ, એઓચર'ને ગાવ'ત્રી, સાત વાર ને સત્તા- 
વીશ નક્ષત્ર, પદર તિથ ને ખાર ક૨ગ, નવ ગ્રહ, સૂર્ય મંત્રનો જાપ જપતા 
આવ્યા સ્વાસી, કપિયોને સ્થાપી, કરણુગર હાણુવને સ'હારી, નવ કૉડીશું 
રાજા ચુધિકિરને એઓષધારી, ભલે અવતર્યા સુગે યુગે દેવ મુરારી. જે કોઈ ચિત્ત 
હરિશ” લાએ, તેનાં ધમ વધે ને પાપ એ થાએ. નસો નખ ભાઇ પરિષ્રહ્ષા 
નારાએણુના નામને. જેણે રૂપે આપણે સ્વામી સદ્‌ગોર બ્રહ્યાજી હોયે આજ 
તે રૂપને ધાઇએ. શી નવમો ખુદ્વાવતાર સ'પુરણુ છે. 


શ્રી ખુદ્દાનાં (૨૬) શીશ, (છે સામ, (૬૮) સુલ્કાન, (૬) ઇસ્લામ, 
(૭૦) હારૂન, (૭૧) આદમ, (છર) નીઝાર, (૭૩) મીઝાર, (૭૪) ઇલિયાસ, 
(૭૫) ભિલ્યાસ, (૭૬) મૂલ્કાન, (૭૭) કાઝમ, (૭૮૪) કાહેર, (૭૪) કાયેમ, 
(૮૦) ગાલિખ, (૮૧) એલ્મ, (૮૨) કાએમ, (૮૩) મુરાદ, (૮૪) સુનાફ, (૮૫) 
હાસમ, (૮૬) સુત્તલિમ, (૮૭) અમુતાલિખ, (૮૮) વ'શ તો શ્રી નકલ'કી નારા- 
યણ શાહા શ્રી મુરતજાઅક્વી. 


શ્રી સુુઝાઅલીની માતા તો રાતેમાહબિન્તે અસદ, પિતા તો અખુ- 
તાલિખ, શક્તિ તે! દેવી ફાતમાહ, એર તો નખી મહમ્મદ, સ્થાન તો દલમ 
દેશ, વરન્ત શેહેરગામ, ક્ષેત્ર તો કુ'વારીકા પ્ર નદ્‌ી મુળ સ્થાને. તાં નરદ્લો 
ઢ્ાણુવ તો કાળીંગો ધુજજાલખે વિચાર તો અથવવેદ, ઓચર'તે ગાવ'ત્રી, સાત વાર 
ને સત્તાવીશ નક્ષત્ર, પ'દર તિથી ને ખારકશ્ણ, નવગ્રહ, સર્ય મત્રનો જાપ 
જપતા આવ્યા સ્વામી કષિચેને સ્થાપી, દાણવ કાળી'ગાને સ'હારસે. ખાર 
કૉડીશું ભક્તને ઓધારશે, ભલે અવતર્યા ચુએે યુગે દેવ સુરારી, જે કોઈ ચિત્ત 
હરિશુ' લાએ, તેનાં ધમ વધે ને પાપ ખે થાચે. નશો નમો ભાઈ પર્ષ્રિહ્યા 
નારાયણુનાં નામને, જેણે રૂપે આપણે સ્વામી સતગેર થ્રહ્ાજી હોયે તે રૂપને 
જ ધાઇએ. ધમ તે શા સુણે તે, પાપ હેણુ'તે મુખ મુગતકા ફ્લ લાભ'તે 
માને તેને સરગાપરી ન માને તેને નર્કોપરી ગુ્તન અવતાર ત્રેવીસ પ્રગટ અવતાર એક. 

(૧) શાહુ સુર્તુઝાઅક્ષી, (૨) ઈમામ હશન, (૩) ઈમામ હુશ્યેન, (૪) ઇમામ 
ઝયનુલ્આખેરીન, (૫) ઈમામ મહેસ્મ્ટ ખાકર, (૬) ઇમામ જાકૂર સાદિક, (૭) 
ઈમામ ઇસમાઈલ, (૮) ઈમામ નુર સદંગોર, (લ) સેયદ ઈસમાઇંલ સાહાની, (૧૦) 
'સેયદ નુરમહમ્મદ, (૧૧) કેયદ ઈસાશોરીન, (૧૨) સેયદ મુશાકિશોટીન, 


www.realpatidar.com Page 247 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રવર 


(૧૬૩) યદ જમાલટીન, (૧૪) : સેયદ સાદિકીન, (૧૫) સેયદ મેહેરદીન, (૧૬) સેયદ 
હાટી, (૧૭) નેયદ સલાલ્ટ્રીન, (૧૮) સેયદ્ટ કાજલશઃહા, (૧૯) સેયદ હાશમશાહો, 
(૨૦) સેયદ મહમ્મદશાહા, (૨૧? સૈયદ અહમદશાહા, (૨૨) સેયદ નાશિરશાહા, 
(૨૨) સય મુશાએકશાડા, (ર૪) સેયદ માહાખુ, (રષ) સેયદ્ટ ગુસ્તગ, (૨૬) 
વંયદ મહિત્રોીન, (૨૭) સેયદ મોમિનશાહા, (૨૮) સૈયદ ખાલકશાહા, (૨૯) 
સ નિઝારશઃહા, (૩૦) સેય ઇસ્લામશાહા, (૩૧) સેયદ સલાઓરીન, (કર) 
એેયદ્દ શમ્મસદીન, (૩૩) મેયદ નસીરદીન (૩૪) સેયદ સાહેખરીન, (૩૫) સૈયદ 
સદરેીન, (૩૬) એગેયદ કખીરોરીન, (૩૭) મેય સદ્ળોર પાત્ર બ્રક્ષા ઇંદ્ર ઈમામ- 
શ્ાહા, (3૮) અઃ પદવિષ્ણુ નિર'જન નરઅલી મહુમ્મશાહા. હકલારેમક્ષાહા 
ક્ષ હો ખહમ્મદુરર ચ ।લિક્ષાહે. દશો અવતારની દશતરી ગાવ'ત્રી સપૂણં છે. 


આ ઉપરાંત સેથદ ઈમાસશાહ પોતાના “ સતપ'થ ? માટે “ દશા- 
વતાર? નામનો મોટો ગ્રંથ લખી ગયા છે, તેમાં પણુ હિ'દુશાસ્ોનાજ આ- 
ધારે ચાલી ફોઇ કોઇ જગ્યાએ થેરો ઘણે સુધારો વધારો કરી છેલ્લો દશમો 
“ નકુલ'કી અવતાર ' કે જે હિ'દુઓની માન્યતા પ્રમાણે હજી થવાનો છે, 
તેતે તેઓ પોતે અસ્બસ્તાનની આરખ જાતિમાં હજરતઅલી રૂપે થઈ 
ગયાનું જણાવી ગયા છે, તથા ખીજ પણુ કેટલાક દેરકારો કર્યા છે, તે સઘળા 
વાચક વગના જાણુવામાં આવે તથા તેમાં સત્વ કેટલુ છે થૈ ખાસ જણાવા- 
નાજ હેતુથી અત્રે તે સઘળા અવતારો, સતપ થ ધર્મના હસ્તલિખિત ગ્ર'થમાંથી 


લઇ જેવાને તેવા સ્વરૂપમાં અનુકખે રજુ 'કર્યો છે. 


RE 


www.realpatidar.com Page 248 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


“ શ્રીમચ્છાઅવતારરચતાર રેમદ ઇમામશાહ, 
શ્રી સતગોર પાત્ર બ્રહ્યા ઈન્દ્ર ઈમ મશાહા વાચા 
કૃરમાનજી ખીસમીક્ષાહ હરરહેમાન નરરહોમ. 
પહેલો શ્રી મચ્છા અવતારે લખ્યો છે તે સુણે! મુનીવરો ભાઈ ! 
આદ ઓુ'કાર નરીજ'ન નિરાકાર નારાયણુ તમે પરીવ્ત'ન્તે હો સ્વામીજી. ૧ 
ત્યારે તમે અન'ત કરોડી જીવ નિસ્તારા હો સ્વામીજી ! છત્રીસ જુગ 
ચારાશી ચોકડી એક શ્યાન ધરી બેટા હો સ્વા્રીજા, ૨ 
યારે એક ઝાડ હતું લેના પાન ઉપર સ્વામીજી બેસતા ભારે જુમ એક 
હજ્તરમાં તે ધ્યાન નીદ્રા ધરતા હો સ્વામી. ૩ 
એવા ર “સીજી ર'ગ રાખતા હતા, તે રૂપ દેખી ધાયા તે અમર પદ પામ્યા હો સ્વા૦ ૪ 
યાર પછી કલ્‌ વરખ સરજ'તે હો સ્વાસીજી, તેના જુગ સેધલ કરતવા હૉ સ્વા૦ પ 
પેલા જાયલા કલ્‌ માંહે જા'ખા નવાણ સીધા હો સ્વામીજી. હ 
આજા કાયલા કલક્‌ માંહે છપ્પન કરોડી મેઘા સીધા હો સ્વામીજી. ૭ 
ત્રીજા અરજલા કલક માંહે કેનર કૅરોડી ખત્રોશ સીધા હો સ્વામીજી. < 
ત્રણે કલે સર્જનતે હો સ્વામીજી, ત્રણુ કલફ્‌ સ'પૂર્ણમ હો સ્વામીજી. હ 
પેલો અવતાર જખાનો હતો હો સ્વામીજી, તે અવતારના વખાણુ સુણ હો સ્વા૦ ૧૦ 
તે અવતાર ઉજળો હતો. સુરજ જેવો ર'ગ હતો હો સ્વામીજી. વ્વ 
તેની આંખ સવા તસુની હતી હો સ્વામીજી, તેના હાથ સવા વે'તના હતા હો સ્વા ૧૨ 
તેની આંગળીઓ ચાર તસુની હતી હો સ્વામીજી, તે આંગળી ઉપર નખ 
સવા તસુના હતા હો સ્વામીજી. ૧૩ 
તેનુ' માથુ” સવાપાંચશેર તમારો ગોર કહે મે તોલ્યું હતં, તે સવાપાંચશેર તોલ 
તોલ્યે છે હો સ્વામીજી. ૧૪ 
તથા નાક સવા તસુનુ' હતુ' હો સ્વામીજી, તેની મુછ સવા તસુની હતી હૉ સ્વા ૧ૂષ 
તથા હોઠ સવા તસુના હતા, તેના દાંત સવા તસુ પરમાણે હતા હો સ્વામીજી. ૧૬ 
તથા દાહુ' પોણા તસુની હતી, તેની કાયાના ખ'ધ ત્રણસેને સાડ હતા હો સ્વા૦ ૧૭ 
તેની હૃઢ્દીયા સાત ગજ પ્રમાણે હતી, તેની બાહુ ખે સવાખે હાથ હતી હો સ્વાન ૧૮ 
પગ એ સવાખે હાથના હતા, તેની આંગળીઓ ચઃર્‌ ખરાખર હતી હો સ્વા૦ ૧૯ 
તે આંગળીઓ સવાતસુ પ્રમાણે, પાંચખો અ'ગુડો દોઢ ગસુ પ્રમાણે હતો હો સ્વા૦ ૨૦ 
એવાં રૂપ ઝાંખા માંહે સ્વામીનું હતું હો સ્વામીજી. ૨૧ 
તે રૂપ દેખીને જે જીવે ઓળપ્યા તે જવ અમરાપુરમાં વાસ પામ્યા, 
તે ઝાંખા માંહે સરવે સીધા હો સ્વઃભીજી. ૨૨ 
તે ઝાંખા માંહે ખે જીવ નરકે પોતા છે તે સુણ હો મુનીવરો. ર૩ 


www.realpatidar.com Page 249 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્વ 


એક માલકખાઈ સુંદર રાજાની દીડરી, તથા ભગત શવદાસ રાજા સેહેનનો 
દીકરો હો સ્વામીજી. ર૪ 

તે જીવ ખે પોતા માંહે ભ્રાંત રાખતા, અને ગતની નિ'દા કરતા તે કારણુ 
તકે પોતા હો સ્વામીજી. રપ 
સતગોર કહે સુણો મુનીવશો, જે જીવ પોતાના સાહેબને ન એઓઆખખતે, ૨૬ 
તે જીવ ફેમ કરી એ અમર પદ પાસે તે નરવાણુ ને પોચ'તા હો સ્વા૦ ૨૭ 

ખીજ કાયલા કલક્ની રચના સુણો હો મુનીવરો ભાઇ, તે કરાયા કલકૃના 
વખાણ ગુરૂ કહે. ૨૮ 


સાહેબનું રૂપ વાદળાં સરખુ' હતું, કાળો જેવો મેઘ કહીયે. ર૯ 
તે એક દહાડા માંહે ત્રણુ રપ રાખતા, જ્યારે રાત થતી હતી; ૩૦ 
ત્યારે કાળા મેઘ જેવો! થાય, અને પરભાતે સુરજ માંહે સમાઇ. ૩૧ 


અને ખપેરે માણસ જેવા દૂનીયા માંહે કૃરતા જાય, વ્યારે મેઘા કરોડ 
છપ્પન રખેસર હોતા હો સ્વામીજી. ૩ર 
ને ગોર નર માહેસરને આરાધતા, તે સ્વામીજીના હૃદયના સાર સુણો મુનીવર ભાઇ. ૩૩ 
સવાદશ તાલ ઉ'ચા હેતા, ખીજા સુનીવર સવાપાંચ તાલ માણસ હોતા હો સ્વા૦ ૩૪ 
સ્વામીનું માથુ' સવાપાંચ હાથ હુતુ', તથા અઢી તસુ આંખ હતી હે સ્વાન ૩૫ 
પાંચ તસુનું નાક હતુ', ચાર તસુ મુછ હતી હો સ્વાસીછી. ૩૬ 
આર તસુ હોડ હતા, પાંચ આંગળ જીભ હતી હો સ્વામીજી. ૩૭ 
તે સુખમાંહે અનેક છવ રહેતા, ખત્રીસ દાંત તે પાંચ તસુ પ્રમાણે હતા હો સ્વા૦ ૩૮ 
તેની દાઢ સવાચાર તસુની હતી, હૂ્ીયા ખરુ વાધતી હો સ્વામીજી. સહ 
તેની પચાસ ગજ પ્રમાણે હોતી, તે ખુ રૂપ રાખતા હો સ્વામીજી. ૪૦ 
તેના હાથ સવા ગજ હેતા, તેના પગ ચાર વે'તના હતા હો સ્વામી. ૪૧ 
તેની ખાહુ પાંચ ગજની હતી, એવાં રૂપ એેધા માંહે હતાં હો! સ્વામીજી. ૪૨ 
ત્યારે અવગતીયા કોઇ ન હેતા, તેમાંથી જીવ ચાર અવગતે પોતા હો સ્વાસીજી. ૪૩ 

એક તો મી હતા તે તો મોટરો સિદ્ધ હુતો, તેનું નામ તા પારસનાથ 
ગો'દ્નો દીકરો હો સ્વામીજી. ૪૪ 


બીજો અરજ મુમન કહીએ માધવનો રીકરો હો સ્વામી. પ 
ત્રીજા પ'ન્ દેવી કહીએ તે પુંજાની દીકરી ણો સ્વામી. ૪ 
ચોથા ખાધવભાઈ કહીએ તે મુલાનો દીકરો હો સ્વામીજી. ૪૭ 


એ ચારે ભ્રાંત ગતમાં રાખતા હો સ્વામીજી, તે જીવ નરકે પોતા મેધા 
માંહેથી હો સ્વામી. ૪૮ 

સુણો સતગોર કહે મુનીવરો, એ જીવ ચારે ગતમાં ભુ'ડી નજરે ચાલતા હો સ્વા હ 

સતગાર કહે સુણો સુનીવરો, જેણે એવાં રપ દેખીને ઓળપ્યં, યૂ 


www.realpatidar.com Page 250 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્રેપ 


તે અમરાપુરનાં કૂળ પામ્યાં, જેણે એવાં રૂપની શ'કા આણી ણો સ્વામીજી. પર્વ 
તે નકે* પોતા હોય તે ચારે જીવ સોઇ હો સ્વામી. પર 
ત્રીજા અરજલા કલરનાં ખેલ સુણો હો મુનીવરો. અરજલા કલ્‌ માંહે 
ફેનર કેરોડી ખત્રીસ હોતા હો સ્વામીજી. પર 
તેસાં સ્વાસીજીનાં રૂપ હોતાં તે સુણો સતગોર કહે હે મુનીવરો, માણુસ 
જેવા હોતા તે ખાલક રૂપે કહે હૉ સ્વામીજી, પ૪ 
જેવાં કલજુગનાં માનવી તેવાં રૂપ હોતાં, પણુ હાથ સાટા હતા હો સ્વામીજી. પપ 
તે રૂપ દેખીને જેણે ઇમાન આણ્યું, તે અમરાપુરના વાસ પામ્યાં હો સ્વામીજી. ૫૬ 
તેમાં એક ગવ'દ મુખી અવાગમન અવતારમાં પડયે, તેણે ગતની નિદા 
કેરી તે માટે હો સ્વામીજી. પછ 
સતગોર કહે મુનીવરો ચોથા ખલીકા કલકૃનુ' મડાણુ હો સ્વામીજી. ૫૮ 
તેમાં જુગ ચાર પરિવત'ન્તે હો સ્વામીજી, તેમાં પેલો અવતાર ધરજ'તે હો સ્વા૦ ૫૯ 
એ જુગ ચાર માંહે તેત્રીસ કરાડી દેવતા, વેકુ'ડવાસ લાભન્તે હો સ્વામીજા. ૬૦ 
અને તે ભગતોને કારણે દસ અવતાર ધરજ'તે હો સ્વામી. દ્વ 
એર ખ્રક્ષાને પેટ દેત્ય અવત, જે તેણે ગણેસ આગળ જઇ તપ સાધ્યાં તેહે* ૬૨ 
ત્યારેરાત સારી સવાપોર દન સુધી તપ કરતાં પછે, ટૂનીયામાં આવતા હો સ્વા૦ ૬૩ 
ત્યારે એક દીન રાજા અ'ખરીકનો જગન હતો, ત્યારે ભૂપ મળી માંડવે 
આવ્યા હતા હો સ્વામીજી. ૬૪ 
ત્યા નારાયણ, આદશક્તિ, પ્રહ્યા, વિશ્તુ, મહેશ્વર, એ સવે દેવ જગનમાં આવ્યા હતા.૬૫ 
ત્યારે શ'ખાસુરને તો લાગી વાર, અને લોજન તો જમ્યા સર્વે સ'સાર ૬૬ 
ત્યારે આવ્યા શ'ખાસુર લાગી રીશ, તેણે શ્રાપ રીધા રાજા અ'ખરીકને હોસ્વા૦ ૨૭ 


એકસો અવતાર રાજા તું લે, એવે! શ્રાપ શ'ખવે દીધો તે. ૮ 
ત્યારે રાજા રેવ પાસે ચાલ્લી ગયા, સ્વામી શ'ખવે એવો! શાપ હીધો. હહ 
ત્યારે શ્રી નારાયણુદેવ શ'ખવા પાસે ગયા, એ શ્રાપ શ'ખવા તું મેલલ ૭૦ 
ત્યારે શ'ખવે એ'શી શ્રાપ એલ્યા, ત્યારે વીરા શ્રાપ લાગી રહ્યા. ૭૧ 
નારાયણુ કહે મેલ શ'ખવા તને દુઃખ લાગશે. છર 


ત્યારે શ'ખવે રીસ મનમાં લાવી, તારે તે કારણુ દસે અવતાર લીધા. ૭૩ 
ત્યારે પેલો અવતાર મચ્છનો થયો, ત્યારે શ'ખવે દાનવ વેદ હરી ગચો* ૭૪ 
ત્યારે તે કારણુ મચ્છ રૂપ થયા, ત્યારે ચારે વેદની રચના થઇ. છપ 
તેમાટે સુખીતે જે મનને મારે વારા કોરા પુરૂષને ધાયે તે યુરૂષ વૈકુ'ઠમાં જાએ.૭૬ 
હાલ મુસાફર રાખે ચીત્ત &ઇ હક સાચી દશુંદ દેવે એક મને તોખાં કરે 

ને હેક પીછાલે સતશું. છ૭ 
અતે ઇંદ્ર ગોરે ભાંખ્યું તે રાખો નિરાકાર નામ, તો સહી સરશે છીવોનાં કાંમ* હં 


www.realpatidar.com Page 251 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૧૬ 
એર નર કહે અમને રીજવે જેડ, સાચી દસુંદ આપે તેહ. હ્હ 
દસુંદ (વના તો! ડામજ નહિ, દસુંદ વિના તો ઢીકજ નહિ, eo 
દસુંદ વિના તો કામજ નહિ, દસુંદ વિના તો ધર્મજ નહિ, ૮૧ 
દસુંદ વિના નોક નહિ, દસુંદ વિના તો સ્રી નહિ. ૮૨ 
દસુંદ વિના તો મારગ નહિ, દસુંઢ વિના તો વણુસે કાજ. ૮૩ 
દસુંદ વિના જાવે પાકા માલ, દસુંદ વિના ગુરૂ નહિ આવે હાથ. ૮૪ 
અને દસુંદ વિના તો રોવે સઘળે! સસાર, અને દસુંદ વિના નહિ ફોઈ પાસે ઠામ-૮૫ 
દેસુંદ વિના તો ઓર ધામ, દ્રસુંદ વિના તો મુક્ત ન થાયે ફોઇ. ૮૬ 
દસુંદ વિના તો અમને ના સોહાય. ૮ 
આલ ઇંમામની દસુંદ જે ખાય, તે નિશ્રે દોજકમાં જાય, «૮ 
તે એમ કરતાં સમજે નહિ, તે! નવ પાંતિ લાકડી કરં તાંહિ. ૯ 
સવા પોર સુધી મચ્છરૂપે ભયા, તે પછે મનખા રૂપે થયા. ૦ 
ભણે ઇંદ્ર ઈમામશાહા વે નિશ્ચે જાય સ'સાર, હ્ય 
પ્રથમ હુતા સરવે ધ'ધુકાર, ત્યારે આદનર'જન વિશ્વા એક આધાર. હર 
આદે અ'તે જે હતા નર'જન દેવ, સ્વામોજી તેના કોઇ ન જાણે લેદ ૯૩ 
આદ એહદ રૂપ થકી ખળકયાં નુર, તેનાં હોઆ બ્રક્ષા સતગોર. હ્ર 
એ સતગોર પ્રહ્મા તે નરજના નુર, ત્યાં થકી મ્રક્ષાએ લીલા નીપાય ભરપુર હ્પ 
શષ એકને ઓહું'કાર, ત્યારે નારાયણે કરો (વિચાર. હદ 
ધ્યાન ધરીને સમુદ્ર તારા, ખ્હ્ષા માંરી બેડા ધીર. હુ 
ત્યાં થ્રક્ષાએ ધયું ધ્યાન, ત્યારે વેદગતીનો ઉપન્યાં જ્ઞાન. હ્૮ 


તે નુર ધ્ક્ષા થકી માંડયાં મ'ડાણુ, તેમાં સરજી લખ ચોર્યાશી ખાણ હ્હ્ 
પ્રથમ આડ લાખ કરણુ ને કર્યો, તેમાં અવતાર બ્રહ્માજીએ તેર ને ધર્યા ૧૦૦ 
તે આટ લાખ કરણુ મહ્ધે નમી નામ ખ'દગીમાં ને રહ્યા. ૧૦૧ 
તેનાં જપ તષ થકી અનત કરોડી જાવ ઓધર્યા, ૧૦૨ 
ત્યારે છત્રીસ જીગ ચોરાસી ચોકડી, તેમાં ધ્યાન ધરી ખેડા નરહરી. ૧૦૩ 
ત્યારે કલ્‌ ચારનાં મ'ડાણુ માંડયાં, તેમાં સોળ જુગ પ્રમાણ. ૧૦૪ 
(૧) જાએલા (૨) ફાએલા (૩) અરજલા જાણુ, તેમાં જા'ખા સેઘા કેનર 
કટા નિવારણ. ૧૦૫ 
એ ત્રણુ અવતાર એ ત્રણ કલકૂમાં, સોળ અવતાર હુરીનાં જાણ. ૧૦૬ 
ત્યાં દસરૂપ ખારમા જીવા વરતાં જનણ, તેણે નરનાં માન્‍્યાં કહ્યાં નરવાણુ. ૧૦૭ 
તે કલકૃ ત્રણુ અગમરૂપ હરીનાં જાણ, તે ઉણુ ચોથા ખલીક્ા કલક માંહે 
જુંગ કેરતાખુ માડયું મંડાણ. ૧૦૮ 


www.realpatidar.com Page 252 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્રેછ 


ત્યારે પ્રક્યષાએ સેસટ સેમ ગવરીશુ આરભ કર્ચો, ત્યારે ગોર બ્રહ્માને 
પેટ શ'ખવો અવતર્યો. ૧૦૯ 
ત્યારે વરતી વેળાને ઘ્રહ્ષાજી જેતીક કહે છે આજ, ભાઈ એ પુત્રથી 
આગળ વણુસે કાજ. ૧૧૦ 
ત્યાં થ્રહ્ષાજીએ ધયું ધ્યાન, વેદ ગતે ત્યાં ઉપન્યું ગ્ઞાન. ૧૧૧ 
એ શ'ખવો થયે! તસ્કર દાનવનો અવતાર, ભાઇ કરો જતન વેદ 
લઇ જસે ચાર. ' ૧૧૨ 
વળો એકટ્રીન રહ્યા સનમાં એવું ધરે, જે પુત્ર હોઇને એવું કારજ ના કેરે. ૧૧૩ 


તહાં શ'ખાસુર ઘાત જે કરી ક્રમાન નારાયણુનુ' લાવા પરા. ૧૧૪ 
જ્યારે ખ્રક્ષાએ ધર્મે ધ્યાન, ણારે નારાયણે તેને આવ્યું ફરમાન. વપ 
જો માયા તણ્‌ા કરો વિસ્તાર, ત્યારે હરીએ કીધો એ વિચાર. ૧૧૬ 
જુંગમાં લીધુ* એવું રૂપ, તો જુજવાં કીધાં ત્રણે સ્વરૂપ. ૧૧૭ 
ચોથા રહ્યાં શક્તિ એક, તેના કરવા અનેક વિવેક. ૧૧૮ 
ત્યારે નારાયણે તો નજર જ ધરી, ત્યારે ચાર મુરત જીજવી કરી. ૧૧૯ 
ધ્રહ્યા શખ્દ તે ઓડું'કાર, વિશ્તુ અખર એક વહેવાર. ૧૨૦ 
મહાદેવ મહા તરતવ કરી, ત્યારે શ'ખવે! ચાલ્યો નીસરી. ૧૨૧ 


પ્રથમ શ્રી મચ્છરૂપના સેમ જે થાયે, ત્યારે ધ્રહ્યા નારાયણુના વેદ 
શ'ખવે! લઈ ગયો. ૧૨૨ 


ત્યારે નિરમત બ્રહ્ષાજી થઇ રહ્યા ત્યારે સદારિવ ત્યાં આવીયા. ૧૨૩ 
ત્યારે રૂદ્ે હૃદયમાં વમાસ્યું લ્યાંહે, ત્યારે પ્રહ્યા પ્રતે વચન બોલ્યા છે ત્યાં. ૧૨૪ 
કહો કૉંરે પ્રક્ષાજી એ શુ' થયું, તમારં હતું તે ડયાં ગયું. ૧ૂરપ 
ત્યારે રૂદ્ર પત્યે પ્ક્ાજી બોલ્યા સઇ, અકળગત અપરમની થઇ, ૧૨૬ 
વળતાં શિવ વિચારે એહે, કહો પ્રહ્યા થાશે તેહે. ૧૨૭ 
થારે પ્રક્ષા તો મહાદેવને કેહે, અકળગત અમપર ને લેહે. ૧૨૮ 
એ ગત તો ન જાણીએ અમો, નારાયણુ પાસે રિવજી જાવો તમો. ૧૨૯ 
ત્યારે તો શિવજીએ ત્યાં કર્યો પ્રકાસ, કહે ણ્રક્ષા બેડા છે સાસ, ૧૩૦ 
સ્વામી તું છે અપર'પાર, તારી મૂરત તું કરે વિસ્તાર. ૧૩૧ 
એવી વિનતી સદાશિવે કહી, ને હાકલા લાં ઓછી થઇ. ૧૩૨ 


ત્યાં હેત ધરી ખોલ્યા હરી ને, રિવ કહુ' છ તને એ કારજ વળી 
કરવું છે મને. ૧૩૩ 
એવા શખ્દ હરીએ કહ્યા હતા, ખળવતો શ'ખવેો વેદ લઈ કેમ ગચે. ૧૩૪ 


વિશ્નુને શક્તિ ડયાં ગયા, હીણુ કળાએ જુજવાં થઈ રહ્યાં. વૂરુપ 
પી. ૨૮ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સ્યારે કહે શિવ સ્વામિ તું છે કિરતાર, તમે ચાર સુરતનો કરો વિસ્તાર. ૧૩૬ 
સ્વામી તારા સરજ્યાં છુ વળી એ અખો, તેજ તમારં પ્રકાશો તમો. ૧૩૭ 


એવાં શિવનાં સુણી વચન, ત્યારે હરિ ધણુ' હરખાયા મન. ૧૩૮ 
ત્યારે વિશ્નુ નાડા તહાં, વળી શક્તિ આવ્યાં અહાં. વરહ 
ત્રણુ સુરત શક્તિ અવતાર, ચારે ને આષ્ચો વિસ્તાર. ૧૪૦ 
વિશ્તુને આપ્યું ક્રમાન, ને આપે થયાં આપ સમાન. ૧૪૧ 
મહાદેવની ત્યાં થાપના કરી, તો દેત્ય કુળની ઈચ્છા ધરી. ૧૪૨ 
એક શખ્દ ને ઓડુ'કાર, તેમાં થયા અન'ત વિસ્તાર, ૧૪૩ 
અનેક વિસ્તાર ને શબ્& એક સાર, તેમાં થયા અન'ત વિસ્તાર, ૧૪૪ 
એકેકી મુરતને આહ્યું વરફાન, નારાયણે કયું ફરમાન. ૧૪૫ 
પ્રયમ ઓહો'મકાર મ્હ્મા પડયા, શક્તિ વિશ્નુ તહાં રહ્યા ખડા. ૧૪૬ 
સતગોર કહે ઓડુ'મકારની વાત, ભાગે દિવસ ને તિપજે રાત. ૧૪૭ 
ચારે સુરત થાપી તહાં, વિશ્નુ ધ્રક્ષા હતા જહું. ૧૪૮ 
વિશ્નુ પત્યે હેરીએ કહયું વચન, તમે અમે છુ' એકે તન. વજહ 
અસે અલેખ નર'જને દયાધરી, વિશ્તુને વર આપ્યો ફેરી. ૧૫૦ 
વિશ્નુ વળી તએે જગમાં જાવ, જે સતવાઢી જીવ પુજસે તમારા પાય. વષવ 
જુએ બ્રક્ષા ખેડા છે કહાં, વળી વિવેક પુછો તમે તહૉં, પર 
દુષ્ટ વેદ લઈ નાડો છે સહિ, તેને તમે હણે જઈ. ૧૫૩ 
જ્યારે તેને હેણુશો તએ, ત્યારે ચાર સુરતમાં છતા થસો તજનો. ૧ૂપ૪ 
ત્યારે વિક્તુ કરી બોલ્યા પ્રમાણુ, સ્રામિજી શુ' ઘો છો અમને માન. ૧૫૫ 
સતમાનીને ક્યો પ્રણામ, તો તેને તમે આપનો ઠામ. વપ 
એવું વચન કહું છુ અમો, રખે કળા વધારતા તજો. ૧૫૭ 
જગોજગમાં ધરો અવતાર, તે દેતને મારી કરો વેદનો વિસ્તાર. “૧૫૧૮ 
છવ અમારા હોશે જેહ, તમને આવી પુજશે તેહ. પપ 
જે તમારો જપસે જાપ, તેને અમો મળ્યા આપોઆપ. ૧૬૦ 
એવો થાપના ત્યાં હરીએ કરી, વિશ્નુએ તહાં સેસટ જો ધરી. ૧૯૧ 
વિશ્નુ આવ્યા ઘ્રહ્ાની પાસ, ખ્રહ્મા બેઠા બડુ ઉઢાસૂ વૃદ્ર્‌ 
ઉઠો ખ્રહ્યા ધરો ધ્યાન, વાળુ' વેદને રાખુ' નામ. શ્ફ૩ 
ત્યારે એર ખ્રક્યષાછએ હરી શુ' કહો, સ્વામી વેદ ચારે શ"ખવે લઈ ગયો. ૧૬૪ 
ગયા વેદ ખ્ક્યા કરે વિચાર, તખે દેવ સડાય કરો રાર. વદ્પ 


ત્યારે ગોર પ્ક્યાએ હરીશુ' કદા વિચાર, સવારી વેદ વિના હુઆ અ'ધકાર. ૧૬૬ 
સ્વામી જેણે વેદ આધ્યારે ચાલે સસાર, તે શ'ખવો લં ગચો નિરધાર. ૧૬૭ 
કહો ખહ્માં કઈ પાસે ગચો, કઈ કળાએ દેત્ય જે થયો. શર્ટ 


www.realpatidar.com Page 254 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ર 
બ્રક્ષા બોલ્યા તેણીવાર, અએે દુષ્ટ નથી દીઠો લગાર. વ્દ્હ 
ટુષ્ટે આવીને વચન ને કશ્યાં, શુણી શાબ્હને પગલુ પાસ્ટ ભરે. ૧૭૦ 


તો ઝુરભના લોક કહાવે છે જેહ, જાયુ' છુ' તે મારગ નાહો છે તેહ. ૧૭૧ 
વિશ્નુ દોડયા તર્ત જો તહ, તે નળને માથે શ'ખવો ઉભો હતો જહાં. ૧૪૨ 
તહાંથી શ”ખાસુર નાશી ગયે, જઇ તલાતલમાં પ્રસિ થચે!. ૧૭૩ 
ત્યારે પવન પાણી વેગે જાયે વહી, અને ધરતીને મદિર પુછે જઈ. ૧૭૪ 
તો! તલપાતાળે ધરતી ને રહે, અને અકલ વાત તો આ સતગોર કહે. ૧૭૫ 
યાંથી શ'ખાસુર નાસી ગયે!) તે જઈ ધરતી માતા પાસે રહ્યો. ૧૭૬ 
ત્યારે માતાના મ'દિરમાં પોતે પેડો જઈ, કોળ આષધ્વીન સ્તુતિ કરી. ૧૪૭૭ 
સાંભળ ધરતી માતા કહુ છુ' તને, હે બ્રક્ષા નારાયણના વેદ લાવ્યો 
્' તુ' રાખને મને. ૧૭૮ 
હરી વેદ આવરે! છુ હે, મુજને માતા રાખને તુ”. ૧૦ 
તુજમાં ધરતિ સર્વે સમાય, તુજ વિના મુજને કોઈથી ન રખાય. ૧૮૦ 
ઉપનીસત પ્રહ્ષા બેડા હુતા જેહે, સવે” શુણ સાંભળી આવ્યો છુ' તેહે. ૧૮૧ 
એવી વાત તહાં શ'ખાસુરે ધરતીને કહી, વિશ્નુ મુજને જલવા આવશે સહી.૧૮૨ 
સાંભળ ધરતી માતા હુ' તુજને કહુ, અહિ જો મુજને રાખો તો રહ. ૧૮૨૩ 
કરી રા'માસુરને ધરતી કહે, તે! બ્રહ્મા નારાયણનો ચોર મુજથી ના રહે. ૧૮૪ 
તુજ કેડે વિશ્તુ આવે જેહ, તુજને ધસડી જાસે તેહે. શૃટ્પ 
ને ધરતિ તુ' મુજને નહિ રાખે આજ, ત્રણુ મુરત આગળ તારી 
નહી રહે લાજ. ૧૮૬ 
ત્યારે ધરતીએ વિચાર્યું મન, એ મસે હરી થાસે પ્રસન્ન. ૧૮૭ 
એ કારણે હરી આવે મુજ ટાર, તો માગી લઉ' વર અપાર. ૧૮૮ 
એટલે શ'ખાસુરને ધરતિ રાખવા કરે, તહાં શ્રી હરી આવી સંચરે. ૧૮૯ 
ધાઈ કરી પેઠો શ'ખાસુર ધરતિના મંદિરિ ઓજાર, વિશ્તુ પધાર્યો તેને ટટાર ૧૯૦ 
ત્યારે હરિ આવી ઉભા રહ્યા, ને તહાં ત્યારે પ્રણામ વિશ્તુએ ધરતી શું કર્યો. ૧૯૧ 
સાંભળ ધરતી કહુ' છુ' તને, ચોર મારો તુંજ પાસે છે તે તું આલને મને. ૧૯૨ 
ત્યારે ઓલ્યાં ધરતી સુણો દિનદયાળ, તસે છો હરી અતુલ ખળીયા કુષાળ. ૧૯૩ 
સ્વામી વચન તમારં તે કેમ સહેવાઈ, ચાર તમારો રાખ્યો ન જાઈ. ૧૯૪ 


બોલ્યા હરી હુ' તુજને કહું, તેને લીધા વિણુ હું નવ રહુ. વહ્પ 
કરરી કેર જોડીને ધરતી કહે, સ્વામી માનો તમે મારો રાખ્યો ન રહે. ૧૯% 
સ્વામી ઉભા રહો આણે ડાર, હુ જાઉ મારા મદિર માંહે સાર. ૯૭ 
હે* જોવું મારા ઘર માંહે, સ્વામી હસે તે! આણી આપીશ આંહે. ૧૯૮ 
ફર જએડીને વચત્ત કહે કથી, હે જાણું છુ તે મુજ ધરમાં નથી. વહ્ફ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જરેછ 
ત્યારે ધરતીએ વિચાયું મન, એ છે વિશ્તુ આપો આપે તન. ૨૦૦ 
સ્વામી એ કારજ આવ્યા મ્ુજટ્ાર સ્વામી વચન એક મુજને આપો સહી. ર૨૦૧ 
આરે ઇચ્છા ધર છુ અમો, વર એક દ્યોને તમો. ર્ર 
સ્વામી અમને ઈશ્છા મનમાં ઘણી અમને વરો તમો ત્રિભુવન ધણી, ૨૦૩ 
કહે વિષ્યુ પ્રત્થે વરી વાત, ચેઃર તમારો લાગે હાથ. ર૦૪ 
ત્યારે ધરતી પ્રત્યે બોલ્યા ભગવાન, રૂતે કેળ ને રૂતે દાન. ર્૦્પ 
ચારે પોર જ્યારે વિતશે સહી, ને દસ ઘડી પુરી થાસે તહિ. રૂ૦ 
કરી કમાઈ ને દેવતા મળશો આએ, તે જાન લાવી પુર તારી આશ. ર૦૭ 
જ્યારે જા'ખુદ્વિપે કરશો મેલાણ, તુજને ધરતી વર્યાનું એ એધાણુ. ર૦૮ 
જયારે સવે જીવોના થાસે દેદાર, લારે તમને વર દેસે કિરતાર. ર્વ્હ 


નર નકલ'કી નામ ધરાવશું અસો, ત્યારે તે વર પામશો ધરતી તમો. ર૨૧૦ 
જ્યારે કુવારી ભુમી માંહે આસણુ ધર, અન'ત રૂપે દેવ નકલ'કી અવતરે. ૨૧૧ 


સતગોાર જેનું નામ તે ઇં ઇમામશાહા, તે કરશે જીવોના કામ. ર૧૨ 
ત્રણુ મુરતને શોંક્ત અવતાર, અને સરવે વરણુ થાશે એકાકાર. ૨૧૩ 
તો હીણા ખીબુ નહિ નરતાણુ, તમને એ વરયાનાં એષાણુ. ર૧૪ 
તું સાંભળ ધરતિ હે' તુજને કહ, સર્વેતુ' કલ'ક ઉતારે સહુ. ર્વષ 
એટલાં લક્ષણ જાણુસે જેહ, નકલ'કી નર થાસે તેહ. ર૧૬ 
જ્યારે અનત કળ.ને વેદવખાણ, તમને ધરતી વર્યાનાં એ એષાંણુ, ર૧૭ 
એવી વાત જ્યારે હરીએ કહી, ત્યારે ધરતીએ માન્સુ' સહી. ૨૧૮ 
ત્યારે હૅરીને ધરતી એકજ થયાં, તે શખ્& શ'ખવે સુણ્યાં. ર૧૯ 
ત્યારે શ"ખાસુરે વિચાચુ મન, એ ખે$ થયાં એકે તન. ૨૨૦ 
એમ શ'ખવે મન શું કહે, પડ પ્રાણુ તારાં નવ રહે. ર૨૧ 
યારે ધરતી શા'ખાસુરને લેવા જાઈ, ત્યાંથી શ'ખાસુર નાઠો તરત ત્યાંય રરર 
ણાંથી શ'ખાસુર નાશી ગયે, વિતલ પાતાલ નગર જઈ રહ્યો. ર્ર્૩ 
તે નગરનો રાજન જેડ, અન્તપાલ નાસે તેહે. રર૪ 
સતવાઢી તે મહા કહેવાય, સત તણી તે કેરે સેવાય. રરપ 
નાશીને તેની સભામાં ગયે, જઈને દીવેટીઓ થષછને રહયો. ૨૨૬ 
ણાં વિશ્તુ કેડે દેડી ગયા, તે જઈને રાજાની પોળે રહ્યા. ર૨૭ 
ત્યાં જઈને હરીએ વચન ને કહ્યાં, સતવાદી રૂપ પોતે ધર્યો. ૨૨૮ 
થરી રૂપ બોલ્યા ભગવાન, અને સતવાટ્ીનું બોલ્યા સ્ઞાન- રરહ 
હરયું તેજ જો દીવા તણું, ત્યારે અનુપાલ રાજા આકુળવ્યાકુળ થયા ઘણું. ૨૩૦ 
કહે કાં ગયુ' મુજ સભાનું તેજ, મારી સભામાં એ શું ન ખેદ. ર૩૧ 


ત્યારે હરીએ પોળીઆ શું વચન ને કયુ, જા પોૉળીઆ સભામાં શું થયુ'* ર૩૨ 


www.realpatidar.com Page 256 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૨૨૧ 
ત્યારે પોળીએ મન વિચાર્યું સહી, આ પુરૂષ આ દેશનો કોઇ નહિ. ૨૩૩ 
અતુળ અળનું દેખ્યુ* રૂપ, પોળીયે નિરખ્યુ' સવે સ્વરૂપ, રડ૪ 
વેગે વહી રાજ પાસે ગયે, જઈ સભામાં ઉભો રહ્યો- ૨૩૫ 
ત્યાં સભામાં થચો શોરખકોર, ત્યાં ઉભો છે વિષ્ણુ ઘ્રફ્ષાનો ચોર. ર૩૬ 
રાજા થઇ રહ્યો નિસ્તેજ, દિવા તણું હાર્યું છે તેજ. ૨૩૭ 
તહાં પોળીએ વચન કચું પ્રકાશ, સુણો રાજા તમને કહે છે દાસ. ૨૩૮ 
પુરૂષ ઉભો! છે તમારે દ્વાર, નથી વચન બોલતો લગાર. ર્ર 
રહીને વચન એમ ને કહે, જા પેળીઆ સભાસાં શું થાહે. ર૪૦ 
થેડી વાણી ખોલે પ્રકાશ, તે કારણુ તમ પાસે આવ્યો દાસ. ૨૪૧ 
એ વાત પોળીએ રાજાસું કહી, વિતળ લોકનો એ પુરૂષ નહિ. ર૪૨ 
કોણ કારણુ આવ્ચો છે આંહે, તમે આવીને પૂછો તાંહે- ર૪૩ 
એનું રાજાએ સુણ્યુ' વચન, સતવાદિએ વિચાસુ મન. ર૪૪ 
એ કાઈ પુરૂષ પરલોકી તન, જેણે ખાંધ્યા ચોદ ભુવન. ર્જપ 
શાણી શખ્ઢ ઉડી ઉભો થયે! વસ સ'ભાળી દોડી ગયે. ર૪૬ 
એ છે યુરણુ ખ્રહ્ષ ભગવાન, એવું હંદીયામાં આણ્યુ' જ્ઞાન. રં 
જઈ કરી હેરીને લાગે પાય, ફેમ પધાર્યો ત્રિભુવન રાય. ર૪૮ 
અતિ યતિત પર કુપા કરી, સુક્તિનાં કારણે દેવોની દયા ધરી. રહ 
રાંક તણું કરવા કાજ, અને વિતલ લોકે આવ્યા ભગવાન. ર૫૦ 
અગમ નિગમ સુણુતાં ડામ, પતિતે વળી બ્તણ્યાં નામ, ૨૫૧ 
એવું યાદ ધરી મહારાજ, સરજાવા તણી રાખવા લાજ. રૃપર 
હરિએ ત્યાં હેતજ ધરી, અને મુકિત તણો વર આપ્ચે! કેરી. રપ 
સાંભળ રાજા કહુ' છ તને, ત્રિકમ વળો જાણો મને- રપ૪ 
આદ વચનની દયા ધરો. અનુપાલ પર વુડયા હરી. રપપ 
સેસટ ધ્હ્યાની વસે શ્ુતાન, એક મૂરત ત્રણુ દેવના ડામ. ર૫૬ 
સુત્યુ લોકમાં આપું વાસ, કરી લીધો પોતાનો દાસ. ર્‌પછ 
રૂકમાગત તો ધર્યું નામ, અને અમરાપુરમાં આપું ડામ. ર૫૮ 
સુણી વચન ત્યાં હરી તણાં ફુ તણાં તો ભાગ્યા ચરણુ. રપહ 
ત્યાંથી શાંખાસુર નાશી ગચે, જઈને સુતળ દેશને સાગ જઈ રહ્યો ર૬૦ 
પાતાળ માંહે નાહો જાઈ અઘોર વન હતુ" જ્યાંય. ર૬૧ 
ઘર દીડુ' તહાં ગુનકાં તણુ', ત્યાં જઈને દેત્ય હરખ્યો ગામુ'. રર 
વઈવ છેકરાતુ' નામ, તેનો ત્યાં રમવાનો ટામ. ર૬૩ 
અને જવા તણા સુજને મારગ દેખાડ, તુને ઇચ્છુ” છુ' ખ'ધવને ડામ. ર૬૪ 
તેને જવાનો દેખાડચો ડામ, વળી પુછયુ' દુષ્નુ* નામ. ર્હ્પ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જેરેર 

્યાગળ શ'ખાસુર નાડો જઈ, ફેરે આવે દેવ એરાર, ર૬૯ 
%Xઈ વષધલત હરીને પાયે નને પડે, કરજોટીને ત્યાં ઉભો રહે. રદ 
આ લોક ઉપર દયા ધરી, લે પધાર્યા શ્રી રી, ઝ્દ્‌ 

ત્યારે હરી બોલ્યા તેગે વાર, ચર આવ્થો છે આણે ટાર, હ 
સ્વામી ચોર તમારો ડયા જએ, એ કારણ કઈકેના કારજ થસે. ર૭૦ 
સ્વામી તસે ઉભા રહો મ્માણે ડામ, પકડી લાવુ' ચેર તમરો તરત આમ. ૨૭૧ 
આષ્રીન થઈને હેતજ ધરી, એણે ઓળપ્યા બ્રી હરી. રછર૨ 
એ હે” આબ્ચો છુ તે જાત્રા મને, તે! વળો વર આપું છુ' તને. ૨૭૩ 
મે' તુજને કોધો મારો દાસ, અને મૃત્યુ લોકમાં આપું વાસ. ૨૭૪ 
તે! મે' તુજને આપ્યુ* લ'કાનુ' ઠામ, તારૂ ભભિક્ષણુ ધરાવુ' નામ. રછ્ય 
જ્યારે હ' લઈશ રામ અડતાર, ત્યારે તને આપીશ રાજને કરીશ નિસ્તાર. ૨૭૬ 
રાવણુથી લ'કા લઇશ, તને રાજ ત્યાનુ' દઇશ. ૨૭૭ 
એમ કહો હરી દોડવા જાઈ, માર્ગ રહ્યો છે આણી વાર, ૨૭૮ 
્માગળ શ'ખવો ને પાછળ હરી, એએ દુષ્ટે યુની ઇચ્છા ધરી. ર્છ્ફ 
મન મ'ત્રસુ વેહેરે દેત એવી શ'ખાસુરની રીત. ૨૮૦ 
અતુલ અળનો રહ્યો મરોડ, એની પાસે છે દેત્ય છાસ કરોડ. ૨૮૧ 
એ'કાર નવ બીએ મન, અને દેત્ય તણા ઉપજાબ્યાં તન, ૨૮૨ 
યુદ્ધ કરતાં ગયા સુતલ સોશ્તર, એણે દેત્ય ઉપજાવ્યા અષાર. ૨૮૩ 
ગળ શ'ખવો નાડો જાય, દેત આવીને લાગે હરિને પાય. ૨૮૪ 
જે તાં એક દૈત્ય નો કરે, કે તાં એક આવી હરિને પાયે જે પડે. ટપ 
ચુદ્ધવાળા ઉપર હરી કોપ કરે, અને ચરણે નખે તેની ઉપર દયા એ ધરે. ૨૮૬ 
ત્યા સુતલ દેશમાં જઈ સ્તરો, ત્યાં જઈ દેત પ્રાકમી જો થયે. ૨૮૭ 
ત્યાં જેલત રાજા વસે છે જહાં, તહાં દેતે (વિચાર્ચો ઠાખ, ૨૮૮ 
તે નગરીતો પોળીએઓઆ એક, તે સવવાદ્દી કહાવે છે તેહ. ર્ત 
ભ્નૉોમમ'ડલિક છે તેનું નામ, તે હરીનુ' કરવા કામ. મહ 
ત્યારે તે પોળે જઈ હરી ઉભા રહ્યા, તહાં શ'ખાસુરને જેતા ગયા, રહ્ય 
ત્યારે ભોમમ'ડલિકે વિચાયુ ગાન, અતુલ ખળ છે ભગવાન. ર્હ્ર 
ત્યાં જઈ હરીને લાગો પષઃ્ય, ક્ષમા કરો તમે ત્રાબુવન રાય. રહ્૩ 
ભાઈ શું ક્ષમા કરાવે છે મને, એ કથા કહું છુ તને, રહ્જ 
ચેદ રરી આવ્ચો છે દુ અધ, અમારી સાથે કરે છે યુધ. રલ્પ 
તયારે પ્રાળીચે ખોલ્યો તેણીવાર, સ્વામી તમ સાથે નહિ જીતે લગાર ર૯૬ 
એવાં વચન સવે સુશ્રી, તુડંયા કૃપા કરી ઘણી. રહ્છ 
ઝત્યુ લોકમાં ભુતલ વાસ, સાથ લાવીને કરીશ દાસ. રહ્ટ 

wwwsalsatasnc TT TTT TTT TT Bao DS6iGF600 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


રરર 


અ'બરિક રાજા એનુ' નામ, તે પોળીયા તણ” જો કરતો કામ. 
લેવા રતન કોર'ભ અવતરૂ', ત્યારે સેસટમાં તુ'ને વરૂ' 

હેત કરીને દીધુ' વચન, વળી પેષ્તાનો કીધે! તન. 

તે શ'ખાસુરને ત્યાં થઈ છે જાણુ, ત્યાંથી તો! નાહો નિરવાણુ. 
સવે દેત્ય ચુદ્ધ ખહુ ને કેરે, હરી દૃષ્ટે અચેતા થઇ પરે. 
નજીવ થઇને સજીવ જો થાય, હરીશુ' યુદ્ધ કરતા જાય, 
રસાતાલે ડુષ્ટ તે ગયે, જઈ દમનરાજાને મ[દિર જઈ રહ્યો- 
જયાં દમનરાજા રસાતલ દેશ, લાં શ'ખાસુરે ખટલ્યો વેશ. 
ત્યાં વિપ્ર થઈને સભામાં ગચો, દઈ આશિષ ને સભામાં રહ્યો. 


ત્યાં ઉલ રહીને કીધી અરદાસ, હો પ્રાક્ષણુ આવ્યો તમારી પાસ. 


દમનરાજા જેનુ' નામ, તેનો મુહ્ધિશાળી પરધાન. 

તે પ્રધાન કહે તેણી વાર, વિપ્ર તો તુ' નહિ નિરધાર. 

તને નેણુ વેણુ દેખુ' છુ હુ, મને ડુષ્ટ ભાસે છે ઘણો તુ”. 
એવુ' વૃત્તાંત દમનને કહે, એ વિપ્ર આપણો રાખ્યો ન રહે. 
એ ઢીસે છે મહા વળી ચોર, અને ગુદ્ધ કરાવે હલાહોલન 


એવુ" રાજા પ્રધાન કરે વિચાર, અને હરિ આવ્યા વળી તેણે ઠાર. 


by Narayanji Ramji Limbani 


૩૧૧ 
૩૧૨ 
૩૧૩ 
૩૧૪ 


ત્યારે દેખી મુરત બેઉ જઇને પાયે જો પડે,સ્વાિ એ કારણુ શું તમે આંહી જડે૩૧૫ 


અમ પર કૃપા કોધી આજ, નારકી જીવના કુરવા કાજ. 
તમે બેસો અમારા મદિર માંહે, શાંખાસુરને પકડી લાવુ” આંહે. 


ત્યારે શ્રીહરિ ખાલ્યા તેણી વાર, અમથી પકડી ન જાએ લગાર. 


સ્વામી તસે ઉભા રેહજો આંહે, જઇ પકડુ' રો હોય ન્યાંહે. 
જો એ લેશે અમારો પ્રાણ, તો અમે ભાંગશું એનાં ચરણ. 
તએ મસ્તક દયોને અમારે હાથ, જો કરી આવુ' ષુ' ઘાત- 
વચન સુણી દતદમણુ તણ, હરોમાંહે વ્રડયા ઘણુ. 

મૃત્યુ લોકમાં ભુતલવાસ, બેઉ કીધા પોતાના દાસ. 

હતદમણુને આપુ' રાજ, મનને તો કીધો! પ્રહલાદ. 

હ્યારે બઉ મનમાં હરપ્યાં ઘણુ', નામ ગુણુ લીધાં હરી તણુ'. 


હુ' એ દુષ્ટ કારણુ ધરીશ અવતાર, તમ તણા વળી કરવા કાજ. 
હમન પ્રહલાદ ઉપર ખહુએ પ્યાર, પાંચ કરોડીના કીધા સરદાર. 


એ વાત સુણી હુરી તણી, પ્રહલાદે કસણી માગી ઘણી. 
એ સુણી શ'ખાસુરે વાત, હરીશું કરવા આવ્યો ઘાત. 


૩૧૬ 
૩૧૭ 


ત્યારે દોડયા હરી શ'ખાસુર કેડે ધાએ, ને અન'તકળા કરે તેણી વાર*ૂ ૩૩૦ 


જે જે કળાં દેત્ય જો ડરે, તે કળાખુ' તેજ સવે હરી જો હુરે. 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


Page 259 of 600 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રેરેફ 
અતુલી ખળ અન'ત અપાર, આગળ શ'ખાસુર નાહો નએ. ૩૩૨ 
તલાતલ પાતાળની વાટે ગયો, અને નપત ધરમાં જઇ ઉભો રા. ૩૩૩ 
તપનગર કહાવે છે ન્યાંહે, ગર્ષવસેન રાજ કેરે છે ત્યાંહે. ૩૩૪ 
તે રાજાનાં શું કર વખાણુ, સતગોર કહે સવે લોક અજાણુ. ૩૩૫ 
ગધવસેન રાન્ત જે એક, તેની સભાના કહું' વિવેક. ૩૩૬ 
ત્યાં શા"'ખાસુર નાશી ગયો, સડુસ્ કલાશું અછતે થઇને રહો!. ૩૩૭ 
ઘણી સભા ને મોટે ભૂપ, ત્યાં જઇ દુષ્ટે ફેરબ્યુ' સ્વરૂપ. ૩૩૮ 
ત્યાં જઈ સભામાં શખાસુર શું કરે, અનેક કેળા અનેરી ધરે. ૩૩૯ 
ત્યાં જોઈ એકલા દેત્ય ભણી, સભા મનમાં હરખાઈ ઘણી. ૩૪૦ 
ત્યાં ચલિત્ર દેત્ય કરે અપાર, અને લોકોમાં થયો હુલહલકાર. ૩૪૧ 
પ્રજા સવે વદે એમ, એ પુરૂષ આવ્યા છે ફેમ. ૩ર 
અલોકી ક્રોઈ પુરૂષ આવ્યો છે એહ, ત્રીભુવન પતિ કહાવે છે જેડ ૩૪3૩ 
એવુ” લોકે ધચું સાન, જોઈ ચરિત્ર દેત્ય તણું. ૩૪૪ 
જ્યારે ગધ વસેનને જાણુ ને થયુ”, ભોળા લોકને મન શું આવ્યુ'. કપ 
ભુલી સભા ને ભુલ્યા લોક, રાજાએ કીધા સર્વે ફ્રોક. ૩૪૬ 
ત્યારે ગર્ધવસેન રાજા બોદ્યા તેલીવાર, એવાં વચન સુણ્યાં હતાં વેહ ખોજ્ર.૩૪૭ 
એ રીસે છે કોઈક દેત્ય અવતાર, જે ચરિત્ર કરે છે અપાર, ૩૪૮ 
ત્યાં એવો રાજન કરે છે વિચાર, હરિ હમણાં આવશે આણે ટાર ૩૪૯ 
સતપ'થી રાજા હોતા તેહ, જાપ અમર થવાનો જપતા તેરે ૩૫૦ 
યારે ખંખ હુતા સિ ઓજાર, પાંચ રખેસરી અવતાર. ૩પ૧ 
તે ચરણામૃત રાજા પીએ, દુષ્ટ તણું તે સુખ કેમ જીવે ૩પર 
યારે રાજા પ્રધાન કરે વિચાર, એને ઘેરી રાખવો આણે ડાર. ૩૫૩ 
તે ચલિત્રવાદિ ઘણો, ચોર દીસે છે હરી તણે!. પ૪ 
યારે પ્રધાને વિચાયું મન, તમે ખોલ્યા તે સથ વચન. ૩૫૫ 
તેને જાલવા તણી કીધી પેર, યારે હરી ષધ્યાર્યો ઘેર. ૩૫૬ 
ચેટીઆ વિપ્ર થઈ આવ્યા સહિ, રુજતણે ઢ્ારે ઉભા જઇ. ૩પછ 
ત્યારે હુરિતણાં શખ્દ રાજાએ સુણ્યાં, રાય અતિ મન હરપ્યાં ઘણાં. કપ 
એ બ્રાહ્ષણુ તો વિપ્ર ના હોએ, ત્રિભુવન પતિ કહાવે છે તેહુ. ૩પહ 
ગર્ધેવ રાજાના પુત્ર જે એ, ગર્ષવસેન પ્રત્યે કહે છે તેએ- ૩૯૦ 
તમે કહો છો ત્રિભુવન નાથ, તો! અમતે રાખને તમારી સાથ, ૩૬૧ 
પુષ્પ નાસે કહીએ પ્રધાન, તેને સુઝયુ' ય્રહાસ્ઞાન* ૩૬૨ 
ત્યાં ત્રણુ પુરૂષ તો અળગા રહ્યા, સર્વે લોક પાંખડે ગયા. ૩૬૩ 
પાંખડી ચિ[તાં કરે અપાર, સવે લોભાયા ભાં સ'સાર. ૩૬૪ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રરપ 
પુષ્પગ“ધ અને ગર્ષવસેન ચોથા અઈ ત્યાં દમનીસેન. રહ્પ 
એ ચારે મળી કીધો વિચાર, જે હરી લઈ આવ્યા અવતાર. કદ 
દમની પુત્રી રાજા તણી, સતવાદ્દી તે કહાવે ધણી. ૩૯૭ 
તે ખાઇને સતેજ કરી, રાજાએ ઓળપ્યા હુરી. ૩૬૮ 
જ્યાં રાજા તમે હરી છે તહાં, હમે પાખ'ડીને રાખશું અહાં. ૩૯૯ 
ગયા રાજા જ્યાં હુરી હુતા ત્યાં, ઉભા રહ્યાં ભાં પાચે પડી. ૩૭૦ 
એ ભાગતો એવી રીત, જાણે જગોજગની પરતિત. ૩૭૧ 
કોધે હરી ખોલ્યા તેણે ડામ, ચાર છે તારા ધર માંહે. ૩૭૨ 
એણે ડમરડોલ કીધે! છે પૃથ્વીમાંહે, ચોર મારો રાખ્યો છે અહે. ૩૭૩ 
લાવી કરી મુજ આગળ ધર, દેવા આવ્યો છુ તુજને વર. ૩૭૪ 
ત્યારે રાજાએ હરી પ્રત્યે ક્ષ, સ્વામી અગમ ગ્ઞાન લહુ. ૩છપ 
તમે ઉભા રહો આણે ડાર, ને પકડી લાવું આણી વાર. ૩૭૬ 
એવી વિનતી રાજાએ કહી, ગદ પકડવા લાગ્યો સહી. ૩૭૭ 
પ્રાકમ હુતા દેત્યમાં અપાર, જાણે નાહો તેણી વાર, ૩૭૮ 
ત્યારે કેડે દોડયા રઘુનાથ, રાજા પ્રધ્ધાન ચાલ્યા સાથ. ૩૭૯ 
જેટલાએક પ્રેમી સાથે જો ગયા, આગળ જઈ હેરી ઉભા જે રહ્યા. ૩૮૦ 
રાજા પ્રધાન સ્તુતિ ને કરે, ક્ષણે ક્ષણે પ્રેમે પાય ને પડે. ૩૮૧ 
દમની ગ'દ બેઉ જણા ને જાચે, દોડયા આવે ત્યાંહે. ૩૮૨ 
અન'ત ભક્તિ અપાર, પ્રેમે હરિ ત્રહયા તેણી વાર. ૩૮૩ 
ગધ વસેનને કેહ્ય' હરી, પુષ્પ પ્રધાન પર દયા કરી. ૩૮૪ 
વામન રૂપ ધરી આવીશું ડુ, કમળાધેન થાસે તું. ૩૮૫ 
પુષ્પસેન તારે! પ્રધાન, જેદેવ થાસે તારો નામ. ૩૮૬ 
તેણી વારે તુને વર દઇશ, જ્યારે મારી ડુષ્ને રાજ લઇશ. ૩૮૭ 
ગદદમની પર દયા કરી, એમને વર આપ્યો વળી- ૩૮૮ 
ગઢ પ્રત્યે બોલ્યા ત્રીભુવન ધણી, દમની માતા થાશે તુજ તણી. ૩૮૯ 
કેમળાષતિ તારૂ' નામ, જ્યારે સહસ્ઞાઅર્જુનના ફેટડે થામ ૩૯૦ 


હુ' જીતીશ દેત્ય આવીશ આણી વાર, તમે આવશો પૃથ્વી મજાર. રહ્ય 
એવાં વચન હરિએ રીયાં ત્યાંય, ચારે વર લઈને પાછા વળ્યા ત્યાંય ૩૯૨ 


આગળ શ'ખાસુર નાડો જાય, ને પુંડે ત્રીભુવનનો રાય. કહ્૩ 

ત્યાં દૈત્ય તણાં માણુ મેલી ભરી, સર્વને પ્રજાળે હરી. ૩૯૪ 

આગળ આવે રસાતલ પાતાલ, વળો શ'ખવો ઉભો રહે સારૂ કહ્પ 

અન'ત હિત્ય શું યુદ્ધજ કરે, ત્યાં ખોલે વચન ને રૂએ, ૩૯૬ 
પી. રફ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ર્દ 
શા માટે હરિ આવ્યો છે તે આમ, જાણ્યો નથી આગળ જવાનો ઠામ. ૩હછ 
ત્યારે વચન ખોલ્યા તેણીવાર, તમે કેમ ધરસો સુજ ટાર, ૩૯૮ 
ત્યારે નાસીને પૃથ્વીમાં ગયો, અને જઇ કનકાસુરની સભામાં રજા. ર્હ્હ 
સતગોર ખોલ્યા અગમ વાણુ, જે હુરિતણા હુ કર વખાણુ. Yoo 
સતગોાર કહે છે એ નિર્વાણ, સતવાદી જીવનાં કફ વખાણુ. ૪૦૧ 
સાંભળો રખેસર સતગોર કહે, ચૌદભુવન જીવ સતવાદી રહે. ૪૦૨ 


પણુ તે લોકને એ વિચાર છ્રક્ષા, વિશ્તુ, મહેશ્ધર લઇ આવે અવતાર. ૪૦૩ 
સતગોર વાણી ખોલે છે, આંહે ભાઈ ચદ લોકના જીવ ઓધારવા છે આ પૃથ્વી માટે. ૪૦૪ 


જેમાં ઇશ્વર થઈ આવે છે અશ, જેઓ ખ્રક્ષા વિષ્ણુના છે વ'શ. ૦પ 
તેલો વ'શથી એ એકે અવતાર, તે સવે જીવનો કરે નિસ્તાર. ૪૦૬ 
તે ધરી અવતાર આવે છે અહોં, જીવ ડારણુ પૃથ્વી માંહે. ૪૦૭ 
આરે વાચા દીધી છે જેહ, આદે વચન સ'ભારી આવે છે તેહ, ૪૦૮ 


આદે વચન સાંભળી આવ્યો છુ અસે, રીધી વાચામાં કાંઈ ભુલે! છો તમો. ૪૦ 
જો રીધી વાચા તસે ભુલી જાઓ તો, સતએઓર કહે તે ટુખીયા થાવે. ૪૧૦ 
તે જાણો છો જે પ્રક્ષા આવે છે આંહે,બ્રહ્યા વિષ્નુ મહેશ્વર વસે છે ચોદ લોક માંહે.૪૧૧ 
સર્વે લોકનું અએે ઉતાયું છે પાપ, તે લોક જપે છે અમારા જીજવા જાપ. ૪૧૨ 
જો અમારૂં સતગોર નામ, તો ક'ઈએ જુજવા જપ ને જુજવા ડામ ૪૬૧૩ 


સતગાર વિનતી કરે છે ઘણો, સાંભળો કથા રાન કનકાસુર તણી. ૪૧૪ 
જે એક ટોલના જીવ જેહે, તે સવે મંડલ વસાવા તેહે. ૪૧૫ 
તેણે ઓળપ્યાં અમારા તન, તે! અમે દીધું તેને સતવચન, ૪૧૬ 


વચન માંધ્યા અવતર્યા છીએ આંહે, સર્વ જીવને ઓષયારવા છે પૃથ્વી માંહે. ૪૧૭ 
જ્યાં લાં ફળ હસે તેઓને વાસ, અમારા છવ તે હોશે અમારે પાસ. ૪૧૮ 


એવી વાણી સતગોર કહે. અમારા છવ એ અસારી પાસે રહે. ૪૧૯ 
ત્યાં જઈ શાંખાસુર શું કરે, પરષ'ચ લઇને સભામાં સ'ચરે ૪૨૦ 
ત્યાં શ્રી હરિ શું કરે, જે અનત કળા સં'પુંભુ ધરે, ૪૨૧ 
ત્યારે દેત્ય રાજાની સભામાં ગયો, અન અતુલી ખલતે। અછતો થઈ રહ્યો. ૪૨૨ 
ત્યારે હરિ એવું ચિતમાં ધરે, તે દેવ પ્રથ્વીને લ જઇ સ'ચરે, ૪૨૩ 
જ્યારે પરશ્વીના માગે જઇ બેડો દેવ, ત્યારે ગાંધવ મળ્યા તતખેવ. જર૪ 
ત્યાં દેવે અગમ અગોચર ચિત્ર કયો, ને ગાંધવ સાથે આપ સચર્યા, ૪રપષ 
ત્યાં દેવ કુદરતિ એક સપજ વસ્યો, તે સર્પ જઈ માદળીયાને ડસ. ૪૨૬ 
ત્યાં માદળીયું સપેં ડસ્યું, ને ગોર “પરવારી ગ(ધર્વ' વસે. ૪૨૭ 
ત્યાં ગંધર્વ ખેલ કરતા ભઆ, ભાઈ તે કારણુ હરી સાથે ગયા. ૪૨૮ 


યાં ગાંધનાં મનમાં એવી કિર જો થાઈ/હવે માળીયા વિના માદ કૉણુ બનાઈિરહ 


www.realpatidar.com Page 262 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્‌રહ 
ત્યારે હરિ મનમાં બોલ્યા વિચાર, તસે કહો તે! માદલ ખજાવું અપાર. ૪૩૦ 
ત્યારે મ'ધર્વ બોલ્યો તતખેવ, તું તે માદલ્વીયાની સુણન્ને ભેદ. ૪૩૧ 
ત્યારે ત્રિભુવની દેવ એમ જો કહે, ત્યારે સતરા એ નાશે ગ'ધર્વ રહે. ૪ર૩ર 
તેને ઢ્રારે દેવ ત્રડેયા સહી, ત્યાંથી માદલીયાની પેર ને લહી. ૪૩૩ 
ત્યારે ગ'ધર્વ બોલ્યા તેણી વાર, હવે આપણું કારજ સયુ અપાર. ૪૩૪ 
ત્યારે ગ'ધર્વ ઉતર્યો તતખેવ, તે તો! બેડા કનકાસુરને ઘેર દેવ. ૪૩૫ 
ત્યાં જઈ કીર્તનના માંડયો મ'ડાણુ, ત્યાં શ'ખાસુર દાનવ બેડો જજ. ૪૩૬ 
ત્યાં રાગકિતન માંડયો અભાસ, ત્યારે માલ લઈને ખેડો દાસ. ૪૩૭ 
જ્યારે શ'ખવે મનમાં આન'દ જો કરે, તારે માદલીયું અચ'બી રહે. ૪3૩૮ 
ત્યારે શ્રી ડેરી સભામાં ગયા, આપો આપે માદલીયા થયા. ૪૩૯ 
રેર એક વજાડી જ્યાં, ત્યારે ત્રણુ ભુવનમાં નગર જ્યાં ભાં. ૪૪૦ 
જ્યારે માદલ બોલ્યા ધમધમકાર, ત્યારે ક'પ્યાં છે પાતાલ. ૪૪૧ 


જ્યારે મૃદ'ગ વજાડયાં શ્રીહરિ, ત્યાં દેવે ત્રણુ ભુવનમાં ગજના કરી. ૪૪૨ 
ત્યારે શ'ખાસુર મનમાં એવું ધરે, માદવીયું હોય તો એડું ના કરે. ૪૪૩ 
ત્યારે કનકાસુર રાજાએ જાણ્યુ* સહી, એ પરમ પુરૂષ માણુસ નહિ. ૪૪૪ 


કનકાસુર, કરણાસુર, વદ્યીયાસુર વ્યાસુર, ચોથા એ. ૪૫ 
ચારે ખ'ધવ જાયને એ શું કરે, લાગે પાય હરિની સેવા ઓચરે, ૪૪૬ 
સ્વામી તમે વસો છે પ્રથ્વી માંહે, ધનભાગ્ય અમારાં જે પધારયા આંહે. ૪૪૭ 
જે ઈચ્છા કરતા હતા અજ્ઞો, કૃપા કરી સ્વામી આવ્યા તજો. ૪૪૮ 
સ્વામિ તમે અવિનાશી અવનીના છો દેવ, અમે શું કરીશુ' તમારી સેવ. ૪૪૯ 
ભલે શ'ખવો આવ્યો આંહે, જે તસે પધાર્યા પાતાળ માંહે. ૫૦ 


જયારે તમે આવ્યા પાતાલ, ત્યારે અમને મુક્તિ થઈ હો દિનદયાળ. ૪પ૧ 
સ્વામિ કરી સ્થાપના ને આપે! ધર્મ, તારો અમારાં જગોજગના કેમ, ૪પર 


ત્યારે પ્રેમે હરિ પામ્યા આનદ, અને શ'ખાસુરનો કરવા કૂક. પ૩ 
ત્યારે ત્રિભુવન પતિએ દીધુ વથત, અને કનકાસુર કીધા હરિચ'દ, ૪૫૪ 
તમે અએે એક કુળમાં થઈ, વાસો વસશું અમરાપુર જઈ. ૪પપ 
સસ વચન ભાંખસું અમો, મુક્તિ કારણુ રાજા કેષ્ટાસો તમે।, ૪૫૬ 
ત્રણુ ખાંધવ રહ્યા તેણે ઠાર, સરજાવા સહુ એક કુળ સએેજાર. પછ 
હેવે શ'ખાસુરને પકડવા ચાલ્યા શ્રી હરિ, ત્યારે ભટે માગે ચાલ્યે નિસરી. ૪૫૮ 
દેય કલા હિણાં જો થઈ, શ્રી હરિ પકડશે જઇ. જપહ્‌ 
તે પાતાળમાં ભૂતલ દેશ, ત્યાં જઈ શ'ખવે મેલ્યો વેશ. ૪૬૦ 
ભાગ્યું ખળ ને કૉષ્ચે મન, હમણાં મારં ભાંગશે તન. ૪૬૧ 


ભુતળ દેશ ભેદ નગર કહાવે છે જહાં, રાજા મચ્છ રાજ કેરે છે તહાં. ૪૬૨ 


www.realpatidar.com Page 263 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૨૮ 
ત્યાં એકે અઘોરી સતવાદી એક, એણે મહા તપ વળી કીધાં અનેકક ૪૬૩ 
તેણે અનેક અગ્રિની ખમી આંચ, તે તપે પુત્ર પામ્યો પાંચ, ૪૬૪ 
પાંચે પુત્ર મળી શું કરે, તાતની સેવા આચરે. ૪પ 
એવું તેણે જાણ્યું જ્ઞાન, સેવાતણ તેણે લીધુ' ધ્યાન. ૪૬૬ 
એ પાંચે ખ'ધવની એવી રીત, એક એક સાથે આંધી પ્રિત. ૪૬૭ 
મહા સ'તેષે પાંચે રહે, પોતાને ગુણુ કો કોને ના કહે. ૪૬૮ 
તે ધમ તશ કરે અ'ડુકાર, એકમના થઈને એક વિચાર. હહ 
એક માંહી થકી વાણી કહી, તો પાંચેને મન આવ્યુ” સહી. ૪૭૦ 
તે સખે હરિ ત્યાં ગયા, જઇ તે ટ્રારે ઉભા રહ્યા. ૪૭૧ 
ત્યારે મચ્છ રાજાને થચુ' જાણુ, હરિ આવ્યા તે સહિ પ્રમાણુ. ૪૭૨ 
ત્યારે રાજા સામો આવ્યો જેહ, પાંચ પુત્ર વળી સાથે તેહુ, ૪૦૭૩ 
આવી હરિને લાગ્યા પાય, વચન વદો ત્રિભુવતરાય. ૪૭૪ 
ત્યારે હરિએ વાણી કહી, ચોર મારો આવ્ચો છે અહી'. ૪પ 
ચોર દેખાડશે જેહ. મુગત પદારથ પામશે તેહ. ૪૭૬ 
મગની નાસે પુત્ર જેહ, પાંચમાં સોટેરો તેહ. ૪૭૭ 
તેણે વચન કહું તેણી વાર, તે ચોર આવ્યો છે અમારા ઘર મોજા ૪૭૮ 
બોલ્યા હરિ સર્વે ધાઓઆ મળી, રખે ચોર જએ ટળી. ૪ખ્હ 
ત્યારે મગની દેવ ખોલ્યો એહ, સ્વામી ચોર ટળી જાય તો પાડુ' દેહુ. ૪૮૦ 
સુણી વચનને ત્રડયા બ્રહ્ય, તારૂં નામ ચુધો કિર થાપું ધર્મ. ૪૮૧ 
થાપી પુંેને મસ્તક હીધે! હાથ, દેશું કષ્ટ પણુ લેશું અમરાપુર સાથ. ૪૮૨ 
એ વચન સુણ્યા તેણીવાર, ચારે ખાંધવ લાગ્યા હરિને પાય. ૪૮૩ 
ત્યારે શ્રી હરિ બોલ્યા યાંય, પાંચે એકમના થઇને રેહનને પ્રશ્વીમાંયય ૪૮૪ 
છેલ્લો જુમ ઉતરતાં અવતાર, અથરવેદનો પેહલો! વિસ્તાર, ૪૮૫ 
લેશુ' કલ'કને ખુદ્ધા અવતાર, તમ તણા કરીશુ' વિસ્તાર, ૪૮૬ 
કરી પ્રણામને દોડયા શ'ખવા ભજી, ત્યાં દેત્થે કળા કીધા ઘણી. ૪૮૭ 
ત્યાંથી શ'ખાસુર નાશી ગયો, મહા પાતાળમાં જઈને રહ્યો. ૪૮૮ 
સતગોર બોલ્યા અગમ વાણુ સુણી લેને તસે સર્વે જાણુ. ૪૮૯ 
જેણે સરજ્યાં ચ્રાહભુવન, અને માંડયા મડાણુ તેનું શું કરં વખાણ ૪૯૦ 
અત'ત ફળા દેત્યમાં હોય, જેણે સરજ્યા તે મારે સોય. ૪૯૧ 
સડા પાતાળમાં શ'ખવો ગે, સુરમલરાજાની સભામાં જઈ રહ્યો. ૪હ્ર 
સુરમલ રાજા કહાવે છે જેહ, દેત્ય ઉપાસણીક એ તેહ. ૪૯૩ 
વૃત દેત્ય તણુ કરે, ધ્યાન ઉપાસન રાક્ષસનાં ધરે. ૪હ્૪ 
દાનવ કુળના કરે વિવેક, ચ(દ્રસેન તેને પુત્ર એક. ૪ફ્પ્‌ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ર 
મુત્ર પિતાને નવ ખને લગાર, ભક્તિ કારણ થાયે નિત રાડ, જહ્₹ 
નગરના લોક સવે કેવા મળે, તેના આગળ વચન કોઇનાં નવ ફૂળે. ૪હ'ઃ 
શ'ખવાને હરિ નેતા ગયા, દેત્ય ધરમાંને હરિ ટ્રારે રહ્યા. ૪હ૮ 
ભાખે વાણીને સતગોર હસે, ભાઈ એવા લોક પાતાળમાં વસે. ૪લ્હ 
ત્યાં રાજા દેત્યને રાખી રહ્યો, કુવર દોડી હરિ પાસે ગથે!. ૫૦૦ 
સતગોર કહે એ પુરૂષ છે એક, પણ ચાંદ લોકમાં એનાં જુજવા વિવેક, ૫૦૧ 
સતગો૨ કહે ભાઈ સુણુજો તમો, જાણું છુ' તે કહુ' છુ અમો. પ૦્ર્‌ 
સુણી લેજો તસે જાણુ સુજ્ણુ, મુક્તિ કારણે સવે માંડયુ' મ'ડાણુ. પ૩ 
જે લોકમાં મુક્તિ નહિ, સતગોર કહે ત્યાં શું કરં જઈ. પન 
ત્યાં પુત્ર પિતાને પડયો વિવાદ, ચ'દ્રસેનને સુરમલરાજ. પ૦પ 
કહે શ'ખવો શુણુ સુરમલરાજ, તુંજથી રહે દેત્ય કુળની લાજ. ૫૦૬ 
અનેક દેશ એલી આવ્યો છ' ડુ, રૂદ્ર રે કુળમાં કહાવે છે તું. ષ૦૭ 
મે લીધા વેદ ને વસાવું વેર, હેરિ આવશે મુજ માટે તુજ ઘેર. ૫૦૮ 
જો તું મળ ખાધે ખળવ'ત, તો જ્ય ક્રીને થાય આન'દ. પન્હ 
એ છે એકલાને તારો ઝુ'વ૨ જોડ, એને મારે દેય છાસઠ કરોડ. પ૧૦ 
આંધ અળને ધરની રીત, એ દેલ્ય કુળની પ્રતિત. ૫૧૧ 
તુજ આગળ હોસે એર, તુજને ગાંજી જાસે તેહ. પ૨ 
હે ભણી મંત્રને હુ'કારૂ દેત, તારા કુ'વર તણી જે રિત. પ૧૩ 
સતગેોર કહે અગમ કથા, સુરજમલ શ'ખવા સાથે મથ્યા, પ૧૪ 
ત્યારે શ'ખવો રાજા સુરજમલને કહે, તું રાખે તો દેલ્ય સવે તુજ પાસે રહે. પવૂપ 
ત્યારે ચ'દ્્સેન ખોલ્યો તેણીવાર, અહિ દૈત્ય ન રહે લગાર. પવૃદ્‌ 
દેત્ય રાખી અમે શું કરં, વિશ્તુ આગળ જઈ ડયાં ડહુ'. ૫૧૭ 
નથી મારગ પૃથ્વી માંહે, એ આગળ નાસી જાસે ડયાંહે. ૫૧૮ 
સુન્ય તણા આવ્યો વિસ્તાર, માટે તુને મારસે નિરધાર. પ૧૯ 
જઇ હરિતણે લાગે પાયે, એ થકી તારો અનુગ્રહ થાયે. પર૦ 
સુણી વચન ને દેત્ય કોધે ચડયો, ધણી રીશને ખહુ ખળે ભર્યો. પર૧ 
કહો ખે ખ્રહ્યા છત્યા તેણી વાર, છત્યાં શક્તિ તર્ત'કાલ, પરર 
જીત્યા શિવને રાખ્યું નામ, જેલે મને આઆષ્યુ' હતું સાત. પર૩ 
છીત્યા દેવતા સહુ, જે પ્રહ્ષા પાસે હુતા ખહુ. પરફ 
એ વિષ્નુ દોડી આવ્યો! આંહિ, મે' સવે જીત્યા ત્યારે હતો કાંઇ. પરપ 
મને નારાયણે કહયું ફરમાન, ત્યારે મે ઉતાયો સર્વેનાં માન. રદ્‌ 
એવું વચન કડુછુ' અમા, જાઓ પાછા વળી તમનો. પરછ 
ચુદ્ધતણું રાખોછો જેર, તો હ દેત્ય રાખુ' છુ! છાસટકરોડ, ૨૮ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૩૦ 
એવી વાત કણે છે કથી, રે' જેવો બીજે નિષન્યે! નથી. પરહ 
જેણે નિપજાવ્યો। છે તેનો દાસ, તેનાં અંગના હસો તો આવીશું તમારી પાસ. ૫૩૦ 
એવાં ચદ્રસેન પર તે કરે વખાણુ, જઈ હરિશુ' કરો જાણુ. ૫૩૧ 
ત્યારે આવ્યા ચ'દ્રસેન હરિની પાસ, અને દેત્યતણા કર્યા વચન ફ્રમાસ ૫૩૨ 
હો સ્વામી એ દુષ્ટ તો કોધે ભચો) રાશ સુરજમલની પાસે ર્યા. ૫૩૩ 
અહં'કાર કરે છે એર, અને વચન નથી માનતો તમાર્ડ તેહ. પ૩૪ 
જે છે અમે સર્વે જીવના તહાં, ત્યારે તમે વળી હુતા કહાં. પરપ 
સાને કાશ્ણુ વળી તમે દુ'ખીયા થાવે, તએે વળી નારાયણ પાસે જાવો. ૫૩૬ 
ત્યારે હરિ ખોલ્યા તેણીવાર, સુણો ચ'દ્રસેન કહુ' વિચાર. ૫૩૭ 
મને નારાયણે આપ્યુ' ક્રમઃન, અમને કીધા આપ સમાન. ૫૩૮ 
આપમાંશી ઉપન્યા અમે, કહુ સષટિમાં જાવો તમે. પરહ 
અખને આપ્યુ” વેકુ'ડેને સર્વે કેવલાસ, આયા ખ્રહ્યા કરી વેદ પ્રકાસ. ૫૪૦ 
જે ફોઈ પુજસે તમારા પાય, તેણે ઓળપ્મા ત્રિભુવન રાય. પય 
્રૉોતાતણું અમને આપો જોર, મારે દેત્ય હેબુવા છે છાસઠ કરોડ. પ૪ર 
ચદ્રસેન પ્રત્યે બોલ્યા હરિ, નારાયણે રચના માંડી કરી. પ૪૩ 
ચોકડીના જુગ કિધા ચાર, એનાં અમને સૌંપ્યઃ વિસ્તાર. પ૪ 
જો ચદ્સેન હવે શું થસે, એ દુષ્ટ મુજ આગળ કયાં જસે. પરપ 
ભાંગી ભડ નાખુ* પાતાળે, અને ચોદ પળ કફ એકાકારે. પ૬ 
જો હુ' નારાયણુ તણું છ તેજ, તો મારી દેતને ક૨ નખ. પ૪૭ 
જે સિ સર્વે ણક્ષાતણી, એ દુષ્રને કટિ છે ઘણી. ૧૪૮ 
મુક્તિતણાં અમને આપ્યા છે લેદ, અખ'ડ વાસ ને રાખો તેહ. પહ 
તેવા સતે સરજ્યા આપોઆપ, સુટટિતણં ઞુકાવા પાપ. પપ૦ 
જણી વ'શ જપે અમારા જાપ, અમે મળ્યા નારાયણુ આપોઆપ. પપ૧ 
એ ફૃરમાન લાવ્યો છુ સહિ, એવી વાત ત્યાં હરિએ કહિ. યપર 
તારા પિતાથી અળગો રહે, ચ“દ્રસેન પ્રત્યે વિશ્નુ કહે. પપર 
મારે ચોઠ લોકમાં જપાવવો જાય, પૃથ્વી ઉપર એલવું પાપ. પજ 
મારે ધરવા છે દસે અવતાર, દેત્યતણા કરવા નિસ્તાર, પપ 
જેને વાચા દીધી આંહે, એ સર્વે લેવા છે મૃત્યુલોક માંહે. પપ 
એ દુષ્ટ થશે દસવાર, મુજ હાથે થાસે સ'હાર. પષછ 
ચ'દ્રસેન લાગો હરીને પાય, સ્વામિ તમ આગળ એ કચાં જાય. પષટ 
શ્મમને વર રોને સ્વામિ તમો, અન'ત આશા કરિએ છીએ અગનો. પપહ્‌ 
ત્યારે નુડયા દિનદયાળ ચ'દ્રસેન ઉપર ત્રડયા એરાર. ૫૬૦ 
તેડી પાસે ને રીધી ખાંહે, કમલા કુ'વર ફીષા છે આંહે- પ૬૧ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ડ૧ 
અસુર મ'ત્ર હતા જેડ, વળી સર્વ ઉથાષ્યા તેહ. પહર 
સુર મંત્રના કીધા ડામ, દેતકુ' આધ્યા વિશ્રામ. પદ૩ 
ત્યારે શ'ખવો વિચારે મન, સુરમલ શું પુછે તન. પ૬૪ 
જાઓ રાજન હરિ પાસે તે, સત પ્રકાશિ કહુ! છુ અમે- પરપ 
ચ'દ્રસેન હરિ પાસે ગચ, તે કરીને આવીચે!. પ૬ 
જઈને તમે પુછો વિચાર, એ શું કરવાના છે વિસ્તાર. પ૬૭ 
કેવે પ્રા્રમે ઉભા હરિ, એ વાસ તમે લાનો કૃ. ૫૬૮ 
સુરમ્ હરિ પાસે ગયે, લાગી પાયને ઉભો રહ્યો* ૫૬૯ 
રાજા પ્રત્યે હરિ બોલ્યા તેહ, ચારો મારો કયાં છે એડ. પ૭૦ 
રાજાજી ચોર મારો મુજને આલો, તો દઈશ પૃથ્વીને સવગ પતાળ ૫૭૧ 
મારે સૃષ્ટિ તણું કરવું જો કામ, અને દેત્ય તણાં મેલાવા નામ, પછર 
જે શ'ખ છે એને હાથ, તે કારણુ કરીશું ઉતપાત. પ૩ 
એવાં વચન હરિએ રાજાશું કહ્યાં, શ'ખ તારે હાથે ન રહે. પછ 
કૈ વેદ મારે લઈ જવા પૃથ્વી માંહે, શ'ખ કારણુ હુ આવ્યો આંહે પછપ 
સુજ પર પ્રસન્ન થાસે મહારાજ, એ વેદ શ'ખ લેવાને કાજ. પ૬ 
હવે તુજને નથી આગળ જવાના ડામ, એ કયાં જઈને છુપાવશે નામ. પછડ૭ 
ત્યારે રાજા હરિશું કહે, સ્વામી તમથી નાશીને ગ્યાં રહે. પ૭૮ 
એક વાર તમે મેલી જાવો, શાને કારણુ તમે દોહીલા થાવ. પછ્હ 


ત્યઃરે હરિ કો કરીને બોલ્યા તેણી વાર, તું કોઢીએઓ થઈને અવતરે દેત્યને દ્રાર. ૫૮૦ 
એ દેત્ય જ્યારે રાજ્ય જો કરે ત્યારે દેત્ય દ્વારે તું કોડીઓ થઇને રહે. ૫૮૧ 


જો તું એ ઉપર ધરે છે હેત, તો! તુજને કષ્ટ પમાડશે એડુ. ૫૮૨ 
એવુ વચન હરિએ કહું ન્યાં, કોઢીઓ પોળીયો થઈને રહેજે ત્યાં. ૫૮૩ 
દેત્ય તણો પોળીઓ જેહ, સુરજમલ રાજા હોતાં તેહ. ૫૮૪ 
સતગોર ખોલ્યા અગમ વાણુ, કહો અકરમી રાજાના શા કરં વખાણુ. ૫૮૫ 
સતગોર બોલ્યા અગમ કથા, સુરખલ રાજા ત્યાં કેઈ મથ્યા. ૫૮૬ 
જે હરિ પાતાળે આપે ગયા, ત્યાં દશરાભને વર આપ્યા, ૫૮૭ 
પુત્રને આપ્યુ” વેમુ'ડનુ* રાજ, અને ત્યાં પિતાને કીધે! નિરાધાર. ૫૮૮ 
સતગોર વાણી અગમ કહે, કર્મ વણા તે શું કરે, ૧૮૯ 
અકર્મીને નહિ ઈમાન, અને સકર્મીને સઘળુ' સ્ઞાન, પ૦ 
કોના પુત્ર ને કોના પિતા, કર્મ સાથે લગાવે વાદ. પહ્ય 
ત્યારે શ'ખવે વિચાયુ મનમાંહે, હવે નથી જવાનાં ડામ. પહર 
ત્યાંથી શ'ખાસુર નારી ગયે, સસસે પાતાળ જઇ રહ્યો. પહ્૩ 


જયારે દેત્ય નાશી સમુદ્રમાં પેઠો લલખેવ, ત્યારે પાછળથી ચાલ્યા નારાયણુદેધ: પહ 


www.realpatidar.com Page 267 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રરર 


ત્યારે પુંડેથી શ્રી હરિ નિસર્યો, તે દેવ સસુદ્ધને દેશ ચ'ચર્યો. પલ્પ 
અગમ અગોચર સદા ચલિત્ર કીધા સહા, તે સ્વામીએ કરતા જીમમાં 
મચ્છફષ હીધાં તહાં. પહર 
ત્યાં હરિ તેજ શ્રી મચ્છ રૂપ થયા, અરે દેત્ય, દુષ્ટ મારા વેદ લઈને કયાં જાયે. પહ્છ 
તું મેલ વેદ તુને મારીશ કર ઘરી, ત્યાં એવાં વચત ખોલ્યા શ્રી હરિ. ૫૯૮ 


ત્યાંથી દેત્ય નાડો ન રહી ડામ, તે જઈ પેઠો સમુદ્ર સુકામ. પહ્હ 
ક'પતો શારિરે ધ્રજ્તો ગયો, જઈ રા'ખોદર બેટમાં શ'ખવરો થઈ રક્ષ ૬૦૦ 
યાં શ'ખમાં ઘાલ્યુ' તન, અને સર્વે દેત્ય દીઠા એક મન. ૦૧ 
તે જઈ પડચો શ'ખાહર જાર, ત્યારે નિષ્તુ થયા તે ઠૉાર- ૦૨ 
ત્યારે દેત્યે ધરો શ'ખમાં અવતાર, ત્યારે હરી મચ્છ થયા સ્ોરાર. ૦૩ 
ત્યારે હરિ કહે ભલા ભલારે શ”ખવા, તું સસુદ્રમાં ડયાં રહા. ૨૦૪ 
તારાં ચલિત્ર તું કરે પ્રકાર, જે તું ચારે વેદનો એકજ કાર, ફ્ભ્પ 
ત્યારે હરિ તણી સતગોર કહે કથા, જઓ શ'ખવો થચો છે મથા. ર૦૯ 
સાત પાતાળની કોરે ગયે, અન'તકળા અનેરી લઈ રહ્યો. ૯૦૭ 
ત્યાં મચ્છ રૂપ હરિ દોડયા સહિ, શ'ખોદરતે પકડયો જઇ, ૦૮ 
જયારે હરિએ જઈને ગ્રહ્યા હાથ, એને પુછી સવે પુવે તણી વાત. ્ન્હ 
અતલિમલ હરી ક્યાં ગયો, અને દેખી હરિને આધીન થયે. ૧૦ 
તારે ખળ તું કર પ્રકાશ, કઈ વેળાએ તું દેથજ થાસ. દ્વ્યૂ 
ક્રી ટાણ' નહિ આવે એડ, હરિ પ્રકાસી બોલ્યા તેહ. હ્વ્ર 
ત્યારે કર જોડીને લાગ્યો પાચે, ક્ષમા કરો તમે [ત્રરુવન રાયે. હ્વ૩ 
સ્વામિ તમને સોપ્યાં કમાન, તએે કીધા છે આપ સમાન, દ્૧ૂ૪ 
સાટે સ્વામી તમે સરજ્યા સવે તન, દેવ દે્યને ચોદ ભુવન, હ્ય્પ 
સ્વામી તખે રચના માંધી આણી વાર, મુજ ઉપર તમ દયા ધરો દેવ મોરાર. ૨૧૬ 
સ્વાસિ પતિત ને ઉગાયો તમે, કૂળ ઉદ્દારવા સરજ્યા છુ' અભો. હ્૧ 
સ્વામિ દ્યા કરીને હસો સન, સર્વે ઉદ્ધારવા છે તુ'ને, ફવ 
સ્વામિ ભાગ્યવ'તા સજયા છીએ અમો, જે સુજ હુણુવા આવ્યા તમો. ૬૧૯ 
કેરે સ્તુતિને તળાંસે પાય, અને હરિ દર્શનમાં સમતો જાય. ૯૨૦ 
ભાવે ભક્તિ ધરે છે મન, અને મસ્તક તળે ધરે પાતાનું તન, ૨૧ 
તુજને મારથા આવ્યે છુ' હું, શાને સ્તુતિ કરે છે તું. હ્રર 
બાલી વેદ લાવ્યે! છે તું, શણુગાર શક્તિના લાવ્ચોહ' હુ. ્ર્ર 
સત પ્રકાશી બોલ્યા મન, આલને સને ચોદ રતન. હરર 
પાંચ આભુષણુ અખતણાં, પાંચે ઘ્રજ્ષાને તે અમતે વાલાં ઘણાં. દ્ર્પૃ 
તે સર્વે ઉથાપીને મેલું પાચે, તુંને કેમ મેલ્યું આણીવારે. ફ્ર્દ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૩૩ 
કરોડ ભક્તિનો કરે ભાવ, અને મસ્તક એલ્યું હરીને પાયે. ૨૭ 
સ્વા મુને મહાદેવે આપ્યુ' કૂરમાન, મુસ્તક થાપી કીધો! મેરૂ સમાન. ૬૨૮ 
જો છ્રહ્યાએ કર્યો અહકાર, તો અમે યર્યા વેદ જો વેણી વાર. દ્ર 
શક્ત્તિ ખુ ખળવ'ત મન, તમે જઇને લીધાં રતન. ૩૦ 
તખે કહો તો જે હુ' છુ' કોઇ અવતાર, તો ખે' લીધો! તે મારો વહેવાર ૬૩૧ 
ત્યારે સદારિવ ગયા હરિની પાસ, જઇને વચન કરું પ્રકાશ. હ્૩ર 
ત્યારે હરિએ તમ ઉપર ધર્ઝું માન, દેવ દેત્યના કરવા કામ. ૩૩ 


જો સરવે વસ્તુ લીધી હતી અખો, તે આપ સમાન કરી સાકલ્યા તમો. ૬૩૪ 
સ્વામિ ને મે! કિધુ' છે કામ, તો ચાદ લોકમાં પ્રકાસો તે માર નામ. ૬૩૫ 


ચાર કહેવાયો હુ જો આપ, તો દેવ દેત્યમાં જપસે તમારો જાપ. ૩૬૯ 
એવા વચન શ'ખવો કહે, તેમ તેમ હરિ દયા જો ધરે. ૩૭ 
સ્વામિ મારા મસ્તક ઉપર નો ધરો પાય, તો મારં કુળ શુદ્ટ જ થાય. ૬૩૮ 
સ્વામિ તમે ત્રણ સુરત એક ને છેોયે, અને પ્રેમતણો જે રહે. હ્૩૯ 
ત્યારે કૃરી શ'ખવાને હરિ શું કહે, એ વસ્તુ તો જપાસે નહિ. ટ્૪૦ 
ત્યારે વાત શા'ખવે કહિ, સ્વામિ એ વસ્તુ રાખુ' નહિ. ૪૧ 
જને સ્વામિ હસે અમારે પાસ, સુપ્રત કરીને થઈ રહુ' દાસ. ટ્ર 
લ્યા એમ નો કરી પ્રણામ, અને નિગસ વાણીનું દેખાડયું ડામ. ફ્૪૩ 
ક્ષમ! કરીને ટુર્ખળ જ થયા, અને દેત્ય તણાં જે સર્વે એેલ્યા ભાવ. “૪ 
સ્વામી ને તે છો દિનદયાળ, તો મને ઉગારી કરો પ્રતિપાળ. ટ્્પ 
ત્યારે હરિએ વચન કું પ્રકાસ, મારે જાડું નારાયણુની પાસ. ૪૯ 
તજ વણો તેને કેહુવો વિચાર, અને શક્તિ રહ્યાનો રાખવો વહેવાર. ૪૭ 
જો મન ઈંચ્છા ધરતો હોય મન, તેનાં વર વલી આપું' હુ તન. ૪૮ 
વુષ્માન થઇ બોલ્યા હરિ, અને શ'ખાસુર પર કૃપા કરી. ૪૯ 
સ્વામિ ડુ' એ વર માગુ' દિનદયાળ, જો સ્વામી ગુજ કારણે ધો અવતાર. ૬૫૦ 
સ્વાસિજી કક્ષ તમારં હુ ના કરં, તો આગળ તમારે હાથે મરં. ક્પ૧ 
સ્વામિ વેદ તમારો હુ' નવ ઓચરં, અને તમ વિના કોઈથી નવ મરં. ૬૫૨ 
સ્વામિ ભક્તિભાવ તમારા જોયા, અને જઇ ભ'ગાણુ પડાયું તહાં. દ્પર 
જ્યાં વેદ તમારાં કરે વખાણુ, ત્યાં જઈ મારી દેવરાયું આણ. લ્પ્ઝ 
જે કઇ લેશે તમારૂ' નામ, તે જઇ મેલાવું એ મારૂ કામ. દ્પપ 
ભજન કરી જે સમરે તુંને, તે વળી ભગત સમરે મુને. સ્પ 
એવી કહી શા'ખાસુરે હુરિ શું વાત, એવું વચન સુજને દોને નાથ. ટપ 
સિ છ્રક્ષાની મને માને સહે), અને અવધ લગી હ' મર નહિ. હ્પ૮ 
પી. ૩૦ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રેરઝુ 
વેચન કોઇ નવ ઉથાપે જેહ. ત્રણુ દેવને શક્તિ જેહે. ટ્પ૯ 
ચાર તે ને પાંચો ડુ', એવો! વર સ્વામી દેને તું. ૬૦ 
વ્યારે દેય પત્યે હરિએ શું કહ્યુ, એ શ'ખવાને મન ભાવ્યું. ૬૧ 
તું રહેજે મહાદેવની પાસ, તે તને પોતાનો! કરશો દાસ. ૬૨ 
કેરાવિ તપ દેરો વરદાન, તં તમારૂ' વધારસે નામ. ૯૩ 
જા શ'ખવા તું કે છે મને, તું તેની કેડે લાગને એક તને. ૬૪ 
તે ધરસે ભક્તિ ને આવસે મારી પાસ, તો- તુજને મારવાનો ટુ' ખાસ. ૬૬૫ 
સ્વામિ તમને કહુ' વિચાર, મને મારીને આપો ઉદહ્વાર- હદ 
ત્યારે હરિ કહે શુણુ શ'ખવા વાત, તું દેત્ય ને અમે નાથ. ૨૬૭ 
જા'બુહ્ઠિપે જુગમ અવતાર, અને નિર્મળ સ્પષ્ટ તણા વિચાર. ૨૮ 
છેલ્લી કળાને છેલ્લુ' રૂપ, મળશે સઘળા દેવને ભૂપ. હ્હ્હ 
આદ અ'તનો એક અવતાર, ત્યારે તારો 2! આધાર. ૬૭૦ 
હરિએ વચન કહ્યાં એહે, મસ્તકે ન્યડાવી લીધાં તેહે. ૭૧ 
શ'ખોહર બેટને સાત પાતાળ, સત તણી ત્યાં ઉડે જાળ. ફ૭૨ 
હોધે દેત્ય જો પડો! લાં, અને શક્તિરૂપ તેડાવ્યાં ત્યાં. ૬૭૩ 
જેમ જેમ હરિ પાવ ધરે, તેમ તેમ શ'ખવો સ્તુતિ કરે. ૪ 
અ દુઃખીઆ થયા ને હરિ, અને પ્રેમ પ્રાણુ જાસે નિસરી* ફ્્પ 
કહે હરિ ફુઃખીયા નહિ થાવું, તુજ કેડે હુ' શાને ધાઉ'. ફ્૭૬ 
મારે' પ્રામ ના આચરૂ, તુજ માટે શાને અવતરૂ'. ૨૭૭ 
ત્યાં ધરી પાયને વેરે શરિર, અને રૂદ્ર જેવુ' થાએ નિર. ૭૮ 
મારી દેત્યને રાખુ' નામ, સુણે લોકો કું બ્રહ્યાજ્ઞાન. હ્ખ્હ 
શ'ખથી દેત્ય ગચો ટળી, હરિ ત્યાંથી આવ્યા પાછા કેરી. $૮૦ 
દેત્ય માર્યાનાં થાય વખાણુ, ચોદ લોકમાં થયું જાણુ. ૨૮૧ 
જે માગે હરિ ગયા, છજીતિ દેત્યને કૂરી આવીયા. ૮૨ 
શક્તિ દેવી તણા પરવાર, સર્વે લોકમાં થયો! જેજેડાર. ૬૮૩ 
છ્રહ્યા બેડા હતા સહિ, ત્યાં તતકાળ કહ્યું જઇ. ૮૪ 
સુણો ણ્હ્યા ડુત ને કહે, વેદ વિના પ્રથ્વી કેમ રહે. ૯૮૫ 
ગયા વેદ ને તસે ચિ'તાતુર થયા, તે કારણુ હરિ પાતાળે ગયા. ૮૬ 
ત્યાં યાતાળે હરિએ શું: કયુ, દેત્ય કારણે મચ્છારૂપ ધયુ. ૮૭ 


યારે શ'ખવે થઈ રહ્યો એેટજ માંહે, ત્યારે હરિ એ ધર હોતા તાંહે. ૬૮૮ 
જ્યારે ન લાગો ઉપાય, ત્યારે લાબે પાય અને ઓળખ્યા છે ત્રિ્રવનરાય. ૬૮૯ 


ત્યારે આધિન થઈ સ્તુતિ કરે ઘણી, ત્યારે ઢીઘો વર તેને- હણી, ટ્હ્૦ 
તે માટે તમને થ્ક્મા કડુ', તે દષ્ટિએ જોઈને આવ્યો છ'. ફ્હ્૧ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રેપ 


સરજાચો તે તમારો છુ' દાસ, અને હરિ આવે છે હમણાં તમારી પાસ. ૬૯૨ 
વિનતિ કરે સવે ડુત ઉભા રહી, તે જગ્યાએ હરિ. ત્યાં આબ્યા સહી. ૬૯૩ 
ત્યારે છ્રક્ષાને મન થચો! આન'દ, હુરખ્યા દુત દેવને ચોદ ભુવન. ્હ્ફ 
ત્યારે ખ્રહ્યા પૂછે છે વિશ્નુને એડ, કહો સ્વામિ કેમ નિપજ્યું તેહ. હ્હ્પ 
ત્યારે કહે હરિ ખ્ક્ષા કુપા તમ તણી, અમ ઉપર તુષ્માન ત્રીભુવન ધણી. ૯૯૬ 


તે કારણુ અએે ગયા પાતાળ, ત્યાં અમને માન્યા દિનદયાળ, હ્હ્છ 
મચ્છ તલાતલમાં પાતાળો જોયાં, એક ભગત અમને મળ્યો ત્યાં. હ્હ્ટ 
ત્યારે તેને મન ઉપજયો આન'દ, ત્યારે અમે દીધાં ધરમ આપ્ચો સતપ'થ. હહહ 
ત્યારે હેત્યે તહાં કીષધ્રી શી પેર, સવે વસ્તુ મેલી પૃથ્વીને ઘેર. ૭૭૦ 
ત્યાં હતો મચ્છ રાજાનો દેશ, અમે થયા ત્યાં તેવે વેશ. ૭૦૧ 
ધરતી શ'ખાસુરને રાખવા થઇ, ત્યારે અખો ત્યાં પોતા જઈ. ૭૦૨ 
ત્યારે જાણ્યું આવ્યા ત્રિભુવન ધણી, તો તેણે લીષ્રી વાટ પાતાળજ તણી. ૭૦૩ 
ત્રીજે પાતાળે પોતે! જઈ, દેત્યે સુદ્ધ માંડયો સહિ. ૭૦૪ 
ત્યાં પ્રરાકેમ કીધાં અનેક, અને સર્વે દેત્યે કીધો વિવેક. છબ્પ 
ત્યાં વહારા કરે રાજ, તે તે! આવ્યો અમારે કાજ. ૭૦૬ 


ત્યાં ભગત અમારા હેતા એક, તે લાગ્યો પાય તેણે પુછ્યો વિવેક. ૭૦૭ 
અ'ડના રાજા જે વસ્યા પાતાળ, તેમણે એઓળપ્યા અમને દિનદયાળ ૦૮ 


આવ્યો સાખે અએે હતા જ્યાં, અસે વર રીધે વેકુડનો ત્યાં. છ્ન્હ 
ત્યારે અમે જઈ રહ્યા ચોથે પાતાળ, અને તલાતલમાં ખડું અ'ધકાર ફર ૭૧૦ 
ત્યાં રાજા એક ભગતને ઘેર ગચ, હુતા ભગત તે નવ રાખીયે. ૭૧૧ 
ત્યાં રાજા હસ્તિ કરે છે રાજ, તે તો આવ્ચો અમારે કાજ. ૭૧૨ 


યારે તેને ભક્તિ ભાવે દીધો વ૨, અમ હરિ આગળ લાંબો કીધો કરૂ ૭૧૩ 
એવી સ્તુતિ કરે વિષ્નુ બ્રક્ષા આગળ કહે,સ્વાસિ ચોર તમારો તમથી ડયાં જઈ ૨હે.૭૧૪ 


સ્વામિ અમે ગયા સાતમે પાતાળ, અમને માન્યા દિનદયાળ. છ૧૫ 
ત્યાં સતવાદિ જીવ હતાં ધણાં, એવા ભાગ્યવ'તા તેજ તેજ તણા. ૭૧૯ 
ત્યારે તમ કૃપાએ આપ્યો વર, તે વરને તસે સાચો કર. ૭૧૭ 
અ'ડના ભુષ હતા જેડ, પાસે એ સારી ન આવ્યા તેહ. ૭૧૮ 
રસાતલમાં અસે ગયા જ્યાં, સુરજમલ ઉથાપ્યા ભ્યાં. ૭૧૯ 
તહાં ધમળ રાજાને થચું જાણુ, તેમણે ન લોપી અમારી આઃણુ. ૭૨૦ 
સુરજમલ શ'ખવા સાથે થયે, તેને વળી અમરાનીઓ. ૭૨૧ 
વિશ્નુ યહ્યા આગળ કહે, શ'ખવો રાખ્યો કોનો નવ રહે. છરર 
જે આભુષણુ હતાં શકિત તણાં, તે ધરતિ ઘેર ખેલ્યાં તહાં. ૭છર૩ 
જે હતો અમારો જાણગાર, તે ખેહ્ચો સુરજમલને ટાર. ૭૨૪ 


www.realpatidar.com Page 271 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૩૬ 
અસે હુણુતાં તેને કીધી વાર, વેદ વાણી લીધી તત્કાળ. છર૫ 
એટલી વાત વિશ્તુ થ્ક્યાને કહે, અકલ ગત તો અપરમ લહે. છર₹ 
ત્યારે હરપ્યા ખ્રહ્ષાને ભયો અહું'કારુ અને ચૌદ લોકમાં તેજ અપાર ૭ર૭ 
સ્વાસી ડુ ગચો! સાતે પાતાળ, મને નાગે સાનો દિનદયાળ. ૭૨૮ 
ત્યાં સવે લોકમાં થસુ' જાણુ, મારી શ'શવો લીધી આણુ વાણા. છર 
વિશ્તુ ખ્ક્ષાશું કહે, સતપ'થ ગોષી સ્ઞાન જો ધરે ૭૩૦ 
આદે સતપ'થ હુંતા જેહ, પેલા જીગમાં મુકયા તેહ. ૭૩૧ 


ધ્રક્યા કહે સ્વામિ સતપંથ વરો, અમે આગળ જશું ને તે અવતરો. ૭૩૨ 
ત્યાં નારાયણે અમને આલ્યો છે વર, જે અમને મળશે તેની તખે સારજો કેર. ૭૩૩ 
અએે જઈ દેખાડશું સ્ષ્ટિમાં સાન, તને આવજો ત્યારે અમાર વધશે નામ. ૭૩૪ 


ત્યારે વિશ્તુ ધહ્ષાને કહ્યું, વચન તમારં સે' સત માન્યુ'. છ૩પ 
ત્યાં હતા બ્રહ્માને આવ્યા મહાદેવ, ત્યારે આવ્યાં શકિત કરે છે સેવવ ૩૬ 
ત્યારે ચારે સુરત ડરે છે વિચાર, ત્યારે શક્તિએ માગ્યો શણુગાર. ૭૩૭ 


સ્ત્રામિ તસે વેદ કારણે પાતાળે ગયા, આભુષણુ મારૂ' કાંન લાવ્યા. ૭૩૮ 
તું સુણુ સ્વામિ હું' કડુ” છુ' તને, તમે ત્રણુ દેવ જાણુતા નથી મને. ૭૩૯ 


આદઢશકિતિ છે સારૂ' નામ, કહે તો ફેરવું તમારો ડામ. ૭૪૦ 
નારાયએે ઉપજાવી મુને, ગુણુ મારા સર્વે કહ્યા છે તુને. ૭૪૧ 
અન'ત કળાએથી હુ' અવતરૂ, ક્ષણ માંહે અનત રૂપજ ધરૂ'. ૭છ૪૨ 
ક્ષણું કામ ધરૂ' માતાનું સ્ઞાન, ક્ષણુંક મા નહિ મને સુતક સનાન. ૭૪૩ 
સ્ષ્ટિ સર્વે રાખુ' મુજ એજાર, સરજી રહુ' ઘેર થઈ ડુ નાર ૦૪૪ 
એવે પ્રાકમે હુ' જો ભરિ, મારો શુણુ ન જાણ્યો હરિ. ૭૪૫ 
અનજામેલને પૂજતા તમે, હણી કટકા કીધા અમે. ૭૪૬ 
ખ્રહ્યા વિષ્નુ ને મહાદેવ, તએ ત્રણે કરતા તેની સેવ. ૭૪૭ 
મને હુણુતા ન લાગી વાર, તેને મારી કટકા કીધા ખાર. ૭૪૮ 


તેને મારી ત્રીશુળ ને છેદચુ' શરીર, તમ આગળ વળી રાખુ' ધીર. છ૪હ 
ત્યાં વળી માયારૂપી સજ્યાં છે અજા, હ નારી એક ને ત્રણ પુરૂષ તએ. છ૫૦ 
એવાં વચન જને શક્તિએ કહ્યાં, તે રહ્યા વિશ્નુ મહાદેવે મનમાં લહ્યાં. ૭૫૧ 
ત્યારે વિશ્તુએ કહ્યું શક્તિને ત્યાં, જે શણુગાર તમારો લાવ્યો છુ અહાં. છપર 
મારે સૃષ્ટિ તણું કેરવું છે કામ, અને રતન સુકાવાના છે જુદા ડાસ. છપ૩ 


અસએે કૅરી જાશુ' પાતાળ, હવે લેશુ' કુભ અવતાર. છપ૪ 
બેલી આવ્યો છુ ધરતીને ઘેર, તો જાવું તેની કરવા પેર. છપપ 
શુ' કહો છો શક્તિ વારવાર, અને મારો ત્યાં રહ્દો શણુગાર, ૭૫૬ 
મેલી આવ્યો છુ' નાગને ઘેર, જાવું છે તેની કરવા પેર. છ્પછ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૨૩૭ 
જો અસે હઇએ દીનદયાળ, તો ત્રીજી વાર જવું રે પાતાળ. ૭૫૮ 
શક્તિ મન હેરખ્યા અન'ત, સ્વામી અમારે તમારે શુ” વચન. ૭૫૯ 


ત્યારે વિશ્નુ કહે સુણો શક્તિ તસો, તમે આવે તો વળી જાવું અસ. ૭૬૦ 
સ્વામિ ને તમે હસો ચોદજુવનનાનાથ, તે અએે આવીશું તમારી સાથ. ૪૬૧ 


વિશ્નુ શક્તિ બ્રહ્યા મળી, ત્રણે ચાલ્યા માંહે ભળો. ૭૬૨ 
ત્રણે થકી જે નિપજે અ'શ, તે વળી કહાવે હરિનો વશ. ૭૩ 
સતગોાર કહે જે કોઇ તેના પુજે પાય, તે જીવતો અમરાપુરમાં જાય. ૪૭૬૪ 
એ વ'શમાં જે મુરત એક, જેમાં કળા અનેકાઅનેક- છદ્પ 
તેણે ટાણે આવે જેહ, તેણે સને ઉપજે તેહ. ૭૬૬ 
મારે દેત્ય ને જપાવે જાપ, સતગોર કહે તે આપોઆપ. ૭૬૨૭ 
પાતાળે ગયાનું રખાવ્યું વચન, અને ભકતના ઉગારવા તન. ૭૨૮ 
ચદ લોકમાં ઉપન્યા આપોઆપે જેહ, આપોઆપે કહ્યો તેહ. ૭૯૯ 
આકી સવે પાત્રમાં ખપે, લેવાને તેના જાપે. ૪૭૦ 
ત્રણુ મળીને કરે વિચાર, તમે ખ્ક્ષા વિશ્નુ શડ્તિ અવતાર. ૭૭૧ 
એ મચ્છ અવતારે ખાંધ્યા ખ'ધ, સતગાર કહે એ છે છેહ્ષી સ'ધ. ૭છ૭ર 
સતગોર કહે એ એ'ધાણુ, જ્યારે થયા મચ્છ ને આલવા વાણુ. ૭૭૩ 
એક મળીને અવતર્યા તન, એને ખ્રહ્યાએ કહ્ઞુ' વેદ વચન. ૭૭૪ 
સર્વે આગે તો બ્ક્ષા થયા, શકિત વિષ્તુ કહે આવીયા. છછપ 
અને મહાદેવ ધ્યાન ધરી ર્યા, જોગ કેળા લઇને નારાયણુ પાસે ગયા. ૭૭૬ 
હરિવ'શ એનું. ધો નામ, અને ખ્ક્ષા તણાં અહીઆં જુદા ડામ. ૭૭૭ 
ધર્યા કુળે શકિત અવતાર, તે શું વિષ્નુ કરે વહેવાર. ૭૭૮ 
કળા ધરીને વરે જેડ, આપોઆપે કહું તેહુ* છછ 
ેરવે વેદતણી જે વાણ, ચદ લોકમાં કરે જાણુ. ૭૮૦ 
અતિ ખળનો આવે પાર, મારી દેત્યને કરે સ'ઘાર. ૭૮૧ 
ધેળાનો વારો જેહ, અજ'પા કાંડી જપાવે તેહ. ૭૮૨ 
ભુલાવી દુનીયા વર્ણ અઢાર, અને ખગોળ ભુગળ સટુ સંસાર, ૭૮૩ 
જુગ અ'તે ચલાવે વહવા માન, હેરિકળાનું એ એધાણુ. ૭૮૪ 
એ કુળમાં જુદા છે એ વ'શ, જે કોઈ હોય ખ્રહ્યાનો વ'શ. ૭૮૫ 
અગમ વાણી ભાંમી અપાર, નિગમ અગમ વેદ વિચાર. ૭૮૬ 
આદ અ'તની વાત કહે જેહ, જે ઘર વાસો વિશ્તુ રહે. ૭૮૭ 
નારાયણે ઉપજાવ્યું ઈડે, થયા પોતે આંધ્યો બ્રહ્માંડ. ૭૮૮ 
ત્યાંનો જે કોઈ કહે વિચાર, એ કુળ કહે છ્રક્ષા અવતા૨. છટ 
ફરિ તણાં જે કરે વખાણ, અને સરન્યાનાં સર્વે કહે એધાણુ. ૭૯૦ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૩૮ 
અવતાર તેનો જાણે વિચાર, તેને કહે પક્ષ અવતાર, બ્્૧ 
ચાર મુખને વેદ વાણુ, જીવ ખાંધ્યા ચારે ખાણુ. છ્હ્ર 
જીવ જાતના જે રતન, તે ઉપજ્યા ખ્રહ્માને તન. છ્હ્૩ 
નાભી ચકનું જાણ્યું સાન, ઉપજ્યાનું વળી કહે સરવે ડામ. બ્લ્૪ 
મુક્તિ મારગનો જાણો લેદ, કહી દેખાડે ચારે વેદ. છ્હ્પ 
પોતે હરિનો જપે જાપ, અને સૂષિને જપાવે જાપ. બ્હ્૯ 
પ'૩ વરમ'ડનો કહે વિચાર, અને તે કુળમાં કહીએ પ્રહ્ અવતાર. છ્હ્છ 
સતગોર કહે તમે મુનીવર સુરો, પણુ વ'શ માન્યાનો ભેદ છે ઘણા. ૪૯૮ 
પાત્ર અભ્યાગત કહાવે જેહ, દાન લેવા ઉપજાવે તેહ. બ્હ્હ 
દીપ હૃદયે જે કોઈ દેહ ધરે, અને વચન જેનુ' ખાલી ના પરે. ૮૦૦ 
જે અવતાર થાય પ્રધાન, જે પ્રક્ષા વિષ્નુ એક નો જાણુ. ૮૦૧ 
પુજે પાત્ર ને આપે દાન, તેનું થાય વળી મેરૂ સમાન. ૮૦૨ 
અમર ભેદની કેહે દેખાડે વાટ, કહે સતપ'થ મુક્તિના ઘાટ. ૮૦૩ 
આસન એ'ધાણે ઉપજે તેહ, નિત કળા અનેરી જેહ. ૮૦૪ 
જે દુનિયાને વિશે મન, અને ખુડતાં કાહે પોતાના તન. ૮૦૫ 
ચોદ ભુવનના કેરે વખાણુ, તેવા સતિ લોકના સર્વે એ'ધાણુ. ૮૦૬ 
ટાણે અવતાર ધરે જેડ, વેલ વર્તમાન ભાખે તેહે. ૮૦૭ 
ધ્રક્ષા આસન બેડા હોય જેહ, અને નારાયણ શું ગોષ્ટી રાખે તેહ. ૮૦૮ 
'વેકુ'ડનુ' વર્ણુન કહે જેહ, ચતુર મુખી ક્ષા કહીએ તેહ. ૮૦૯ 
અગમ સતગોર ભાખે જેડ, વ'શે અવતરે તે સરવે પાત્ર લે એહે. ૮૧૦ 
તે પાત્રને જે કોઈ દાન ને દે, અને સ'તોે સુપાત્રે જો લહે. ૮૧૧ 
પ્રભાતે વળી વાવે જેહ, અને સાંજે વળી કૂળ પામે તેહ. ૮૧૨ 
સ'તોકે એક ઘણું ને દે, અને સતે ધમ સવાલાખ ઘણું લે. ૮૧૩ 
એવા સત રાખે જેહ, તે કુળ પાત્ર હોચે તેહ. ૮૧૪ 
વ'શ તણો એ પ્રતાપ, છુટે ચોર્યોૉશી ને ઉતરે પાપ. ૮૧૫ 
ધ્ક્ષા વિશ્નુ શક્તિ કેરે વિચાર, હુવે આપણે ધરીએ અવતાર, ૮૧૬ 
યાં દેય તણ નથી ડામ, એકા મચ્છ જપાવા નામ. ૮૧૭ 
ભકત રૂખમાગતને આવલ્યો વર, પેલા ભકતનો સોહીકાર. ૮૧૮ 
ગાણ્રીનો મ'ત્ર જેડ, અને તારા વ'શ લખ્યા તેરે. ૮૧૯ 
લ્વીવ વગુણુથી આવ્યા હરિ, ત્યારે વ'શ રહ્યા અવતરી, ૮૨૦ 
ત્રણેન' કુળ એકજ થયું, ત્યારે જુગનુ' પાપ જો ગયું. ૮૨૧ 
અકળ કળાથી ભણાવ્યો વેદ, સવા કરોડીએ લહ્યા ભેદ. ૮૨૨ 
હરિ ખ્રહ્ષાનો એકજ વ'શ, જુદા થયાને એકજ અ'શ, ૮૨૩ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ડટ 
એ પળ એકમાં ધચૌ અવતાર, તે ચાર લાખ વરસ ખત્રિસ હુનર. ૮૨૪ 
સુરજ મ'ત્ર હુતા જેહ, વિશ્નુ કુળમાં આવ્યા તેરે. ૮ર૫ 
અસુર મ'ત્ર અળગા રહ્યા, દેત્યને મહારેવ લઇ ગયા. ૮૨૬ 
સતગએાર કહે અગમ વિચાર, સુણો રખેસરો એ નિોર- ૮૨૭ 
સતગાર કહે અગમ જે હોય, એ તે પરમ તત્વ જાણે વિરલા કોઈ ૮૨૮ 
ખઓઔજ તીથી ને ગુરૂવાર, હરિએ ધો એ મચ્છા અવતાર. ૮રહ 
સતગોર છ્રહ્ા આગમ ભણ્યા, ભગત તારીને દેત્યો હેણ્યા, ૮૩૦ 
પાતાળ તણા જે હતા ભેદ, હરિ તે જોઈને આવ્યા ને લાવ્યા વેદ. ૮૩૧ 
મહાદેવને આપ્યો શાખ, વળી આપ્યા દવાદસી લીંગ. ૮૩૨ 
એક હુરિએ રાખ્યો છે હાથ, ધરી પોતે કહેવાય નાથ. ૮૩૩ 
શકિત ત્યાં અવધ કરી, તમ કારણે અએે જાસું ફૂરી- ૮૩૪ 
ત્યારે શક્તિએ આણ્યુ' મન, સ્વામી અમોને મારા આપો રતન. ૮૩૫ 
ત્યારે હરિએ કહ્યું સહિ, એ વસ્તુ તો પાતાળે રહી. ૮૩૬ 
હવે હુ' એકવાર ગચ, અને નારાયણુની કળા જેઈ આવ્યે. ૮૩૭ 
વળી હુ' જોઈશ ત્રણુવાર, તેવા હું' ધરિશ અવતાર. ૮૩૮ 
વસ્તુ અસારી છે જે પાંચ, છે જ્યાં નાગ કુળ ત્યાંય. ૮૩ 
તે જોઈને આવ્યો છ હુ', તે લિધા વગર નવ રહુ. ૮૪૦ 
એવાં વચન શકિતને કહ્યાં, શક્તિ મનમાં આન'દ પાસ્યાં. ૮૪૧ 
સવાષોરનો મચ્છ અવતાર, તે માંહે હરિએ કર્યો ઉદ્ધાર. ૮૪૨ 
મચ્છ નાળની નેઇઈ આવ્યા વાટ, જોયા સર્વે તતવ ધાટ. ૮૪૩ 
સાતે સસુદ્રના જોયાં મુળ, ઉપન્યા છે તે આણી ત્રોશુળ. ૮૪૪ 
રૂનું સુળ રોષ્યુ' છે જ્યાં, અને અટ કુળ પરવત ખાધ્યા તહાં. ૮૪૫ 
મારે પૃથ્વી રાખવી છે બેવાર, તે કારણુ ધ છે મચ્છ અવતાર. ૮૪૬ 
કેલપ ત્રણના જે હતા જીવ, તેને તો કરવો છે શિવ. ૮૪૭ 
સતગોર વાણી ખોલ્યાં ત્યાં, ભાઇ હરિએ વચન દીધું છે આંઇ. ૮૪૮ 
વચન તણા એ સખો જાણુ, જેબે નવ એલી પોતાની આણુ. ૮૪૯ 
ત્યારે ખ્રહ્યાને સોષ્યાં છે વેદ, બોલતાં અજવાળુ થચુ' અલેખ- ૮૫૦ 
ખોલ્યા ખ્રક્ષા ઉડે સર, ચો ભુવનમાં તેજ ભરપુર. ૮૫૧ 
થચુ' અજવાળુ' ધ્રક્ષા ઉભા થયા, સ્ૃટિએ જાણ્યુ' હરિ વેદ લાવ્યા. ૮પર 
ઉઠી વાણી મટચો અ'ધકાર, ચોદ ભુવનમાં જેજેકાર. ૮૫૩ 
ત્યારે બ્રહ્યા વિશ્નુને કહે, સ્વામિ એ અજવાળુ કયાં લગી રહે. ૮૫૪ 
જો તમે છો હુરિ અવતાર, તો સિ તણા તસે કરો વિચાર. ૮પપ 
વિષ્નાને ક્ષા પુછે છે એહ, સ્વામિ તમે મશ્છઃ કેમ ' થયા તેહ. ૮૫૬ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર 
જેવો મચ્છનો હતો આકાર, સ્વાસિ કેવો દેત્યતણા વિસ્તાર. ૮પ 
સ્વામિ કેવાં નેત્ર ને કેવી આંખ, સ્વામિ કૈવા પગ ને કેવી પાંખ ૮૫૮ 
સ્વામિ કેવું પ'ડ ને હેતું સ્ઞાન, સ્વામિ કેવાં વરણુ ને કેવી વાણુ. ૮૫૯ 
સ્વાસિ મનધર હેતું તે માર નામ, ફેવા મચ્છ થયા તે ડામ. ૮૬૦ 
સ્વામિ મનઘરના જપતા જાપ, અને તમે મચ્છ થયા છો આપ. ૮૬૧ 
ત્યારે ધ્રહ્યા પ્રત્યે બોલ્યા હરી, નારાયણુને કૂરમાને કરી. ૮૨૨ 
જાતે શ'ખવો પડચે! સમુદ્ર માંહે, અને હુ' જઇ પેંચ્થો તરતજ ત્યાંહે. ૮૬૩ 
તે જઈ પડયો શ'ખોદર માંહે, અસે સચ્છરૂપ લીધું ત્યાંહે. ૮૨૪ 
હુ સવા હાથનો મચ્છ જે થગ, અને જઈ પાતાળમાં ગરીયે. ૮૬૫ 
જ્યારે દીડુ' મારં રૂપ, ત્યારે થરથર ધ્રન્યો ભુપ. ૮૬૬ 
જળ તણા જીવાનો આકાર, તેવે મે' લીધો મચ્છ અવતાર. ૮૬૭ 
રકતવર્ણો નેત્ર જેહ, અને સેવત વરણી પર ને પાંખો તેહ. ૮૨૮ 
ત્યાં વળી મારે હતા બે દાંત, ત્યાં થયો મનધર ને બ્હ્યો હાથ. ૮૯ 
તરતજ કેળા નોરની લઈ, એસે મારચો શ'ખવો સહિ. ૮૭૦ 
નિગમ વાણી તેના પેટજ માંહે, મુને ખહુ ખળ પડયુ” ત્યારે, ૮૭૧ 
જો આલે વાણી આવે મુજ પાસ, તયારે દેત્ય થયો નિરાશ. ૮૭૨ 
લોચન થચે તહાં સહિ, અને કરજોડીને વિનતી કહી. ૮૭૩ 
ત્યારે તેણે શ"ખ ખેલ્યો અળગે ડામ, આધીન થઈને લીધુ* મારૂ' નામ. ૮૭૪ 
મે! સવે વસ્તુનો પુછ્યો ડામ, તો અજાખેલનો જપતો નામ. ૮૭૫ 
એમ કરીને શ'ખવે હણ્યે, પરમે દેત વળી વ્યારે ગળ્યો. ૮૭૬ 
સ્વામિ સતગોાર જગમાં દીવો તખ, વેદે દીધી વાચા પાળો તમો. ૮૭૭ 
હણ્યે શ'ખાસુરને કીધાં કાજ, ત્યાં મચ્છરૂપ લીધાં મહારાજ. ૮૭૮ 
કત્તો જુગમાં હરિ અવતાર વ્યાંથી મચ્છરૂષપ હરિ પરવાર- «ખ 


એ શ'ખાસુરને માર્યો જહાં, ભકત રૂકમાંગદને સવાકરાડી શું તારીયો. ૮૮૦ 
ત્યારપછે સ'સારમાં પ્રગટ થયા રાર, લ્યારે સરવે સ'સારે ઓળખ્યા નિરધાર* ૮૮૧ 
હ્યારે મચ્છની માતા તો શ'ખાવતી ડહીગે, અને પીતા તો પ્રેમરૂખ કહીયે. ૮૮૨ 
ત્યારે ગુરૂ તો માનધાતા જાણુ, અને શકિત તો ચદ્રિકા દેવી પ્રમાણ. ૮૮૩ 
ત્યારે સ્વસ્થાન તો હ'સપુર નગરી જાણુ, ક્ષેત્ર તો દુવારામતી પ્રમાણ. ટ 
નરદરો દાનવ તો શ"ખાસુર જાણુ, ત્યારે ભક્ત રૂકમાંગદને ઉગાચૌ નીરવાણ* ૮૮૫ 
ત્યારે ચાર લાખને ખત્રિસ હઝાર શ્રીમચ્છરૂપે જાણુ, ત્યારે રૂગવેદ હોતા પ્રમાણ, ૮૮૬ 
ઈઆંથી શ્રી મચ્છરૂપ સ'પૂર્ણુ સહી,એવી ગુરૂ'ધ્હ્યા પીર ઈમામશાહાએ વાણી કહી.૮૮૭ 


www.realpatidar.com Page 276 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


“શ્રી કમો અવતાર-રચનાર સેયદ ઈમામશાહ. ?? 


૦૦ 
શ્રી સતગોર ખ્રહ્ષા વાચા કુરમાનજી ખીસમીહ્લાહ હરરહેમાન નરરહીસ. 
ઔજે શ્રી ફૂર્જ અવતાર લખ્યો છે તે સુણા મુનીવર ભાઇ ! 
ઔજે ફૂર્મ રૂપે અવતર્યો દેવ, સ્વામિ તમારો કોઈ ન જાણે લેદ. ૧ 
તે દેત્ય કારણે છળ લેદ જે કર્યો, એેરૂ પર્વત દેવે પીડ ઉપર ધયો. ર 
જેમ પીડે તો એસો ભરિયો ભાર, શાહી ફોર'ભ તે ન૨ આકાર. ૩ 
તે રૂ પવત ઉપર દેવ્ય મધુકેટક રહે, તેના ખળનો કોઇ પાર ન લહે. ૪ 
પ 
દ્‌ 


તે દેત્ય દાવો કરી વચન બોલ્યા સોએ, એસા પરવતે રહુ” જે ન મારે કોઈન 
નીચો રહું તો મને મારે ધરી, હુવે બેસું જઈ પર્વતે ચડી. 

જ્યારે કોર'ભ રૂપે હરી અવતાર, તારે પીડે ધર્યો પરથ્વીનો ભાર. 

ન્યારે પૃથ્વીમાં ભકત હરીનો જાપ કરે છે જાયે, ત્યાં છાસટ કરોડ દેત્ય વ્યાપક થાયે, ૮ 
તેમાં દેય મધુકેટક ખળીઓ આએ, તે સ'ગે છાસઢ કરોડ અસુરો મેરૂ પતે જાએ. ૯ 
ત્યાં ફોર'ભ રૂપે હરિ એસો કીચો, લઈ મેરૂ પર્વત સમુદ્રમાં દીયે! ૧૦ 
ત્યારે માન સરોવર દે્યનું થાનક જાણુ, અને તંહાં સમુદ્ર મથન કર્યો છે જાણુ, ૧૧ 
ત્યારે મથવા દેવે મેરૂ પર્વત સસુદ્રમાં ટીયો જાય, ત્યાં મધુકેટક દેત્ય શણુગાર્ચો સહી. ૧૨ 
ત્યાંદેવે મેરૂ પવ'તનો રવાચો કીધો વાલ, અને વાસ'ગ નાગ આણ્યો તતકાળ. ૧૩ 


6 


ઔજે કર'ભ રૂપે કરૂણા કરી, વાસ'ગ કારે ને ધરણી ધરી. ૧૪ 
ત્યારે એેરૂ પર્વતનો રવાચે। કીધો હુરિ, મથ્યો મેરામણ ને લક્ષ્મી વરી. ૧૫ 
એવાં ચલિત્ર કીધાં શ્રી હરિ, ત્યાં ભક્ત કારણે ભાવજ ધરી. ૧૯ 


ત્યાં વાસ'ગનાગ હરિને નએે કેરજનેડ, ત્યાં દેવ મળ્યા છે અનત કરોડ. ૧૭ 
તે મેરૂ થવા એકીફોરે વિરલોચન સર્વે દેવ થયા, ખીજી ગમમાં હરિ આપે 
એકલા ભયા. ૧૮ 
યાં વાસ'ગનાગનું નેત્ર કયુ, ત્યાં એકીગમ હરિ ખળ આપે ધુ. ૧૯ 
મધુ સાગરથી કીધો ઘોરસ, અને દાનવ માચો મધુચોરસ. ૨૦ 
જ્યારે મથ્ચ સસુદ્ર માવજીએ સનજે ધરિ, ત્યારે રતન ચતુર્દસ કાઢયા શ્રી હરી. ૨૧ 
પુછનિગસ દેવ મળ્યા ખહુ વીર, ને સુખનીગમ દાનવ મળ્યા સોધીરર રર 


કેરે વમાસણુ નાખે નેકૅવે વેલ, અને દાનવ મણું હુઆ તતકાળ. ર૩ 

વયા દેવે મ'થ્યો મેશમણુ ને અમૃત કાઢ્યાં જેહ, તે લઈ ચ'દ્ર સુરજને પાયા તેહ. ૨૪ 

એવું ચ'દ્ર સુરજ બોલ્યાં ત્યાં, સ્વામિ એ દેત્યને અમૃત પાવો કાં. રપ 

ત્યાં બેડો રાહુ દેખ્યો જુગરીસ, દેત્ય આડો થચે। ત્યારે ચડી રીસ. ર૬ 

જયારે અમૃત પીતાં દેખ્મે જુગટીસ, ત્યારે દેવ્ય દેખીને મન ચડી રીસ. ર૭ 
પી* ૩૧ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રરર 


દેવે મારી દેત્ય શીર લીચો! ઉતાર, દેત્ય મારણે કુશીકોર'ભ ફૂપ ધુ મશર. ૨૮ 
ત્યાંથી શ્રી કોર'ભ રૂપ હરિ અવતાર, દેવે મથી સમુદ્ર રત્ન કાઢયાં દશચાર. ૨૯ 
ત્યાં ચૌદ રત્ન. ચિતમાં ધરી, અને માયા સહે અનત હરી. ૩૦ 
મથ્ગરો સાગરને વર્તો જેજેકાર, ત્યાર પછી પ્રગટ થયા કિરતાર. ૩૧ 
જ્યારે બીજે ફોર'ભરૂપે દેત્ય સધુકેટમને મારીયે।, ત્યારે સવા કરોડીશું ભગત 
અમરીષને વાયો. ૩૨ 
વ્યાર પછે સ'સારમાં પ્રગટ થયા રાર, ત્યારે સર્વે સ'સારે ઓળીયા સાર. ૩૩ 
ત્યારે શ્રી ફોરભની માતા તો કમળાવતી કહીએ, પીતા તો પરીકમ રૂખ કહીએ. ર૪ 
ત્યારે ગુરૂ તો એકારૂખ જાણુ, શક્તિ તો અજીયા દેવી પ્રમાણુ. ૩પ 
ત્યારે નરદળે। દ્દાણુવ મધુ કેટખ જાણુ, વ્યારે ભકત અમરીખને તાયૌ નિરવાણુ. ૩૬ 
ત્યારે ચાર લાખ ને ખત્રિસહજાર શ્રી ફોર'ભરૂપે જાણુ, ત્યારે રૂગવેદ હોતા પ્રમાણ,૩છ 
છઆંથી શ્રી કોર'ભરૂપ સંપૂર્ણ સહી,એવી ગુરૂ ણ્રહ્યા પીર ઈમામશાહાએ વાણી કહી.૩૮ 


es 


> 


“શ્રી વરાહ અવતાર-રચનાર સેયદ ઈખામશાહ. ” 


———0—— 


શ્રી સતગોર બ્હ્યા વાચા ફૂરમાનજી ઔીસમીહલાહ હરરહેમાન નરરહીસ* 
ત્રીજો શ્રી વરાહ અવતાર લ્યો છે તે સુણો સુનીવર ભાઈ ! 


ત્રીજે શ્રી વરાહ રૂપ ધો મહારાજ, ભક્ત સતીઉનુ' કરવા કાજ. ૧ 
દેવ રખેસરમાં વતે જે જે કાર, જે ત્રીજે શ્રી વરાહ રૂપ ધર્યો અવતાર. ર 
જ્યારે વરાહુ રૂપે દેવનો અવતાર, ત્યારે પૃથ્વી રાખી ડાઢ વચાળ. ૩ 
જે મોરવે! દેત્ય આકાશમાં રહે, તેના ખળનો કોઈ પાર ન લહે. ૪ 
ત્યાં વરાહુ રૂપે છળમળ કરી, સકળ પૃથ્વી ડાદે ધરી. પ 
ત્રીજે ત્રિકમ દેવ ત્રિભુવન સાર, તખ હરિએ લીયો! વરાડુ અવતાર. ્‌ 
ત્યાં દેવતાની તો કીધી સાર, સ્વાસિએ હઢાનવ માર્યો તે ઠાર, W 
ત્યાં લડે જો્ાઓ ભ'ગજ થાય, અને પરથ્વી તો પાતાળે જાય. ૮ 
ત્યાં એક ડાઢમાં પ્રથ્વી ધરી, બીજી ડાહે દેત્યની મોતજ કરી. હ 
ત્રીજે વરાહ રૂપે ભકતોના પ્રતિપાળ, ત્યાં દેવે પ્રથ્વી રાખી દાઢ વચાળ. ૧૦ 
જયારે ભાર પ્રથ્વીના દેવે ઉતાર્યો, ત્યાં મહારૂપ તો સુવે૨ અવતર્યા. ૧૧ 
ભેસાસુર પાટણુ દાનવનુ” ક્ષેત્ર જાણુ, ત્યાં ખાર દેત્યના લીધા પ્રાણ. ૧૨ 
જે મોરવો દાનવ દેવે હુણ્મો, તે દેત્ય મારવાને અવતાર સુવરફો ધો. ૧૩ 
જ્યારે ત્રીજે રૂપે હરિ આવ્યા સ[સાર, ત્યારે દેવ હરપ્યા અપાર. વ્ઝ 
જ્યાં ધરાહે દાઢ રીધી ધાર, ત્યારે દાનવ એરવો માયો તેણી વાર, વ્પ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૪૩ 
રોરવો દેત્ય હરિએ સ'હાર્યો જ્યાં, સ્વામિએ ધ્ર ભકતને ઓધાર્યો ત્યાં. ૧૬ 
જે દેત્ય તણા કીધો! સ'ધાર, શ્રી વરાહુ રૂપ ધર્યો રાર. ૧૭ 
તે સુવર રૂપે સુરીજનહાર, ત્યાર પછી રૂટમાં પ્રગટ થયા કિરતાર, ૧૮ 
સુણો સુનીવરો સતગોર કહે, હરિ ચલિત્રનો કોઈ પાર ન લહે' વૃ 
જે હરિ સાથે ભગત રાખે ચિત્ત, તે કહાવે હરિ તણ્‌ા મિત્ર. ૨૦ 


જયારે ત્રીજા વરાહ રૂપે દેત્ય માર દાણુવને મારીયો, તારે સવા ૩રોડીશું ભક્ત 
શ્રવને તારીયો. ૨૧ 

ત્યાર પછે સ'સારમાં પ્રગટ થયા રાર, ત્યારે સર્વ સ'સારે ઓળીયા જાણુ, ર૨ 

વરાહુની માતા તો પદ્મામતી કહીયે, અને પીતા તો! દાઢમ રૂમી કહીયે. ૨૩ 


ત્યારે શુરૂ તો સેજાન'દ જાણુ, અને શક્તિ તો સોમીયા નીરવાણુ. ર૪ 
ત્યારે સ્વસ્થાન તો ખગપુર નગરી જાણુ, ક્ષેત્ર તો માન સરોવર પ્રમાણ, રપ 
ho 

નરે મારીચો એરદાણુવ જાણુ, ત્યારે ભકત ધ્રવને તારીયા નીરવાણુ. રદ 


ત્યારે ચાર લાખ ને ખત્રીસ હજાર શ્રી વરાહુ રૂપે જાણુ, ત્યારે રૂધવેદ હોતા પરમાણુ. ૨૭ 
ત્યારે શ્રી વરાહ રૂપ સ'પૂર્ણે સમાસ સહી, એવી ગુરૂ પરક્ષા પીર ઈમામશાહાએ 
વાણી કહી. ૨૮ 
I 


“શ્રી નરસિહ અવતાર-૨ચનાર સેયદ ઈમામશાહ. ” 


FELINE 
શ્રી સતગોર ખ્રહ્ષા વાચાફરૂરમાનજ ખીસમીલ્લાહ હરરહેમાન નરરહિમ. 
શ્રી નરસિ'હ અવતાર લખ્યો છે તે સુણો મુનિવર ભાઇ ! 
છં થકી હરિએ નરસિ'હુ રૂપે પ્રકટયા સાર, ત્યાં દેવ ચતુર ભુજ અવતર્યો સરાર. ૧ 
ત્યારે ચોથા કર્તા જુગમધ્યે દેત્ય હિરણ્યાકશ્યપ ભયે, ત્યારે તે અ'ગુષ્ટ 
ભર તપ કેરવા ગયો. ૨ 
તે દેત્યે વનમાં જઈ મહાતપ સાધ્યો જેર, તેને શ'કરે દસ વ૨ આપ્યા તેહે. ૩ 
ત્યારે તે વર લઈ ચાલ્યો નગર ખોજાર, ત્યારે દેત્યનો ગોર આવ્ચો તતકાળ. ૪ 
હાંરે જજમાન તે' વર માગ્યો શું, રખે માગતાં ચુકયો તું. પ 
એે' તો ગોરજ અમરકાયા દસવર માગ્યા સહી, તો સ્ત્રામિ અમે માગતાં ચુકયો! નહિ. ૬ 
ભાઈ તારં સત છે ધરને ખાર, કે તને નરસિ'હ સાવજથી ઉપજે કાલ. ૭ 
ત્યારે હુરણ્યાકશ્યષ દેત્ય પાછો તપ કરવા ગયે, ભારે શ્રી નરસિ'હુ નામ 
સ્વરૂપે પ્રગટ થચો.* ૮ 
ત્યારે દૈત્ય મરા ક્રોધ ધરી ખોલ્યો છે જેડ, ત્યારે ફૂરમાની કિરસ્તો ચાર 
રૂપે થઇ ઉડચે! છે ત્યાંયય ૯ 


www.realpatidar.com Page 279 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રેર 


જ્યારે કૃરમાનિ ફિરેસ્તો દેવસભા માંહે જાય, ત્યારે ભગત પ્રહલાદ શ્રી 
નરસિ'હજને લાગે પાય. ૧૦ 
“ ભગત પ્રહલલાદના જનમના પરછા,? 
ત્યારે દેત્ય કોપ ધરી નગર સ્થાને ગચે।, તે રાત્રે જઈ અણુમાનીતી સ્રીધર વાસો રહ્યો. ૧૧ 
તે પ્રહલાદ ભગત મૃત્યુ લોકમાં આવ્યા ભગતને કાજ, તે ભગત પ્રહલાદને 
પેટ વસ્યા તેણી શત. ૧૨ 
તે ભગત પ્રહલાદ આ સતગોર વચને શ્રી નરસિ'ડને સાથ લાવ્યા, તહાં 
ભગત હરણાકશ્યપને ઘેર આવ્યા. ૧૩ 
ત્યારે રાજાએ સ્ત્રીનો ગર્ભ સાધ્ગરો જહાં, તે દિન સ્રીને મહા દુઃખ પડયું છે તહાં. ૧૪ 
તે ભક્ત પ્રહલાદે દેત્ય કારણુ માતા ગર્ભવાસે, દુઃખ દીઠાં જેહ ભારે 
શ્રી નરસિ'હે ઝુખ કરવી ભગત રાખ્યા ત્યાંહે. ૧૫ 
જે હરણાકફ્યપ દેય કરતો રાજ, તેનો પુત્ર હુવા ભગત પ્રહુલાદ. ૧૬ 
જ્યારે ભગત પ્રહલાદ ગર્ભવાસ અ'ધનથી છુટા જાણ, ત્યારે ખડુ રૂદન 
માતા કેરે પ્રમાણ. ૧૭ 
ખાઇ બેની આપણી નજરે એ આલકરત્યા વેટાશે નહિ, હવે ખાઇ તમે 
એ ખાલકને મેલો વનમાં જઈ. ૧૮ 
જ્યારે ભકત પ્રહલાદનો જન્મ હુવો, ત્યારે લઈને વનમાં એને મેલ્ચો જુવો. ૧૯ 
ત્રણે દેવ ભમરપલગે પોઢયા હુરિ, તે ભકતની વનમાં ચિ'તા કરી. ૨૦ 
તહાં ભગત ભમરપલ'ગે પોઢયા જહાં, તે ભગત ઉપર તે વખતમાં 
કૉમધેનુ ડુધ પાય તહાં. ૨૨૬ 
તે ભગતને સુવર્બુ પારણું હિરારત્ને જડચું સહિ, તે વનમાં આસુપાલવે ખાંધ્યો છે જઈ.૨૨ 
તે વનમાં સહું મલીને ગોર ગોવાળીઆ વીમરસ કરે ભાઈ, એ કોઈ 
મહારાજ કળી કુ'વર અવતર્યો. ૨૩ 
ભાઈ સર્વે આપણુ મળી રાજાને કરીયે જાણ, એ વાંઝીઆ રાજા છે કુ'વર 
માટે ખડુ દેશે માન. ર૪ 
ન્યારે સહુ મલીને કુ'વરનું જાણુ ડયું છે જહાં, ત્યારે તતખેવ પ્રતિહાર 
ઢળ આવ્યાં તહોં. ૨૫ 
ત્યાં મ્રાહ્ષણે કુ'વરને રીધ્રી સહે ગાળ, એ અક્ષર ન ભણ્રી શકે ખાળ. ૨૬ 


કહે પ્રહલાદ સુણો વિપ્ર સુજાણ, નરસિ'હ નામ ઉપર વારં પ્રાણુ. ર૭ 
યારે શ્રાહ્મણુ ખોલ્યા રાજા શું સોચે, જે કુવર કું નથી માનતો નેયે. ૨૮ 
જે નરસિ'હ હોય તમારો કાળ, આજ તેનું નાસ જપે છે માળ. રહ 


ત્યારે પ'ડિત કહે રાજ એક વણુસ્યુ' છે તમારં ખાળ, એણે મારી વણુસાડી 
સવે નિશાળ. ૩૦ 


www.realpatidar.com Page 280 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હારે રાજા એ કુ'વર ડરે છે એવું કામ, તે સવે નિશાળીયાને જપાવે તમારા 
દુશ્મન નરસિહતુ' નામ. ૩૧ 
હારે રાજા તસે એ કુ'વરતે શું દો છો માન, ભાઈ તે સુનુ' શું પહેરીયે જેણે 
પ્રોતાના તુટે કાન. ૩ર 
ત્યારે હરણાકક્યપ કોપ કરી બોલ્થો ભુપાળ, હવે ડેરા માંહે લેઇ મેલ્યો માળ. ૩૩ 


ભુત પ્રેત જયાં ખહોળાં હોય, એ ખાળકને ફાડી ખાય. ૩૪ 
હરણાકશ્યપ દેવળ દેરાં પુજે છે જહાં, એક રાતે ભડત પ્રરલાદ સહી રાપ્યા ભાં. ૩૫ 
જયારે ભક્ત પ્રહલાદને દેશાંમાં ધર્યો, ત્યારે ટ'કે યાથે દેવળ પડયું. ૩૬ 


ત્યારે ખેડા પ્રહલાદ નામ નરસિહનુ' ભણે, ત્યાં પરણાકશ્યપ વાલ ને સુણે. ૩૭ 
જ્યારે પ્રહલાદને આંતિકથી ઉતાર્યો જ્યાં, ત્યારે દેવળનાં હાથપગ એં નખ 
છેદાતા તહોં. ૩૮ 
ત્યારે હરણ્યાકશ્યપ કુ'વરને સસુદ્રમાં ધરે, એ ખાલક મોત વગર અવગતે મરે. ૩૯ 
જ્યારે દેત્ય ખાલકને સમુદ્રમાં ઘાલીને પાછા વળ્યા, ત્યારે હરિએ હ'સરાજ 
આળકને લઈ ખહાર નિકળ્યા. ૪૦ 
જે દેત્યે કુવર સમુદ્ર મહાં મેલ્યો જહોં, ત્યાંથી ભક્ત પ્રહલાદ હ'સજીસુ” ઝીલ્યા તહાં.૪૧ 
દેત્યે જે ખાલકને સમુદ્રમાં યો, ત્યાં હસરાજાએ ઉગારી લીયો. ૪ર 
ત્યારે ખેડા પ્રહલાદ નામ નરસિ'હુનુ' ભણે, ત્યારે દેત્ય હિર્ણાકશ્યપ વાતજ સુણે. ૪૩ 
ત્યારે પ્રહલાદ કુ'વરની માતા આવી એ જાજુ' કહે, પાંચ દિવસ તુ શાંત રહે. ૪૪ 
તાં માતા કુ'વરને વારે જેહ, પછે આપણે પુજીશુ' સ્વાસિ તેહ. ૪પ 
ત્યારે પ્રહુલાઢ વચન બોલ્યા છે તહાં, માતા આજ નરસિહ નામે ઉગરીએ અહાં.૪૯ 
ત્યારે દેત્ય કહે વાણી શર્પ ડસાવે આળ, જે ચડે વિષને મરે તતકાળ. ૪છ 
ત્યાં આણ્યો શર્પ જે પ્રહલાદને ડસે, તે વીખ પ્રીટીને અમરત થસે. ૪૮ 
ત્યારે એેટા પ્રહલાદ નામ શ્રી નરસિ'હનુ' ભણે, દેત્ય હિરણ્યાકશ્યપ વાત તે સુણે. ૪૯ 
રેય કહે રે હસ્તિ તળે લઇ નાંખો આળ, કુ'વરને મારી નાખે તતકાલ. ૫૦ 
ખાંધી ખાળતે હુસ્તિ તળે દીયે, પણુ ચરણે લાગી કુ'વર ગયે।. પ૧ 


દે ભકત પ્રહલાદ હેસ્તિ આગળ ધર્યો જહાં, કરી પ્રણામ ને ગજ'&ર 
પાછો વ્યો તહાં. પર 


ત્યાં બેડા પ્રહલાદ નામ શ્રી નરસિ'હનુ* ભણે, તે દેત્ય હેરણાકશ્યપ વાત જો સુણે* પ૩ 
દેય કહે ઘાણીમાં આળક પીલાવો જઇ, જે મુસ્તક ચૂર્ણ થાય. પ૪ 
જયારે ભકત પ્રહલાદને ધાણીમાં ઓરીને પીલ્યા જઇ, ભારે ઘાણીતી લા2 

ફાટી નવ કકડા થઈ. પપ 
ત્યાં બેડા પ્રહલાદ નામ શ્રી નરસિ'હુનું ભણે, ત્યાં હિરણાકેશ્યપ વાત ને સુણે* પર 
ત્ય કહે અમે દેવળ દેહુરાં પુજ્યાં છે જ્યાં, તે માળકનેં લઇ મેલો! વ્યાં. પ૭ 


www.realpatidar.com Page 281 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રેઇડ 


તે કુ'વરને દેવળ દેરામાં ઘાલ્યા જં પ્રતિહાર, ત્યારે ભુત પ્રેત ઉડયા તેણીવાર. ૫૮ 
તેણે ભક્ત પ્રહલાદને હુજીરથી હંથિઆર ઉતર્યો જ્હોં, તેણે દેવળના હાથ 

પગ નાકે મસ્તક છેદ્યાં તહાં. પહ 
ત્યાં ખેડા પ્રહલાદ નામ શ્રી નરસિ'હુનું ભણે, દેત્ય હરણાકશ્યપ વાત ને સુણે. ૬૦ 
ત્યારે હરણાકશ્યપ બોલ્યા તતકાળ, હવે ડુંગરે લઈ ચડાવો ખાળ. હ્વૂ 


તેભક્તને ચામડે મઢીને ડુંગર ઉપર ચઢાવ્યાં જહાં, ત્યારે દેવે અમર ડોલ 
ડોલાવતા તહાં. ૬૨ 


જ્યારે ડુંગર ઉપરથી કુ'વર ડેલ્યા જહોં, ત્યારે પ્રહલાદને પવન વેગે દેવ 
થાઇ પોતા છે તહાં. ₹૩ 
ત્યારે ખેડા પ્રહલાદ નામ શ્રી નરસિ'હુનું ભણે, દિત્ય હુરણાકફ્યપ વાત ને સુણે. ૬૪ 
માત કહે કુ'વરને પાંચ દિવસ ઘરમાં ટીલળા ધરો, પછે આપણાં સ્વામિની સેવા કરો.૬૫ 
ત્યારે ભગત પ્રહલાદ સાતાશું વચન બોલતા તહાં, આપણે શ્રી નરસિ'હ 
હાજર ખેટા છે અહાં, ૬૬ 
ખેડા પ્રહલાદ શ્રી નરસિ'હુ નામ ભણે, દેત્ય હરણાકશ્યપ વાત નો સુણે. ૬૭ 
ત્યારે બોલ્યો દેય મારં હા એ કાજ, હવે એનું હોળીમાં ઘાલ્રીને માળો આજ. ૬૨૮ 
તેદેત્ય હરણાકશ્યપને મન કોપ થયે। છે તહાં, હુવે કુ'વરને હોળીમાં લગાડી 
આળો અહાં. દહ 
યેવયે જયારે હોળી લગાવી કીષી મટી જાળ, શ્રી નરસિ'હ વૃદ્ધ ્રાહ્ાણુ થયા તતકાળ. ૭૦ 
ત્યારે દેવે હોળીને અનામત સુત્ર વિ'થ્યા ત્યાંય, અગન તું મારા ભગતને 
એણી પેરે રાખો માંઈ. ૭૧ 
તે ટીન પ્રહુલાદની માતા રૂદન કરે છે જઈ, હાંરે ખાઇ શું રૂવે છે તમારા કુ'વરને 
દેવ અનામત રાખશે સહી. છર 
તે પ્રહલાદની માતાએ હોળી વધાવી આપ, તમે એવા નડે સહુને સાથ. ૭૩ 
તે કુવરતે હોળીમાં ઘાલ્યો જે વારે, અને ઉપર કાષ્ટ સિ'ચ્ચા અપારર ૪૪ 


ઉભા લોક અને દાઝે આગ, ભાઈ હુવે કુ'વર કયાં જાસે ભાગ. છપ 
કરતા લોક ઉભા રહે પાસે, વચ્ચે ન અસિ લાગ્યો પ્રકાસે. ૭૬ 
જેનો સખા છે દિનદયાળ, ત્યાં ચઢી સ'તોસે બેડો માળ. ૭૭9 


યારે ખોલ્યો દેત્ય માર અવિચળ રાજ, એ દુશ્મનને હોળીમાં માળો આજ. ૭૮ 
હુવે વાણુ' વાઈને ઉગે રવિભાણુ, ત્યાં ભણે પ્રહલાદ શ્રી નરસિહ નામ. હ 
ત્યારે દેને મન તો વસિઓ કાળ, કહે હુવે સ્થ'ભ શું ખાધું રે ખાળ. ૮૦ 


આણી થ'ભ અગન સુ ધીકાએ, ધગધગતો ફરતો થ'ભ થયે. ૮૧ 
હ્લૉોડ થ'ભ માંહેથી અસ્િ નીસરે, ત્યાં પ્રહલાદ નામ શ્રી નરસિહ ઓચરે. ૮૨ 
ત્યારે નગર લોક મળી ઉભા થાય, તહાં સકળ સભાશું ખેડા રાય. ૮૩ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વયારે ખોલ્યો હિરણાકશ્યપ લાવે! એ ખાળ, અને થ'ભસુ' તાણી ખાંધ્યો તહ્કાળ. ૮૪ 


ત્યારે પ્રહલાદને આણી સભામાં ધયો, ત્યાં શીર ઉઘાડે ઉભા રહ્યા. પ 
જ્યારે આણી સાંકળને માંધ્યો થ'ભ, ત્યારે દેત્ય વાં બોલ્યો આન'દ. દદ 
એ જહાં તહાંથી નાસે છે ખાળ, હવે થ'ભસુ' તાણી ખાધુ' તત્કાળ, ૮ 
તે નરસિ'ઢુ નામ કો સમરણુ કીય, હવે તારો સ્વા કયાં ગીયો. ૮૮ 
અરે ખાળક તું એવે શું અજાણ, એ નરસિ'હુથી ખોસે પ્રાણુ. ટ 
અરે મુરખ મન માંહાલે શું કર, આ લોક દેખતાં તુ' કા મરે. હ્૦ 
લોકશું કુ'વર બોલ્યે સત્ય પ્રકાસ, અમારે હૃદયમાં હાજર નરસિ'હ પાસ. ૯૧ 
ત્રણુલોક માંહે ભરપુર, આ લોહા થ'ભમાં છે નહિ ટુર: હ્ર 
જે સકળમાં જાએ વાસ, તે શ્રી નરસિ'હ અમારે પાસ. લક 
જેસી નયણામાં પુતલી સત નજ્નેએ, તેસા નરસિહ હાજર મેએ. હ્૪ 
હારે પ્રહલાદ અભે કરુ' છતાં એ પણુ, હાજર હોય તો દેખાડ સોયય લ્પ 
ત્યારે પ્રહલાદ વચન એવું કહે, મારા સ્વામિ આ થ'ભમાં રહે. ક્ર 
જ્યારે એવાં વચન કહ્યાં પ્રહલાદ, કાટો થભ ને હવો અવાજ. હ્છ 
યારે નરસિ'હ રૂપ થયા પ્રકાસ, જાણે વટી પડયો આકાશ. હ૮ 
ચોથે શ્રી નરસિહ હરિ અવતાર, ભક્તોની વારે ધાયા એઓરાર. હ્હ 
તે ભક્ત કારણુ ચોથે શ્રીનરસિ'હુ ભયા, ત્યારે દેવ કરોડી થ'ભમાંહે પ્રગટ થયા.૧૦૦ 
ન્યાં થ'ભ તોડી પ્રખટયા નરસિ હરાય, ત્યાં ભગત પ્રહલાદ લાગો પાય, ૧૦૧ 
ત્રી નરસિહ રૂપે પ્રગટ નણ, જેમ સહસ્ર કેળાસુ' ઉગ્યા ભાણુ, ૧ૂ૦૨ 

ચેથે શ્રી નર [સિરપ તને પરે અતે ભગત કારણુ આવ્યા હરિ, ડ્ર 
ધધરી વેળાએ ધમું ધ્યાન, ત્યાં નરસિ'ુરૂપ ધયું ભગવાન. ૧૦૪ 
શ્રી નરસિ'હુ રેપે ત્યાં હુવાજમ, અને જભ્યાએ શ્રી વીજળી લખ. ૧૦૫ 
દાંત જેવા પુનમકાચ'દ, તાં ભગતને મન થયો! આન'દ. ૧૦૬ 
જ્યારે ડેરવ્યું પુછ જેમ વાસ'ગ નાગ, ત્યારે હિરણાકફ્યપ ચાલ્યો ભાગ. ૧૦૭ 
ન્યારે નરસિ'હ રૂપે ઝાલ્યો, ત્યારે થરથર પ્રે હિરણાકશ્યપ રાય. ૧૦૮ 
જ્યાં દેખ્યો દેત્યતે કો્યા શ્રીડરિ, ત્યાં દેવે થયુ મહાખળ તેજ જે કરી. ૧૦૯ 
હરિ દેત્ય, દુ શુ' સારો કામકીગો, મારા ભગતને દુઃખ કેમ દીયો. ૧૧૦ 


હરિ હાંરે શ્રી નરસિહ તમે કેમ મારસો મોયે, મારી વાત એક સુણો 
કહુ ્' તોયે. ૧૧૧ 


ટુરિ તમે સાંભળો વાત, શું કહિએ ઘણી,ભ્રી શ'કરે અમર કાયા કીધી છે મુજતણી.૧૧૨ 


ગુણો નરસિ'હ ફેમ મારશો મોયે, મારી વાત એક સુણ કહુ છ' તોયે. ૧૧૩ 
જ્યારે ઇશ્વર આગળ ખહુ તપ કીચ, વ્યારે ઇશ્વરે દસ વરદાન દીયે. ૧૧૪ 
ઈશ્વરના વચન વમાસી નેયે, શ્રી નરસિ'હ કેમ મારસો સએોયે- ૧૧૫ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ર 
એળે લીધો! ને ખાંધે ચડે, આષ્ચો ફોલ તે જુંડો કેમ પડે. ૧૧૬ 
ધરતિ આકાસમાં મોત નહિ સોચે, સ્રી પુરૂષ ન મારે કોઈ. ૧૧૭ 
ઘર આંગણે ખહાર ન મફ, એસા વચન નરહરિ તમસુ' ઓચરં. ૧૧૮ 
લોટે લાકરે બોતજ ન હોય, લીલે સુકે ન મારે ફોઇ. ૧૧૯ 
હુ રાત હિવિસ તે નહિ મરં, એવી વાણી તમ શું ઓચરં. ૧૨૦ 
સુણો નરસિ'હુ વાત શું કેહુ' ધણી, મારા કાયા છે અમરતણી. ૧૨૧ 
સકળ જનમારો અમર કીચો, ઇશ્વર મહાદેવે એવો વર દીયે. ૧૨૨ 
ઈશ્વર વચન વિમાસી નોઈ, તુ નરસિ'હુ કેમ મારે સય. ૧૨૩ 


મારી શ્રી શ'કરે અસર કાયા કીધી, હુ' નવ મરૂ' શ્રી નરસિ'હ વાણી 
તમશુ' ઓઆચરં. ૧૨૪ 
એજ્ઞો વર શ'કરે રીયો! શ્રીહરિ, તો તમે મુજને મારો કહો કોણુ પેરજ કરી. ૧૨૫ 
ત્યારે શ્રી નરસિ'હુ વચન બોલ્યા સત્યજ ભાઇ, સુણો વચન હુરણાકસ્યપરાય, ૧૨૬ 
તું સાસો એ જીભ્યાએ ધર, ઈશ્વિરવચન જશ કળા ધરૂ. ૧૨૭ 
અધઅ'અ જયારે સુરજ અસ્ત થાયે, ત્યારે હરિએ ખેસારયો માંડી પાયે. ૧૨૮ 
સુણો રે દૈત્ય કહુ' વિચારે, શ્રી નરસિ'હરૂપે લઈ બેઠા ઉંખરામારા ૧૨૯ 
જયારે સુરજ આથમે સસીસાંજ થાય, ત્યાં દેવધરી બેડા માંડયા પાયે. ૧૩૦ 


સુણો રે દેત્ય કહું સતભાયે, એ ઘર કે આગણું કહેવાચે. ૧૩૧ 
સુણુરે દેત્ય તું સુરખ અજ્ઞાન, આ ધરતી છે જે અસમાન. વ્૩૨ 
સુણોરે દૈત્ય હુ પુષ્ઠ! વિચાર, આ હુ' છુ! નર કે નાર. ૧૩૩ 
જારે હરીએ રૂપ પ્રકાસિ પ્રામ કર્યા જે, ણારે દેવે અજમ નખ વધ્ારયા તેહ. ૧૩૪ 
નખથી ઓર દેખાડા પાયે, આ લોડુ' છે કે લાકડુ' રાયે. ૧૩૫ 
લીલુ સુર વમાસિ જોઈ, ઇશ્વર વાચા એસી કળ હોઇ. ૧૩૬ 
ત્યારે દેત્ય બાલ્ય સત નને ધરી, ઇશ્વરે સિહની સીકલ કરી. ૧૩૭ 
સુણો નરસિ'હ કહુ' સતભાઈ, એટલુ માગતો ચુકો હુ'ઈ. ૧૩૮ 


હરિએ રુરણાકરયપ રાખ્યો નેવા હેડ, માર્યો દેવ્ય નખ વધારી પેટ ૧૩૯ 
નરસિ'હે માયો દૈત્ય રાખી નેવા હેડ, તેને વકટ નોરુર માર્યો છે પેટ. ૧૪૦ 
જે મારી હરણાકક્યપને નક'દ કીયે, તે દેત્ય મારણુકુ' અવતાર નરતિ'હે લીયે. ૧૪૧ 
તેવાં વિધ્નો હરે, માર્યો દેય નહો, કરેડી પાંચસુ' પ્રહલાદ તારચ તહોં. ૧૪૨ 
મારો દેત્ય જ્યારે રૂપ નિધાન, નરસિ'હે રગતે કીધાં અસનાન. ૧૪૩ 
જ્યારે દેત્યને રગતે નાયા સખ “દેવા, ' ત્યારે ભંડતોને ઘે૨' ઓઆછવ મ'ગળ 

વર્તયા તતખેવ. ૧૪૪ 
ભગત સેમી પુરી આસ, અસે ભક્ત પ્રહ્લાદ હરિકે પાસ. વ૪૫- 
જયારે ચોથોરૂપ હરી નરલિ'ડ.અવતાર, ત્યારે ભકત. ્રહલાદને દીધા" એધાશ.: ૧૪૬" 


www.realpatidar.com Page 284 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રઇ 


જ્યારે દૈત્ય હિરણાકૅશ્યપ સાચો નખેધાર, ત્યારે ભકત પ્રહલાદને વર આવલ્યો તેણે ટ!૨.૧૪૭ 
શ્રી નરસિ'હ રૂપે પૃુડયા ભકતુ'તે કાજે, તેને દેવે આપ્યુ' અવિચળ વેકુ'ડત' રાજે.૧૪૮ 
ત્યાર પછી સ'સારમાં પ્રગટ થયા રાર, અને પાંચ કરોડીને ઉતાર્યા પાર. ૧૪૯ 
જે ક્તત જીગમાં ચારે રૂપે હરિએ ધી અવતાર, ભાઇ ત્યાં ખલિક્‌॥ કલક્‌ મઝાર. ૧૫૦ 
જ્યારે ચાર દાનવ દેવે સઘાર્યા ન્નણુ, ત્યારે ચાર ભગત ઓધર્યો પ્રમાણ ૧૫૧ 
શ'ખવો, મધવે, એરવ ને હિરણાકક્યપરાય, એ ચાર દાનવ દેવે માર્યા. ૧૫૨ 
રૂકમાગત, અ'બરિષ, રવ, પ્રહલાદ એ ચાર ભકતના દેને ફીધાં કાજ. ૧૫૩ 
જયારે ભકત પ્રહલાદ આ સતપ'થ ધાયા નણુ, ત્યારે સર્વે લોકનાં થયાં નિર્વાણ, ૧૫૪ 
એ ભકત પ્રહલાદ લોહ થ'ભસું માંધ્યા જેહ, ભાઈ તેણે તો પીઠ ન ફેરવી તેહે. ૧૫૫ 
કર્તાજુગંમાં પ'દર કરોડી ગોર ધ્રક્ષાએ નિસ્યા જે, તેમાં પાંચ કરોડી દેવ 
સનસુખ રહ્યા ત્યાંય. ૧૫૬ 
જ્યારે પ્રહલાદને ખહુ કષ પડયું જાણુ, ત્યારે કરોડી દસ ગુડયા છે ત્યાંય. ૧૫૪ 
કર્તા જુગમાં મુખી પ્રરલાદ ઘેર પ'દર કરોડી ધાયા જેહ, તેમાં કરોડી 
પાંચ દેવ સાચા જણાયા તેહ. ૧૫૮ 
તેમાં કરોહી પાંચે વિશ્વાસ ઓછો આણ્યે। જાણ, તે કૃરી કૂરી પડયા લખ 
ચોરાસિ ખાણ. ૧૫૯ 
તેમાંથી પાંચ કરોડી પરલે ગયા જેહ, જેણે આવ્યા ગોર નર ઉપર આણ્યો નેહ. ૧૬૦ 
જાણી જોઇને ભુલ્યા છે અજાણુ, તે દોઝીખે નિષ્ટે પડયા નરક ખાણુ. ૧૬૧ 
તે ભક્ત પ્રહલાદ આ સતગોર પુરા સેવ્યા જેહ, તેણે આ ગરની વાચા પાળો. ૧૨૨ 
જે પાંચ કરોડીસુ' દેવ નિપજ્યા જહાં, તેની શાખ ચાલી કત્તોજુગ મહોં. ૧૬૩ 
તો સુનિવરો ભાઈ એસા સત કમાઇએ આજ, જેસા સતે ધાયા પ્રહલાદ, ૧૬૪ 
જેણે સઘળા જનનો કીધો ત્યાગ, તેણે ક્ષણું એક ન રાખી લોકની લાજ. ૧૬૫ 
તો મુનિવર ભાઈ એસા સત જે કીજીએ આજ, તસે ગોર નરસું પુરાં હેત 
રાખો તો થાયે કાજ. ૧૬૬ 
જો જીવ કારણુ ટુ'ક ટુ'ક થઈને ભોંયે પડો, તમે તો ગર નરસું હેત નવ છોડો. ૧૬૭ 
કર્તા જીગમાં ચાર રૂપજ ધરિ, ચાર દાનવ સં/ગાર્યો શ્રી હરિ. ૧૯૮ 
ભાઈ સુનીવરો સાચુ' જાણે એ ભગત ઓધાર, ભાઈ તમે નરસું રહેજો નિરધાર, ૧૯૯ 
એ કર્તા જુગસાં સ્વાસિજીના ચાર અવતાર, હુ' અજાણુ ત્યાં a હાનવ 
સઘાર્સી નિર્વાણ, ૧૭૦ 
એવાં શ્રી નરસિ'હુ રૂપે કીધાં કામ, વ્યાં ગોર અમર તેજ હુવા નામ. ૧૭૧ 


ભકતો કારળુ કીધાં કામ, મારી દેવ્યને ટાળ્યાં ડામ. ૧૭૨ 
ત્રતે એકાદસ્સી આહિતવારી ઉતરી સહિ, ને ચોદસ મ'ગાળવારી ખેડી તહી.૧૭૩ 
પી. ૩૨ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રૅપઠ 
કેત્તો જુગના ઉતર્યો ધ્યાન, જુગ ત્રેત્રા બેડો નિરવાણું. યહ૪ 
જ્યારે નરસિ'હુરૂપે કીધું છે કામ, વ્યારે મારી દેત્યને ફેરાવ્યું ટામ. ૧૭૫ 


ત્યારે દેવે હરણાકક્યપને માર્યો જેણીવાર, ત્યારે સ'સારમાં પ્રગટ થયા રાર. ૧૭૬ 
જ્યારે સ'સારમાં પ્રગટ થયા એોરાર, વ્યારે સવે ઓળ'ખ્થો સ'સાર. ૧૭૭ 
ત્યારે શ્રી નરસિ'હની માતા તે! ચ'દ્રાવતી કહીયે, પીતા તો હુસ્તિક કહીયે.૧૭૮ 
ત્યાં ગુરૂ તો અમર તેજ જાણ, શક્તિ તો સમીયા દેવી પ્રમાણ, છ 
ત્યારે સ્વસ્થાન તો કે!ક્મીર મ'ઢણુ જાણ, ક્ષેત્ર તો મુલતાન નગરી પ્રમાણ ૧૮૦ 
ત્યારે મારીયે। દાણુવ હુરણાક'સ જાણુ, ત્યારે ભક્ત પ્રહલાદને તારીયા નરવાણ. ૧૮૧ 
ત્યારે ચારલાખ ને ખત્રિસ હેજાર નરસિ'હરૂપે જાણુ, ત્યારે રૂગવેદ હોતા પ્રમાણ. ૧૮૨ 


ત્યારે સત્તર લાખ ને અડ્રાવીસ સહસ જુગકર્ત્તોનુ' પરમાણુ, ત્યારે ભક્ત પ્રહલાદ 
પાસીયા અમરાપુરી જાણુ. ૧૮૩ 


ત્યારે તેણે તો શુપ'થ આરાપ્યીયા જાણુ,તેણે અમરાપુરીનુ' ડાસ પારીયા નિરવાણુ.૧૮૪ 
ભાઈ ઈઔઆં થકી ચોથે! નરસિ'હરૂષ સ'પૂર્ણ ભવસ્તો સાગચ, એવી ગુરૂ ખ્રહ્યા 
પીર છેંમામશાહા ખોલીયા વાચ. ૧૮૫ 


ee 


“શ્રી વામન અવતાર-રચનાર સેયદ ઈમામશાહ,. ” 


શ્રી સતગોર બ્રહ્મા ઈટ ઇમામશાહ વજેસ્ટ્સની વાચા 
કેરમાનજ ખીસમીહ્લાહ હરરહેમાન નરરહીમ. 
ખીજા ત્રેતા જુગનું માંડયું મ'ડાણ જેહ, તખો સુણો મુનિવર ભાઇ તેહ. ૧ 
જ્યારે ચતુદેશીને મ'ગળવાર જાણ, તે દિન જુગ ત્ેતાનું માંડયું મ'ડાણુ- ર્‌ 
ઇંઆાં થકી ખીજા ત્રેતા જુગની સાંખ્યા સાચ, અને ગોર તો વજેષ્લ વ્યાસ. ૩ 
ત્રેતા જીગમાં દેત્ય ખલીરાજા હોય અવત, તે છાસઢ કરોડી દેત્ય સાથે પરવ્યો. ૪ 
ત્રેતા જુગમાં અખળીરાજા રાજ કરે નિર્વાણુ, તે દેત્યના ગોર તો વાચે વેદ પ્રમાણ. પ 
તે ગોર શુકાચાયને ખલીરાજા પુછે વિચાર, તો ગરજી નારાયણુસુ' યુદ્ધ 
કરતાં મુજને આવે હાર ૬ 
એર્જી તમે એવા જયોતિક જોઈને ફેહુજો ભેદ, હવે સ્વામિ તેવી વાત કરીશું દેવ. છ 
ત્યાં ગોર વાંરે પુરાણ સુણ ખલરાજ, એ વચન અમતણાં ગોર હવે 
અલરાજા જગનદાન તસે માંડો ઘણાં. ૮ 
તમે જગન તજો માંડો મ'ડાણુ, મન ઇચ્છા દાન કરો પ્રમાણ. હ 
તે ગોર નરને મલીરાજ્નએ સત વચને રીયા, ત્યાં રાજાએ જગનદાન વરત જ લીયા. ૧૦ 
નને કઇ જાચક માંગણુ આવે તુજ કને, વેન ખહું દાન આપે સુવર્ણ જ તણું. ૧૧ 
હયારે રાજા ખલીના મનમાંહે એવી ચિ'તા થઈ, આંઈ જગલનો આંર'ભ માંડગો સઈ/૧૨ 


www.realpatidar.com Page 286 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રપ 


ત્યારે ખદ્ીરાજએ વિપ્ર તેડાવ્યા ખહુ વિાવ'ત જાણુ, તેણે મહા હોમ- 
જગન માંડયો તેણે ઠામ. ૧૩ 

ત્યારે હોખે દુધ ખાંડ ગત ભરખ ભોજન અઢાર, તહાં હોએે પરમલ પાંચ 
અહ સુગધ સાર. ૧૪ 
તહાં ખહું રાજા પ્રાહ્મણુ ક્ષત્રિય અપાર, તે જગનમાં આવી બેટા સહુ તેછે ઠાર. ૧૫ 
ત્યાં પ્રાહ્મણુ તે પૂરણુ હોમ જગન માંડે, તે ભણિ મ'ત્ર સવે આહુતિ આપે. ૧૬ 
જ્યારે અશિ જાળ જઈ લાગી બ્રહ્ષાંડ, ત્યારે કૅ”પ્યા ઈદ્રદેવ લોક નવ ખ'ડ. ૧૭ 

ત્યાં ખળી રાજા એણી પરે જગન નવ્વાણુ' કર્યો, તહાં દેશ ભમેરીના પુરોહિત 
આવી સ'ચર્યા. ૧૮ 
ભાઈ અમે રાજા ભરમસેન પુછાવું છુ સહે, તેની કન્યા છે ખહું રૂપવ'તી એ. ૧૯ 

હૉરે ખળરાજા તમે પરણુજે કેન્યા છે ખહુ રૂપવ'તી જાણુ, F ઉગતા સુરજ 
જેમ દીસે ભાણુ. ૨૦ 

તે દેત્ય મદનુમાતો જગનમાંથી ઉડી ખેરો થયો, તે કન્યા શાજ પ્રહ્ષાસેનને 
ઘેર પરણાવા ગયો. ૨૧ 

ત્યાં સવે દેવ રખેસર મળીને નારાયણ દેવશું કદ, હવે સ્વામિ એ દેય 
અલીરાજ મહાભાગી થયે. ૨૨ 
હવે સ્વામિ તસે કાંઇક છળ ખળ કરો શ્રી હરિ, એખહલ રેત્યને સ'ઘારો ધરી. ૨૩ 

એવું કહિને દેવ ૨ખેસર વળ્યા તેણીવાર, ત્યારે ત્યાં દેવે વધ બ્રાહ્ણુ રૂપ 
લીધું તત્કાળ. ૨૪ 

ત્યારે સ્વાસિજીએ તેનુ' સત જેવાને હાથે કરવત લીધી સાર, તે દેવ ક્ષણું 
એકમાં ગયા રાજા છ્રક્ષસેનને ટ્રા. ર૫ 
જ્યાં જાન મળી ભાં જાચક કરોડ કરોડ, ત્યાં રાજા અલિ બેડા મ'ડપમાં અખળ નેડ.૨૬ 


જ્યાં દેવ આશિર્વાદ દઈને થ્રાહ્ુ રૂપે ઉભા રહે, ત્યાં સ્વાભિજીને નમસ્કાર 
અળી રાજા કહે. ૨૭ 


સ્વાસિજી તમે આં મ'ડપે આવ્યાનુ' કોણ સ્નેહ, તે! સ્વામિ તમને મારો 
પ્રતિહાર ખહું દાનજ દેહે. ૨૮ 
ત્યાં નારાયણુ દેવ કહે સુણો ખલોરાજા કહુ એકે વાત, જો તમે દાન આપો 
| તે! લેવું મારે હાથ. ૨૯ 
ત્યારે ખલીરાજાને સ્વાસિજી એસ ને કહે, રાજા હુ માગુ' તે દાન સુજને દહે. ૩૦ 
અળીરાજાએ શ્રી નારાયણુ દેવને ખહુ દીધાં માન, સ્વામિજી જે માગે! તે આપું દાન. ૩૧ 
ત્યાં ખલીરાજાને વિપ્ર ચે તતખેવ, સ્વામીજી કહો તો આપુ” હસ્તિ, ઘોડા, 
સુવણ આપુ' ધણું. ૩૨ 
ત્યારે સ્વામીજી બોલ્યા સુણો અળીરાજા કહુષુ' વિચાર, મારે ધર નહિ એક સ'ત- 
વતિ નાર. ૩૩ 


www.realpatidar.com Page 287 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તેની ખડુ ઇશ્છા ધરૂ' છુ' રાન્ત શું કહુ' વિચાર, તું તારી પરણી આપે એક નાર. ૩૪ 
ત્યાં ખ્ીએ ખહુ વિપ્ર બોલાવ્યા રાજા તણા, તો! સ્વામી વળી મારા નગ્રમાંહે 
વિપ્ર છે ઘણાં. ૩પ 
જો સ્વામીજી તેની તમને કન્યાચાર અખળા ખાલી પરણાવુ' સહી, ત્યાં એવી 
વાત ખળોએ વિપ્ર શું કહિ. ૩૬ 
ત્યારે ખોલ્યા વિપ્ર તમે સુણો ખળરાય, હવે મુજથી હાથે વળે કાંઈ ખેડુ' ન જાય. ૩છ 
તો રાજા કહે વરે વિવાહો તે નાર, તો! કાયર થાય અમારી ગરસતા ચાર. ૩૮ 
જો તે પરણી છે નાર ખાલી સુંદરી, જોતું આપે નાર મુજને એક મન ૩રી. ૩૯ 
ત્યાં ખલીરાચે એસા વચન સુણ્યા તે વાર, તેણે ત્યાં આપી કન્યા તે પરણી નાર. ૪૦ 
વ્યારે સવે રાન્ન સગા સજજન રહ્યા ખળીના સુખસાઝું જોઇ, ભાઇ એવુ' ધીરજ 
ફોઇ અવરથી નહોછ. ૪૧ 
ત્યાં નારાયણુ દેવ હસી કરી ખોલ્યા તેણે ડાર, ભાઇ હુ” તે! તારં રીરજ જેવા આવ્યે! 
્' હ રાય. ૪ર 
હે' તો ઘરડો શ્રાહ્ષણુ નારીનો ફોણુ વિચાર, ત્યારે સ્વામીજીએ પાછી ફેરવી 
આપી તે નાર. ૪૨૩ 
ભાઈ તું ખળીરાજા મોટરો ત્યાગી મહાસુજાણુ,તે' ખહુ દાનપુન કરીને કાઢયું નામઃ ૪૪ 
ત્યાં એવાં વચન કહીને સ્વામી ઉડયા તે વાર, તે ખલ્લી પરણી આવ્યે ઘેર જ્યાં 
જગનનો ટાર. ૪૫ 
ત્યાં એવી છળ ભેદ કરી નારાયણ દેવે ધ્રાહ્ષણનુ રૂપ ધચું', પણુ ત્યાં દેત્ય 
અદ્રી મહામન સાટુ કર્યું. ૪₹ 
ત્યારે વામન મન વિચારે પેર, સ્વાસિ ગયા ખળીરાજાને ઘેર. ૪૭ 
આ ત્રેતા જુગમાં હાર બેડાસાર, પાંચએે શ્રી રુરિ વામન અવતાર. ૪૮ 
જ્યારે પાંચે રૂપે હરિ વાસન અવતાર, ત્યારે દેવ જઇ ઉભા ખલીરાજાને દ્વાર* ૪૯ 
જે ખલીરાજાએ દાન જગન માંડથે! અપાર, તે હુ' આજ સર્વ ઘાલુ પરશ્વી ભોજાર-૫૦ 


ત્યાં વામનરૂપ લીધાં જદુરાય, તે ખલિ દ્વારે પોતે જાય. પવ 
હાથ માળા કેરીને નિર્મળ ભયા, સુંદર રૂપે હરી વામન થયા. પર્‌ 
ત્યારે સુંદર મૂર્ત રૂપે થયા પ્રગટ, ત્યાં ચારે વેદ કહે મુખ પાઠ. પ૩ 


નારાયણુ દેવે રાજા ખલીને છળવા કર્યો વિચાર, ત્યાં દેવે ધો પાંચો શ્રી વામન 
રૂપ અવતાર. પ૪ 


પાંચમે વામન વિપ્ર વેશ જ ધરે, પ્રભાતે ગયા ખલીને ઘેર પપ 
પાંચમે વામન રૂપ અવતાર, ત્યઃરે દેવ જઈ ઉભા ખલીને ટ્રાર. પદ 
તે પોળે ઉભા પોકારે જેજેકાર, જાણે ય્રાક્ષણુ ઝુમ ખોલ્યા વેદ ચાર પ૭ 
રેવે વેદ ચાર સુખથી કહ્યા, ત્યારે સર્વ નગરના લોક અચ'ખી રહ્યા _૫૮ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૫૩ 
ત્યાં અમૃત વાણી શ્રી વામનજી કહે, વ્યાં નગરના લોક અચ'ખી રહે. પહ 
થુતીએ વાત અહી શું કહી, વીપ્ર એકે આવ્યો છે સહિ. ૦ 
તે પોળે ઉભો પોકારજ કરે, તે ચારે વેદ મુખમાંથી ભણે. ૧ 
સુંદર રૂપ લીયો અવતાર, એ ચોર વિમુખ માથાપર ધાર. દ્ર 
ભારે પ્રતિહારે કહી વાત રાજન અહી શું જોયે, આપણે દ્વારે એક વિપ્ર ઉભો છે હો રાયે.૯૩ 
તે પંડીત એક મહા દીસે અઘાત, તે ચારવેદ ભણે સુખ પાડ. હ્ઝ 


તેનું દીસે છે વામન રૂપ સપ્રાત અપાર, સુ ખલીશાન્ત એક સુપાત્ર ઉભા છે ખહાર.૯પ 
તે સુણી વાત ખલી સનમુખ ગ્રાલીયા, લ્યારે, પ્રતિહાર ત્યાં એક સાથે લીયા. £૬ 
ત્યાં સ્વામીજીને કેરી પ્રણામ ખલિ ઉભો ₹૬ે, ત્યાં વિપ્ર એમ વાણી કહે. ૬૭ 


સુણી વાતને ખલીરાજા ખહાર આવિયા, નમસ્કાર ત્યાં વિપ્રઝુ' કર્યો. ૮ 
શ્રી વામન દેખીચે ને રાજાખલિ અચ'બે ભયે, આવ્યે વિપ્ર કોઇએ ના દેખ્યો.૯૯ 
સુંદર સુરત એક રૂપ અધઘાત, ચાર વેદ ભણે મુખ પાડ. ૦ 
ત્યારે હસી કરી ખહ્ી ખોલે રાજ, સ્વામિ જે માગો તે આપું આજ. ૪૧ 
બોલાવી ગોરને દીધું ખડું માન, વિપ્ર કહે તે આપીયે દાન. છર 
કૅહે ખલિ રાજા પરનિધાન, જે તમે કેસો તો આપીશું દાન. ૭૩ 


કહે ખલિરાજ તમારો જશ ચાખ'ડમાં હોય,તે કારણુ હુ' જાચણુ આવ્યો છુ' તોય,ઇ૪ 
આવ્યે! પ્રાહ્મણુ કુખડે વેષ, રળીયાત કરો રાજા હે' શ્રાક્ષણુ છુ' એકટ છપ 
ત્યાં દેવતા એવા વચન સુણી ખલી ઉજ! રહે, સહિ માગ માગ રે વિપ્રને કહે. ૭૬ 
સ્વામીજી જે ઈશ્છા તમારા મનમાં હોય, ડહો તો! અત્ન વસન આપું તોય. છછ 
સુણો ખલીરાજા અન્ન વસ્રની ઇચ્છા નહિ મેય, સ્વામી કહો તો સુવર્ણ દાન 
અઢુ' આપુ' તોય. ૭૮ 
હાંરે રાજા સુવર્ણુ દાનને હશું કરં, સ્વામિ કહો તો હુસ્તિ ઘોડા તમ આગળ ધર. ૭ 
હાંરે રાજા હસ્તિ ઘોડાશું મારે નહિ કાજ, સ્વામિ કહો તો દઉ" પરથ્વીનુ' રાજ. ૮૦ 
હાંરે રાજા રાજપાટ મારે લોગવનારો નહિ કોઈ, કહો તો ગરથ ભ'ડાર આપું તોય. ૮૧ 
હાંરે રાજન ગરથ ભ'ડાર શું નહિ અમારે કાજ, સ્વાસિ કહો તો આપું મીર અવાસ-૮૨ 


મ'દીર એવું સેને લહુ સાર, સ્વામી કહો તો! રાખુ' અમારી પાસ. ૮૩ 
ોલ્યામાંન અસત્ય ઓચરં, એટલુ' દાન લઈને હુ શું કરૂ. ૮૪ 
સગાં કુટુ'મ મારે નહિ ખાળ, એવાં દાન લઇને કોણુ કરે જ'જાળ. ૮પ 
જે માગો તે આપું તમને ધર્મ, એવી વાણી ખલીરાજા ખોલ્યા ભરમ ૮૬ 
સ્વામિ તે જે માગો તે આપુ' તમને, પછે દોષ ન દેસો અમને. <૭ 
ત્યારે વામન વાણી, બોલ્યા મરમ, સેદની માગુ” તણુ જ ડરભમ. ૮૮ 
ત્યાં રાત રડુ' ને કરૂ આરામ, અવનિ ભર મારા ત્રણ કરમ. હ 


કહે મલિરાજા વિશ્ર સુણા મારી વાત, કેટલા લોક છે તમારી સાથ. [૯૦ 


www.realpatidar.com Page 289 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હૉંરે રાજા લોક કુટુ'ંમ અમારે નહિ કોઈ, હુ' એકલો જાચણુ આવ્યો છુ' તોય. ૯૧ 
ત્યાંકહે ખલીરાજા વાત તસે સુણો સ્વામિ અમ તણી, જે ખડું પ્રશ્વી છે મારે ઘણી.હૂ૨ 
તો સ્વાસીજી ઇચ્છા તમારા મનમાં થાય,તેટલી પૃથ્વી પ્રતિહાર પાસે તસે લે! જાય,૯૩ 
ત્યાં બોલ્યા વિપ્ર સુણો ખલિરાય, ભાઈ અસે વણુમાપી પ્રશ્વી લીધી કેમ જાય. હ૪ 


માપી પૃથ્વી આપો રાજ, જે ઇંચ્છા હોય તો યુરણુ કરો કાજ- હ્ય 
સુણો રે ખલી હુ' તમસું કહુ', વણુ માપી પૃથ્વી હુ' નવ લું. હફ 


તમે ચાલો હુ' માપી લઉ' આજ, ભાં હુ' એક મઢી ખાંધી રહુ ચતુરમાસ. ૯૭ 
ચાં બોલ્યા શુકાચાર્ય તમે સુણો મખલિ વાત, પણ એ વીપ્ર તો તમને 

કરશે ધાત. ૯૮ 
ત્યાં પ્રતિહાર ખોલ્યો સુણો તમે ખલિરાય, એ વિપ્ર નહી નારાયણુ દેવ કહેવાય. લ્હ 
ત્યાં શુકાચાર્ય વચન બોલે છે એહ, ભાઇ એ તો વેકુંડનાથજી છે તેહ. ૨૦૦ 
ભાઈ નિશ્ચે વાત માનજે સોય, એ વિપ્ર છળ પાડવા આવ્ચો છે તોય. ૧૦૧ 
એનું વામનરૂપ દીસે છે અહાં, પણુ એ મ્રાહ્ષણુ ત્રણુભુવન સુધી વધે તહાં. ૧૦૨ 


અ'જલી આણી ઉદકે જે ભરી, ત્રણુ કરમની સ્વસ્તી જે ભણી. ૧૦૩ 
યનધનરે રાજા તારો ધરમ, દખણા જોઈએ અરધું કરમ. ૧૦૪ 
પુન પવિત્ર સકળ ને થાયે, દક્ષિણા આલ્યાનો છે મહિમાય. વૃષ 
સુણા રે ખલિ વચન કહુ' તોયે, ત્રઉટ પાવ ધરતી દેજે મોય. ૧૦૬ 


એવાં વચન કહ્યાં ત્યાં જગટીશા, ત્યારે શુક્ાચાર્યને ત્યાં ચડી છે રીસ. ૧૦૭ 
સુણો રે ખલી ખોલ્યા શુકાચાર્ય માન, એ ધરતિ મણુંના દિજે દાનન ૧૦૮ 
એવાં વચન માનો સતભાઈ, એ વિપ્ર નહિ નારાયણુ દેવ છે આંહે. ૧૦૯ 
એ છળ પાડવા આવ્યો છે હો શયે, તેને દેવા ઉત્તર જે નિશ્મળ કાયે. ૧૧૦ 


ત્યારે બોલ્યા ખલીરાજા સુજાણ, જ સત સુકુ તો ન ઉગે ભાણુ. ૧૧૧ 
હુ' ખલીરાજા દાતાર સુણ સહે વાત, આજ વિષ્તુ સરખા નેડે છે ડાથ.૧૧૨ 
ખઓલાવી વિપ્રતે ખલ્લી ખેડ પાયે, હાથમાં ઝારી લીધી ખલી રાચે. વ્ૂર 
રેવું દાન ભુમીત શિખ, સુજ આગળ વિશ્તુ' માગે છે ભીખ. ૧૧૪ 
નાચી ઝારી તે લાગી વાર, શુકાચાર્ચે ખાંધ્રી પાણીની ધાર. શ્વૃપ 
રૃપે સળી મુકી ત્યાં કખ, ભારે શુકાચાર્યની કોડી ત્યાં આંખ, ૧૧૯ 


અલીરાય જહાં મુકે ઉદક તહાં શુકાચાર્ય જઇ રહ્યો, તેણે તો ખોઇ 
આંખ ને કાણો થમો. ૧૧૭ 
હુ” ખલિરાજા ટીપાં છે સોટા દાન, મુજ આગળ શ્રી નારાયણુદેવ ધરે છે હાથ. ૧૧૮ 
તયાં બોલાવ્યા ખક્રીએ મહા જદા વિરજ્ને તહી', ભાઇ એ વિપ્રને માપી રાખો અહિ'.૧૧૯ 
ત્યાં ખલિરાયે સુકયું ઉદક વિપ્રે હાથે લીયા, ત્યારે સ્વાસિજી ધ્રવ મ'રળ 
| સુધી વયા. ૧૨૦ 


www.realpatidar.com Page 290 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રૂપપ 
ત્યારે પડયું ઉદક હુરિને એહ્યું હાથ, ત્યારે વધ્યા હરિ ધરવ મ'ડળ સાથ. ૧૨૧ 
ઉદક ભરીને મેલ્યું હાથ, વ્યારે વેરાટરૂપ ધયુ શ્રી જુગનાથ. ૧૨૨ 
પગ પાતાળે આઃકાસે શિશ, ત્યારે વૈેરાટ રૂપ ધુ જુગદીસ. ૧૨૩ 
વરાટ રૂપ હુવા ત્રણુવાર, પડગ અચ'બો નગર ખોજાર. ૧૨૪ 


તે દેવને દેત્ય લાગા જહૉં, તેને આ સતગોરજીએ ભુતખાનાં સૌંપાવ્યાં તહાં. ૧૨૫ 
ત્યાં દેવોએ સાએક રૂપ કું છે સહિ, ત્યાં દેવની ત્રણુ કરમ સર્વે પૃથ્વી થઈ. ૧૨૬ 


ત્યારે વામને ધરતિ માપી સહી, ત્રણુ કરમ સરવે ધરતી થઇ. ૧૨૭ 
ત્રણુ ભુવન ભર્યા થયે, અઉડ માનો નહિ કયું ડાએ. ૧૨૮ 
વ્યારે વામન રૂપે બોલ્યા સતભાયે, વાત અમારી સુણા ખલીરાયે. ૧૨૯ 
અર્ધો પાવ ધરતી દીજે મોય, નહિ તો સત યુકો તોય. ૧૩૦ 
ત્યારે ખલિરાજા ત્યાં બોલ્યા સાચ, દેખો પૃથ્વી વાં લેજો સાપ. ૧૩૧ 
સુણો ખલિ તું મુખે બોલતો ગરભ, ત્રણુ પાવસાં આવ્યાં સરવ. ૧૩૨ 
સુણુ ખલિ હુ સત બોલુ' સહી, અર્ધો પાવ પ્થ્વી દેણી રહી. ૧૩૩ 
માપી આપો એએ બોલ્યું પાળે, તો તારૂ' દાન સ'પુર્ણ થાયે. ૧૩૪ 
ખોલ્યા ખલિ વચન કરં પ્રમાણુ, લો સ્વામી કાયા તણું દાન. ૧ૂરપ 
કરી સ્નાનને લાગો પાચે, શ્રી વામન આગળ ઉભો રાયે. ૧૩૬ 
જમણો પગ મસ્તકે દીચો, વ્યારે ખલીરાજા પાતાલે ગયો. ૧૩૭ 


ત્યાં અધું કેરમ પ્રથ્વા વિપ્રતે દેવો રહી, દેવે ખલીને મસ્તકે પગ દઇ ચાંપ્યો સહિ.૧૩૮ 
ત્યારે ત્રણુ ભુવનના ત્રણુ કરમ જો કેરી, દક્ષિણા કારણુ દે જો ધરિ. ૧૩૯ 
ભક્ત કારણુ ઉપન્ચો ભાવ તાળે, મેલ્યો પગ ને ચાંપ્યો પાતાળે. ૧૪૦ 
તે ખલિરાજાએ ખીજી દેહ જે ધરી, સ્વર્ગ પાતાળથી આવ્યો ક્રી. ૧૪૧ 
જો કોઈ મારી કરે કુમક શુઃ્, કરી આવી માંડુ' વિશ્તુ શું સુદ. ૧૪૨ 
સ્વર્ગ જઈ આવી ખલિ પાતાલે જાયે, જ્યાં દેખે ત્યાં વિશ્તુનો પાયે. ૧૪૩ 


ત્યારે મખલિ જો બોલ્યે ચત કરી, જ્યાં ચાંપ્ગરો ત્યાં આવ્યો ફ્રી. ૧૪૪ 
[યારે તહાં ખી બોલે જે કરી અમશુ' ઘાત, ત્યારે વિશ્નુને પુી વાત. ૧૪૫ 
કીયા કારણુ મને કીધી ધાત, બોલો ખે! સુકી જે વાત. ૧૪૬ 
મૃત્યુ લોક માંહે મે કીધુ' ખહુ દાન, તેવું સ્વાભિ મારે રાખો સાન. ૧૪૭ 
ખળે સ'સાર ભેગો કીયો, તેનું દાન ગુન તો એળે ગીયો. ૧૪૮ 
જે ફૉઇ આગે જપના તપ કીયા, તે ચુકા ત્યાં ગોર કહે સર્વે ભુખે મુઆ. ૧૪૯ 
તે કારણુ હે' વિનવું તોય, ખલી કહે ચિ'તા કીજે મોય. ૧૫૦ 
ત્યાં માગ માગ સે! ખલિને કૅથ્યું જયે, તું જે માગે તે આપું તોયે. ૧૫૧ 
ત્યારે ખલિરાજા તો એમજ કહે, તું મારા પાંચ દિવસ તો પેળીમે! થઇ રહે. ૧૫૨ 
ત્યારે વિશ્તુ બોલ્યા સત્ય જ ભાઈ; વાત અમારી સુણો ખહ્વીરાય. ૧૫૩ 
માસ ચાર હુ' સુતો! જયે, ને વિવાહ પગરણુ ત્યાં નહિ હોયે. શ્પજ 
માસ ચાર કોરા રાખો માન, આગળ જગમાં કરસે ખહુ દાલ. ૧૫૫ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રેપ૬ 
દેવ સુતા તે નવ જાણે ફોઇ, ઉતપત લોક કહાંથી હોઈ. ૧૫૬ 
દેવ સુએ તો વરખા ન ગળે, અને વનસ્પતિ ના ટૃળે. ૧૫૭ 
દેવ સુવે તો ન ઉગે ભાણુ, માસ ચાર તો રાખુ' માન. ૧૫૮ 
દેવ સુવે તો પૃથ્વી ફેમ જાગે જેહ, અને સ'સાર ફેમ વર્તે તેહ. ૧૫૯ 
મૃત્યુ લોકમાં કોય કાજ, અને દિણુ દિશામાં આપુ રાજ. ૧૬૦ 
ખલિકી એઓલાદે જે અવતરે, તેનુ' નામ ટ્રી ખલને ધરે. ૧૬૧ 
દક્ષિણ સમા કરે છે રાજ, વાસન રૂપ પુરા કાજ. ૧૬૨ 
પાતાળનું તો આપ્યું રાજ, વામનરૂપ તમે ધર્યુ મહારાજ. ૧૬૩ 


ત્યાં એવાં વચન ખલિ બોલ્યો સિધ, તે એવા ચરિત્ર કરીને જગન પાડયા રઢ. ૧૬૯૪ 
વયાં પાંચએે રૂપે હુરિ અવતાર, તે દેવ્ય કારણુ શ્રી વાસનરૂપ ધો મરાર. ૧૯૫ 
જ્યારે ખલિ દેત્ય માર્યો જેહુ, (યારે ભગત કમળષધન ઓધાર્યો તેહ. વદ૯ 
ત્યારપછી સ'સારમાં પ્રગટ થયા સએારાર, જ્યારે ખલિ દાનવને ચાંપ્ચો પાતાળ. ૧૯૭ 
જ્યારે પગટ થયા એઓરાર નેયે, ખલીએ ખહું દાન પુન કર્યા ધ્રાહ્ષણુને ત્યાંએ. ૧૨૮ 
જ્યારે હરિએ પાતાળે ચાંપ્ચો ્યાંચે, કર્યુ દાન તે એળે જાયે- વહ 
તમે સુણો લોક સતગોરજી કહે વાત, તસે કેટલુ' દાન દેશો વિપ્રને હાથ. ૧૭૦ 
રાજા મળી સરખાનો એળે ગચ! અવતાર, ભાઈ તો રીયા કરો તે કોણુ માત્ર. ૧૭૧ 
તો સુણ લોકો તેણે ગોર વસિષ્ટ ન ઓળખ્યા જેહ, અને ઢાનપુન ફીધું 
છ દશ નમાં તેહ. ૧૭૨ 
ભાઈ તેથી કામ ના નીપજે જેમ, ગરધવ ખેતર ખાચે તેમ. ૧૭૩ 
તયારે દેત્યના મનમાં એસો ભમે. ને ઇશ્વર આગળ ખહુ તપ કીયોઇ ૧૪૪ 
ગુઢયા ઇશ્વર દેત્યે વર માગ્યો સોયે, દેવ્ય કહે હુજાર ભુજા સ્વામી મારે હોયે. ૧૭૫ 
સહુસ હેસ્તિ ખળ હોએ એક ભુજ, તો કૂરી વિશ્નુ સાથે કરં યુદ્ધ. ૧૭૬ 
અલ્લીએ તો વર લીચે! તે વાર, તે ખળી તે સટુસ્રા અર્જુન અવતાર. ૧૭૭ 
એ વિશ્તુ ચલિત્ર અનત અપાર, ભગત કારણ લે છે અવતાર. ૧૭૮ 
જ્યારે પાંચમે વામન સ્વરૂપ માંહે દેવ્ય ખલીરાજાને મારીયો, ત્યારે ભક્ત 
કેમળાધેનને ઉગારીયો. ૧૭૯ 
ત્યાર પછે સ'સારમાં પ્રગટ થયા મોરાર, વ્યારે સરવે સસાર ઓળખ્યો નિર્વાણુ. ૫૮૦ 
વયારે શ્રી વાસનની માતા લીલાવતી કહીચે, અને પીતા તો કેશવરૂખ કહીચે. ૧૮૧ 
ત્યારે શુરૂ તો ખહુલોચન જાણુ, શક્તિ તો કોયલા દેવી પ્રમાણ. ૧૮૨ 
વ્યારે સ્વસ્થાન તો કોયલાપુર પાટણુ જાણુ, ક્ષેત્ર તો વણથળી જુનાગઢ પ્રમાણ.૧૮૩ 
ત્યારે નરે મારીચો દાવણુ તો દેવ્ય ખલ્લીરાજા જાણુ, ત્યારે ભકત કમળાધેન તારીયા 
નીરવાણુ. ૧૮૪ 
વયારે ચારલાખ ને ખત્રીસ હઝાર શ્રીવામન રૂપે જાણુ, ત્યારે મુજરવેદ હતા પ્રમાણુ.૧૮૫ 
ત્યારે શ્રી વાસન રૂપ સપૂર્ણ ભવસ્તો સાચ, એવી ગુરૂ ખ્રક્ષા પીર ઈમાસ શાહા 
એઓલ્લીયા વાચ ૧૮૬ 


 TEFGSEIYR 0 


www.realpatidar.com Page 292 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રેપ 


“શ્રી ફરસરામઅવતાર૦રયનાર સૈયદ ઈમામશાહ.” 


[e) 


શ્રી સતગોર બ્રહ્મા ઈંટ્ર ઇમામશાહ વાચા ફૂરમાનજ ખીસમીહલાય 
હરરહેમાન નરરહીમ. 


શ્રી ફ્રસરામ અવતારના પરછા નિરવાણુ, તમે સુણો મુનીવરો સુન્તણ ૧ 
છહે શ્રી ફ્રસરામ અવતાર, ઉત્તમ જન્મ લીધો! સ'સાર. ર્‌ 
જ્યારે શ્ર કૂરસરામ અવતાર કરે, ત્યારે દેવ ધનુષ માણ હાથ ધરે. 3 
તે જીગમાં ક્ષત્રિ ખહું ચાપક ભરપુર, તે કૃરસરામે મારી કીધા દૂર. ¥ 
તે દેવે ક્ષત્રિ મારી નક્ષત્રિ કરી, તેમાં ખોટા મોટા ન્નેદ્વા છત્રી હણ્યા. પ 


ક્ષત્રિ તણો કીધે! સ“ધાર, ધનુષ ખાણુ હાથે અઢઅટ કાર. હ 
ક્ષત્રિ મારી નક્ષતી કીધા, માતા રેણુકા તણા પુત્ર સીધા. W 
પિતા જમદસીના પુત્ર જેડ, અને પાતાળેથી આવ્યા તેહ. 
આદમાતા શક્તિ તુલના જેટ, ક્રસરામ રૂપે અધોગના રહે. હ 
જયારે ક્રસરામે લ્રીઘો અવતાર, ત્યારે ડાંપ્યા દૈત્ય સવે સસાર. ૧૦ 
સહસ્રાઅર્જુન દેવ્ય મહાખળોયો એડ, તે શું યુદ્ધ કોણે કચ ન જાય. ૧૧૨ 
સહુસ્રાઅર્જુન પુછે ગોરને વાત, મારં મોત છે કોને હાથ. વર 
ત્યારે દેવ્યનો ગોર બોલીયે! સોય, કૃરસરામ રૂપ મારે તોય. ૧૩ 
સુણો રે ગોર વાણી ઓચરં, સહસકાંતીની લોહ પિ'જરૅ કરૂ. ૧૪ 
જાલી ફૂરસરામ લાવું તાર, લોહ પી'જરામાં ઘાલું તત્કાળ. વપ 
પી'જરામાં ક્રસરાસ ટ્રે, ને સડુસ્મડાંતી શું કપાઈ મરે, ૧૬ 
એવી બુદ્ધિ જો દેલ્યે કરી, લોહ પી'જ૨ ઘડાગ્યું ધરી. ૧૭ 
તે દેત્યે મનમાં એવું ધુ, તેણે કૂરસરામ મારણુકુ' લોહ પી'જર કચુ. ૧૮ 
ત્યારે ફ્રશરામ એવું કરે, વ્ર્ધ થ્રાક્ષણનુ' રૂપ ધરે. વૃ 
હાથે માળા નિરમળ ભયા, દેત્ય દ્વારે પિતે ગયા. ૨૦ 


તે દેત્ય લોહ પિ'જર લઈને ઝાલવા ગયા, વ્યારે શ્રી નારાયણુ દેવ કપટ 
કેરીને વિપ્ર ઘરડા થયા. ૨૧ 


ઘડયું લોહ પિ'જર પુર થાય, થાં સહસ્રાઅર્જુન બેડા રાય. ર૨૨ 

દેખી વિપ્ર ને દીધાં માન, ભાં પોતે કહે મારો જજમાન. ર્‌૩ 

અખે તારા થ્રાક્ષણુ ગોર કહે, લારે ભાં દેય અચ'ખી રહે. ર્ર 

યારે દેત્ય ત્યા મુછે લેવ, કોણુ દેશથી આવ્યા દેવ. રૂપ 

યરનગર છે માર્દ ગામ, ત્યાં રાજ કરે છે શ્રી ફરસરામ. ૬ 
પી. ૩૩ 


www.realpatidar.com Page 293 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્પ૮ 
એવાં વચન ક્રસરામ ઓચરે, ત્યારે ખહુજ બ્રાક્ષણુ કુ' દેત્ય આદર કરે. ૨૭ 
સુણો સ્વામિ છ પુછુ કાજ, તમે ક્રમરામ દેખાડો આજ. ર૮ 
તેવા અમને કેહનજો ભેદ, તે સારં પાંજરૂ ખનાવ્યુ' દેવ, રહ 
ત્યઃરે યરાહ્ણુ બોલ્યા સરનામ, જેવા તમે તેવા કૃશસરામ,. ૩૦ 


હારે જજમાન એક મથે પાંજરૂ લીધુ' ભાઇ, તારી પાંચ પેઢી સરાવો મે. ૩૧ 
હોરે સહસાઅર્જુન જો તું મળને વશ ન હોય, તો શ્રીનારાયણુશું યુઠ્ટ કરજે તોય. ૩૨ 
તેણે તારી પાંચ પેઢી સ'હાર કરી, યાં એવા વચન બોલ્યા શ્રી હુરિ ફર 
હુ” તમને પુછુ' ગરજી વાત, તે નારાયણુ દેવ કેમ આવે મારે હાથ. ૩૪ 
સ્વાસિ મે' આ લોડ પિ'જર કીધુ' છે તેને કાજ, હુ” તો તેને જીવતો લઈ આવું આજ.૩૫ 
હારે જજમાન મારૂ કહું માને આજ, તોં સહિ સરે તમારૂ' કાજ ર૩૬ 
ભાઇ જો એ પાંજરૂ' તમને પુરૂ' હોય, તો તે પ્રમાણુમાં હાથે શી જાય. ૩૭ 
તમે પાંજરા માંહે પેસી જુઓ આજ, લઉ' પ્રમાણુ' ન વણુસે કાજૂ ૩૮ 
ત્યારે દેત્યે માન્યું સતભાઈ, તે પાંજરા માંહે પેડો જાઈ. ૩હ 
ત્યારે પાંજરા માંહેથી દેવ્ય બોલ્યો, એ પાંજરાની કળ તમે ફેરવી ટ્રીયો. ૪૦ 
[યારે ત્યાં સ્વામીજીએ દેત્યને માહે પેસારીને દીધુ* દ્વાર, તે દેવે દેત્યને 

કેળ કરીને ઘાલ્યો તતકાળ. ૪૧ 


કપટ રૂપે કોધુ' એટવુ' કામ, પ્રગટ રૂપે હુવા ક્રસરામૂ ૪ર 
પાંજરા માંહે રૃરે દેત્યનો સાસ, ઉછળે પાંજ જાય આકાશ. ૪૩ 
પાંજરા માંહે દેત્ય થરથર કાંપે, ધરતીને પરવત પરે. જ૪ 
તલ્પે પીજરામાં ને ધરતી ઉપર કૂર, સહસાર્જુન સહુ કાંતિશું કપાઈ મરે. ૪૫ 
સરતાં દેવ્ય એમ એચ્ગો, ઓ કૂરસરામ તે કપટ જ કર્યો. જર 
જોતું વિચારી મારે મય, તો હુ' તમાસો દેખાડુ' તોય- ૪૭ 
ચુદ્ધે કરી માયો મેહે અપાર, ખળે ખ'ધાણો સઘળો સસાર. ૪૮ 
ત્યાં સહુસ્રાઅજુંન દેય મચ જે, તો! કૅરસરામ રૂપે થયા તે. ૪ર 


તે દેવ કપટ કરી દાનવ પાંજરે દીયા, તે દૈત્ય મારણુકુ' શ્રી ફ્રસરામ 
અવતાર હરીએ લ્રીયા. ૫૦ 


છહે છત કૂરસરાસે કીધી તાંહી, ક્ષત્રિ નરવ'શ કીધો સહી. પ૧ 
છટે કૃરસરામ રેપ ને ધરી, રૂરસી લઇને કરૂણા કરી. પર 
થતા આગળ રહ્યા કેરનેડ. હેણ્યા ક્ષત્રિ માતા ખ'ધન છોડ. ૫૩ 
ક્ષબ્રિના મેલાવ્યાં પરશ, માર્યો તે સરુસ્રાઅર્જાન. પ૪ 
ત્યાં ક્ષત્રનો રાખ્યો ધરમ, માતા પિતાના છોડાવ્યા ખ'ય. યપ 
ત્યાં વિપ્રને તો આપ્યાં દાન, આલ્યાં પ્રથ્ત્રી વિષે સહસ્ર ગામ. પ૬ 
ઇદ્રિઓ સ'ભાળી આપે રહ્યા, વપ્ર તો સઘળા કેડે ગયા. પ૭ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રપ 
બોલ્યા વિપ્ર ચડાવી રીસ, પૃથ્વી પાતી વાર જો વીસ- ૫૮ 
વિપ્રને તો આલ્યો વર, ભીખી ખાવ સહુ ઘરના ઘર. પહ 
વળતાં ખ્રાહ્ષણુ પોકારે નામ, પછે ક્ત્િરૂપ ધયું* ફ્રસરામ. ૦ 


જ્યારે સહસ્રાઅજુન માયે જેહ, ભગત મુખી કમલાપતી તાઃ્ચો તેડ. ૬૧ 
ત્યારપછી સંસારમાં પ્રગટ થયા રાર, એ કૂરસરામ રૂપે ધમો અવતાર. ૬૨ 
વારે શ્રી ક્રસરામની માતા તો રેણુકાવતી કહીયે, અને પીતા તે! જમદમ્ી કહીયે. ૬૩ 
ગુરૂ તો જનક વિદદેહી જાણુ, શક્તિ તો! તુલજા ભવાની પ્રમાણ. ટ્ફ 
ત્યારે સ્વસ્થાન તો મુ'જપુર નગરી જાણુ ક્ષેત્ર તો કોયલાપુર પાટણ નિરવાષુ. ૬૫ 
ત્યાં નરે મારીચે દાણુવ તો સહસ્ઞાઅર્જુન જાણ, ત્યારે ભકત કમલાપતિને 
એષાયો નિરવાણુ. ૨૯ 
ચાર લાખને ખત્રિસહુજાર શ્રી ક્રસશમ જાણુ, ત્યારે જુજર વેદ હોતા પ્રમાણુ. ૬૭ 
ત્યારે શ્રી ફૂરસરામ રૂપ તો સમાપ્ત ભવસ્તે! સાચ, ખેવી ગુરૂ પ્રક્યા પીર ઇમામશારુ 
બોલીયા છે વાચ. ૬૮ 


Oo ans) (lie LS 


“રચનાર સેયદ ઈમામશાહ. ” 


૦૦ 
શ્રી સતગોર બ્રહ્મા ઈં'દ્ર ઈમાસશાહ વાચા કુરસાનજી ખીસમીલ્લાહ 
હરરહેમાન નરરહીમ. 
ન્યારે સાતે રૂપે દેત્ય રાવણુ પ્રગટ થયો, ત્યારે તે નાસજાલતાઇ વનમાં 
વણુવાઈ તંપ કૅરવા ગચો. ૧ 
તેણે ત્યાં તપે બેસીને કીધુ' કાજ, લેણે તહાં દેવના દશ અવતારનું માગ્યું રાજ. ર 
સ્વાસિ સહી ન મરે યુદ્ધ કરતાં નરવાણે, તો હે! નં મર સ્વામી કો ન ખાણ, ર૩ 
જો સ્વામી એવે વર તમે મુજને આપો સહી, તો હું મુખથી નવ બોલુ' કાંઇ. ૪ 
તમને એવુ' કહુ' છુ! મારા ગર એ હીરલાણુ, જે કોઈ હાર ન કહે એવું 
માગી લઉ” નિર્વાણ. પ 
તે દેત્યે દેવ કને મહા તપ કરી વર લીધા તહાં, તે દેત્યે આવી સરવે દેવ 
સભા કખજે કરી છે અહાં. 
યારે સરવે દેવ કહે ભાઇ વિથાતાએ વેર લખ્યુ' જે, ત્યારે તે દેલ્ય ઘેર નવગ્રહે 
સેવા કીધી તેહ. 
તે દેત્યતે ઘેર સવે દેવતા ઉદરણા ભરે છે જઈ, તે ઘેર પવન આંગણા વ.ળે સહિ. ૮ 
લે ઘેર સમુદ્ર પાણી ભરતા નીર, ત્યાં ચદ્ર સુરજ સેવા કરતા ધીર. હ 


ald 


www.realpatidar.com Page 295 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તે દેત્ય ઘરે સર્વે દેવતા ઉક લીધે! નિરવાણ, જે અમે તહાં સતગોરજી 
આગલ પાઝું માન. ૧૦ 


તે દત્ય ઘેર પનોતિ ખારણે ખાંધ્રી છે જેડ, અને દેવ હેતાસન રાંધણા રાંધે છે તેહ. ૧૧ 
hat 
તે 


સર્વે દેવતાએ સતગુરૂ વચને કીધાં કાજ, તે દેત્યને દેવે તપ કરતાં એવું 
ષ્યું રાજ. ૧૨ 


તે પેલા જુમ મધે મેઘ દેવતાએ છત કીપ્રી છે ત્યાં, તે માટે વીરલોષચન 
તુજ ઘેર ભગતતારણુ આવ્યા છે અહોં. ૧૩ 
તે સુખી સવે જીમમાં ભકતોને કારણુ આવ્યા સહિ, લે મુખીની દવા તપસી- 
એોરની મહોર છાપવાની કોતરસે હો નહિ* ૧૪ 
ત્યારે સુખી વીરલોચન રાજા હરિચ'દને ઘરે ચોલે'ગ કરે, તે સુખી વિર- 
લોચનના ઘરે દેવ સભા ગુપત ભરે. ૧૫ 
તે દેવ સભામાં વાજી'ત્ર વજાડે હોલ જે, ત્યાં સુખીગત કળશ પખાલે તેહ. ૧૬ 
લે મુખી એ કળશ પખાલલે જેહ, ત્યાંથી તારાસતી કુળતારણુ ઉપન્યા તેહ. ૧૭ 
તે સતીની રાજન હરિચ'દે પરિક્ષા કીધી તહાં,તે સતીનાં પહેર્યા ચીર પટોળાં 
ધોતા તહાં. ૧૮ 
ત્યારે રાજાએ તેડાવ્ચો પુત્રીનો ખાપ, ભાઈ અસે પુત્રી તમારી વરીશુ' આપ. ૧૯ 
અરે રાજા તમે પરછો અમારો મર્મ, તમે ભલા ફત્રિ તમારો કોણ ધરમ. ૨૦ 
ત્યાં રાજા હરિચિ'દ મુખે એવું ખોલ્યા વચન, ભાછ અે ક્ત્રિ ઉકચ્ડેથી લીધું રતન. ૨૧ 
ભાઈ અજો એક નાર જાણી તેને પરણીયે જેડ, એને અસે પટરાણી કરીશું રર 
ત્યારે શાજા પરણ્યા તે તારાનાર, ભાઈ અમે એને ધરમાંથી નહિ કાહુ મહાર, 
ત્યારે તારારાશી શ્રી ગર વસિષ્ને કહે છે એમ, ગરજી અમારૂ સત રાખજો ર૪ 
ત્યારે રાણી કહે શ્રી ગરજી તમ આગળ વિન'તી કરૂ' જે, ઘણી એક અસ્તુતિ 
કેરી માશુ' તેહ. ૨૫ 
તો સ્વામી હવે સવે દરવાજા દેવે જે, સ્વામી તાળાં ભોંગળ ભાંગને તેહ. ૨૬ 
ત્યારે રાણીએ હુ'સલો રેવ'ત પલાષ્યો ન્યાં, વ્યારે આ સતગોરજી વચન પાર 
ઉતાર્યા તહોં. ૨૭ 
સતગાર હાજર આવે જયાં, અ'તરિક્ષથી આખર ઉતાર્યો તરડાં. ૨૮ 
ત્યારે રાજાની સેવા રાણી કરતા આપ, આ સતગોારની સેવા કરવા પુત્રો 
જયે ખાપને ઘેર ૨૯ 
તે રાણી ભાં દેવસભામાં જાતાં કરવા ઢાળ, તે રાણીને દાસી સઘળી બોલતી વાણુ. ૩૦ 
તે સર્વે દાસીએ મલીને રાજાને રાલી ઃતતાનું કીધું જણ રાન્ત તજો 
એ રાણીને કું વ્વોછો માન. ૩૧ 


તે દાસી વચને રાજા સ્્રીચરિત્રિ જોવા રાણી સાથ ગયા, તે હુ'સકા ઘોડાને 
મુદે થળનીને રાજા ફેવસભામાં ગયા ૩ર 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૬૧ 


સભા માંહે ગારજીને સેવે નાનાં મોઢાં સર્વે ખાલગોપાલ, ત્યાં 
રાણીનો હ'સલો ઘોડો વિરોધી મતમાં કીધ્રી થાળ. 


as 


as 


ઘોડો બેડો થચો તતખેવ. 
તે રાણી સવે દેવશું વિદા થાયે, સવે ભાઈ વોળાવા જય. 
પણુ થાળ બેન લ્યો કુ'વચ્ને કાજ, અને પોતે અનામત ખાંધ્રી છે સાથ. 
તે થાળ રાણીએ સાથે ખાંધી હ'સલો પલાણ્યે। જ્યાં, ત્યારે રાજા પાછા 
કૂરી પુછડે વળગ્યા તહાં. 
તે થાળ રાણી લાવ્યાં છે આપણે ઘેર, ત્યાં રાજા હરીચ'દ કહે ભાઈ એ 
રાણીને જીવ્યાની ક્રોણુ પેર. 
ત્યાં હાથમાં લોહા ખડગ લઈને રાજા હુરિચ'દ બોલ્યા આલ, હાંરે રાણી 
તું સાયુ' કહે રાતે શું લાવી છે થાળ. 
હૉંરે રાણી હુવે જો તું માહેર પગ કહાડે તો વાઢુ' આજ, અમે નેયું 
સવે દાસી કહેતી તે સાચ. 
ત્યાં અઢાર વર્ણુ એકઠી મળે છે રાત, તે મળી સર્વે. કરે છે જીવહિ'સાની ઘાત. 
સ્વામી તે દાસી વચન પ્રમાણુ કરીને જે, શું જખો છ આળ પ'પાળ તે. 
જો તમે ખડગ એલ તો અમે સર સહુ તતકાળ, અમે અખળા સ્તી 
ઉપર શું બોલો આળ. 
ત્યાં રાજ્ઞા હ રિચ કૉપ કયું ખહુ કાજ, અસ હજુર થાળ દેખાડો આજ. 
તે રાણી અમને શું જીડાં કરે છે આપ, તારૂ' વધારે મત્યું છે પાપ, 
તે એવાં વચન સુણી રાણી મ'દિરમાં જાય, ત્યાં વિનતિ કરે ત્રિભુવન રાય. 
સ્વાસીજી સદા સુખીયા ભકતોનો આધાર, કૃરીયાદ કરે છે તારારાણી નાર. 
રાણીની સ્તુતિ ચાલી તતકાળ, ત્યાં રાજા ઉભા છે મહા વિકરાળ. 
તે રાણી થાળ લાવી ઉભા જહાં, સરવે અ પે દષ્ટે દેખતાં તહાં. 


ઘોડાના હાડચામ સેલીને સુખીગત વીનતી માગે સર્વે દેવ, તહા હ'સલો 


૩૩ 
૩૪ 
૩૫ 
૩૬ 


૩૭ 


૩૮ 


તે સવે આ સતગાર વચને થાળ મટી છામડી નીપજે જહાં, રાજા હરિથ'દ અચરત 


થાય છે તહાં. 
તે આ સતગોરને પ્રસાદે જેહ' ક'કણના મોતી નિપન્યાં તેડે. 
અને પોળી થઇ નાગરવેલના પાન, માંસે ફીટી કૂળ નિપન્યાં જાણુ. 
તેતો હુઆ સતગોર ફેરે ફૂરમાન, તે કૂળ ખીજોરાં થયાં નરવાણુ. 
કહીયે જે કમોદ કેરો કુર, તે સતગોરે કીધા જીઈ ફેરાં પ્રુલ. 


પ૦ 


૫૧ 


પ્ર 
પ૩ 
પ૪ 


એણી રીતે પેરનાં ભોજન નિપન્યા જ્હોં, અને રાજા હુરિચ'દે ઇમાન આણ્યું તહોં.પપ 


રાજા હુરિચ'& ખડગ નાખી ઉભા રહ્યા જે» હુવે રાણી અમે ધરમના સવે 
મરમ પપછ્યા લે. 


પ૬ 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


Page 297 of 600 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પણુ તમે અમકુળ તાશ્ણુ આવ્યા જે, હુવે અમને દેખારો સતધરમ તે. પછ 
રાજા તમે રાજ કરીને કરો પાર, પણુ આ સતપ'થ છે ખાંડા કેરી ધાર ૫૮ 
ખરી ખાટી ખાધે ખોટ ભાગરો આળ એવો સતપ'થ છે ચલણા સરકે વાળ. પહ 
હાંરે રાજા સિધાસણુ વાવુ' તમને રાજ, અને એના વગર ગમસે આજ. ફ૦ 


કહે તમુને વાલો ઘોડો તેજી હંસલો, અને વાલા મ'દીર આવાસ, હ્૧ૂ 
તમને વાલી તારાલોચની નાર, અને વાલા કુ'વર રોહીદાસ. ટ્ર 


પ્રેમે રજાને ખાંધ્યા ગામ ગરાસ, તે સવે રાજા તમને મેલાવસે એવડુ' શું 
છે તમારે કાજ. ૬૩ 
આ ગોરી સવે માગે સતશું જહાં, જે પરૂ' અવિચળ ઇમાન હોય (યાં. ૬૪ 
આ ગોરજ રાજપાટ સર્વે માગશે જેટલે, તે વળી કાળજુ કાયા માગશે તોયે. ૯૫ 
રાણી એ સવે રાજપાટ અમે આપીશું મન, અને આ સતગોર કહે તે! ચાલુ' વન. ૬૬ 
જો અમે સતપ'થ પ્રમાણુ' સતવચન, પછે આલે તેવું લઈએ અ'ન, ૭ 
તે રાજા હુરિચ'દે આ સતગોરજી* કારણ સવાલાખ છદ એલ્યા ઝેડ, અને 
| સવાલાખ આસણુ ધારી તેહ. ૬૮ 
તે ઘેર સવા લાખ ગુસ્તક વાંચતા જેહ, તેણે આ સતગોર વચતે સર્વે! સએલ્યાં તેહ, રહ 
તે રાજા હસ્ચિ'દ ઘેર ખેતાલીસ લાખ રાજ મજરે આવતા જે, પોતાની 
પાયગામાં હાથી છન્તુ લાખ ઘોડા પુંડે ચડતા તે. ૭૦ 
ચળકે મળકે આણુ ફરે નરવાણ, એવો જો રાજ કરે પરમાણુ. ૭૧ 
તેને દરખ કોટડીઆના પાર નહિ જે, સરવે સતગોર વચને એલ્યાં તેહ. ૭ર 
તે ભગત હસ્ચિ દે આ સતગોર સેવા સતશું જેહ, અને જન્મવૃત પાળ્યાં તેહ. ૭૩ 
તે રાજ હરિચ'દે લોહાર ઘેર ધણુ કુટયા શ્ય, ભાઈ તેશે ખરી ખી કરીને 
ખાધુ' ત્યાંય. છ૪ 
તે રાજા હેરિચ'દ દેવ સભા ઘેર લાવ્યા જાત, તેણે ચજ્ષુએ નિ'દ્રાન કીધી રાત. છપ 
તેણે રાત દિવસ ગતની સેવા કરી ન્ણુ, તે આ સતગોરજીને ક્રમાન. ૪૬ 


તે ભગત કારણુ સાતમો અવતાર શ્રી હરિએ ધચૌ, ત્યારે દેવ દશરથને 
ઘેર શ્રી રામ અવતર્યા ૭૭ 


સાતે શ્રી રામજી અવતાર, હઢશરથ કુળ અવતર્યો દેવ રાર. ૭૮ 
માતા કોશલ્યા તણા પુત્ર રામ જે, સુમીત્રાના પુત્ર લક્ષ્મણજી તે. હહ 
ભરત શત્વશ્ન કેગઈના ભયા, એ ચાર પુત્ર દશરથકા થયા. co 
જેગયના મનમાં કુડ જો થાય, ૩પટ કરીને છળ્યા દેશરથરાય. ૮૧ 
જેગય વચન વ્યાં બોલી એમ, વાત અમારી સુણો મારા કયામ. ૮ર 
રામ લક્મણુને રીયો વનવાસ, ભરત શત્રગણુને રાખો પાસ. . ૮૩ 
શમ ને લદ્મણ વનમાં સ'થયે, ર્ત શવુમણ શજ જે કરે. ૮૪ 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૬૩ 
કેગય વચન એવાં કહે, ત્યારે રાજા દશરથ અચ'ખી રહે. ૫ 
રામ લક્મણુ બેડો રાજ કેરાય, તે કેગઈથી નજરે ન જોવાય. <t 
ત્યાં લકષ્મણુ મનમાં એસું ધરે, તે ભગત સેવ ખડ રામની કરે. «૭ 


ત્યાં કેગય મનમાં અ દેશો ધરે, એ રામ લક્પણુ ખેડુ “રાજ કેમ કરે. ૮૮ 
ત્યારે ફેગયના મનમાં કપટ જો થાયે, તે વચન છળવા રનત દશરથ પાસે જાયે.૮૯ 


તમે સુણો સ્વામી વચન માગુ” આજ, તસે ભર્ત શાત્રુગણુને આપો રાજ. ૯૦ 
રામ લક્ષ્મણને વો વનસાસ આજ, સ્વામી હુ” એવું વચન માશુ' તમ પાસ. ૯૧ 
કેગય કપટ વાણી એઓચરે, વચને હા ના હાસુ” કરે. હર 
રામ લફ્મણુ ને લીધા બોલાય, કહી વાત દશરથે ત્યાંય, હ્૩ 
ભરત શાત્રગણુ કરસે રાજ, તસે વનમાંહે જાઓ પુત્ર આજ. હ્૪ 
કેહ્માં ગું વચન હુરાએ કાજ, તમે જાઓ વનવાસ પુત્ર મેલો રાજ. હ્પ 
ત્યારે પિતાવચન ચઢાવી શીશ, કરી પ્રદક્ષણા પાયે લાગ્યા જગદિસ. હ 
કહે કેગય વચન એવાં કો સોયે, ત્યારે માત કે પાચે લાગ્યા તોય. ૯૭ 
રામ લક્મણુને સીતા પાસ, એ ત્રણે જણા ચાલ્યા વનવાસ. હ્૮ 


જ્યારે રામ લક્મણુને એવી રજા દશરથની થાયે, ત્યારે શ્રી રામ લક્ષમણ 
સીતા સાથે લઈને વનમાં જાયે. હહ 
જ્યારે નગર છોડીને ચાલ્યા નાથ, ત્યાં ભગત સુકો ચાલ્યા સાથ. ૧૦૦ 
જ્યારે શ્રી રાલે રાજ મેલ્યુ' અચોધ્યા તણું, ત્યારે ખ'ધવમા રોઆ ઘણુ'. ૧૦૧ 
ત્યારે રોયા ભગત સર્વે અચોષ્યાતણા, ત્યાં પશુ પ'ખી રોયાં ઘણાં. ૧૦૨ 
ત્યાં રોયા હસ્તિ, તોરી'ગને તુખાર, ત્યાં રોયા સવે કુટ'મ પરવાર, ૧૦૩ 
ત્યાં રોયા મરગ પ“ખી જગલ તણું, ત્યારે રખેસર લોક રોયા ઘ્રણાં ૧૦૪ 
ત્યારે રખેસરે મળીને મહાદુઃખ ધયું', હાંરે ખઈ ફેગયને શું કૅ. ૧૦૫ 

આઈ તસે કાંઈ ન જાણ્યા શ્રીરામ તણા પ્રતાપનો પા૨, એ દેવ છે ત્રણુ જુવનનો! 
સ્સતરજનહાર. ૧૦૬ 
ત્યાં સવે રખેસરે કીધી વાત, ભાઇ આપણુ સહુ જઈએ શ્રી શમની સાથ. ૧૦૭ 
ત્યાં સહુ રખેસર ચાલ્યા મનસુદ્ધ ધરી, ત્યાં પાછુ' જેયું ને. ખોલ્યા શ્રી હરિ, ૧૦૮ 

ભાઈ તે સવે વળ્યા પાછા શિદ આવો છો અમભણી, અમને રાજ થઈ છે શ્રીં 
દશરથ તણો. ૧૦૯ 

ત્યાં શ્રીરાધે સર્વે રખેસરને સમજાવી કહ્યો છે મરમ, ભાઇ અમે ભોગવીશુ 
અમારાં કેરમ. ૧૬૨૦ 


ત્યાં તમો સાથે આવ્યાનો નહિ કાજ , તએે પાછા કરી જાઓ અયોધ્યામાં આજ. ૧૧૧ 


ભરત શગુઘણુ ચાલ્યા. સાથે, ભ્યાકુળ રૂપ કચું આપ ઘાતે. ૧૧૨ 
ભરત શત્રુગણુ બોલ્યા સતભાચે, તે' કપટ કીધું 'રે કેગય માયે, ૧૧૩ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રક 
ત્રણુ ભુવનને નાથે લીધો અવતાર, ધનધન વ'શ આપણું જીવતર સાર ૧૧૪ 
તમથી કેગય સુરખ નહિ કોઈ, ત્રિભુવની નાથ પુત્ર તોય. વ્વ્પ 
ચાલ્યા ભરત રામજી સાથ, રૂવે ત્યાં કૌશલ્યા માત. ૧૨૬ 
રૂવે લોક તે આચેષ્યા તણાં, દશરથ રાય શેયા છે ઘણું. ૧૧૭ 
રૂવે પ્રજા સર્વે સ'સાર, રામ વન ગયા હુઓ અ'ધકાર, ૧૧૮ 
વનમાં રામ પોતા જાણુ, ત્યારે દશરથ રાજાએ છોડયા પ્રાણુ. ૧૧૯ 
દશરથ રાયે પુરો કરયો કાળ, ત્યારે નગરમાંહે પડી હડતાલ. ૧૨૦ 
વનમાં રામ પોતા જાણુ, દેખ્યા રાસે ઉત્તમ ડામ. ૧૨૧ 
ત્યારે લક્ષ્મણ બોલ્યા સરનામ, વાત અમારી સુણો શ્રી રામ. ર૨ 
એણે વને છે ઉત્તમ ઠામ, ખાંધી મઢી ને રહો શ્રી રામ. વૂ૨૩ 
ત્યાં ગર વસિષ્ઠ વાસ કરે, શ્રી રામ બેહુ બેડા એક ફોરે. ૧૨૪ 


ત્યારે શ્રી રામની રજા લઇને આયે, ગાર વજેસ્ટળ તપ કરવા જાયે. ૧૨૫ 
ત્યાંથી શ્રી ગોરની રજ લઈને શ્રી રામ નિસર્યા, તે દેવ કેનલી વનમાં જઈ સ'ચર્યા,૧૨૬ 


ત્યાં દીડુ' વન ઉત્તમ ડામ, વ્યાં ખાધી મહીને રહ્યા શ્રી રામ. ૧૨ 
ત્યાં રામે વચન કોઘો પરમ, લક્મણુ મઢી ખાંધી તેણે ડામ. ૧૨૮ 
તે વન કનલ્રી ખડું અપાર, ને વનસ્પતિ ત્યાં ભાર અઢાર, ૧૨૯ 
તેણે વન રામ વસ્યા વાસ, કૂળ વરખ ખહુ કાલે પાસ. ૧૩૦ 
ડમરો મરૂઆની મહઢીવાળો છે અણુ, તેમાં ખાંપ વાંસ જડી છે પરમાણ. ૧૩ 
શિયાળ વૈયાળને સિ'ડુરીયા જહાં, એવાં વનત કહીયે તહાં. ૧૩૨ 


ડમરો મરૂઓ લાવી મઢી આગળ વાડી કરી, કેટલાક દિવસ ગયા વનમાં નિસરી.૧૩૩ 
વયાં દેવ ખાર વરસ તે વનમાં રહ્યા છે સહી, વ્યારે તેની રાવણુ દે'યે સુધ જો લહી.૧ ૩૪ 
તે કનલી વનમાં તપસી ગોરે દેવ પધારયા આપ, ત્યાં શ્રી રાશે પુછી વાત.૧૩૫ 
હવે દેત્ય સકળ વ્યાપક પ્રગટ થે અ.જ, તમે ગરજી કહો દેવસભઃની કુલ વાત.૧૩૬ 
તેનગરીમાં પેલા નારદ રખેસર આવ્યા ને,તહાં સરવે દેવે માન બહુ દીધાં છે તે.૧૩ 
સ્વામી તે સહુ, સતવાદી લોક, એ અમદેવ સભામાંહા જઇ બોલ્યા તેહ. ૧૩૮ 
ત્યારે વિશ્યામીત્ર રૂષી ખોલ્યા સહી, અમે ભમર તપ સાધી અ'ગુષ્ટા લેર 
તપ કીધો છે જાય. ૧૩૯ 
શું તેથી તો અદકો થયો નહિ, હવે હુ' એને છળ પાડુ' સહિ. ૧૪૦ 
ત્યારે ગોર વજેસ્ટલ વાંસે સુસાકૃર એોકલ્યો ત્યાં, રાજા હરિચ'દ તારા 
રાણી હેતા જ્યાં. ૧૪૧ 
રાશુ' મુસાફર બોલ્યો ત્યાં, વિશ્વામીત્ર માગે તે કેજો હાય. ૧૪૨ 
ને અમરાપર લેવાનો અર્થ હોયે, તાંગે તો મુખમાંથી ન કરસો નાય. ૧૪૨૩ 


www.realpatidar.com Page 300 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ફ્પ 


સ્વામી તમે આજ ગોરજ ભલે પધાયો તાત, નહિ તો અમારે જીવ નરકે જાત. ૧૪૪ 
આજ સ્વામી ને તમને મસ્તક કાપી આપીયે તોયે,ગુણુ એશીંગણુ ન થાઇએ તોય-૧૪૫ 


ત્યાં વિશ્ચાસીત્ર પોતે પધાર્યા આપ, આસો મંત્રનો કીધે! જાપ. ૧૪૬ 
જ્યારે વિશ્વામરીત્ર પોતે ગયા જહાં, અને સુવરનું રૂપ લીધુ' તહાં. ૧૪૭ 
ત્યાં વિશ્વામીત્ર આવ્યા સહી, અને વરાહ રૂપ લીધુ' જઈ. ૧૪૮ 
તે રાજની વાડી વલભ છે ત્યાં, તેના પુલઘટ કટસે શડે છે ત્યાં. ૧૪૯ 
ત્યાં જઈ વાડીના વરખ ઉખેડ્યાં જહાં, રાજા હરિચ'દ્ર ફોપ્યા તહાં. ૧૫૦ 
રાજા ચડીને આવ્યા જ્હા, અને સુવર તો વાડી મહો. ૧૫૧ 
વાડી વીટીને બોલ્યા આમ, હવે સુવર જાયે કેમ. શ્પર 
જહે ત્યારે વતહેડ સુવર ઓજાય, તેનો દેશનિકાલ થાય. પ૩ 
ત્યારે વિશ્વામીત્ર વિચારે મન, હુવે એને ડાહુ વ'ન. ૧૫૪ 
અએ રાજાના અશ્વ આગળ નીસરં જાણુ, ખાકી કોનું ન લેવું નામ. શ્પપ 
સમરથ શીકાર ચાલ્યો જેહ, રાયના રેવત હેઠળ નિસર્ચો તેહ. ૧૫૬ 
ત્યારે [રાજા હુરિચદ સુવર સાથે ધાય, અને શિકાર તો ચાલ્ચો જાય. ૧૫૭ 
તે નહિ વિશ્વામિત્ર જય, અને થ્રાક્ષણુરૂપ લીધુ' છે ત્યાં. ૧૫૮ 
ધ્રાક્ષણુ રૂપ થયા જ્યાં, અને રાજા ઉભા રાપ્યા ત્યા. વપ 


તે વિશ્વામીત્ર ખાલક બે નીપાવા મરોડ, રાજાએ વરકન્યા છે ખેડુજનોડડ ૧૬૦ 
જે રાજા હુરિચ'દ તમે ના કહીને ઉભા રોહ મારે નહિ જોર, તો વળી અમે 
પરણાવીશું નવકરોડ* ૧૨૧ 
રાજા હુરિચિ'દે વરકેન્યાનાં દાન દઈ પરણાવ્યા તહાં, અને નદી વિશ્યામીત્ર જ્હોં.૧૬૨ 
તે રાજા હસિચિ'રે રાજપાટ અરથ ગરથ હુસ્તિ ઘોડા સવે આપ્યાં નહો, લે 
ચાર મગળ વર્તયાં તહોં ૧૬૩ 
હરે રાજા હુરિચિ'& તસે કન્યાદાન દઈ રહ્યાં, ત્યાં હેવે વરકન્યા સ'તોકયાં અહોં. ૧૬૪ 
હુવે ચારજણુને કાંઈ આપસોવે અમે શા ભરોસે વણુ માગુ” તેહે. ૧૬૫ 
સ્વામી અમા તમને હાથ નડી આલીસું તેહ, નહિતો તમ આગળ ધરીસુ દેહ.૧૬૬ 
અમે અનપાણી ત્યારે આરાગીએ, જયારે અજ ્રાહ્ાણુના રૂણુથી છુટીએ* ૧૬૭ 
ત્યાં રાજા હરિચ'હ તારા રાણી કુ'વર રોહીદાસ, ત્રણે જણાં વેચાવા ચાલ્યા તે સાથે.૧૬૮ 
તો દેવ ગોરજ સ્વામીશુ' અજે ગણી એક, અસ્તુતી કરી તમશું કહુ. ૧૬૯ 
સ્વામીજી અમે કિયાવણા છીએ આજ, તો સ્વામી તમે રાખો લાજ. ૧૭૦ 
સ્વામી તમે ભાર દીયા અજે સહી લીયા આજ,તો હેવે લેવા અમરપદનુ' કાજ.૧૭૧ 
સ્વામી અશે કોટ ગઢ તો એેલ્યાં આજ, અસે સતગુરૂ વચને મેલ્યા રાજ.૧૭૨ 
ત્યારે રાજા હરિચ'દ કહે રાણી સાંભળો કાજ, આપણા સતગોારજીને પુછો આજ*૧૦૭૩ 
પી. ૩૪ 


www.realpatidar.com Page 301 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


અવર કોય અદી કરણુ કમાઈએ અહાં, ત્યારે પછી અમને ન કહેસો તહાં. ૧૭૪ 
તો સ્વામીરાજ આ ગોરજીનો શખ્દ સર ચઢાવી તાપ તો આપણુ વેચાઇએ 
સર ધરીયે ન પાપ. ૧૭૫ 
તો તો રેવશુ' હાજર હોઈએ આપ, તો હવે સવે જુગના જાએ પાપ ૧૭૬ 
ભગત હેરિચ'દ તાશલોચના કુ'વર રોહિદાસ જે, તે કાશીખ'ડમાં વેચાયાં તહોં. ૧૭૭ 
માથે ખડનો પુળો લીધે! જહાં, તે ભગતે એણી વેરે આ પગલાં તહાં. ૧૭૮ 
એ ત્રણ જણુ સતશું વેચાયાં જહાં, ભાઈ વેણે તો અમરપદ લીધાં તહાં. ૧૭૯ 
ત્યારે કુ'વર રોહિદાસ તે ખડનો પુળો લાવ્યો! જ્હાં,તેનો સુદરકા એકે આપીતહાં.૧૮૦ 
તે વળી સુદ્દરિકા દઈ ખાંડવા જાય, અગુલખ કહે ને કેડે ધાય. ૧૮૧ 
અરે ભાઇ ખાકી વધે તે શું કર આંઈ, હવે તેની સત ગઉને ચરણુ નીરો તાંઇ.૧૮૨ 
તે ભગત પહેલે વસ્યા પ્રાક્ણુ જહાં, રાજા ઝાંપડા ધર વેગ્રાયા તેહ. ૧૮૩ 
વે ભગતે પરની સેવા કીધી જહાં, તે ભકતુંને વિશ્યામીત્રે કસ સુકા તહાં.૧૮૪ 
તે સતગાર વચને દુઃખ વેડયાં જહાં, પણુ તે સતિ સત ના ચુકયાં તહાં. ૧૮૫ 
તે ભકતોને વર આપવા જે, સ્વામીજી દેલ્યને મન વસિયા તેહ, ૧૮૬ 
તે દૈત્ય રાવણુ રાજા હરીચ'દ સાથે ખહુ કીધો વખવાદ, અડોતેરસો ખુદ્િમાંચે 
એક ન સુછી ત્યાંચે. ૧૮૭ 
તે દેત્યને પેલે અડાતરશો। ખુદ્ધિ સુજતી જે, પણુ ત્યારે એક ખુદ્ધિ ન સુજી તેહ.૧૮૮ 
ત્યારે વેર વાદશું કેરતા દેત્ય હાર્ગો આંએ, જ્યારે સ'ગ સવે પુરો થાયે. ૧૮૯ 
ત્યારે તેણે શ્રીરાસ લક્ષ્મણુશું અડચે!, વ્યારે તહાં સતી સીતાને હરવા જાગે. ૧૯૦ 


હાંરે ભાઈ રામ લક્સણુ ખેડુ જે, આવીને વનમાં રહ્યા તેહ. હ્ય 
મહેશ્વર દેવતા વશ કરી કહે રાવણ, હે છુ લ'કાનો ધણી. વહ્ર 
હુ* તાં જે લાવું રામ તણી સીતા જે, એમ તહાં રાવણુ કહે. વહ્૩ 
મઢી ખાંધી રહ્યા છે સાર, રાસ લક્ષ્મણે ખેલ્યો સ'સાર. વૃહ્૪ 
દૈત્ય કહે તેની લાવું નાર, જેણે વન છે રામ તહાં જાઉ સાર. વૃહ્પ 
તેતો વન માંહે જે પોતે આહે, કારમો મૃગ સુવર્ણુનો થાયે. ૧૬ 


ત્યારે રાવણુ દેત્યે એવો ધરમ મનમાંહે ધર્યો, તેણે તહાં કારબો મૃગ 
સુવરણુનો કર્યો. ૧૯૭ 


ગચ મૃગ ભાં વન જાર, જ્યાં હતાં સિતા સાધવી નાર. વહ૮ 
સિતાની વાડી માંહે ચરવા ગચે!, સુવરણુ રૂપે એવો મૃગલો થયે. ્લ્હ 
મરગલો પાપી રાવણુ તણા, આવીને હેર કરે ઘણે. ર૦૦ 
મારો મૃગ એમ સીતા કહે, સુણ રામ વચન કહુ' તેહ. ર૦૧ 
એ ચરતો મૃગ દીડો સીતા પાસ, રામ લક્ષમણુ ખે ઉઠયા સાથ. ર૦૨ 
સીતાએ વચન ફીષધાં તે વાર, સુવરણુ મૃગ વાડીમાં સાર, ર૦૩ 


www.realpatidar.com Page 302 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૭ 
મૃગ તે જાની પેર કાંચળી મારો મૃગ ત્રિશુવનધણી. ર૦ 
મારે હંસ છે કાંચળી તણી, મારી મૃગ લાવો ત્રિભુવન ધણી. રૂપ 
સત વચન લક્ષમણ સીતાને કહે છે જાણુ,સુવરણુ સૂગ નથી એ રાક્ષસી માયા પ્રમાણુ.૨૦૬ 
એ સત વચન શ્રી રામ ચિતમાં ધરે, ધનુષ ખાણ કરમાં લહે. ર૦૭ 
સુણો સ્વામિ એમ સીતા કહે, ધનુષ ખાબુ ચડાવી ખેલો આંહે. ૨૦૮ 
સુણો સિતા કહુ' નિરધાર, મહે રમાને રણુ માંહે સાર. ૨૦૯ 
એસો શ્રી રામ કચ ભેદ, વનમાં જઇ પોતા દેવ. ર૧૦ 
રામ રૂપે વનમાં ગયા, સિતા કારણુ વ્યાકુળ થયા, ૨૧૧ 
ચરતો મૃગ દીઠો સિતારામ, જોડી ખાણુ કીધો સંગ્રામ. ર૧૨ 


લાગ્યું ખાણ જબ સૃગલો પડચો, લક્મણુ પોકાર પડતો મૃગલે કર્યો. ૨૧૩ 
પડતો મૃગલો પોકારે શ્રીરામજી આએ, સિતા કહે લકષ્મણુ દોડી જાવ. ૨૧૪ 


કહૈ સિતા તમે સુણો લક્મણુરાયે, શ્રી રામ તો કેમ ગાંજ્યા જાયે. ર૧૫ 
ઘરે થકી લક્મણુ કરે વિચાર, એ રામ ખ'ધવ કોણે હારવના હાર. ૨૧૯ 
મગને જોયે મુકયો જેવાર, પડતે મૃગે કવો પોકાર. ર૧૭ 


ત્યારે લક્ષમણ કહે સુણો સિતામાયે, ખ'ધવની વારે જાઉ' છુ સિતા તમો! 
| આર ન કાડસો પાયે. ૨૧૮ 


રામ રક્ષા માટે જાણો આજ, અમે દો ખ'ધવ કરી આવીયે કાજ ર૧હ 


એવું કહીને લક્મણુ જાય, ત્યારે દેત્ય પોતો આય. ૨૨૦ 
ત્યાં ભભુત લેખ ધરી રાવણુ ઉભો છે ખહાર, તે લેખનો! લેદ ન લદ્યા સીતાનાર ૨૨૧ 
ભભુત સુખ ભર્યો જો પાય, રાવણ સીતાકે ટ્વારે જાય. રૂફરૂ 
ગાય ગીત જે બોલે અપાર, સોઈ ભીક્ષા આપો નારૂ ૨૨૩ 
સુણ . અભ્યાગત તુંને કહુ' સતભાઈ, રામ રક્ષાએ માની જાયે. રર૪ 
સુણ સિતા કહુ' છુ વિચાર, એક પગ આહેર દેને નાર. ર૨૫ 
જ્નોહે અભ્યાગત ગજુ' જોઈ આવ્યો આજ, નર સુખ જેવું તો આવે લાજ. ૨૨૬ 
રેવા ભિક્ષા પગ ખાહેર નીસારા, સિતાકે હાથ ને દેત્યે ધર રહા. ૨૨૭ 
લઇ સીતા નને ખાંધે ધરી, ચાહ્યો દેત્ય જો કપટ જ કરી. ૨૨૮ 


વે: સતી સીતાએ આ રાક્ષસનો લેદ ન લદ્યો, તે સીતાને ખાંધે ઘાલીને 
રાવણુ લઈ ગચો. ૨૨૯ 


તે જટાયુ પહિએ દેખ્યો ન્યાં, તે દેત્ય શું ચુદ્ધ માંડયું તહાં. ૨૩૦ 
ત્યારે દેત્યના મનમાં ઉપની સાન, છાંટી રૂષીર ને આપ્યું માંસ. ૨૩૧ 
માંસને લોલે પંખી જે જચે, ગયો દોડી તેણે ડાચે* ર્રર 
સીતા લઇ દેત્ય ચાલ્ચો તેણીવાર, જઈ પોતા લ'કા: એજાર. ર૩૩ 
ત્યારે રાસ લક્મણ સધ્યા એફ ડૉમ, ત્યારે વચન લ્યા સરનામ# ર્ર 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૬૮ 
કહો લક્ષ્મણ આવ્યા શે કાજે, સુની સીતા કેમ મેલી આજે. રરપ 
ચાલો ખ'વ જઇએ ઘેર, એકલી સીતા શી કરસે પેર. ર૩૬ 
વનથી કરી આવ્યા મઢી કે પાસ, સુનું ધર દીડુ થયા ઉદાસ. ર૩૭ 


ત્યારે શ્રીરામ લક્ષ્મણુ આવ્યા મઢીને ડામ, વ્યાં નહિ સીતા કહે શ્રી રામ.૨૩૮ 
ત્યારે ત્યાં સુની મઢી દીસે ઉદાસ, ત્યારે રામ લક્મણુ બેઉ થયા નિરાસ. ર૩૯ 
ત્યાં કહે શ્રી રામ લક્મણુ ભાઈ આપ કેશી કરીશુ ખુધ, હવે સીતા તણી 
ફેમ લઇએ સુધ. ૨૪૦ 
ત્યારે શ્રી રામ લક્સણુસુ કહે, જે સીતાને કોઈક દેત્ય લઈ ગયે. ૨૪૧ 
વનમાં શોધવા ગયા શ્રીરામ, પક્ષીએ ભેદ કહ્દો તેણે ડામ. ર૪૨ 
ત્યારે જટાયુ પક્ષીએ લેદ શ્રીરામ લક્મણુને કહ્યો, સ્વામી સીતાને રાવણ 
લ'કામાં લઇ ગયો. ૨૪૩ 
ત્યારે રામ બોલ્યા ઘણું દુઃખ જો ધરી, મળરો નાર જે લક્મણુ ફ્રી. ર૪૪ 
યારે હનુમ'તે કીધાં ભલાં ખળ, પવનવેગે આવ્યા એણે સ્થળ, ર૪૫ 
ત્યારે શ્રીરામ લક્મણે હનુમ'તે હ'કારી દીયા, ભારે દેવે મરમ સધળા હનુમ- 
તને કહ્યા. ૨૪૬ 
યારે શ્રી રાખે કહ્યું હનુમ'તને જેહ, સીતાને લઈ ગયે! લ'કાનો રાય લેહ. ૨૪૭ 
ભાઈ આપણે કેસો કરશુ' ઉપાઇ, સીતાને લઈ ગયો લ'કાનો રાય. ર૪૮ 
ત્યારે શ્રી રાએે હનુસતને રીધી ખુધ, ભાઇ સિતા તણી જે લાવે સુધ ૨૪૯ 
ત્યારે હનુમ'તે એક કાળે લ'કા છોડી પર લ'કા ગયો, ત્યાંથી રામ સ'ભારી 
પવન વેગી થયે. ૨૫૦ 
આઈ તહાં હનુમાન પુછે કૉણુ જો ડામ, ભાઈ પરલ'કા છે એહ ગામ; ર૫૧ 


ત્યાંથી હુતુમાન પાછા કર્યા, તે લ'કાની વાડીમાં જઇ સંચ્યો. ર્પર 
જયાં બેડા છે સિતામાત, તે લ'કાની વાડીમાં કીધો! ઉત્પાત. ર્પર 
સીતા રાવણની વાડી માંહે, કારણુ કરતાં હનુમાન રોચે- રપ૪ 


રામની મુદ્રિકા સીતાને દેખાડી જ્યાં, ચરણે લાગીને ઉભા રહ્યા વ્યા. રષપ 
શ્રી રામજી કો એમ સીતાને કહે, દેખી હુટુમાન સકળ પૂછ્યો જેડ. ૨૫૬ 
ત્યાં માતા કહે હનુમાન તું વાડીમાં જાયે, ભલે પડયાં કૂળ વીણી ખાયે. ૨૫૭ 
સીતા વચનસર લીયે! ચડાઈ, રાવણની વાડીમાં પેડો ધાઇ. ૨૫૮ 
મરડી વરખ નાપ્યાં ઉપાડ, ત્યાં રાવણુ આગળ પડયો પોકાર. રપહ 
ત્યાંહનુમાને માતાનું કહ્યુ કીધું નહિ, વરખ ઉપાડયાં પડયાં કૂળ ખાધાં સહિ. ૨૬૦ 
ત્યાં માતા કહે હનુમાનને શુ' કીધું ખળ, ઉખેડી વાડી શું ખાધા ફળ. ૨૬૧ 


સકળ નેહા આવ્યા તેણે ડામ, રામ કોણ આવ્વો તમે બ્વણુ. ર૬૨ 
બોત કષ કરીને ધરીચ્રે યુધ, વ્યારે લ'કાના લોકે કણી આજ. ર૬૩ 


www.realpatidar.com Page 304 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com ર્વ્્ 
તખ હુનુમાતે રાવણુ શુ' કહે સોચે, હમારી માતુ પૂછે તોયે. ર૬૪ 
જો તું છે મહા ખળવ'ત, તો તું કહે વારો મરવાનો કેમ અ'ત. રદ્પ 


ત્યારે રાવણુ પુછે ભાઇ એ હનુમાનનું મત છે કહિ', તમે એને પૂ'છડે ગોદડાં 
તેલ ભરી ખાવો સહિ. ૨૬૬ 
જો તમે પૂછ લગાવી વ્યો નિરધાર, તો તાં ડુ' સહિ ખળી મરે તતકાલ. ૨૬૭ 


એસો હુનુમાને કૅદ્યલો ભેદ, તો ખળી મર તતખેવ. ૨૬૮ 
પૂછડે અગ્રિ દેજો મોહે, તો મારી સત નિફ્ચે હોય. ર્દ્હ 
ત્યારે હુનુમ'ત કરે એવી ગુ'જ, ત્યારે રાવણુ કહે પૂછડે અસિ મૂકો સુજ. ૨૪૦ 
ત્યારે મુકી અસિ ને ઉઠી ઝાળ, ત્યાંથી હનુમત ઉછળ્યો તતકાળ. ૨૭૧ 
ત્યાં હનુમ'તે ત્યાંથી ચાલ્યો ભાગ, ત્યારે લ'કા ખાળી ટીધ્રી આગ. ૨૭૨ 
તે હનુમ'તે લગાડી પુછ કોટ ઉપર નયે, યારે ખાળી લ'કા સરવે પ્રલય થાયે. ૨૭૩ 
આળી લ'કા ખાખ જે થઈ, સસુદ્રે પુછ ઓલાવ્યુ' જઇ. ૨૭૪ 
એકી ફાળે સુધ લઇ આવ્યો જહાં, શ્રી રામ હુતા જ'ગલ માં. રૃછપ 


લે વેળા રામ નાવા બેડા છે જગલ મહાં, તેને રીવેલ કટોરો! આહ્યા તહાં. ૨૭૬ 
હાંરે ભાઈ હુનુમ'ત મુંડે લછેન લાગુ કહાં, એમ માતાનું વચન લોપ્યા તહાં. ૨૭૭ 
તે લ'કાખાળી હનુમ“ત આવ્યા ડામ, તે જતિ પાછા આવ્યા ન્યાં હતા શ્રીરામ.૨૭૮ 
હારે હનુમ'ત તમે સીતા તણી લાવ્યા સુષ,હવે આપણુ રાવણુ શું કેમ કરીસું ચુદ્ધ.૨૦૯ 
ત્યારે શ્રી રામ બોલ્યા હનુમાન તું ખુમ હુકાર, ત્યાં મળ્યું સેન અપર'પાર. ૨૮૦ 


રામની પાસે ઉભા રહ્યા જ્યારે, રામ હનુમાન બેડા એક ડારે. ૨૮૧ 
ત્યારે હુનુમાને કીધી ખુ'ખાકાર, મળ્યા વાનર રીંછ અપાર. ર૮૨ 
ત્યાં નિલ અનિલ જાખુવ'ત સાર, તેના ખળ તણ નહિ પાર. ૨૮૩ 


ત્યારે ત્યાં આવિયા અગ'દ જ્ઞેહ્ધા જે ડાર, ત્યાં મળ્યા વાંદર રીંછ પદમ અઢાર. ૨૮૪ 
ત્યારે મલ્યા વાંદર રીંછ અણુગણુતર સહી, સર્વે જોહ્ધા મળ્યા છે તહીં. ૨૮૫ 
તે ચાહ્યું સેન મહા અળવ'ત વીર, તે જઈ ઉભા રહ્યા સમુદ્રને તીરટ ર૨૮૬ 


એવું રામનું સેન મળ્યું અતિસાર, યુદ્ધ કહો કરીસું કીયે ડાર. ૨૮૭ 
વ્યાં મધ્યા છે ન્નેહ્ધા ખળીયા અપાર, આપો આ્ઞા રામજી સાર. ૨૮૮ 
ત્યાં વાછી'ત્ર તો વાગે અપાર, રાખ સેના સલ્યું જેજેકાર. રટ 
રામ લઠ્મણે દળ દેખ્યું નેણ, હસી હરખી બોલ્યા વેણુ. ર૯૦ 
સમુદ્ર તીરે કર્યા ખેલાણ, ત્યાં વાજે વાજી'ત્ર અતિ નિશાન. રહ્ય 
રાસ લક્મણુ કરે વિચાર, કેમ કરી સેના ઉતરસે પેલે પાર. રહ્ર 
ત્યારે કરજેડીને લક્મણ કહે સેવ, સુણો વિનતિ ત્રિભુવન દેવ. રહ્૩ 
અરે સ્વામી તમે ફીણુથી રચ્યું ઇંડ, વખે વંણુ થ'ભે રાખ્યુ' પ્રહ્યાંડ. રહ્૪ 
સકળ સુઠિ તે પેદા ડરી, હાલે ભોળા કાં થાઓ શ્રી હરિ. | ર૯૫ 
realpal ar .Com 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એસી વિનતિ લક્ષમણ કહે, તે સ્વામીજી રામ મનમાંહે લહે. રહ્૯ 
ત્યારે તહાં હનુમ'તને લીયે! બોલાય, રાખે કહી વાત એકે સમજાય. રહ્છ 
ત્યાં શ્રી રામનું સેન્ય મન્યુ' શું કેફે વખાણ, સડુ સુરા ખળવ'તા જાણુ રહ૮ 


સરવે ભેદ રાખે કશ્યો સમ્ય, લાવો પત્થરને આંધો પાજ. રહ્હ 
આણી પત્થર ને પાણીમાં ધર્યો, શ્રી રામ નામે પત્થર જ્ઞે તર્યા. ૩૦૦ 
ત્યાં શ્રી રામે હુશ્થો મૃગ તે રાવણુ કાજ, સાંહેર માંહે ખાપ્રી પાજ. ૩૦૧ 


ત્યો શ્રી રામનું સૈન્ય મવ્યુ' શું કરં વખાણુ, ત્યાં શ્રી રાખે પાણીમાં તાર્યા પહાણુ.૩૦૨ 
ત્યાં દેવે ખાંધ્ચો સમુદર મહાવે મન ધરી, ત્યાં પેલા રીંછ વાંદર લકા 
ઉપર ગય ઉતરી. ૩૦૩ 


આંથ્ચો સમુદ્ર ક્ષણુ એકજમાં સાર, સર્વે સેન ઉતારી પેલે પાર. ૩૦૪ 
ત્યારે લશ્કર ઉતચું છે ઘણું, એવું સેન્ય તે શ્રી રામજી તણું. ૩૦૫ 
શ્રીરામને વિભિષણુ લાગ્યો! પાય, લં'કાજી તન્ને ત્રિભુવનરાય. ૩૦૬ 
તેમાં કુ'ભકરણુ સુતો છે જ્યાં, તેને નિદ્વામાંય જગાવ્યો વ્યાંય. ૩૦૭ 


ત્યાં જાગ્યો નેધ્વો ભુખે ઉડયે! જહા, તેણે છપનકરોડ સેન ભરખ્યું તહાં. ૩૦૮ 
ત્યાં પુંડેથી હનુમાન ખોળો થયે, ત્યારે તે દેવ્યનો ભરખ પુરો થયો. ૩૦૯ 
ત્યાં કૃકૂડતે ખોહેથી કર્થો વિકાસ, ત્યારે તહાં ચાંપી મારી કર્ગૌ નિરાસ. ૩૧૦ 
હાંરે હનુમ'તે મહાખલિયો। તું આવ્યો ખહાર,નો તું કરે ચુદ્ધ તો ન્યાસ રે ખહાર-૩૧૧ 


જો તું છે મહા સહી ખલવ'ત, તો તું કહે મરવાનો અ'ત. ૩૧૨ 
તે હનુમાન આવ્યો તેણે હામ, તે જતિ પાછા સેન લઇ આવ્યા જ્યાં હતાં શ્રીરામ.૩૧૩ 
ચઢયુ' સેન શ્રી રામજી તણું, તે રાક્ષસ શુ' યુદ્ધ થચુ' છે ઘણું. ૩૧૪ 
રામ સેના મળી છે અપાર, ત્યાં રાવણુ સેન કરે સ'ઘાર- ૩પ 
નિલ અનિલ ખળિયા જ્ઞેહ્ધા આયે, પૂર્વ પણે વળીઆ જાયે. ૩૧૬ 
પશ્ચિમ પોળે નેહા જખુ'વાન, દક્ષણુ પાળે રહ્યા હડમાન. ૩૧ 
ઉત્તર પાળે શાધવરાય, સેન અનત ઘણુ જણાય. 8૧૮ 
મારી હાંક નોહ્ધા વીર હડમ'તે ચારે દીસાથી ઘેરી લ'ક. વહ 
રાવણ સેન રાક્ષસ ખળવ'ત, રામ સેન શુ' વદે કનમ'ત. ૩૨૦ 
ગગન નાખે હુ પરેવી સુર, પગતળે પત્થર થાયે ચુર. ૩૨૧ 
મારી હાંક જોરા થરહરે, કંપે ધરતી ને પર્વત પરે. ૩૨૨ 
દુદભી વાજા ગડગરે ત્રીણુણ, લોક માંહે હાંક જો પરે. ૩ર૩ 
રાવણ રાક્ષસ કાંપ્ચો ઓત ગણે, માર્યો ઇંદ્રજીત લક્ષમણ તતખેણુ. ૩૨૪ 


ત્યાં દૈત્ય ઈદ્રઝીત મહાખળીથો ચાલે, તેને ખાણે લક્મણુ મુર્છાંગત થાયે. ૩૨૫ 
ત્યાં શ્રી રાસે હડમતને શિખ ટીધ્રી જોઇ, ભાઈ તે દ્વૉણાગર પર્વતથી સલાનો 

દીવે। લાવો ત્યાં. ૩૨૬ 

rE dar 


4 


ealp: com 


www.realpatidar.com Page 306 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com ૨૭૧ 
ત્યારે શ્રો રામ વચને હડમતે માગી શીખ ગયા છે જ્યાં, તે પરવત 
દ્રોણાચળ હતે! ત્યાં. રર૭ 
ત્યાં જતી હડમતને પરબત ટ્રાણાચળે જોઈને દેવને કેચુ પ્રણામ, ત્યાં 
રાક્ષસી હેડખમાએ કીધું યુદ્ધ સાધ્રી ગાણ. ૩૨૮ 
યાં જતિ હડમતે પૂછ દદેરવી જપ્યા શ્રી રામ, તે જતિ લાવ્યા પરવત 
દ્રાણાચળ તેણે ડામ. ડરહ 
તે જતિ હનુમ'તે સલ વસલાનો દિવો જોય લાવ્યાં, તેવા જોય 
લક્મણુ જતિ બેડા થયા છે ત્યાંય. ૩૩૦ 
ત્યાં શ્રી રામ સેન્યે છાસટકરાડ દેત્યશુ' યુદ્ધ જે કો, તહાં જતિ લક્મણુને 
આણે ઇંદ્રજીત પડચો. ૩૩૧ 


હડમતે તે હકારી જોઇ, ઇંદ્રજીત સાથે વળી લક્મણુ રાયે, કફર 
ખડું દળ સુરા ચડે ચાર, રાવણુનું દળ માચ અપાર. ૩૩૩ 
ત્યાં માર્યા રાક્ષસ અનત જ્નણુ, થયાં પાડી કોટને કીયો એેદાન. ૩૩૪ 
પાડી પળને નાખ્યો ડોળ, કોટ કાંગરા કરોડ. રરપ 
જ્યાં દેવે માર્ચો કુ'ભકરણુ જ્યમ ત્યમ લડયા, શ્રીરામને ખાણે રાવણુ પડો. ૩૩૬ 
માર્યા કુ'ભકરણુ ખળીમ્રો સોયે, રાવણ વ'શમાં ન રહયું કોઈ. ૩૭ 
અતિ ખળ કોપી હનુમ'ત ન્ેયે, રામને ખાણે પડો રાવભુ રાયે. ૩૩૮ 
માર્યો રાવણુ પરીવાર સહિ, સવે દેત્ય યોદ્ધા પડયા રણુક્ષેત્ર. ૩૩૯ 
ભભિક્ષણુને તો ભેટયા રામ, માયે રાવણુ ને ફોડ્યાં ડામ. ૩૪૦ 
સીતા વાળવા લ'કા ગયા, મનોરુરી કેરે ઘેર રહ્યા. ૩૪૧ 
ધન ધન સ્વાસી ધન ઘડી, રામ પધાર્યા લ'કાપરી. ર૪૨ 
પાત્ર પરમેશ્વર આવ્યા ઘેર, નાના વિધની કીજે ખડું પિર, ૩૪૩ 
માણેક મોતી સોનાથાળ, શ્રી રામને વધાવ્યા ખાળગોપાળ. ૩૪૪ 
લ'કાના લોક દર્શન કરે, સવે વસ્તુ લઈને આગળ ધરે. ૩૪પ 
તો હરિ યાં માગે માન, તમે કણુલ કેરો શ્રી ભગવાન. ૩૪૬ 
લ'કા આપી ત્યાં સોનાદાન, ખુશી થયા શ્રી ભગવાન. ૩૪૭ 


તહાં છોડાવી સીતા સવે સાશ થયાં કાજ, વ્યા દેવે ભગત ભભીક્ષણને 
સ્ોપ્યાં રજ. ૩૪૮ 
લ'કા કારણુ વિભિખણુ કુટયા, સીતા મળી શ્રી રામ આવીયા. ૩૪૯ 
ત્યાં દેવે છોડાવી સીતા ને ફર્યા શ્રી રામ, ત્યાં આવ્યા રરી જ્યાં 
આપણા ડામ. ૩૫૦ 
ખત ખેલ યુદ્ધ શ્રી રાખે કર્યો, પણુ અસત ધમ! કર્મ કો ન કર્યો. ૩૫૧ 
જે રામચરિત્ર સાંભળે અપાર, થોડા માંહે ઘણો કહ્યો વિસ્તાર. ૩પર 


www.realpatidar.com Page 307 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૭૨ 
સુણો મુનીવરો બોલ્યા સહદેવ, શું શું કથીને કહુ લેદ. ૩પર 
ડુરિભક્તિ તણો નહિ અનત પાર, પણુ થોડા માંહે ઘણ ક્યો વિચાર. ૩પ૪ 
જીગ તેત્રામાંહે પુરો પ્રસ'ગ, ભક્ત રહ્યા જે હરિચ'દ. ૩પપ 
એ થયા તો તેને સાશ કર્મ, એવી સેવા કરી તેણે ઓળપ્યા શ્રી રાસ વિર. ૩૫૬ 
ત્રેતાજગ સ'ગે ભક્ત હુરિચ'દ વિર, રહ્યા ઝાંપડા ધર ભરીયાં નિર- ૩પષછ 


અને રાણી તારાદે સતી નેયે, તે હરવસ બ્રાહ્ાણુ ઘેર દાસી ત્યાંહા. ૩૫૮ 
ત્યારે વિશ્વામિત્ર ઓલ્યા જેહ, સર્પ થઇ ડસું કુવર રાહીદાસને તેહ. ૩૫૯ 
વિશ્વામિત્ર કાશીમ'ડ નગરીમાં આવ્યા જહાં, અને હુરવસ ્રાહ્ાણુ ઘેર 

ધ્હ્ભોજન થાતાં તહાં. ૩૬૦ 

અરે ખાઈ તારા પુત્રને સર્પે ડસ્ચે! જોયે, પણુ સતિ સત ન ચુકી તોયે. ૩૬૧ 
તે ખ્રહ્યલભોજન વેળા વહી ગઇ જ્યારે, અને પ્રાહાણ અગ્ઞિસુ' માર અગર- 

ચ'દનનાં લાકડાં લાવ્યા તારે. ૩૬૨ 

અરે ભાઇ અમારા કુ'વરને સર્પે ડસ્થે, તે અમને સ્નાન ઉપન્યું છે ત્યાંય. ૩૬૩ 

ત્યાં સતિએ કુ'વરને પધરાવ્યો જહાં, અને અગરચ'દન હાગે લીધા ત્યાં. ૩૬૪ 

સ્વામી તમે દેવળરેરામાં પધારજો જઇ, ત્યાં અમે સહી દેશું વન દાગ. ૩૬૫ 

ત્યારે વિશ્યાસિત્રે માર મેઘ બોલાવ્યાં જહાં, અને મહા વૃષ્ટિ કીધી છે ત્યાંય.૩૬૬ 

ત્યારે નદીએ પુર આવ્યાં જહાં, અને સતિ વનદાગ દેતાં તહાં. ૩૬૭ 
ત્યાંશાજા હરિચ'દ મસાણુ ખુભી થઈ આવ્યો જહાં, રાણી દાગ દયે! તો અમને 

કૉંઇક આપો ઈંઆં. ૩૬૮ 

ત્યારે રાણીએ ચીર ફાડી હક આષ્્થો જ્ડાં, પણુ સતી સત ન ચૂકયાં તહાં. ૩૬૯ 


ત્યાં કાશીખ'ડનો રાજા જેહ, તેનો! વિશ્યામીત્રે પુત્ર હો છે એર. ૧૭૦ 
ત્યારે પ્રોતે ત્યાં પ'ડીત થાયે. તે પડીત થઈને રાજ દ્વારે જાયે. ૩૧ 
હાંરે રાજા તારે કુ'વરને મસાણુમાં શિકોતરી ચ'ડાળ બેડી ખાયે. ૩ર 


ત્યારે રાજઢ્યારેથી દળ આવીયાં ભાઇ, આ પ'ડિત કહ્યું તે સર્વે સાચ. ૩૭૩ 
હુવે એ ચ'ડાળ ને ચેઃફેરથી દ'૩ માર કરો કાજ, હવે એનુ' એડુ' શુ' જીવો આજ ૩૭૪ 
ત્યાં હુરવસ ઝાંપો બોલાવીને સેન એેલ્યાં સહિ, પણુ સેન સતિને જીવે નહિ. ૩૭૫ 
વૈ ઝાંપડા ઘેર રાજા હરિચિ'દ કરતા કાજ, રાણી જે સમરવું હય તે સ'ભારજે આજ૩૭૬ 
રાણી આપણા સતગોરજી વાંસ, તે સ્વામી અ'તકાળે ગુર આસ. ૩૭૭ 
હુવે સ્વામિ સ'ભારં શ્રી ગોરનરનુ* નાસ, ખીજ સભારૂ' શ્રી રામ. ૩૭૮ 
વળી ત્રીજા સુખી ગતગ'ગાનું સભારીયે નામ, જે શ્રી ગોર નર આપ 
અમરાપર ડામ. ૩૭૯ 
ઝે દૈવ્ય રાવણુને મારી પુરી થાળ, તે વેળાએ રાણીની અસ્તુતિ થઇ ફરીયાદ. ૩૮૦ 
ડુવે શ્રી તારાયણુ દેવ અનવેગે પધાર્યો આજ, હવે ભાઇ ભકતોના તે કરવા ફાજ.૩૮૧ 


www.realpatidar.com Page 308 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com ર૭૩ 
ત્યારે રાજા હસ્ચિ'હ જમણે હાથે ખાંડ, ડાખે હાથે ચોટલે! જાં, ત્યારે 
સતિએ સંભાર્યો શ્રી રામ તહાં. ૩૮૨ 
ત્યાં ખડગ સાહીને દેવ ઉભા રહ્યા તેણે ડામ, ભક્ત તું માગ વરદાન હવે 
તારાં સારૂ કામ. ૩૮૩ 
વ્યાં રાજા હુરિચ'દને રાણી કહે આપણે ગોર પુરા સેવીયા, સ્વામો આપલી 
વારે ગોર નર આવીયા. ૩૮૪ 
દેવ ભક્તોને કાજે આવ્યા તતખેવ, હવે સ્વામી રાજા તમે ચતુર ખાણુના 
ફેરા છોડાવજો, આપણા શ્રી ગોરનર કહે છે દેવ. ૩૮૫ 
ત્યારે શ્રી ગરનર કહે જે ભગત એરનરના નુરમાં નિતનિત મરતા હોય. ૩૮૬ 
જેણે પુરણુ ઇમાન રાપ્યાં જાણુ, તે વેકુ'ડ પામ્યા નરવાણુ. ૩૮૭ 
તે અખ'ડ અવિચળ ઓધર્યો તે તહાં, તેના જીવ અમર સહે અમરાપરી મડાં. ૩૮૮ 
સ્વામીજી અમ ભાગે જે વિશ્ધામીત્ર અમ ઘેર પોતે પધાર્યો તાપ, સ્વામીજી 
્મસારાં ઇમાન રાખ્યો આપ. ૩૮૯ 
સ્વામી જે વિશ્યામીત્રે પણ પાકી કેરી આપ, તે સ્વામી તસે પેલા તે કેરજો માટૂ.૩૯૦ 
સાતે રૂપે હરિ નરઆકાર, ત્યાં ધો શ્રી રાભે અવતાર. ૩૯૧ 
જયારે દેવે દસાસર રાવણ દેવ્ય મારીને વર આપ્ય! ત્યારે, ત્યારપછી સ'સારમાં 
પ્રગટ થયા રારે. ૩૯૨ 
અને ત્રેતાજીગમાં ત્રણુ રૂપે હરિ અવતાર દેવ, શ્રી રામરૂપે દશરથ ઘેર કીધી સેવ.૩૯૩ 
ત્રણુ દાનવ દેવે સ'હાર્યો જહાં, સાત કરોડીશું ભકત હરિચિદ તાર્યો તહાં. ૩૯૪ 
તે હુરિચ'હ સતપ'થ ધાયા સધ્થીર, તે ભકતે ખડું કસ્યાં શરીર. ૩લ્પ 
તે રાજા હરિચ'રેરાજપા2 સર્વે છોડયાં સહી,તેણે હરવસઝાંપડા ઘેર નીર ભયો તહી.૩૯૬ 
તે ભક્ત હુસ્ચિ'દે ગોર વજેસ્ટળ પુરા સેવાય, તેણે સતપ'થ પુરા પ્રમાણા વ્યાંય.૩૯૭ 
તે સતી ખાલક પોતે આપે વેસા, ખ્રાહ્ણુ મળી ઝાંપડા ઘેર વેચાય, તેણે 
તો તે પાછા પર્વ નહિ ધોતાય* ૩&૮ 
ત્રેતાજુગમાં ગાર વસિષ્ટ વસ્યા જહાં, એકવીસ કરોડી કવ નીસ્યા તહાં. ૩૯૯ 
તેમાંથી સાતકરાડી સાચા થયા જાણ, તે અમર થયા પ્રમાણુ. ૪૦૦ 
તેમાં કરડી સાતે વિશ્વાસ ઓછો આષ્ગ્રો જાણ, તે કરી ફૂરી પડયા ચારેખાણુ. ૯૧ 
તે માંહેથી સાત કરાડી પરલે ગયા જેહ, જેબે ગોરનર ઉપર આણ્યો નહિ નેહ. ૪૦૨ 
તે જાણી ખુજી ભુલા ગાટ્લ આજે, ભાઇ ન્તણી દોઝખ પડયા ત્યાં. ૪૦૩ 
તે ભગત હર્થિ'દ તારારાણી કુ'વર રોહીદાસ, મુરા સતપ'થ સેવ્યા 
એારની વાચા પાડી સાચ. ૪૦૪ 
તે સાત કશાડીશું નિપન્યા હુરિચ'& ભાખ, તે ભકતની જગમાં ચાલી સાંખ. ૪૦૫ 
પી. ૩૫ 


www.realpatidar.com Page 309 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ભાછ સુનીવરો આજ એસા સત ને કીએ જે સતે ધાયા હરિચ'દ, તેછે 
તન, મન, થન, સર્વે સોંપીયા સાચા સતગેરજીને વચન. ૪૦૬ 
ત્યાં સાત કરોડીસું વૈકુ'ડૈ ગયા, વ્યારે ચુગ ત્રેતા પુરા થયા. ૪૦૭ 
ત્યારે સાતમુ' રૂપ હરી દેવ ખોરાર, ત્યાં હરિએ ધર્યો શ્રી રામ અવતાર ૪૦૮ 
ત્યારે દેત્ય રાવણને દેવે માયો જેણી માર, પછે સ'સારમાં પ્રગટ થયા છે સરાર. ૪૦ 
રદેવે સાતમે રૂપે દેલ્ય રાવણુને મારીયે!, ત્યારે દેવે ભક્ત હસ્ગ્િ'દ્ને તારીયો. ૪૧૦ 
પછે સ'સારમાં પ્રમટ થયા સોરાર, વ્યારે સરવે સ'સારે ઓખખીયો। સાર. ૪૧૧ 
ત્યારે શ્રી રામચ'દ્રની માતા તો કૌશલ્યા કહીથે,અને પીતા તો રાન્ત દશરથ કહીયે.૪૧૨ 
ત્યારે ગુરૂ તે! વસિષ્ઠ મુનીજાણ, ને શક્તિ તે! સીતા પ્રમાણુ. ૪૧૩ 
ત્યારે સ્વસ્થાન તો અચોધ્યા નગરી જાણ, ક્ષેત્ર તો લ'કાપુરી નગરી પમાણુ. ૪૧૪ 

ત્યાં નરદળો દાણવ દસ માથાનો રાજા રાવણુને મારી, વ્યારે ભક્ત હુરિચ'દતે 
ઉગાર્યો વારી ૪૧૫ 
ત્યારે ચારલ્ાખ ને ખત્રિસનતર શ્રી રામ રૂપે જાણુ,ત્યારે ચુજરવેદ હોતા પ્રમાણુ.૪૧૬ 

ત્યારે ખારલાખ ને છન્નુહજાર જ્ધુગ ત્રેતાનુ' પ્રમાણ, ત્યારે ભક્તહરિશ્વ'દ્ર સાત 
કરોડીસું પોતા વેકુ'ટ નિરવાણુ. ૪૧૭ 
તેણે ગુ પ'થ આરાધ્યા જાણ, તેણે અમરાપુરીનો વાસો પામ્યો! નિરવાણ. ૪૧૮ 

ત્યારે રામ અવતાર સ'પુર્ણે ભવસ્તો સાચ, એવી ગુરૂ પ્રહ્યા પીર ઇમામશાહ 
ખોલીયા વાચ. ૪૧૯ 
A TREES 


“શ્રી કૃષ્ણુ અવતારઝરયનાર સેયદ ઈમામશાહ.” 


>. 
se 


me 


શ્રી સતએર ખ્રહ્યા ઇંદ્ર ઈમામશાહ વાચા કુરસાતજ બીસમીહલાહ 
હરરહેમાન નરરહિમ. 

ત્રીજા ટ્રાપરજીગરનું માંડયું સડાણ, તભે સણ સુનીવરો સહિ નરવાણ. 

અસાવાસ ને સેઃમવ'તી જાણુ, તે દિન જીગ ટ્વાપરત' માંડયું મ'ડાણુ. 

ત્યાં થકી ત્રીજા ઢ્ાપર જુગની સાંખ સાથ, એ જુગમા ગોર તે વેદવ્યાસ. 

ટ્ટાપર ઇંઆ થકી ખેડો સાર, આમે શ્રી કુષ્ણુ અવતાર. 

કૃષ્ણ નાથ હરિએ લીધે! અવતાર, શ્રાવણુ વદ્‌ અષ્મી ખુધવાર. 

ન્ત્યારે આટો અવતાર શ્રી હરિ ધરે, દેવકીને કુળ શ્રી કૃષ્ણુદેવ અવતરે. 

વ્યારે ધરઘર પડત કરે પોકાર, જાગ ટ્રાપર બેડો સાર. 

પિતા વાસુદેવ દેવકીમાય, ત્યો [અવતર્યો શ્રી ત્રીભુવન રાય« 

ત્યારે દેત્ય ક'શ પૂછે ગોરને વાત, મારૂ સત છે કોને હાથ. 


NGEMDZ xX wo 0 


Om 


www.realpatidar.com Page 310 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રહ્પ 
વ્યારે દેત્યનો ગોર ખોલ્યો સોયે, કહે દેવકી પુત્ર મારે તોચેઃ ૧૦ 
ત્યારે ક'શ દેલ્ય શુ' કરે, દેવકી ઘેર રખેડું કરે. ૧૧ 
જે પુત્ર હોય તે મારો આપ, આપણે સવેશુ' ક'શ સ'તાપ. શ્ર 
દેવકી ધરમાં રખેવું ખાર, જે પુત્ર હોય તે મારો સાર. ૧૩ 
ત્યારે શ્રાવણુ વદ અષ્ટમી ને ખુધવાર, ત્યાં શ્રી કૃષ્ણુદેવે લીધો! અવતાર. ૧ૂ૪ 
ઠ્દાપર જીગમાં રૂપ જો ધરી, કાન આવ્યાં મથુરાંપુરી. વપ 
વસુદેવ દેવકીના છોડાવ્યાં ખ'ધ, પિતા પ્રત્યે બોલ્યા વચન. વદ્‌ 
જાગો વાસુદેવ બેડા થાવ, અમને લઇને ગોકુળમાં જાવ. ૧૭ 
જાગો વાસુદેવ નરમ છે ખાળ, દીટુ' રૂપ તે મદનગોાપાળા. ૧૮ 
કેર ધરીને લીધું માળ, દીટુ' રૂપ તે ક'શનો કાળ. વ્હ્ 
એલ્યા દરવાન સાતે ખાર, ચોકી પેહૃશ ન જાણે સાર. ૨૦ 
ભાંગી ભુ'ગળ ને ઉધાડયાં કમાડ, વાસુદેવ ચાલ્યા તેણી વાર. ર૧ 
વેગે પહેલે વઈને ગયા, જઈ જમનાને તીરે રહ્યા. ર્ર 
ગડગડે જમના ઉછળે આળ, વરસે મેડ અખ'ડ ધાર , ર્ર 
ત્યાં ઈદ્ર મહારાજની દીધ્રી આણુ, ત્યારે ખારે ખેઘે કયો પ્રણામ. રૂફ 
રહ્યા સેઘને થ'ભ્યા નીર, વાસુદેવ ઉતર્યો જમનાને તીર. * રૂપ 
ત્યારે વાસુદેવ ચાહ્યા તેણી વાર, જઇ મુકયા જસોદાને ટાર. રહ 
જસોદાને ઘેર પુત્રી જાય, તેને વાસુદેવ લાવ્યા સહિ. રૂછ 
વાણું વાચુ ને જાગ્યા સોયે, ડૅત્રી મારણુકુ' ચાલ્યા સહુ ફોયે. ર૮ 
જ્યારે કન્યાકુ' સારણુ જાયે, ત્યારે ક'સકુ ક્ઘો સમજાય. રહ 
તુજકુ મારણ કીચે! ધાત, મને મારે તે ફ્રોકટ વાત. ૩૯ 
એવું કહીને કેન્યા ગઇ ભાગ, ક'સ તણે હેયે લાગી આગ. ટડ 
એકુળ માંહે વરો જેજેકાર, ક'સતણે ઘેર પડયે! પે!કાર. ૩ર 
ત્યારે ગોકુળમાંહે અત્રતર્યા દેવ સરાર, ઓછવ હુવા સર્વે સ'સાર. ડ્ર 
અષ્એે પ્રો કૃષ્ણ દેવ વ્યારે ગોકુળમાં અવતર્યા દેવ ખોરાર. ૩૪૮ 
ત્યારે આહેરમાં આવ્યા કાન, વ્યાં નદ જસોદાએ દીધાં માન. ડપ 
ગોકુળ માંહે આવ્યા હરી, ભકતુને ઘેર મનોડર ફ્રી. ૩૬ 
દેવ દેવકીને કુખે અવતર્યો છે આંહે, દેવે દૂધ પીધુ' છે જસોદા માયે. ડફ 
ત્યારે જસોદાને ઘર મ'ગળ વત યાં ચાર, ત્યારે તહાં વાક્ત' વાજી'ત્ર નાદ અપાર.૩૮ 
ત્યારે ખહુ આન'દ એ।કુળમાં ભયે, ક'શાસુરને સાધે હો. ૯ 
જેમ જેમ કળા શ્રૌ કૃષ્ણની ચહે, તેમ તેય $'ઘાસુરતે નિસાસા! પડ. ae 
કૅશ તણે '$« પનચ સાખ, ભાગી ન દતે ૧ગાઝું દુઃખ. ૧ 
કરે અ'દેસો જે ઉપન્થે કાળ, એસે કોઈ નહિ જે મારે બાળ, ૪ર 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્હ૬ 


ત્યા ક'શ વચન બોલ્યા છે આંહે, કોઈ એસો છે જે એ ખાળકને મારે જંય.૪૩ 
ત્યારે પુતના ક'સને કહે છે આય, ભાઈ કો તો ડુ” એ ખાળકને મારૂ' ન્ય.૪૪ 
કહે પુતના જે સુણો ક'શરાજ, જસોદા ખાળક મારે આજ. ૪પ 
માસીએ ટોપી ક'દોરો લ્ીધુ' પારણું, ત્યાં સ્તનમાં વિખ લગાડયુ' ધણું. ૪૬ 
તે મનસુ કપટ કરીને ગોકુળમાં જાય, ત્યાં બેન જસોદા મહ્યા આય. ૪૪છ 
તે કુળ કરી જસોદઢાને ઘેર ગઈ, દ્વારે જઈને ઉભી રહી. ૪૮ 
એેન જસોટા ત્યાં મળ્યા આચે, લઈ બેસબુ આવ્યાં ને હરિત થાય. જહ 
ત્યાં હસી હરખીને પુતનાએ ગાયાં ગીત, ફુત લક્ષણ માંડયુ' છે સચિત્ર ૫૦ 
તે સુખ માંહેથી બોલે હરખપણે, પણુ પેટમાંહે છે કાળ, કહો તો ખાઈ 

હુ" હર્ખેશું તેડું તમારૂ ખાળ. ૫૧ 
અરે ખાઇ ખહુ હેતે ચિત્ત છે મારે મને, કહો તો એ ખાળકને ધવરાવું સતને. પર 


પારણામાંહેથી ખાળક લીયે, ગળે ઘાક્લીને ચુ'ખન કીયે!. પર 
તે માસીએ ખે હાથે ખળ કયું ત્યાંથે, સાંડી પગને બેડી વ્યાંયે. પઝ 
ટપી ક'દોરો પહેરાવ્થો ખાળ, તેડયે હેતેસુ પણુ મનમાં કાળ. પપ 
એન જસોદા તમે કેરો કાજ, આ ખાળકેને ધવરાવું આજ. પદ 
સ્થાને લગાવ્યુ' વીખને પેટમાં કાળ, મનમાં જાણે જે મરડી મારૂ' માળ. ષછ 
તે સ્તનમાં વીખ લગાવ્યું સમળ, પણ મનમાં જાણે જે દાયુ' ગળ. ૫૮ 
એસો પુતનાએ કચૌ વિચાર, અ'તરજાસી જાણે સરવે વિસ્તાર. પહ 
પુતનાએ ખાળક લીયે, સ્થાને સોંપતા પુતનાનો પ્રાણ ગયે. ૦ 
[યાં દેવે ચુસી પુતનાના લીધા પ્રાણ, ખોસામગત ચલાવા જાણુ. દ્વ 
વ્યાં દેવે સમી પુતનાના લીધા પ્રાણ, ઈદેવે દેય દાનવ માર્યા જ્ણુ. ત્ર 
જે દેવ એકવીશ બ્રહ્માંડની સુધ જો લહે, ચોદ ભુવનનો છે એ રાય. હડ 
જેબે દેવ ત્રણ ભુવન પેદા કા છે, તો એ દેવ પૃતનાના છજ્યા કેમ જાય. ૬૪ 
મરી પુતના કર્યો પોકાર ત્યાંહે, તખ માતા જસોદા પોચી જાયે. ટપ 
ત્યારે ખબર ક'શ તણે ઘેર ગઇ, હવે દૂક્મન મારો આવ્ચો સઈ. દ 
કશો મારવાને ધાત ખુ કીચ, અ'તંરજ્મી સેવાએ જાગી. દ 
બાલક રૂપે હરિ દેખ્ગરા ખોલતાં નામ, દૃત્ય તણ તો ફિડવા ડામ. હ 
જયારે વરસ આટના કરસનજી થયા, તે લાવી વાંસળી ને ગો ચારવા ગયા. ૬૯૯ 
નવ હખ ગાય જલોદઢાકે દ્વાર ને અવર ગોવાળ ખડું અપાર, ૭૦ 
એકજ પેન ને એઇજ મારે, તે પણ કરે આપણો રજગારે ૭૧ 
તવ કૃષ્રો કૌ વિચાર, છે એ ક્રીમાળ ડકુળ સ!જાર. ૯૨ 
જે જાદવકુળસાં હહે અવતાર, તેનો કેસ રાખુ' ટુમળો પરવાર. ૭૩ 
સવે ગોવાળીયાને ધનવ'ત કરં, લવ્મી આણી ગોટુળમાં ધરે. છ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૭૯ 
પુન્ય પ્રતાપે લક્મી આયે, કીયાને પુને ન જાણે કેશે. છષ 
જેણે સપાત્ર મુખે ન દીધુ' દાન, તે ડુઃખીયે! અને અજ્ઞાન. ૭ 
દુધ દરહોં તે ગારીને ખાઉ', એણી પેરે હુ પ્રસન્ન થાઉ'. હ૭ 
ફામકાજે ગોવાળણી જ્ય, સુરાઘર તો દીધાં જહાં. ૭૮ 
છોકરાં બોલાવી લીધાં કને, પછે ઉઘાડીને પેડા ધર માંહે. ૭4 
દહી' ડુધ ખાય કૅચા વણુસાડ, છોકરાં શ્રી કરસનજી થાય. ૮૦ 
ઘેર ઘેર કરસનજી એવું કરે, તેમ તેમ સહું કોને લહ્મી વસતરે ૮૧ 
સર્વે એેવાળીયા પોકારે જાય, કરસનજી દહીં દુધજ ખાય. ૮૨ 


ત્યારે ખોલ્યા ગોવાળ જીડે કરીયે જાર, આપણે છુપી રહીને અડીયે ચાર. ૮૩ 
સર્વે ગોવાલણી છુપી રહી એકે ડામ, ત્યારે કરસનજી પેઠા ઘર મહાં. ૮૪ 


યાં નાના છોકરાં સાથે આય, ગોવાલણીનું દહીં દૂધ ખાય. ટપ 
દોડી ગોવાલણી ને ટીયે! કમાડ, માંહે છોકરા શું કેરે પેધકાર. ૮૬ 
આળકે સવે હોય એક ટામ, કરસનછી ત્યાં અસ્ષોપજ થાય. ૮૭ 
થાપડ મારે આળકને જે નાર, ત્યારે પાડે રાડોને ને કરે પોકાર. <૮ 
ત્યાં દહી' ડૂધ કરસનજી ખાઈ ગયા, ને ન જ્ણ્યુ' ક'ઈ અલોપ થઈ રહ્યા. ૮૯ 
હમકુ' તસે કેમ મારો માય, દહી' ડૂધ તમારા કર્સનજી ખાય. હ્૦ 
ત્યારે ગોવાક્ષણી ડરે વિચાર, ચાલી જાચે જસોદાકે ટ્વા૨. હ્ય 
સર્વે છોકરાં લઈ ગોવાલણી જાય, તમારો કરસનજી દર્ડ! દુધ ખાય. હ્ર 
ટ્ટાર આંગણે જસોઢા કે ન્તય, તમારો કરસનજી &હી' દુધ ખાય. હ્૩ 
જસોદાને ટ્રારે જઈ ઉભા રહ્યાં, ત્યારે કશ્સનજી નાસીને ગયા. હ્ર 
સુણો જસોદા અમારી વાત; તમારો કેરસનજી કરે ઉત્પાત. હ્પ 
સુનું થર ઉગાડે ટ્રા પાછળ ગોવાળીયા છે!કરા ગાર. હર 
તે દહી' દુધના કરે વણુસાડ, અમે આવ્યાં છીએ તમારે પાસ. હ્ણ 
સુણી જસોદા એમ જે કહે, મારો કાનજી ક'ઈ નથી ગશ્રો. હ 
મારો આળક જેમાં સમાય, તે ગોવાળણીતણાં દહી' ટુ ખાય. હ્હ 
ત્યારે ત્યા ફપી જસોદા માય, કરસન ત્યાં થાલ્ચો જાય. ૧૦૦ 
ઝાલ્લી કરસનજીને દારમાં લઇ ન્તય, છેડી ઢામણી ન બાંધે પાય, ૧૦૧ 
નવસે' દામણી છોડી જોઈ, તો તે પુરા પગ ન બ'ધાઈ. ૧૦૨ 
રાવા સરખી જસોદા થઈ, ત્યારે કરસનજ ખ'થાયા સદ. ૧૦૩ 
લાકડાતણો ખાડબીગ્રો આણ્યો તહાં, ત્યારે કરસનજી ખાંધ્યા સહિ વૃ 
રોતા કરસનજી ખાર જો આથે» પગે ખાંશ્યે ઉખળેો જાયે. વ્મ 
વડ પીપળો ટ્વારે હતાં દો ઝાડ, તે વચન કરસનજી ગયા તે વાર, ૧૦૯ 


તે વ્વી'ગે! ઉખલે ઝાર કું અડગ. અડય! ષગ દઈ ઝાડ ઉખડી પડયો. ૧૦૭ 


www.realpatidar.com Page 313 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રહ 
તે તણાં ખે મણુસ હુઆ, હતા શ્રાપ તે સફળ થયા. ૧૦૮ 
ત્યારે જસોદા મન અચ'બો થાય, જ્યારે તમાસો ટીડો એવો. વન 
એ વિમળા અરજનકુ', ત્યાં શ્રાપ હુવા એનકુ. ૧૧૦ 
એ નારદ સુનીકે શ્રાપ, કરસનકો પગ અડે ગયા સવે પાપ. ૧૧૧ 
એવા ભગત એપધાર્યો ઘણાં, ધનધન પુત્ર જસોદાતણા. ૧૧૨ 
વરસ ખારના કરસનજી થયા, લઈ વાંસળી ને ગો ચારવા ગયા. ૧૧૩ 
કાનરૂપે તો ચારી ગાય, વાઇવણુ તે ખડું ગુણુ ગાય. ૧૧૪ 
એપી ગોવાલણી ટ્રોળે મળી, રનો રાસ તરગ મટળી- વ્વ્ષ 
પરિતે પ્રેમદા લાગા પાય, ને ત્રિકમજી ત્યાં કરમ લખાય. ૧૧૬ 
નવ નારી જેણે રાખી ઘેર, લોક દૂરીજન બોલે પેર. ૧૧૭ 
ખટ માસની જેણે રેણી ધરી, સેયર સરવે સરખી કરી. ૧૧૮ 
સોળ સોળ સરવે સરખી નાર, તેમાં કૃષ્ણુજી માળ ખ્રહ્યચાર. વહ 
પ્રેમે પ્રમદા ભમરી દો, મનભીની હૂંદયામો લહો. ૧૨૦ 
છળ કરીને વદા છળી, પડચો જાળધ'ર કરમાઈ કળી. ૧૨૧ 
સહ્્‌ અખાડે પેટામાં હાવ, રીટા દેવ જેને જેવો ભાવ. વૂર૨ 
કાનજીરૂપે તો લીલા કરી, એે!પી સઘળી પ્રેમે વળી. ૧૨૩ 


તે દેવ જમના તીરે ખેલે ખાળ, ત્યાં મળ્યા ગવાળીયા ખહુ અપાર ૧૨૪ 
યાં જુવે ખેલ માંડયો મન ધરી, થારે દેવે કર ગોવરન તેળ્યો! શ્રીહરિ, ૧૨૫ 
ત્યાં દેવે તોધ્યા ગોવર્ધન કારણુ એ, દેવે માંહે ગાય વાછર રાષ્યાં તેડ. ૧૨૬ 
ત્યાં એ દેવ સોળ સહસ્ર ગોપી વસ્યા સહી, ત્યાં દેવને સવાલાખ ધેનુ મળે સહી.૧૨૭ 
ત્યાં દેવ ગોકુળમાં ગાથે ચારતા હરખે કરી, એવાં ચરિત્ર કીધાં શ્રી હરિ. ૧૨૮ 
યમુનાની તીરે ખેલે ખાળ દરો દોટ, મ્ય ગોવાળીયા કરોડ કરોડટ ૧૨૯ 


ત્યાં ગેડી દડો હરિ ખેલવા ત્તય, જઈ ઝ'પલાવ્યુ' જમના માંય. ૧૩૦ 
દડો રોટાવી કાનજી જળ માંહે પડયા, જસોઢા કૉ! માળક જમના માંહે સ ચર્યા.૧૩૧ 
ત્યાં કરે વિલાપ જસોદા રડે, કીએ ડાએે મારે ડરસનજી જે. ૧ૂ૩૨ 
ડીચે ડાએ ખુડયે! કેરસનજી જયે, એવું બોલ્યાં જઈ જસોદા માય. ૧ૂ૩૩ 
જ્યાં જ”પલાવ્યું કરસનજીએ, વ્યાં જઇ ઉભા જસોદા માય. વ્રજ 
જમનાજી જળમાં ટીડે શ્ય, વ્યારે પાછાં નાડા જસોદા માય. ૩૫ 
ત્યાં દેખી જળ ને કૉંષ્યાં શરીર, માતા જસાદા આવ્યાં ટ્રી. ૧૩૬ 
જળ સાંહે કડરસનજીએ વયુ ધ્યાન, જણ્યું મારી માત! તજશે પ્રાણ. વૂડ 
“«ડા માંહે કરસનજી ણુડયા જે વાર, ત્યારે સરવે નગર માંહે પડીચો પકા૨-૧૩૮ 
માતા જસોદા રોવે તેણીવાર, ક'સતણે ઘેર ઓચ્છવ મ'ગળ ગવાય. ૧૩હ- 
કુરસનનાથ ગયા પાતાળે, જઈ ઉભા વાસ'ગ કે ટ્વાર : BO, : ARE 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રહ્ટ 

ત્યારે કરસનજ તો પાતાળે જાય, જ્યાં સુતા છે વાસ'ગરાય, ૧૪૧ 
ત્યા બેડી પગ ચાંપે નાગણી, દીડુ' ખાળ અચબે ઘણો. ૪ર 
વ્યાં સુતો વાસ'ગ નાગણી ચાંપે પાય, દેખો કરસનજી અચ'બે થાય. ૧૪૩ 
કહે નાગણી સુણો રે માળ, અ! છે વાસંગ વસીઅળ નાગ ૪૪ 
અરે ખાળક તું કાંઈ ભુલ્યો ઘાટ, તું કેમ આવ્યો વસમી વાટ. ૧૪૫ 
જ્યારે ખાળક ઇઆંથી જાળ, જાગસે વાસ'ગ તો થાસે ડાળ. ૧૪૬ 
ખાળક વચન તુ' અુણુજે મોય, જગસે વાસંગતો મારસે તોય. ૧૪૭ 
હાંરે આળ તું વળ પાછો વચન સુણજે એયે,મારો સ્વામી શ્નગશે તો ડ'સસે તોયે.૧૪૮ 
સુણ રે નાગણી કરસનજી કહે, મથુરા નરી માંહે ક'સરાય રહે. ૧૪૯ 
તે સુણ નાગણી એક વાત, કાંઇ હુ નથી ભુલ્યો વસો ઘાટ. ૧૫૦ 
કસરાય છે મથુરા તણે, તેસુ જોવા ખેલ માંડચો ધણો. ડ્્પર્‌ 


ત્યાં હુ' હારો વાસ'ગનુ* શિશ જાણુ, તે ફું' કહુ' તે સત કરી માન* વ૧૫ર 
હુ તે કારણુ આવ્યો છુ ન્તણુ, તારા વાસ'ગનુ' શીશ લઉ" પ્રમાણુ. ૧ૂપડ 
એણે ખોલે ત્યાં કાંપી નાગણી, મરડી મૂછ ને જગાડચો ધણી. ૧૫૪ 
ત્યાં જગાવી નાગણીએ નાગને કર્યું છે નજણુ, દ્યારે શ્રી કરસનજી સાથે 
થયું ધખસાણૂ* ૧૫૫ 
ત્યાં મચ્ચુ' ઘમસાણુ શ્રી કરસનજી નાશ્રસું ણુ, તેને ત્યાં વખે નહિ શ્રી 
સારંગ પ્રાણ. ૧૫૬ 


ન્નગ્યો નાગ ત્યાં હુવો સચેત, ત્યારે કરસન નાથસું હુવે! રણુક્ષેત્. વૃષછ 
વાસ'ગ જાળ કરસન ઉપર પડી, ધોળી અમૃત થાય તે ગળી. ૧૫૮ 
ટુઓઆ સચેત ધરંજે ખાળ, નાથ્થો નાગ પગ દઈ પાતાળ. ૧૫૯ 
કૉપી કરસન ને ધચું” ભ્ુજખળ, યારે શ્રી કરસને નાથ્થો વાસ'ગ, ૧૯૭ 
હુવા અસવાર વાસગ ઉપર જ્યારે, કમળકુલ લઇ આવ્યા ત્યારે. ૧૬૧ 
પાતાળથી નાગ નાથી લાવ્યા શ્રી કરસનરાય,ત્યારે ગેપકુળ મથુરા માંહે ટાટ વરતાય.૧ ૯૨ 
મથુરા નગરીમાં આવ્યા તે વાર, પડયે! અચ'બો નગર ઓજાર. ૧૬૩ 


એધકુળ માંહે વરત્યે જે જે કાર, વ્યારે આન'દ એઓછવ મ'ગળ થાય અપાર. ૧૬૪ 
ગોકુળ મથુરામાં વરત્યે જે જે કાર, પણ ક'શ આગળ પડયો પોકાર*ર ૧૬૫ 
અરે ક'શ કરસન તો ગયા પાતાળ, ત્યાંથી નાથી લાવ્યા મહા નાગ વિકાળ. ૧૬૬ 
તે ઉપર કમળ કૂલ લાવ્યા શ્રી હરિ, ત્યાં દેવે ખહુ દાનવ દેત્ય સ'ઘાર્યો ધરી. ૧૯૭ 
ત્યાં નગરના લોક અચ'બો પામ્યા ઘણાં, ધન ધન પુત્ર જસોદા તણાં. ૧૬૮ 
વાસ'ગ રાજા રહે પાતાળે, ડરસનજી લાવ્યા તતકાળે. ૧૬૯ 
દેખવા સંગ સુરી નર દેવ, નગરના લોક દેખે તતખેવ. ૧૭૦ 
ત્યારે સર્વે એવાળીયા બોલ્યા સતધારી, અખ ન જાણ્યું કરસનજી નાથ ધણી, ૧૭૧ 


www.realpatidar.com Page 315 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૨૮૦ 
જેવા સુણ્યાં નામ તેવાં સેવ, એ છે તરણુ તારણુ ત્રિભુવન દેવ. ૧૭૨ 
ત્યારે કરસને કિરત સવે સાંભળી, ક'શ ઘેર વાદર ટળી. ૧૭૩ 
2ળો કરસત્ત મથુરામાં જય, ક'શના દળ જાડાં થાય. ૭૪ 


તે ક'શ સુરેદળ જાડાં જે ત્યારે દેવે જાદવાસ્થળી કરીને હસ્તિદ'ત સાચો તે.૧૭૫ 
ત્યારે ચડી કરસન ને મથુરામાં જાય, કશ મુ'રૈ યુદ્ધ હુવા તેણે ઠાર ૧૭૬ 


માર્યો ક'શને પડયે પોકાર, મથુરા નગરીમાં વર્તચે! જે જે કાર. ૧૭૭ 
ત્યારે પગટ હુવા ત્રિભુવની દેવ, દેત્ય ક'શ માર્યો તતખેવ. ૧૭૮ 
શીશુપાળના સાડયાં માન, ત્રણુ ભ્રુવનમાં વરતી આણુ. ૧૯૯. 
દદવ્ય ક'શ માર્યો જે વાર, સોળ સહસ નારી પરણ્યા તે વાર. ૧૮૦ 
હેરખ્યાં ત્યાં દેવકી માય, પિતા વાસુદેવ હરખાય. ૨૮૧ 
આળક સખળ દેખ્યો સાય, વ્યારે દેવ્ય તણો વ્યાં ફોડાઈ. ૧૮૨ 


પાંચ પાંડવ મહા ભગત જો આઈ; તેના સખા શ્રી હરિ હોતા જોઈ. ૧૮૩ 
ત્યાં આડશેરૂપે હરિ આવ્યા જ્યારે, દેય મારણુકુ' ધર્યો શ્રી કુષ્ણુ અવતારે. ૧૮૪ 
જ્યારે દેવે ક'શાસુર દેય મા જહાં, ભગત સહેદવ તાર્યો તહાં. ૧૮૫ 


એપ્કુળ મથુરામાં હરિએ રમત કરી, પછે હરિ આવ્યા ટ્વારકા નગરી. ૧૮૭ 


ઢ્ટારકાં નગરી ઉત્તમવાસ, ભાં રહ્યા હરિ વેકુ'ડ નાથ. ૧૮૮ 
શખ ચક ગદા આસણુ બેસણું, ચતુર્ભુજ ત્યાં રાજ કરે ઘણાં. ૧૮૯ 
ત્યાં ભગતને કાજે રૂપ જે ધ્ય, મહા દેય દુવ્2 સઘાર્યો ઘણું, ૧૯૦ 
ત્યારે શ્રી કરસનજી ત્રિભુવનકા ધણી, અને ભક્તજન ઉપર કૃપા ઘણી. ૃહ્૧ 
ઘટઘટ વ્યાપક સચરાચ૨, ભક્ત કારણ રૂપ ધર્યો સોરાર. વૃહ્૨ 
પાંચ પાંડવ ઉપર કૃપા કરી, તેના સખા થયા શ્રી હરિ, વૃહ્ર 
પાંડવ રાજ્ન રાજ ધરમવત કરે, સત સ'તોક દયા મનમાં ધરે, વહ 
વચ્છ કચ્છ પુન્ય પવિત્ર, દેવ ધર્મશું નિરમળ ચિત્ત. વૃહ્પ 
સતતણી તે કરે પ્રતિપાળ, મહા જ્ઞાનવ'તા ખન્ને એક દયાળ. વહ 
ત્યાં દૂરજેધન સોએ ખ'ધુ શું આએ, તે રાજ કરે હુસનાપુરમાંએ. વૃહ્છ 
કૈરવ પાંડવ દોએ રાજ કરાએ ત્યારે પાંડવ તણાં જશ વરતાએ. વૃ 
ત્યારે કૌરવના મનમાં સે'સો થાય, પાંડવ મારણ કીચો! ઉપાય. વહ 
ત્યાં ભીમસેને ઉખેડયા જાય, ને સોએ ખાંધવના ભાગ્યાં હાડ. ૦૦ 
ત્યારે તહાં દુષ્ટ બોલ્યા બોલ, તહાં દુર ઉભા રહ્યા સોએ અતોલ. ર૦૧ 
વ્યાપર નાકા સુખે પાણી ગયાં, ત્યારે મરતા સરખા કોરવ થયા. ર૦૨ 
ત્યાં ્ૉધવ'તા દરજેન ભયા, વિખના લાડુ ભીમકુ રીયા. ર૦૩ 
ત્યાં સસર પાંજરા અસુલખ કર્યો, સુઆ ભીમ તે ગગને ધર્યા. ૨૦૪ 
wwwsalsataanco TT TT TTT TTT TE S05 SiG cF600 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૨૮૧ 
વળી ત્યાં લીમ પીઆલે ગયા, ત્યાં વાસ'ગ બેટીએ જીવતા કર્યો. રૃપ 
ત્યાં વાસ'ગબેટીસુ' વીઆ થયો, તાંકો! પુત્ર ખખરીક ભયે. ર૦૬ 


જ્યારે આડમા અવતાર સ'ગે શ્રો કરસન જોયે, ત્યે દેવ દાનવને સ'કટ હોયે. ૨૦૭ 
ભાઈ ત્યારે અરજણ દીવો પાંડવ મહોં, શ્રી કરસતે તેજ એેલ્યું તે મહાં. ૨૦૮ 
મખી પરમ પુત્ર યાપ્યા સોચે, અને દેત્ય તો દુરજોધન હોયે- ર્ન 
જયારે ગોર વિદુરબ્યાસ અમર પદ વાચા ન્હૉં, ત્યારે રાજા ધરમ રળોઆત 
થયા છે ત્યાં. ૨૧૦ 
જયારે તડાં મહાન વેળા સાંભળી, ભારે સનમુખ થયા આપે વળી. ૨૧૧ 


સ્વામીજી તે દેશ સુલક છે કહી, પછે અમથી વેડાસે નહીં. ર્૧૨ 
ભાઈ પાંડવો મહાદન તો પાસે છે તેટ, અને હુ'પણું કરાછો એહ. ૨૧૩ 
તે ્માખરવેળા જાણો સોયે ભાઈ સહિ માદનવેળા તેડ. ર૧૪ 


ત્યારે રાજા ધમ રોયા આપણુ જીવ સડાજ, ભઇ અમો પાંડવનું પુર્ણુ 
મન માન્યુ આજ. ર૧૫ 


ભાઈ પાંડવો તએે હુથિયાર હાથી નાખનજ્ને આજ, ને અમર પદ લેવાનું 
હોય કાજ ૨૧૬ 


ભાઈ પાંડવો આપણે રાજ કળીમાં અવતર્યો મરમ, પણુ અહિ'આ તો છે 
સતપ'થ ધરમ. ૨૧૭ 
તે લોકને દુભવસો જીવહી'સા કરસો અધરમ, તે ફેમ તમે ભોગવસો કરમ. ૨૧૮ 
ત્યારે આ સતગોર વચને પાંડવે હથીયાર હાથથી નાપ્યાં એ, ત્યાં કોરવ 
અળ વધું ત્યાંય ર૧૯ 


ત્યાં કૌરવ પાંડવને વેરવા દુઝે, પહેલે રમ્યા આમલ્લી પલીતે. ર૨૦ 
ત્યાં પાંડવ કોર્વસું દેવે હારજીત પરઠી તેહ, અને રમીયા સારા પાસા છીતે. ૨૨૧ 
આ રમત રમતાં હારે જેડ, ભાઈ સહિ વનમાં જાસે તેહે. ર્ર્ર 
ત્યાં ભીમસેન બોલ્વીયા મન, સહેદેવ, નકુળ, ને અર્જુન. ર૨૩ 
ભાઈ સારા પાસે ખેલ્ીસુ' યત્ર, ત્યાં વદીયા છે ધરમ પુત્ર. રર૪ 


ત્યાં પાંડવે અશ્વ ગજરથ વટીયા જેહ, અને વટ્ટીયા સરવે દેશા મુલકનું રાજ.ર૨૫ 
નહિ તો આર વરસ વન ભોગવું આજ, વ્યાં ગરના સેવક થઈને કરવું કાજ.૨૨૬ 
એવું વીને પાસા ઢાધ્યા તહાં, અને ભીમસેન એવું બોલ્યા જહોં. ૨૨૭ 
તે પાસા સરવે સવળા પડીયા જહાં, પણુ અવળા ન પડે તહાં. ૨૨૮ 
વે ભગત પાંડવે સારે પાસે ખેલ્યા જહાં, ભાઈ તે હંસનાપર નવે મહાં. ર૨૯ 
તે તહાં પાંચ પાંડવ હારીયા જહાં, ભીમનો મસ્તમલ હુસ્તિ છુટયે! તહાં. ૨૩૦ 


તહાં રાત જુજે્ળ નીચુ' નિહાળી રહ્યા, વ્યાં ભાઇ અમને પુરો વસવાસ 
હોતઃ ત્યાંય. ૨૩૧ 
પી. ૩૬ 


www.realpatidar.com Page 317 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ર 


સભા માંહે શ્રીં કરસન પોતે પધાર્યા જેટ, ભાઇ અમારે સવળા પડશે તેહ.૨૩૨ 
સ્વામી ન્યાં દેવ પોતે પધાર્યા સહી, સ્વામીજી ન્યાં ભકતુને વેળા પડીતહિ'. ૨૩૩ 
ત્યારે સ્વાસી તસે સાર કરી તતક!ળ, હરજી તમ હાથથી ખેલ્લીયા તે સેવા 
કરવી દયાળ. ર૩૪ 
ભાઈ પાંડવો એવડી વિમાસણુ કરો કેમ, ત્યારે તહાં બોલ્લીયા રાજ સતધરમ. ર૩૫ 
નને રમત રમતાં હારી્રે ૪ન, ભાઈ તે તમે ડુખ ન ધરસો મન. ર૩૬ 
ભાઇ પાંડવો તમે પગે વ્વાલી દેવની સેવા કરો! એમ,અને તપસી જળ રાખો મન.૨૩૭ 
જે દેવનો સેવા કરતાં જીતસો! તન, તો દેવ આપે અશ્વ ગજ રથ ખટુંધન. ૨૩૮ 
ત્યાં વઘુતસભાથી ઉડા મન, તે સુભટ દરજેધન. ર૩૯ 
તે હેસિ તાલ્રી લઈ રહ્યા મન ભાઈ તે, તહાં દુઃશાસન ભાઇ આપણુ માત- 
પિતાને પાથે લાગીએ સવેળાએ સતગોારજીને નમ્યુ* શીશ. ૨૪૦ 
પા આપણે! બોલે ઉપર થયે! જસ, તે આપણુને જીતાડયા જગદીશ. ર૨૪૧ 
ભૌષ્મ દ્રોણ ને કુપાચાર્ચ, અને સ્કશ્ચથામા કહીએ જેહ. ર૪૨ 
જે સહુએ મહા વિદુર અળગા થઈ રહ્યા જેહ, તે સભા સવે જોઇને કેને તેહ.૨૪૩ 
તે પાંડવ ભગત છે તએ તણા જાણુ, તે સ્વામી આજ તમે હુરાવ્યા નિરવાણુ.૨૪૪ 
પણુ તેને આખર વેળાએ આપસો જાણુ, તમો છો સમરથ સાર'ગપાણુ. ૨૪૫ 
ત્યાં દેત્ય ડુરજનેધન એમ બોલ્યો સહિ, ભાઇ ડુસાસનની ધીરજ રહે નહિ. ૨૪૬ 
પાંડવો તખે શું એં લઈને વન જાવો પાંચે વિર, નહિ તે! નાર પ'ચાળીના 
કેહાડે ચીર. ૨૪૭ 
ત્યાં દુસાસન દૂત પાંડવ ઘેર એકલો શ્ય, જ પોતે! નાર પચાળી ઘેર માંય. ૨૪૮ 
તે સતીએ પરપુરૂષ સરખો રીડ આવતો સાર, તે નાશી એહલમાં પેટાં તે નાર.૨૪૯ 
તે દુત દાસીએ પાછો વાત્વો મરમ, જે ભાઇ આજ રાલીને છે અસિધરમ. ૨૫૦ 
આજે કોને અભડવાતો અ[ધિકાર નહિ કરમ, આપણો પ્રાહ્ાણુ સો કત્રિધમ'. ૨૫૧ 
દુત દાસીના વચન સુણીને પાછો વળી જાય, તે આવતો દીઠો ડુરજેધન રાય.રપર 


એણે ભુ'ડે દોમણ કામ નિપનજએ, ભાઈ દૂસાઃસન તું ત્યાં જાએ. રપર 
તે દુત ફુસાઃસન કોષ્ગરે અત્યત, તે કરે મનમાં ઉત્પત'. રપઝ 
તેહને ટુ' એમ મારતો લઃડું મનુ નહિ અત, જેમ ક'થ પાંચે દેખે એકચ'ત, રપપ 
હે દુષ્ટ હ્યાંથી સચ પેર, તે પેધ્તો ના૨ પાંચાળીને ઘેર. ર૫૬ 
_ જ પજા 


હે સતીએ નેમ સરખો રાવતે! દડો ઘેર, ભાઈ હવે તેની સાથે શી પેર. ૨૫૭ 
તે દાસીએ રુશઃઃસન વારીએ! નણ. ભાઇ અભે અખળા ઉપર શું કરો છે પ્રાણ. ૨૫૮ 


લે આજ રાણી છે ૨૧-સ્વળામાં જાણ, તે સુખમાંથી ન બોસે વાણ. રપ 
વે ધરમાં દૃષ્ટા પાપી ચરણ ને પડયા,સ્વામી તે અમે આચરણુ હિણા જને થયાં.૨૬૦ 
ત્યાં નારી હિડે નાસતિ જહાં, એને દુસાસન પુઠે ધાચો તહાં. ૨૬૧ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૨૮૩ 
તે ધર્મ અખળા આભડી તેસ, અને તે ધસીને ગ્રક્યા ફેસ. ર૬૨ 
તે સતીના ધર્યા કેસ, ભાઈ અમે છીએ અખળા આળે વેસ. ર્દ્ર 


આજ વીરા અમારે નથી અવસર કીયા સાર, મુને સિદ લઇ જવો સભા સે: શ્ર. ૨૬૪ 
ત્યાં સુને સભામાં સહુ લોક દેખસે સાર, વિરા અહિયા જાણો તો મારો ડાર.૨૬૫ 
તે દેત્યે કેસ ધર્યો કામની એમ, તેને ખોલ મ'દિર છેઃડાવો કેસ. ર૯૬ 
ત્યાં લોકો અહુ જ્નેવા મલ્યા મરમ, ભાઈ દુંઆનો ધણી છે રાજા ધરમ. ૨૬૭ 
ઈંઆ શ્રી ગોરનરની ઘણીએક અસ્તુતિ કરી જાણ, કામનીએ સ'ભારા સારંગ પ્રાણુ.૨૬૮ 
સ્વામી મારા અવેળામાં તમે સાંપ્યા જાણુ, તમે ભક્તવત્સલ છો સહિ ભગવાન. ૨૬૯ 
સ્ત્રામી મારે તસે માતને તાત, અને તમે આજ સમાં સજન સસાળ. ૨૭૦ 
આજ પીયર ખ'ધવ સ્વામી તએે સાર, અને તમે સાસરૂ' તે સસાર. ર'ડ૧ૂ 
સ્વાસી આગળ સતીએ એવા વિલાપ કર્યો જાર ત્યાં વિનતિ કરતાં ચાલ્યાં 

સભા ખસેજ્ર. ૨૭૨ 
તે સભા માંહે ક'થ દીડા અને મના જ્યારે, ત્યારે તે બેટા છે અળગેડાર. ૨૭૩ 


તહાં સુભટ સડુ ટ્રોળે મળીને આયે, તે જીવે છે સતિનું રૂપ ત્યાંયે. ર૭૪ 
ત્યાં સતિ અગ ઉદશ્વાડુ' ન કરે, જે પણુ તહાં ખળ કરે ભુપ તેહ. રપ 


તે સતીને આણી સભા મદ્ધે ઉભા કયો જોં, તેની રખે સઘળા ભુપ તો. ૨૭૬ 
ભાઇ કુણે પેલો નખ માર્યો નરખો! નથી જેહ, તે પરષુરૂષ નરખે તેડ. ૨૭૭ 
તે સતિ સભામધે ઉભા રહ્યાં જેડ, તે તહાં ખડુ પાટુ સહી તેહ. ૨૭૮ 
હવે હ વાટ જોવું મારા નાથની ત્યારે, તમે સ્વાસી ડયારે ચડસ। અમારી વા'રે. ૨૭૪ 
સ્વામીજી જે પાંડવ સુને વનમાંથીલાવો આપ, સ્વામી તસ ચરણુ પ્રતાપ. ૨૮૦ 
જ્યાં અરજીને મચ્છ વિધ્યા આપ, તહોં સ્વામી હુ' તમું પરતાપ, ૨૮૧ 
આગે શ્રી કૃષ્ણુજી કે તારે ખાઈ ટૂપટી નારે, માઇ તું છે ભગત પ્રાળી નાર.૨૮૨ 
પણ તુજ સરખુ” સહારે વાલુ' ફોઈ નહિ નાર, આછ તે આણે જુગ સ'સાર. ૨૮3૩ 
તો વાલજી તે વાલપખું ડ્યાં ગચું, તમે કમળા કેરા કહાવો ક'થ. ૨૮% 
આજ ગોરવ કેશ ધરી રહ્યા સત, તમે કેતાં વાળો તએે કેમ થઇ બેટા નચ'ત. ૨ 
હુવે સ્વાસી ઇંઆથી છોડાવે! તો અમે છુટીએ જણ, જો વસે પળાઃવે છરક્ષસ્તાન. ૨૮૬ 
જો એવું તમે જાણો મારા નાથજી જાન, તો! તસે સાર કરો ભગવાન. ૨ છ 
હુવે સ્વાસી વિનતી સુબો જેમ જે રાંકની ધ્રરમ, અને તમે પૂછન્ને 

સ્વાસી સઘળા મરસ. ૨૮૮ 
પણુ હુવે ધરમ વાર કરી વિલ'મ થાયે છે આમ, સ્વામી હવે તભે વેગે 

પ્રગત્રો યરિધ્હ્ા. ર૨૮૯ 

સ્વામી તખે જુગ માંહે ભગત કારણ આવ્યા દરોડ, અને પિલાં ભગત 

તારયા અખ'ત કરોડ. ર૦ 


www.realpatidar.com Page 319 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સ્વામી તમે ભક્તને કષ્ટ પદે આવી ઉભા રહો દરોડ, હવે તમે ભકતોની 

ાયાવ્યાધી છડ. ર૯૧ 
સ્વામી દાસ ભગત પાંડવ કહે ને કહે તાળ, હવે તભે રૂપે પ્રગટ કરો હો દયાળ. ૨૯૨ 
તમે હે'ડમાથી ભગત ઉગારીયા તતકાળ, તે ભગતની આજ તસે કરો સ'ભાળ. રહ્૩ 
ત્યારે કોપ કરીને કોરવ ઉડયા તે વાર, તેનાં મોં દિસે છે મહા વિકાળ. ર૯૪ 
એ અખળાની લાજ અમે ગમાવીએ આ ઘડી, ભાઇ હવે એનું પેરણુ લેશું કાઢી. રહ્ષ 
યારે પટકુળ મેલરે કામની કાજ, ભાઈ અમારો અવસર છે આજ. ર્હ્૬ 
તે સ્વામી હવે પેગ્ણુ પગરણુની કરો કાજ, નહિ તો હવે જસે તમારી લાજ. ર૯૭ 
અરે મારા નાથજી તમે શો નથી લાજતા કેમ, હવે સ્વામી તસે અવળો! 

શું કરૉછો વલ'મ. ૨૯૮ 
વસે ઢ્ારકાનગરી સુવરણુની કરી તાં કરો આનદ, તસે રએ સોળસુસ્મ 

ગોપીમાં ગોવિંદ. રહ્હ 
સ્વાસી તમે સોળસહસ્માં રમ્યાં જહાં, અને તસે સયાલાખ સરજનસું પરવાર. ૩૦૦ 
જ તે કારણુ અમને વિસારી તે વાર, હવે તમે જુગજીવન છો આધાર. ૩૦૧ 
સ્વામી હવે ભગતને ન ઉવેખીયે વળી, પરલ'ગા આગળ આવો શ્રી હૃરિ ૩૦૨ 


અમે મુખથી કેમ ટીજે ગાળ, એવું જ્નણો મારા નાથજી દયાળ. ૩૦૩ 
એવું જાણો મારા નાથજી દયાળ, તમે થાવો વચને ખળાયા પ્રતિપાળ. ૩૦૪ 


સ્વામિ દૈત્ય દુસાસન પટકુળ ધરિ રહ્યો એ પાસ, તહાં વળી ઉઘાડે 

અગ ને જાસે મારી લાજ. ૨૦૫ 
એવું જાણીને વેલા પધારો મારા નાથજી, હવે તમે કુપા કરો પુર્ણ જગદિશ. ૩૦૬ 
સ્વામી હવે પટકુળ ખળયું રાખીયે માન, અમે છીએ તુજ ભરોષે અજ્ઞાન. ૩૦૭ 


એવું જાણ મારા નાથજી ગ્ઞાન, હુવે વેલા વળો તમે શ્રી ભગવાનન ર૩૦૮ 
જ્ડૉ શ્રી કરસનજી હતા જેહ, તે દેવ નિદ્રામાં પડયા તેહ. ૩૦૯ 
દેવ તહાં પોઢયા, અને ઉપર કમળા હોળે વાય. ૩૧૦ 
તે દેવ નિદ્રા માંહેથી ઝમકી ઉઠયા, તે દેવ ઢ્રારકાનો રાય. ૩૧૧ 
ણાં વેદબ્યાસ બોલાવે તે વાર, ગોર તમે ગુરૂને તેડાવો તકાળ. રવર 


આજ દાસ આપણા દુષ્ટ વસ પડીયા ત્યારે, તેની તમે સ'ભાળ કરો આવારે. ૩૧૩ 
ત્યારે તહાં દેવને રાણી રૂકમણી લાગ્યા પૂછવા ભાસ, હવે સ્વામીજી એવો કોણ 

છે તમારો દાસ. ૩૧૪ 
કારણ તે હરજી હાંકી ઉડયા આજ, હવે વળી તેને સમરથ કરવા ડાજ. ૩૧૫ 
દ્ાસન તએે સ્નેહે ઓળખો તાર, તે ભગત પ'ચાળી કહોયે નાર, ૩૧૯ 
એ ત્રેતાજીગમાં તારાલોચની નાર, ઢ્વાપરમાં દ્વૉપટી પાંગ વર પાસી પ્રતીપઃળ.૩૧૭ 
તે પાંડવ નાર પંચાળીના પષ્કુળ હરિઆંજે, તે સાથે હાર્યા આર્થ ગર્થ ભ'ડાર.૩૧'૮ 


તત 
he 
ત 


www.realpatidar.com Page 320 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રદપ 
ત્યાં પાપી પટકુળ ખે'ચી રહ્યા, તે અખળા સુ'દર નાર, ૩૧૯ 
સ્વામી તે ભગત પાંડવ મોટા છે તમ તણા સહી,તેની સાર કરો તમે તરત જઈં.૩૨૦ 
જેને દેવપર આધાર રાખ્યા જેવ, તેને પ્રથમ સાથ લેજે દેવ. ૩ર૧ 
સ્વામી જે ભગતને દુઃખ પરે દાઝે જ્યારે, તેની પ્રથમ કીજે સાર. ૩૨૨ 
અને તેને ઉપજે તન માંહે તાપ, સાચા સજજને દુખ ઉપજ્યાં આપ, ૩૨૩ 


તો સેવક સ્ત્રામીને નહિ પટ અંતરો ઢયાળ, જે સ્વામી સાર કરો તતકાળ. ડર૪ 
સ્વામી ખરા ભગતને દેતા દુખ ઉપજે તાપ, કે ડમ ઉપજે ગોરનરને આપ. ૩ર૫ 
ત્યા ભગત સહુ ટ્રોળે મળ્યા અન્તદેવ સાર, ત્યાં વેગે ગરૂડને તેડી થયા અસવાર.૩૨૬ 
પાંડવની પટરાણી હો દયાળ, તને મહાદુઃખ દેછે દુષ્ટ ભુપાળ. ૩૨૭ 
પટ ગુ'ઘટ બેલરે કામની નાર, તારો કો નથી સારી સભામાં ભાળ કેરનાર.૩૨૮ 
સહી રહ્યા પાંડવ વન જસે નિરષાર, આઇ તે છે તારા ભરથાર. ૩૨૯ 


આગે એમ કહેતી જે અ'ધકેરો પુત્ર દુરજોધન, તું હસી હતી સવે દેખતાં 
હુવે અએે ભાવતાં કરસું મન. ૩૩૦ 


વીરા ભાઇ વેળા પડે આળ ન ખોલીએ જાણ,તએે દુષ્ટ વચન ન બોલો અખુજ અસ્ઞાન.૩૩૧ 
પણુ વળી ભોજાઈ તે માતાના ડૈકાણે જાણુ, એમ દેવે લખ્યું તે સહી પ્રમાણ. ૩૩૨ 
તહાં કોરવ કહે માઈવશીઅળને છ'છેડયે। આડ, ત્યારે સુખમાં ન નાખી કેમ કાડ.૩૩૩ 
હવે દુશાશન તું શાંસો કાં કરે આડ, એનું વેગે તું પેરણુ કાડ. ૩૩૪ 
તે સભામાં વિલાપ નારી બોલે ધરી, ભાઈ હવે એવા ન થઇએ વીર. ૩૩૫ 
તે ડુસાસન સતીને વરૂને પેરે વળગ્યે! શરીર, તહાં સતિનું તાણે ચીર. ૩૩૬ 

ત્યાં ધ્પુત્ર કહે લાજના રેળ્યાં જશે સમે નહિ તો હમણાં પ્રગટ 
થાશે જયે. ૩૩૭ 
ત્યાં પનઇ નાખી ભીમ થયા રવરાતળા, પણ ધમ પુત્રે વારીયા સહી. ૩૩૮ 

ત્યાં શ્રી ગેરરનર દેવ મનવેગે આવી ઉભા રહ્યા સધીર, અને તે સતીનાં 
ત્યાં પુર્યો ચીર રડહ 

ત્યાં ભગતે સરવે વિનતી કરી એ મારં છે શરીર, ભાઈ હવે જેમ નીએ 
વહે છે નીર. ૩૪૦ 
ત્યાં પાંડવે દેશ મુલક સરવે થોરીયા ત્યારે, અને ડાર્યો હસ્તિ ઘોડા ગરથ ભ'ડા૨.૩૪૧ 
ત્યારે તેણે કૉરવે દસતાળાં કુ'ચી કબજ કરી જ્યારે, ત્યાં ચીર કાડે પ'ચાળી નાર.૩૪૨ 
ત્યાં દેવે પુરણુહરિ ચીર પુર્યાં આજ, તે ભગત પાંડવોના કૅરવા કાજ. ૩૪3૩ 
તે સ'સાર સર્વે દેખતા આજ, વ્યાં દેવે આપે રાખી ભક્તોની લાજ. ૩૪૪ 
તે દેત્ય દુસાસને ચીર તાણી અળમુ' કયું શારીર, ત્યાં તે સતી કેર સોહી જે ચીર. ૩૪૫ 
ત્યાં ખીજી' દેવે પુરીયું, ત્રીજી પુયુ સહી, તે પુયા જીગઢીસે સાવ સવે હીર. ૩૪૬ 


ત્યારે કોરવ કહૈ ભાઇ એક પટકુળ ઔજી' અ'ગમાં દીસે જેવ, તે લીલુ 
તે કાહીતે ન્નયું ત્રબે નવર'ગી ભાત.| ૩૪9, ૮૦૧ 


A. ASA. AS 


www.realpatidar.com Page 321 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૨૮૬ 
ત્યાં ાથુ* ચતુર્ભુજે પુચુ આણુ. અને પાંચમું પુર્યુ પરી રહા જાણુ. ૩૪૮ 
તે છટુ' દયાળજીએ દયા કરી જ્ણુ, સાતસું પુચું સાર'ગ પ્રાણ. ૩૪૯ 
તે વર્ણો સવે લાલ પીળાં લીલાં ત્યારે, ત્યાં શ્રી કરસનજીએ સઘળાં પુર્યો સા૨.૩૫૦ 
ત્યાં દેવે પુર્યા એક એક ર'ગે આગળાં સાર, તેનો વર્ણુવ વિવેક કથ્યાનો 
નહી આવે પાર. ૩૫૧ 
તે પુર્યો' ત્યાંરે પૃથ્વીમાં પ્રગટ થાય, ત્યાં સરવે દેવદાનગ જોવા જાયય રેપર 
ત્યાં નવે ખ'ડના ભુપ સર્વે આવી મળ્યા ધાય, તે કહે દેવ ચૌદ ભુવ્વનનો રાય* ૩૫૩ 
ત્યાં હીરા હરજી થયા જાણે! તોયે, અને વાસુદેવ વણુકર થયા જોઈ. પ૪ 
ત્યાં વસતર તેથી ખવળાં જાણુ, તે વા જાણી નવખ'ડમાં પ્રમાણુ. ૩પપ 
તે દેવે નવસે' નવાણું ચીર સતી પાસે રાપ્યાં જાર, તે સતીએ પેહયી જીગમાં સાર-૩૫૬ 
તે અચરત જોવા સવે એકડા સાર, ત્યાં મળ્યા જુગ સઘળો સ'સારર ર૩પછ 
ત્યાં સતગોર વિદુરબ્યાસ એમ બોલ્યા વાણ, ભાઈ તે તો સુકરીત સાચુ' જાણુ.૩૫૮ 
તે સતીને દેવે તારના ૫2કુળ પુયો જાણુ, તે તો! નવસે નવાણું' પ્રમાણ. ૩પ 
તે પટકુળ પુર્યી કામીની જાણુ, તે પોતે પુ્યો ગોરનરે નિરવાણુ. ૩૬૦ 
પણુ આ સતગોર કહે મે' ઘડા વર્ણવ કર્તાતત,તે પટકુળ વર્ણુવા ૨'ગજાત ને ભાત.૩૬૧ 
તે વખત દ્વૉણુ કૅપાચાર અસ્વથામા યુદ્ધ ભાઇએ કોરવની સભાનું ઉં 
વળ્યું જ્યારે પાંડવસું કીધે! વેર. ૩૬૨ 
ભાઈ એ પાંડવને પાસું સમરથ શેટનું આયે, ભાઇ તે કેમ ગાંજ્યા જયે. ૩૬૩ 
ભાઇ જેણે નવસેનવાણ' ચીર પુરીયાં ત્યાંહે, તે પુરીયાં એકવીસ ખ્રક્ષાંડ કેરા રાયે.૩૬૪ 
એકવીસ બ્રહ્માંડ કેરે નાથે ચીર પુરીયાં આજ. ત્યાં નાર પંચાળીતી રાખી લાજ.૩૬૫ 
ત્યાં દેવ એક આવી ઉભા રહ્યા મડુરાજ, ભાઇ તે ભકતોના કરવા કાજ. ૩૬૬ 
ત્યારે રાન ટુષ્ બોલ્યો એણી પેરે જાણ, ખાઇ અમે છુ અધ ને અસ્ાન ૩૬૯૭ 
હુવે સતી તમે શીતળ વચન સી'ચન્ને સન, અમો એમ માગુ" છુ વરદાન. ૩૬૮ 
હાજી તસે સ'સાર એમ ખડું વર જાત, એને તખે એસી કહો છો વાત. ૩૬૯ 
એ લખ્યુ' થચુ' અમારા કરમનુ' જે, હવે કોને દેજે ઉપાવાદ જે. ૩૭૦ 
એ રમત રમતાં હારજીત ખાતર, વટ પાળવા તાર અએે રાજા તુ પાડુ' 
કુળ દાસી નાર. ૩૭૧ 
અમો પાંડવ ભક્તિ સેવ! કરવા સાથે વન ચાલશું આજ, અમે માગુ” વેકુ'ડ 
ટીનહયાળ. ૩૭૨ 
જે ઈઓઆ દેવે નવસે નવાણુ' ચીર પુરીયાં તાર, તે તો! જાણે સવે જીમ સ'સાર. ૩૭૩ 
તે પાંડવ વન ચાલે આજ, અને દેત્ય દુરજોધને લીધાં રાજ. ૩૭૪ 
તે પાંડવ આ સતગા૨ વચતે ચાલ્યા ધીર, અને આ સાચા સતપ'થ 
પરસણ થયા વીર. રપ 


www.realpatidar.com Page 322 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તોએ પગ પાછો નહિ માંડીચે! રાખ્યું ધીર, ને દેત્યે નાર પાંચાળીના 
કાઢયા ચીર ૩૪૬ 
યાં હાર્યા પાંડવ વન ગયા કાજ, તે કોરવ કહે અમે ખુ કરીસુ' રાજ. ૩૭૭ 
યાં દુરનજધનશું રમવાને ગયા, ત્યાં હુરાવી રાજ ને વન મોકલ્યા. ૩૭૮ 
ખાર વરસ તો વનવાસ ભોગવે આજ, ત્યારપછી હુ' આલુ' રાજ. રડ 
તે પાંડવ આર વરસ વનમાં રહ્યા આજ, એણે ત્યાં સેવા કીધ્રી શ્રી મહારાજ-૩૮૦ 
ત્યાં તેણે એકમને કરી આરાધ્યા સાર, એને તે! વનપાનનાં લીધા આહાર. ૩૮૧ 
ત્યારે દુરનેધને દુવોસા સકલ્યા જ્હોં, અને વિદ્યાર્થી સહુગ્ન અડીઆસી તહાં. ૩૮૨ 
ત્યારે પાંડવે કાષ્ટ પ્રજાળી રીધા સાથ, પણુ નાર પંચાળીએ રાષ્યા હાથ. ૩૮૩ 
ત્યાં અખળાની વિનતી વલવલે તાપ, સ્વામી તમે પોતે પધાર્યા આપ. ૩૮૪ 
તે ફૂર્વ.સા સ'ધ્યા તરપણુ કરવા ગયા આપ, સહુઅ અટીઆસી દેસે શ્રાપ. ૩૮૫ 
સ્વામી તમે પેલા ગોર છ્રહ્ષાના વેદ વાળ્યા જે, અને તસે સાયર મથીયા તેહ, ૩૮૬ 
ત્યાં ચૌદ રન કાઢયાં જેડ, અને ભકતોને અમરત પાયાં તેડે. ૩૮૭ 
સ્વામી તમે ધરણીધર દાદે ધરી મહારાજ, તમે લોહ થભમાં પ્રગટ 
થઈ ભમ્તોના કીધાં કાજ. ૩૮૮ 
ત્યારે પાંચ કરોડીસુ તાર્યા પ્રહલાદ, તેને દેવે આપ્યું અવિચળ રાજ. ૩૮૯ 
સ્વામી તએે ખલીરાજા ખુષીએ છજ્યો જેહ, અને ઇદ્રનુ' ઈંદ્વાસન રાખ્યું તેહ. ૩૯૦ 
તમે પોતાનુ' ત્રત પાળી રાંક ખેડા કર્યા જેડ, તમે સહુસ્રાઅજુંન મારી 
લોહાષ'જર લાવ્યા તેઠ. ૩હ૧ 
સ્વામી સાંહેર પાળ ખાંધ્રી પત્થર તાર્યો જેહ, અને દસ મસ્તકનો શવણુ 
છેદ્ઘો તેહ. ૩૯૨ 
તજે યનુમ'તજે દ્રોણાગર પર્વતે જઈ ગટ થયા જેહ, અને સતી સીતાને 
લાવ્યા તેહ. ૩૯૩ 
સામી તમે ભગત હરિચદની લોહાખ'ણુગથી ઉગાર્યા' તારા રાણી તે, 
અને તાં ગેરનરે તપ ખડું કીધાં જેહ. ૩૯૪ 
સાત કરોડીશું ભગત હરિચ'દ નીપના સીધાં કાજ, તેને આપ્યુ' અવિચળ 
અમરાપુરી મહારાજ. ૩૯૫ 
સ્વાસ તમે દુવા દલપીને ગે!કુળ રા'્યુ' તેહ, અને કરે ગોવરધન તોળળ્યે! જેહ. ૩૯૬ 
તમે પાતાળે પેસી નાગ નાથી કેમળ લાવ્યા જે, અને અખળાના પટકુળ 
મુર્યાં તે. ૩૯૭ 
સ્વામી ત્યારે તમે ભગત સહુની વીન'તી સાંભળી તાત, ત્યાં અનત 
ભગત મધ્યા અહે જાત. ૩૯૮ 
ત્યાં પાંડવે કાછ એકડાં કીધાં જાણુ, તે ડુરવાસા ભાજન ફે માવ્ર- સ્લ 


www.realpatidar.com Page 323 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૨૮૮ 
લે સતીએ દેવને તહાં એ વિનતી મોકલી હોં, રૂક્મણી થાળ પુરે તહાં. ૪૦૦ 
ત્યાં મહાવેગે પોતે પધાર્યા રાજ, તે ડૂરવાસા ભોજન કાંજ. ૪૦૧ 
અમે ભુપ્યા બેન આ હાવ્ચો થાળ, કાંય હાય તો લાવો જોજન તતકાળ. ૪૦૨ 
યાં દેવે પાંદડુ ગરાસી આળ, ત્યાં ત્રણુ શુવનમાં પુરયા થાળ. ૪૦૩ 
તે પાંડવને ખાર વરસ પુરા થયાં તહાં, તે ગયા કનલી વન છે ન્યાં. ૪૦૪ 


ત્યારે પોતે શ્રી ગોરનર પધારયા જ્ડાં, ભાઇ સત ધે પુછ્યુ” છે તહાં. ૪૦૫ 
તે ભગતે વ્યાં ડાયા કસી છે થણી અતીનેગ, અને તહાં વનપાનના લીધા ભોગ. ૪૦૬ 
શ્રી ગોરનરે એણી પેર સત રાપ્યાં જોગ, તે! થયા સ્વામી દર્શન જોમ. ૪૦૭ 
તે પાંડવ દેવને કાજે નિશાની કળપ વખની તન, ત્યારે તેની પાસે 
કાંઈ ન હતું અન્ન, ૪૦૮ 
ભાઈ જે વનકૃળ આપો દેવ શ્રીકુષ્ગુ કહે આરોગીયે અત્ન, તો ખાર 
વરસના ખમણા ચોવીસ રહીયે વ'ન. ૪૩૯ 
ત્યાં દેવ હરિએ હા કેય પાંડવ રાજન, ભાઈ હવે તમે ધીરજ આપે થાએ ટ્રીન. ૪૧૦ 
રૉપી આંખા ફૂળ પુરાં પડે, ભાઈ તો! તહાં ભોજન ભીડે. ૪૧૧ 
ત્યાં સરવે ધીરજ આપીયાં તે લેવા અમરપદને કાજ, તેને એલી પેરે ગોર 
નરે પૂછ્યું તેની ક્ષણું ન રાખી લાજ. ૪૨૨ 
ત્યારે પાંડવે ત્યાં ભક્તિ કરી, ગરના વચન શીર ઉપર ધરી. ૪૧૩ 
ત્યારે ખાર વરસ ભોગવ્યો વનવાસ, જે છતા થસો તો રાખીસું દાસ ૪૨૪ 
તે વચન માંધ્યા સતીઆ વનમાં ગયા, જ્યારે માર વરસ પરીપૂર્ણ થયાં. ૪૧૫ 
જયારે દેવની વીનતી કેરી જહોં, તે દરજનેધન પાંડવને પુરણુ ઘેર તેડી ચાલ્યો તહાં*૪૧૬ 
તે જઈ ઉતાર્યો લાખા મ'દીર મહાં, ત્યાં પાંડવને લાડુ વિખના લોજન 
પીરસ્યા તહાં. ૪૧૭ 
જયારે સતીએ ભોજન પીરસ્યા જડાં, પણુ તેસતિ ભાનુમતિ સત ત ચુકાં તહાં.૪૧૮ 
ત્યારે દરજેધને લાખા મ'દર લગાવી અને કીધું વિશ્યાધાતનું કરમ, ત્યાં 
પાંડવ લાગા દાઝવા તારે જએેશી સડદેવને પૂછયા મરમ. ૪૧૯ 
જયારે દેવ ટીધી આગ ને ઉઠી જાળ, ત્યારે તહાં ફીટયોરે પાંડવનો રે કાળ.૪૨૦ 
ત્યારે લામા ઘરમાં સુરંગ માંથી જ્હોં, વન વિસે નાસી આવ્યા તહાં. ૪૨૧ 


પણુ રાખનારો એટ દેવ જળથળમાં ચીંતા કરી તતખેવ. ૪રર 
પાંડવ તણે શિર સોટા જગદીસ, પાંડવ ધર્મ પુન્ય પવિત્ર. ૪ર૩ 
ત્યારે ઓલ્યા પાંડવને કુતાજ માય, સાગું જીવે રે જુજેષ્ટળ રાય. ૪ર૪ 


ત્યારે ભીમસેન તો એમજ કહે. ભાઇ સહદેવ જોસી કાંઈ મારગ છે. ૪રપ 
એક લાખ મબુની શિલા ન્યાં, તે હેઠળ સતગોરે સુરંગ કરી કહેવાયય ૪૨૬ 
પેહલાં હતયો સતિ દ્રીપદી કુંતાજી માય, પછે ઉતર્યો જુજરેસ્ટળ રાય ૪રૂછ 


www.realpatidar.com Page 324 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પછે ચાલ્યા નિકુળરાય સેહદેવ સહીને, પછી ઉતર્યા અર્જુન ભીમસેનભાઈ. ૪૨૮ 


સુર'ગે પાંડવ ઉતરી જઇ, ત્યાં અગ્રિને વાચા થઈ. ૪૨૯ 
આ ધણી ઉપર રાખો પરતીત, તો! ભગત સખા જણે શ્રી હરિ. ૪૩૦ 


ત્યાં પાંડવ સુરંગે ચાલ્યા સતશું ત્યાર, તે જઈ પોચા પાંચ નટી મજાર. ૪૩૧ 
તીરથ નટીએ સ્નાન કીધું સતસો હોય, જ૪ પોતા વિરાટ નગર સોજા ૪૩૨ 
તે પાંડવે એણીપેરે આપજ ગાળીયા, ત્યાં સેવક થઈ કાજ કૅયો અપાર. ૪૩૩ 
તે ભગત રાજ્ઢ્વારે જઇ ઉભા રહ્યા સહુ, રાજા વૈરાટ તમસું કહુ. ૪૩૪ 
ભાઈ સુને વેળા વસમી છે આજે, અમ પ'ડવના વિરતા ધરા છુ. ૪પ 
ભાઈ એણે પાપી કોરવે પોતાનુ' કુળ નક'દન કરયુ' ન્તણુ, અને કોરવે 
જુગમાં ખોયુ' નામ. ૪૩૬ 
લાખા મદિર પ્રજાળી પાંડવ હૉમ્યા જાણુ, રાન્ન કહે ભાઈ તમે ત્યાં 
શું કરતા કામ. ૪૩૭ 
ત્યારે રાજા વેરાટની જોડે બેસારીઆ જાન, અને તે સડુ ભાઈને પ્રણામ 
કેરીને દેતા માન. ૪૩૮ 
ત્યાં જેસી સેહુદેવ શાસ્ર વાંચતા જાણ, ભીમ ઘેર સીધા પાક રાંધે ધાન- ૪૩૯ 
તે રાજા વેરાટ ઘેર પાંચે પાંડવે સેવા કરી સોયે,અને નીઝુળને છોડયા દરવાજે જઇ.૪૪૦ 
તે અર્જુને અભિમાન સુકી સોય, અને તહાં હાથમાં છાગળ ન્ક્ષી જોઈ. ૪૪૧ 
તે રાજા વેરાટ પાંડવને પૂછે વિચાર, ભાઇ તમે એ રીને મેકલો! 
એોલમાં જ્યાં અમ નાર. ૪૪૨ 
ત્યારે ત્યાં કૂપતી મ'દિરિ અવાસ, ત્યારે જર રહ્યાં પટરાણી કે પાસસ ૪૪૪૩ 
ત્યાં રાણી નાર કૂપતિ દેખી કરે વિચાર, ભાઇ એવી સુંદરી નહિ કો નાર. ૪૪૪ 
ત્યાં આવ્યાં માઇ કહી ખડુ રાણી દેયા હું'કાર, હવે ખાઈ તમને પહેરવું 
સોળ સણુગા૨. ૪૪૫ 
ત્યાં કૈથો કીચક રાણીનો ખ'ધવ આઈ, તેણે દ્રાપટીનુ' રૂપ દીડુ' તેણે ડાર. ૪૪૬ 
તે દેય બોલ્યો સતિ દ્વોૉપરીના મોં સાસું જોયે, હાંરે દાસી મુજ પાસે 
તું આવસે સોયે. ૪&૭ 
નહિ તો હુ' તને નરે તેડાવું નાર, કેયો કીચક બોલ્યો તેણે ડાર. ૪૪૮ 
સતીએ એવાં વચન કડણ સુણી ગયાં પાંડવ દરખાર, તે તહાં જઇ ઉભા 
રહ્યાં પ'ચાળી નાર. ૪૪૯ 
'જેદયનો ભાવ સતીએ કહો છે ત્યાંય, ત્યારે પાંડવો દેત્ય કેયેકીચક સુજને 
બોલાવે છે ડેરા માંહે. ૪૫૦ 
પાંડવો તમે તમારૂ* કરજો કાજ, નહિ તો પાંડવ કુળની જારો લાજ ૪૫૧ 
પી- ૩૭ 


www.realpatidar.com Page 325 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ત્યાં પાંચ પાંડવ મળી ભીમસું વિચાર જો કરે, ત્યારે ભીમસેન નારી રૂપ 
ધારી ડેરામાં સ'ચરે. ૪પરે 
ત્યા ભીમે કેગ! કીચક દેત્ય સાથે લીધો બોલાઇ, તે બેઉ જણુ ગ્રાલ્યાં ડેરા માંય. ૪૫૩ 
તે ત્યાં ડેરે જઈને ષેડાં દોએ જણા, ત્યાં દેત્થે ખેલ હુસરત માંડયાં ઘણાં.૪પ૪ 
યારે લીમસેનનાં મનમાં ઉટી ઝાળ, ભીશે દેત્ય કીચક માર્યો મહા વિકે.ળ. ૪પપ 
તેદત્યને ભીમે દેવળ કુંભી તળે ચાંપ્યે। ધ્.૨, યાં લખ્યા અક્ષર ભીમ ખહાર નિસર્યો ૪૫૬ 
ારે વાગુ” વાચું લોક જાગ્યા સર્વે ફોઇ, તે વેરાટની સભામાંહે ગ્ર્ચા હોય. ૪૫૭ 
તે સવે સભામાં ઉપન્થો કોધ, ભાઇ આ ત્રિયા કારણુ મુએ ચેપ. . ૪૫૮ 
ત્યાં જે ફોઈ જઈને રાજા વેરાટની પાસે ઉભે: રહે, તે સવે મે! માયો કહે.૪પહ 
તે અગન દાગ દેવા નોદ્॥ો કહાડચો નગર એઓજ્નર, ત્યારે ભીમસેને સાથે 
તેડયા છે તેણીવાર. ૪૬૦ 
તે દેત્યે.લીમસેન તેડયા છે ત્યાંય,ભીમ ખાર વનની કાષ્ટ લાવ્યા ક્ષણું એક માંય, ૪૬૧ 
જયારે કાષ્ટ લગાડી સટી ભળ ઉડી ત્યાંયે, ત્યાં ભીમસેન સોભાઇ સમેત 
કેગ્રો અગનમાં ટ્રીય જાય. ૪૬૨ 
ત્યાં એકસો માંધવ પરવાર, તે સોને! ભીમે વાળ્યો સ'હાર. ૪૬૩ 
ત્યો ભીમસેને કેયા કીચકના માર્યો સોભાઈ સમેત, તહાં ભીમે જીભ્યા કાઢીને 
મરતો રાખ્યો એક અચેત. ૪૬૪ 
તે પાંડવ ખાર વરસ ગુસ હોય રહ્યા જાણુ, તે પાંડવ રહ્યા છે દાસપણા 
માંહે પરમાણુ. ૪૬૫ 
ત્યારે દરજએધને જેવત સલ મોકલ્ચે। જયે, ત્યારે ભીમ ત્યાં છતા થયાછે શોયે. ૪૬૬ 
ત્યારે ભીમે ભોજન માગ્યા અલુ ઢગલા જેહ, સતીએ સંભાર્યો શ્રી કરસનજી 
દેવ જોજન લાડું પુર્યો તહાં. ૪૬૭ 
જેવત મલે સરવે દેશ સુલંકના રાજા જીયા ઝે, તે રાજા વેરાટ ઘેર આવ્યો તે. ૪૬૮ 
ત્યાં ભીમે ભોજન ગરાસ્યાં જેડ, તે જેવતમલ આકાસે ઉડથો તેહ ૪૬૯ 
તે જેવતમલ તે! ત્રણુ દહાડે આવ્યો તહાં, અને તેની ખખર ગ દરજેધન જહાં. ૪૭૦ 
આપણે ફ્સાવ્યા લાખામદર જળાવ્યાં જહાં, પણુ પાંડવ છે વૈશાટ મહાં. ૪૭૧ 
ત્યારે દરજનેધનના આથમણેથી દળ આવીયાં જહાં, રાજન વેરાટ પાસે 
ચાલી જાય તાં. ૪૭૨ 
એકે ઉતરા કુવર અળગો રહે ત્યાંય, ખાકી સર્વે દળ સાથે થાય. ૪૭૩ 
ત્યારે તહાં સરવે ધેનુ વાળી ને ઉગમણા ગયા જેહ, ત્યાં અર્જુને ઉતરા 
કુ'વરને ઉઢાડીને ભાઈ રથે બેસારયા તેહ ૪૭૪ 
ત્યાં અજુંન ખોલ્યા સતશું આઈ ભાઇ, આપણો ક્ષત્રિ ધરમ તો જાય. . ૪૭છપ 
ત્યારે ઉતરાકુ'વર્‌ ખોલ્યા આાપગું જય, ભા સુજથી કાંઈ નવ થાય ૪૭૬ 


www.realpatidar.com Page 326 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ત્યાં અરજને ઉતરાકુ'વર ખાંધ્યે અ'ગસું સાથ,ને સમળીએથી હથીયાર લીષાં હાથ.૪૦૭ 


ત્યાં અશ્વ મંત્ર કરીને પવન વેગે રથ ખેડીયો આપ, સં'ભાર્યા શ્રી 
કેરસનને લીધા સાથ. ૪૭૮ 


જેમ દિન ઉગે અલપસું જ્એેચે, હ્યારે ખાણું એકના સહુશ્મ લાખ કરાડ હોમે. ૪૭૯ 
કામધેનુ ત્યાંથી વાળી આવ્યા નેયે, વ્યાંથી વેરાટપર આવ્યા સોચે. ૪૮૦ 
તે ઉતરાકુવર ધેનુ વાળી આવીયા ત્યાંય, યારે હન ખે પટાંતરે જાયે. ૪૮૧ 


ત્યારે પાંડવે રાંજા વેરાટ ઘેર મારઆર વરસે સવાલ કીચો જયે, ત્યારે 
સરવે સિધ પરિપૂર્ણ થાયે. ૪૮૨ 


તે સઘે પાંડવ પ્રગટ થયા આજે, સ્વામી અમથી ખડુ અપરાધ થયે! છે તે. ૪૮૩ 
ત્યારે રાજાવેરાટ એક પગલે ઉભા રહ્યા આપ, સ્વામી તસે હવે અમને કરજે માક ૪૮૪ 


ભાઈ અશે ક્ષત્રાવટ ધર્મ પળઃવ્ચો તે, અમને દેવે લખ્યું હતું જે. ૪૮૫ 
અમે અન્નપાણી તમારૂ' આરોગ્યું જે, સ્વામી પેલાં માક્‌ કરજો તે. ૪૮૬ 
જયારે ખાર વરસ પુરાં થયાં ત્યારે, ગયા હસનાપુર છે જોં. ૪૮૭ 


તેએક રાતમાં સેન આવી મળ્યાં જ્યાં, ભાઈ સાત જ્ઞોયગી દળ આવ્યાં તહોં. ૪૮૮ 
તે શ્રી કરસનજી સભા સઘળો નેચે, અને પોતે તે! પધારયા તહાં. ૪૮૯ 
ભાઈ તમે એ પાસે રહી આરોગશો। શું જહાં,ભાઈ એ પાંડવ ભુપ્યા આવ્યા છે આંડિ-૪૯૦ 
ત્યાં શ્રી કરસનજી બોલ્યા સોયે, ભાઈ ફોર્વો એ ભાઈ તમારા હોયે. ૪૯૧ 
જ્ને એ પાંડવ તમથી અળગા રહે જોય, તે! એને પાંચ ગામ આપો તોયે* ૪૯૨ 
અમે સોભાઇ જીવતાં તો, સોયના નાકાં જેટલો ન આલ્વીએ અમો. ૪ક્૩ 
પણુ અમે જાણુતા જે તમે ડાયા છો, પણુ ભોળા ભરવાડ છો તમે. ૪લ્૪ 

જો યુદ્ધ કેરતાં જીતસે ને કરસે રાજ, ચોવીસ વરસ સુપ્રી સુખ ભોગવીયાં 
વળી સો શુ લઈ આબ્યા આજ. ૪પ 

અસે અહારક્ઞોણી દળને સોભાઇ પણુ એ તો પાંચજ વીર, હુમણાં અળ ત્યારે 
પરપ્યાં જ્યારે ટૂપટીનાં કાઢયાં ચીર. ૪હ૬ 
ભાઈ પાંડવે તમે મળીયા હોય તો આપને આજ, સામા યુદ્ધ કરવાની કાજ.૪૯૭ 
અમે સ ભાઇ અહારક્ષોણી દળ અવટાચે આજ, ભાઈ ત્યારપછી તમે લેશો રાજ. ૪૮ 
ત્યાં એસી સેહદેવ શાસ બોલ્યા જેડ, ભાઈ હવે સામવેદ એમજ કહે. ૪ક્હૂ 
ભાઈ હવે વેદના મ'ડપ પૂરાં પડયાં જે,ભાઇ આજ ચુદ્ધ કરનારા પાસે છે તેહ. ૫૦૦ 
એમ પાંથપ્રાણી ભાવે શું આપ, અને શ્રી કરસનજી ન લેશું સાથ, પ૦૧ 

જેણે દેવે ડાખા કરથી ગોપી ગોવર્થન તો્યા જાય, તેને અગિઆર 
ક્ષોણી કોણ માત્ર. ૫૦૨ 
ત્યાં વિદુરબ્યાસે મુરત આપીયાં જે, અને કરૂક્ષત્ર જોવા ગયા તે. ૫૦૩ 


ત્યાં ટીટુળીનાં ઈડોં પાંચ હસ તે પડયાં તતખેવ, પાંડવ કહે વને અનાઅત 
રૉખજ્ને દેવ, પ૦૪ 


www.realpatidar.com Page 327 of 600 
mail@realpatidar.com 


- Some letters on left margin are missing. 
- See Page 126 and 127 of 1954 -Satpanth Shastra 
Yane Moksh Gatino Sacho Marg [47] for the exact text 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રવ' કહે અઢાર ક્ષણીક આવીયા તેર, અને હસ્તિ તોખારના ટોળાં 
પરે ભાઈ ટીટુળી કૉણુ માત્ર. ૫૦૫ 
પં લખ્યું દેવનું રુસે તે થાસે જોર, પણુ ટીટુળી ઇંડા ઉપર કરવી હેર. ૫૦૬ 


ઈ સતે ઈં'ડા રાખશો જોર, પાંડવો જઈને કેડનને ઘેર. પ૦૭ 
કલક્ષેત્ર જેઈ આવી આજ, એર વિદુરવ્યાસે વાચા એ. ૫૦૮ 
રણુથ'ભ આગમથી આરોપશે જેડ, ભાઈ ચુહ્ધ છીતસે તેહ પન્હ 
કૌરવે આગળથી રણુથ'ભ આરોપ્ચો જહાં, ભાઈ કુરૂક્ષેત્ર તહાં. ૧૦ 

પ રભુથ'ભ ભીમે વાંકો કર્યો જહાં, ભાઈ કુરૂક્ષેત્ર જો મહાં. ૫૧૧ 


પ કુ'વર ધટુકો આવીચો ડું' કરૂક્ષેત્ર જોવા જાડું, જે ચુદ્ધ કરતાં હારસે 

ભાઈ હુ' તેની પાસે થાવું. ૫૧૨ 

ફુ'વરને હાથે ત્રણુ તીર એક કામટી તેને પાસે ન ઢીસે ફોઈ, એક 
એઓળખીને ખીજો મારસે ભાઈ સંગ્રામ છજીતસે સોયે. ૫૧૩ 
દેવે કુવર ખત્રિસલક્ષણો, તે કહે સ્વામી મુજને યુદ્ધ જોવાનું કોડ. ૫૧૪ 
નું દેવે ગ્રહી મસ્તક ચઢાળ્યું સોચે, ભાઈ તું તે! અહિ'આ એટો જેચે. ૫૨૫ 
યો રાજા જુજેષ્ળ ઝહે સ્વામી, તે રથે ખેસોને યુદ્ધ કરવાને કાજ. ૫૧૬ 
| પાંડવો સુજસારૂ જાતસો તમે, પરાનસી જો આજ. ૫૧૭ 

યાં જોશી સેહેદેવ શાસ વાંચી ત્યાં બોલ્યા સેવ, દેવ મંડપ તમારા 
પુરા પડે હુવે પ્રગટ થાઓ દેવ. ૫૧૮ 
વામી તસે પેલાં આડ દેત્ય પરલે કર્યો, ને સવે દેવના સારાં કાજ* પ૧૯ 
મસે પરાણે ઝાલી પાસે ઉભા રહે, સ્વામી તસે રથ બેસો આજ. ૫૨૦ 
પાઈ હવે હુ' તો ઘરડો થયે! જાણુ, હવે મુને મોહ કેમ થાયે નર્વાણુ. ૫૨૧ 


ધાઈ પેલાં આટ દેત્ય એે' માર્યો જાણુ, પણુ હુ રહેતો જવાન, પરર 
ધોતી અવધને વળીયા ભુપ, ભીમ થયા વિકાળ સ્વરૂપ, પર૩ 
તીમ ફેરવે ગઢા વારે કુ'તાજમાય, ક્ષમા કરો રે ભીમસેન રાય પર૪ 
સે જુજેષ્ળને પુછો વાત, ક્રોધ સુખે કેમ કીધે! ધાત. પરપ 
યારે રાજા જીજેષ્લે વાણી કહી, મનની વાત ભીમ શું મનમાં રહી. પર૬ 
પએે ધરો સણુરી ને ક્ષમા કરો, અવસર નથી ભીમ શુરા તણો. પરછ 


ચારે ઓચર્યા ભીમ સુણો ધરાય, અવસર આવે કેમ ચુકીચે દાયે. ૫૨૮ 
૧મે દરજધનને સ'ભળાવો આજ, અમે સુરત લીધી છે એેસવા રાજ. પરહ 
યારે દરજનેધનને થચું જાણુ, ઉટી ઝાળને ભાગા ધરણુ. ૫૩૦ 
યારે પ્રાકમ કરી ઓલ્યા દરજેધનરાય, અમે ઉભા તમથી રાજ કેમ થાય. ૫૩૧ 
ચારે ભડભીમ એકલો જે આજ, અસે સોએ જીવતા કેમ આપીચે રાજ. પર૨ 
પાંચ પાંડવ ને જ્ઞોણી અઢાર, સુરા હસ્તિ ને ગદાધ્વાર. ૩૩ 


www.realpatidar.com Page 328 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ર 
સરડી મૂછ ને દીધી ફાળ, રચી એરણુને તેડીયા ભુપાળ,. પર૪ 
ત્યાં ભીમ ફેરવે ગદા ધમધમકાર, નવતેરો ચુદ્ધ થાયે અપાર. પરપ 
રહ્યા રાણા ત્યાં ઉભા રહે, ત્યાં ભીમ સામું ફોઇ નવ જીવે. પ૩૬ 
ત્યાં ભીમ ફેરવે ગદા ને ઉરે રૂધીરની સેણુ, ત્યારે દ્રોપદી ફેરવે ખોકળી વેણુ. પ૩૭ 
યારે સામા દળ અથડાયા જેચે, યાં ભીમ ને દુશાઃસન હોયે. પ૩૮ 


ત્યાં ભીમ ડુશાઃસનના દસ સહસ્ર હેસ્તિ ગગને ઉડાડ્યાં જયે, ભાઇ 
પેલો ઝગરો જીતસો સોચે. ૫૩૯ 
યારે દેવની રજા લઇને અરજછે ખમાણુ પુરીયાં જાય, તે એકૅના દસ 
સહસ લાખકરોડ થાય. પ૪૦ 
યારે અઢારક્ષોણી દળ ઉડાડયાં આંહે, તહાં દરજેધન નાઠો જાયે. પ૪૧ 
ત્યાં ભીએે ડુઃસાસન માચૌ જે, અને પાંડવ ઝગરો જીત્યા ત્યાંય. પ૪ર 
દુઃસાસને જે હાથે ચીર. ક્ાડીયાં તે, ભાઇ તેવાં ભીમે આપ્યાં જે- પ૩ 
તે દરજેધન સરોવરમાં નાટો જઇ રહ્યો ત્યાંજ, ત્યાં ભીમ કહે ભાઇ તે' 
શું કીધું કાજ. પ૪૪ 
તે* સોભાઈ પાડયા ને જ્ઞૉોણી દળ મરાવ્યાં આજ, ભાઈ તોયે તને 
નહિ આવી લાજ*ઃ પ૪પ 
ભાઈ ભીમ રીસે છે એકલો, હવે ડુ' ખાર નીસરં છેક, મારં વેર 
ત્યારે વળે જો ભીમને મારં એક. પ૪₹ SEETERTETETY 
હારૉલામે લજકર લોણયા નિ ડાટુ હધી જડાયા!રવ ભ્રાણડરૂપ 
ધરી ખળ સુકીયાં ભાઈ મૃત આળેખુ' તહાં. , 
ત્યારે ગાંધારીએ શોક પાળીઆ, મારી દેહી કરં તાજ, સો! પુત્ર માર 
ગયા તો અન્નપાણી શું લેતું આજ* પ૪૮ 
ત્યાં દેવે મુકી ભુખને સો પુત્રને ચેમાં સીચાવ્યા જા', દેવે કારમો STE TE 
આંબો પેદા કેથૌ ભુખ ચણુગી મુકી ત્યાં. પ૪ [કહે છે કે કૌરવોને મારીને 


જાગ દ્વાપર પોતા નરવાણુ, કોર્વેકી સખ પુરી જાણુ. પ૦ [પાંડવોએ કુળને લાંછન 
કુળક્ષેત્રમાં પુરો સળરામ હવા ચુ કુરૂક્ષેત્ર કે ડામ, પપવૂ [લગાડ 
રાક્ષસ દેત્ય મુઓ તતખેવ, હવે ઢ્વાપર પુરો થયે છે દેવ. યપર વઃ ies : 
સેના: સધળી કીધી તારાજ, હરાવી કોરવ ને લીધું રાજ. પુ Psa 
આગળના અવતારોમાં 
કહે કતા તમે કહાવે! છો ધ૨શ્મ, ભ્રાત મારીને શું કીધું કર્મ. પપ સતપંથ ધર્મ પ્રસતુત 
કુળમો લાંછન લાગુ આપણુને ખોટ. વિષફ્‌ [કરવામાં આવ્યો. જેથી 
તેડાવી પ'ડીતને પુછો આજ, ઉતારો પાપ ને ખેલો રાજ. પપછ [લોકો સહેલાઈથી સતપંથ 
ત્યારે રાજાને મન વિમાસણુ થાય, વીચારમાં બેડા પાંચે ભાઇ. પહ [૧૨૨ આકર્ષાઈ જાય. 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સ્ટ 
લિડાવ્યો ઘહીત તે ઊિક્યુ પરસન) હમે કોરવ મા્ચો છે દરજોધન. પપહ 
પુછ્યું ભીમે સુણો ધરમરાયે, વાદે વઢયા તેનુ' પાપ ન લેખાય. ટ્ફ્૦ 


ગ | હાર પિઢી ભંધતે ઉક્યો લેઇ) ફોસ્વહયાલતરો્નોયસાકરા!અશ્વસેઘે પદે 
ત્થારે મુરત લઈને રાજ્ઞા મટીરમાં ગયા, ત્યારે ત્યાં ર્થે બેસી ફરસસજી 
ભગવાનનું મૃત્યુની વાત આવીયા ૫૨૨ 
અલગ છે. એઓચયો કરસનક સાંભળો ધરમ રાય, અમૃત સએેલીને વીખ કાં ખાય. પદ 
લાવો ઉદકે મેહલીગો અમારે ડાથ, ઊંરલીણથો તો અમને લાપ પ૪ 
કપ્ણ ભગવતે દહ ત્યાગ] વાં રાજા ખોલ્યા ધરમ, સ્વામીજી ગુજીયે પાયે, તેને કેમ આપીગે કરમ. પદપ 
કર્યો ?7? ત્યારે ઓચર્યો કરસન રાજન જગન કરો શુદ્ધ ભાવ, રખે અવસર આવે 
અસલમાં તો કૃષ્ણ યુકતા દાવ. પ૬૬ 
ભગવાનનું મૃત્યુની વાત ભાવ જોઈને વળ્યા ભગવાન, આવે અભ્યાગત ને દેજે માન. પદ્છ 
inl મારે રાજન જુજેષ્ટળ પુછે આપ, સ્વામીજી અહારોક્ષણીના હતારાપાપપદ્ટ 
ત્યારે કરસનજી એ સુકી છે દેહ, ત્યારે શ્રી કરસનજી સ્વધામ ગયા છે એહ. પદ્હ 
યારે જગનમાંથી દેવ ઉટી ગયા કીરતાર, તે દેવે લીધો! છે ખુદ્ધ રૂપ અવતાર. પછ૦ 
ત્યાં પાંડવ પ્રગટ ચયા ભાઇ રાજકલી ખડે ગાયે, જે આપણે પાસે શ્રી કરસનજી 
શસ થયા છે 'પાત્ર. ૫૭૧ 
ત્યાં રાજ જુજેષ્ટળે વાગે વખાણીગે! મરમ, અને તેણે માથે લ્વીધું છે કરમ. પછર 
ત્યાં શ્રી ગોર કહે પાંડવો માર્‌ વરસ વનમાં મરમ, ભાઇ તો સેને સ'ભઃરો ધરમ.૫૭૩ 
ત્યાં ગોર વિદુરબ્યાસ પેલા ઓળષ્યા જે,અને કુદરતી ખે છવ ખે!કૅલાવ્યા તે. ૫૭૪ 
તે રાજન જીજેષ્ટળ મહાદિન ભાગા નાસ્તાજ ભાઇ હુવે આગળ થાઉ' છુ' તે. પછય 
ભાઇ એતો કુદરતી જીવ છે હોયે, રાજ તમ પાસે અનામત રાપ્યા જોયે. પછ૬ 
જે વેળાએ શ્રી કરસનજી દેવ માગસે જે, ભાઇ ત્યારે હાજર કરજો તે. પછછ 


તે રાજા જુઝેષ્ટળે ફિહીમોછે શ્નાસ શુથી છવ છે શપ્યા જે) લ્યા 


અસલમાં તો કૃષ્ણ 


જો રાજાએ એવાં મહાકષ્ટ ભોગવ્યાં જે, પણુ ત્યારે તો સલે કીધાં તે. પછ 
ત્યાં રાજા જુજેષ્ટળે પ્રાહ્ષણુ તેડાવીયા આપ, ભાઇ અમારૂ અઢાર ક્ષોણીનું 
જેમ ઉતરે પાપ ૫૮૦ 
રાજા તમો જગન રચો ને પ્રાક્ષણ વરૂણ આજ, શરુકાર સાંડો આજ. ૧૫૮૧ 
તે પુને પાપ છેદાસે જેહ, અને ઘણીએક ય્રાહ્ષાણુની સેવા કરજો લે. ૫૮૨ 
ભાઇ સુવરણુ થાળ અમરી પુસ્યાં જે, તસે ય્રાફાણુને સતોખો તે. ૫૮૩ 
ત્યારે રાજ્ન જુજેષ્ટળે જગન માંડીવે જે, અતે દેવ સડુ સ'તેડયા તે. 
લે વેળા ય્ાક્ષણનું કહ્યુ ફરસુ' જે, “પણુ જાશી સેહદેવને ન પૂછયુ' તે. સ 
ત્યારે રાજા જુજેષ્ળે પોળે ભીષસે સુને તે, કછીચરાળો આવસે તે) 


www.realpatidar.com Page 330 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ય 


તેની આભડછેટ જગનમાં ઉપજે, તેથી જગન થાશે ર૬. 


તે જુગમાં દેવરૂપ અષ્ટમ તાર, તે શીકરનર ધમ શી શુદ્ધ અવતાર. ૫૮૮ 
પેહલે શ્રી કરસને ક'સાસુર મારીચો, શુપતો ણુદ્રૂપો દરજેધન સહાયો) પટહ 


ત્યારે કોરવને મારી પાંડવે લ્ીધુ' રાજ, તે ખળજગ આવ્યા આજ. પહ૦ 


પણુ થોડા પ્રસ'ગમાં ઘણા વિચાર, સુભ રખેસરો સેહુદેવ ખોલ્યા સાર. પલ્વ 
કેહુ' કથા ન આવે ભેવ પાંડવ રાજ કરે છે દેવ. પહ્ર 
હુવે લાગો કળજુગ ટ્રાપરનો અ'ત, સાંભળો રખેસરો એકચ'ત. પ૯૩ 


આભે શ્રી કરસનજીરૂપે દેત્ય ક'સાસુરને માર્યો, ત્યારે ભક્ત સેહદેવને તાર્યો. ૫૯૪ 
ત્યારપછે સ'સારમાં પ્રગટ થયા શર, ત્યારે સર્વે સ'સારે ઓળખ્યો જાણુ. ૫૯૫ 
ત્યારે શ્રી કરશ્ષનની માતા તો દેવકી કહીમે, અને પીતા તો વાસુદે૧જ કહીયે. ૫૯૬ 
ત્યારે શુરૂ તો વિદુરવ્યાસ જાણુ, અને શક્તિ તો રાણી રૂકમણી પ્રમાણ પહ્છ 
ત્યારે સ્વસ્થાન તો ગકુળ નગરી જાણુ, ક્ષેત્ર તે! મથુરાં નગરી પ્રમાણ. પ૯૮ 
યારે નરદળો દાણુવ તો માભો ક'સાસુર જાણુ, ત્યારે ભક્ત સોડુદેવ 

એઓધાર્યો નરવાણ. પહ્હ 
ત્યારે ચારલાખ ને ખત્રિસહજાર શ્રી કરસનજીરૂપે જાણુ, વ્યારે શામવેદ | 
હોતા પ્રમાણ ૬૦૦ 

જ્યારે આડએ અવતાર ર કૃુષ્મુજીરૂપ સ'પૂ્ણ સહી, એવી ગુરૂ છ્રહ્ા 
પીર ઈમાસશાહાએ વાણી કહી. ૬૦૧ 


“શ્રી મુધ્ધા અવતારરચનાર સેયદ ઈમામશાહ. ? 


શ્રી સતગોર ખ્રહ્યા ઇંદ્ર ઈેસામશાહ વાચ્યા કેરમાનજી અખઓઔસમીલ્લાહ 


હરરહેસાન નરરહીષ- અનાસ] 


જ્યારે નવભ અવતાર શ્રીહરિએ લીધો સહી, ત્યારે તહાં ખુદ્ધા રૂપે લારી કહી-૧ 
તહાં ખુદ્ધા રૂપે થીરંસી ખોલ્યા છે મીર, તેને હાથે શીંગી ખાંધ્ી કેડે તરવાર ને તીર.૨ 
મરોડ કેશ પાગ ખાંપ્ો શિસે સધીર, પગે ખાસ ખેસ પહેરી છે મીર. 

નવમે રૂપે હરિ ખુદ્ધા અવતાર, શસલમાની!રૂપોલીધુ જરાર. 

સુખ ચ'ચા પગ વ'કા જણ, પગે ખાસ ખુસ પેહેરી ટીવાન. 

છરી કટારી ખાંધી તરવાર ને તીર, કેમાન ખાંધે ચડાવી છે મોર. 

ગલત્ર કોડ શરીરે વહે, તેની પાસે કે! ઉભુ નવ રહે. 

ફરગ'થ ગધ્વાએ (શરીર) એસો yl લીઓ હરી. 


શરી બુદ્ધ સુખે પારસી હરિ ત્યા કહે, લવી ઊાસો[ટાળાલશનવારહે 


www.realpatidar.com Page 331 of 600 
mail@realpatidar.com 


AGMA XK WA 


M 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર્ફ્૬ 


વિકેટ રૂપ લીધુ' જદૂરાએ. અને તે પાંડવ દ્વારે પોતે કએ. ૧૦ 
જ્યારે વિકટ રૂપ હરિનું દેખાઉ' નએ, ત્યારે પાંડવને ટ્વારે ઉભા છે રાએ, ૧૧ 


ત્યાંરે પાંડવ યજ્ઞ હમજ કેરે, વ્યાં બેટા પ્રાક્ાણ વેદ એઓચરે. ૧૨ [૨: હિન્દુ ધર્મને 
ન્યારે લાગ્યો કલિયુગ ને દ્વાપર ઊતરતો બતાવ્યો 


હવે કલિચુગ માંહે ખડુ પાપ કહેવાએ,તેથી દેવ ્વિવરે એથી છોડ્યા ઠામ હાંશએ-૧૪ 


ત્યારે ચુધિષટિરે કર્થો વિચાર, પૂછે ્રાહાણુને વેદનો સાર, પ 
સુણ પ્રાહ્મણો ચુહ્ધિષિર જો કહે, એ કોરવનું પાપ અમ શિર કેમ જહે. ૧૬ 
ક્ષોણી અઢારની હોઈ છે ઘાત, તેને અમ શિર ચડિયું છે પાપ. ૧૭ 
સુણો રે પ્રાક્ષણુ પું છુ ભેદ, એ પાપતણો કેશ હોએ નિષેધ. ૧૮ 
કહે થ્ાહ્ષણુ સુણો હો રાએ, માંડો હોમ યત આણે ડાએ. વહ 
સવા સહસ પ્રાહણુ વોહોરનજે હો રાએ, મન ઇશ્છિત જોજન દેજો સતભાએ. ૨૦ 
સ્ોવણુ પા સવાસહુસ્ દેજો નિત્ય, એશો યત્ર કરજે એકે ચિત્ત. ૨૧ 
એશો ધ્રાહ્યાણાએ કહ્યા રે લેદ, તો તહાં હોએ પાપ તણો નિષેધ. ર૩ 
ARETE TCT ર૩ 
ત્યારે રાજા યુધિષટિર ઘણું રળિયાત થાએ, ત્યારે ઘેર ઘેર ઓચ્છવ મં(ગળ ગવાએ. ર૪ 
ત્યારે તેડી સેદેવને પૂછી પેર, ભીમને એકલો ખ્રાહ્ષણુને ઘેર. રપ 


ત્યારે ઓઆચરે ભીમ રાન પાંડવ યજ્ઞ કરે અસ્વમેદ, ત્યાં ધ્રાહ્ાણુ નોાતર્યા ચારે વેદ,૨૯ 
ત્યારે આવ્યા ખ્રાક્ષણુ અસત્‌ ખુ પરોડ, આણી અસ્વ ને ખાંધ્યો ગરોડ. ૨૭ 
લ્યાં રચી ભદ્રાશણુ ને બેઠા ધર્મઃ રાએ, તહાં મ્રાક્ષણને હેમના દાન દેવાએ. ૨૮ 
દ્યા અન્ન, પાણી, વઅનો નહિ લેખ, તહાં ભાવતા જોજન સોવબુ મુદ્રા એક. રહ 
તહાં અન્ન પાણીનાં પ્રવાહે વહે, તારે રાએ મેધકલ્યો ભીમને પોળે રહે. ૩૦ 
તારે તેડી ભીમને રાએ શિખામણ દેએ, જે માંગે પાણી તેને પાનને રે પેએ. ૩૨ 


આવે અભ્યાગત તેને દેને માન, તેની કરી પુજાને દેને એ દાન, ૩૨ 
તયાં ્રાહ્ષણુ વચન બોલ્યા સાર, તમે સુણો સુધિષ્ટિર કડુ' વિચાર. ૩૩ 
ને ચંડાલ એક આવશે આણે ટામ, તે તે! યજ્ઞ માંહે કરશે ઉત્તપાદ. ર૪ 
ખે યસ્ત તણો ધ્વ'શ જે કેરે, એશો જેતિષ હમારો ઓચરે, ૩૫ 
એ પોળે પાળિયા ખેલો સાર, ભલો ખુરા કોએ નાવે આણે ડાર. ૩૬ 
યારે ભીમસેનને ખોલાવ્યા તેણી વાર પોળે રખવાલા એલો ટ્વાર. ૩૭ 
પેને ઢ્વારે ભીમ ઉભા આગેવાન, ટ્વારમાં ભલો ખુરો કઈ ન આવે નણ ૩૮ 
૪હોં પાંડવ યજ્ત હોમ ને કરે, તહાં ખેડા ખાણ વેદ એચરે. રહ 


પહો નવઝું રૂપ હરીએ લીધુ' પાંડવ ટ્રારે જાએ, ણ્રાક્ષણુ વચને ભુલ્યા પાંડવ 
હોમ યસ્ત કશએ,_૪૧ 


www.realpatidar.com Page 332 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રસ્ટ 


તહાં ગઢા સાહીને ભીમ પોળે રહ્યા, ત્યારે યજ્ઞ જાણી અભ્યાગત આવીયા. ૪૨ 
ઢ્ારે ભીમ બેડા તત્ક્ષણ, દેમી રૂપ ને ભીમ અચ'બે ઘણુ. ૪૩ 
વિકટ રૂપ લેઈ હરિ આવ્યા જાણુ, તારે સુખથી બોલેખા અમૃત વાણુ. ૪૪ 


તહાં વિકટ રૂપનો દેહી ગ'ધાએ, સ્વાસીની દ્રે સાઝું નવ નેવાએ. જહ 
દુરગ'ધ ગ'ધાએ શરીર, અને એશો રૂપ લીએ શ્રી હરિ. ૪૭ 
ત્યાં ભીમે મહાવિકટ રૂપ દેખ્યું, તહાં ભીમસેન બોલો છે વેણુ. ૪૮ 
ત્યાં ભીમે સત્ય બોલીને વાણી કહી, ને કિયા પાલે તે ધર્મિ સહી. ૪૯ 
તુજ કાયા મઘે જીવે છે કૉણુ મર્મ, તને કૉણુ પાપ લાગ્યુ” છે ક. ૫૦ 


ત્યારે બોલ્યા છે શ્રી ખુદ્ધા સુણા ભીમ વાણુ, હુમકુ' આગે દીગોને જાણ. ૫૧ 
ભાઇ તમારો યજ્ઞ જાણી આશાકરી આવ્યો છુ' સાર, પણુ ક્ષુધાર્થિ મહા ભૂખ્યો 

છુ અપર'પાર, પર 
હુ' છુ' ક્ષુાર્થિ ભૂખ્ચો અપાર, તે જાણી આવ્યો રાજા યુધિષ્ટિરને ટ્ર પ૩ 
રુ' સામુ” અન્ન ને દેખુ' દિદાર, ત્યાં હૉમ યગ તણા સુણ વિચાર. પ૪ 
ભાઈ તસે હાજર હાએ તો આપો જેડ, હરિ કહે જેમ દુર્થલને આપો તેહ. પપ 
તહાં ભીમ કહે પોલે રખવાલો। રહ્યો ષ્' હુ'એ, તેતો સહી કરીને માનજે તું એ. ૫૬ 
ભાઈ આ ભોજન વેલા થઇ છેરે આએ, ત્યાં પ્રાતુશકાલે પછીશું મળીએ જાએ.પછ 
અઓચર્યા ભીમ તમે ઉભા રહો, જે જેઈએ તે સુજને કહો, ૫૮ 
આલુ' અન્ન ને આહુ'રે દાન, આલું હસ્તી ઘોડા વાહેન. પહ 
ત્યારે ઓચરે અભ્યાગત્‌ ભીમ તુને ઘટે છે એહુ, આ હમારી ફુલ છે દેહ. ૬૦ 
સારે ના જોઈએ અન્ન ને ના જોઇએ દાન, ના જોઈએ હસ્તી ઘોડા વાહન. ૬૧ 
ડુરી કહે હમારે જોજન શું નહિ કામ, મને તું દિયોને ૨જ ચુધિષટિર પાસે જાણુ.૨૨ 
જને તું આવા રૂપની શ'કા આણે છો તો, પણુ તારી શ'કા છેદવા આવ્યે! છુ હુએ. ૩ 
રોમે રાજા સત્યવાટી સાંભન્યો છે ઘણું, તેહે દર્શન કરે અભ્યાગત તણું. ૬૪ 
અરે ચ'ડાળ | વચન તું સુણુજે સોએ, અને આગે જાણેકી રગ નહિ તોએ. ૬૫ 
તહાં રાજા યુધિષ્્રિર યજ્ઞ જે કરે તહાં ખેડા ્રાહ્મણુ વેદ ઓચરે. હહ 
તહાં હોમ યસ તણું આર'ભ જ હોએ, ત્યાં ચ'ડાળ મુખ નાં દેખે કોએ. ૬૭ 
ત્યારે ખોલ્યા શ્રી ખુદ્ધા ભીમ વચન સુણ એએ, તે સર્વ ચ'ડાળની વાત કહું” 

છુ હુ' તોએ. ૬૮ 
આને થ્ાહ્ષબ સર્વે દિશે છે અશુદ્ધ, તે આજ અવતાર પાત્રકી નાં જાણે ખુધ. ૬૯ 
તે આજ પેટને કાજે વાંચે ડાલા વેદ, તે કેમ અમને કરે નિયેષષ ૦ 


યારે શ્રી ખુદ્ધ બોલ્યા વિખ્યાત, ચ'ડાળ તણી કહુ' તુને વાત. ૭૧ 


www.realpatidar.com Page 333 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com 


એ ણ્રાહાલુ સાંહેથી બ્હ્યા ગયો, તે અવતાર ha હર 
એ ણ્રાફાણુ વાંચે સવે હમાશ વેદ, તે તો રૂપ preg કરે [નષેધષ& ૪૩ 


જે અજ ઠાલા વેદની વાચે વાણ, તેને ચંડાળ ભીમ 

જે ડાલા વેદ શ્રાહ્યણુ કહે, સન કસ છપ 
જે અવતારનો જે ચુગમાં વારો હોય, તે અવતાર પાત્રની ય્રાકણુ શુદ્ધ નાં જોય. ૭૬ 
આપ સ્વાર્થમાં જે દુષ્ટ મન એ ધરે, તે પાપી હરિ અવતારની ખ'ડના કરે,૭૭ 
આપ સ્વાર્ચે એ તો! જટુ' બોલી ભણે, તે તો મોક્ષ સુગતની શુદ્ધ નાં ૯૮ 
મઝ ગમા માગ સકત : હરસ 
નહિ હરિ શું નેહુને વાંચે નિત્ય વેદની વાણુ, અથર્વવેદ માને નહિ તે ચ'ડાળ 
લેજો જાણુ. ૮૦ 


પાણી પથ્થર પુજે 
આ તેમણે જહો યજ મ'ડાવ્યો છે સોએ, તે લેણ સ્વાથે સત્ય ધ! નાં ખૂજે કોએ. ૮૨ 
કહે ભીમ ત્યાં હે ચ'ડાળ! સુણુ આએ, યજ્ઞ સ્થાને ભલા પ્રાહ્રબુ ક્ષત્રી ખેડા જાએ-૮૩ 
તેતો સર્વે આચચારવ'તા રીશે છે ઘણા, એ પણુ સાંભળે વેદ એ પ્રાક્ષણુ તણા. ૮૪ 
ત્યાં ત્રણે વેદની રચનાં એકમેક હોએ, ત્યાં તમ ચ'ડાળ સુખ તો નાં દેખે કોએ. ૮૫ 
ત્યારે હરિ કહે ભીમ વચન સુણુ તું સોએ, સવ ચંડાળ તણી વાત કહું' રુ 
હે તોએ. ૮૬ 
આ ક્ષત્રી ધ્ર્ાણુ હોઈ મન દયા નાં ધરે, અને પ્રહા સાન /સિત્ય ધમની તિદાફેરોટછ 
હૈ ભીમસેન ! સત્ય વિના ફોઈ શુદ્ધ નાં હોએ, એવા કારણે પ્રાક્ષણુ ચ'ડાલ 
તે લેજે નેએ. ૮૮ 
એ ત્રીકાળ સંધ્યા તો પ્રાક્ષણુ ફોઈક કરે, અને વળી તે ચોથી સ'ધ્યાકી 
ખર નાં લહે. ૮૯ 
ભીમસેન! જે ચોથા વેહકી ના જાણે વાણુ, તેનેરાજ્ત! ચ'ડાળ સહી લેનને નણ. ૯૦ 
બીમ ! દ્વાયર અ વ્રુ વેદ જો પૂરા ચયા, અને આડ અવતાર તો શ્રી હરીનાં ગયા.૯૧ 
ગ્મ્ાજ નવમે રૂપે આવ્યો છુ નેએ, “તે' મને મ્રાક્ષણુ વળી નહિ માને કોએ. ૯૨ 
હે ભીમ! એ ચ'ડાળ થ્ાફાણુ સહા અજ્ઞાન, તે મારા ખુદા અવતારનો! ખ'ડે છે નામ.૯૩ 
આસ 


વ લીમ શયમ તણી, માગુ" છુ” અન્ન જે ક્ષુધાવ્યાપી છે ણુ 


ત્યાં ભીમસેન ગ'તા કરે છે એએ, એ છે અવતાર પાત્ર કોએ. ૯૬ 


કોયા કદરૂપ દીશે ધણી, અને વચન એલે જેમ વેરુડનો ધણી. હહ 
સુણ રે ચેર્યગેશ્વર ભીમ એ કહે, સાંસો એક મારા મનમાંહે રહે. હ્ટ 
ક્ષત્રી મહાશ્ત્નમાં કેષણુ ચ'ડાળ, અને તે સાંસો એહે કેને હચાળ. હહ 


ત્યારે શ્રી સુદ્ધા બોલ્યા ભીમ સુણે વિખ્યાત, ત્રી ચ'ડાળ તણી કહુ” તોએ વાત,૧૦૨ 


realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 334 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રહ 
જે ક્ષત્રી મનમાં દયા નહિ ધરે, તે ખાંપ્રી હથિયાર ને છીવહિ'સા કરે. ૧૦૧ 
જે વાછરૂ વિન્યાની વાળે રે ગાએ, વસ ખીજાનાં લે છીનાએ. ૧૦૨ 
એ અતી અભિમાન કરે મન માંહે, ભાઈ ખ“ધવ દેખ્યો નાં સેહુવાએ. ૧૦૩ 
અતિ આંધવને હુણુસે જાણુ, માણુસ મારતાં નાં કચ્શે ફેણુ. ૧૦૪ 
તે ક્ષત્રી ચ'ડાળ ભૂલ્યા જાણુ, તે ચ'ડાળ ! ભીમ સહી પ્રમાણુ. ૧૦૫ 


તે ખાળે વન ને વાળે ગાએ, તેને પરપ્રાણી મારતાં હૃદય દયા નહિ થાએ, ૧૦૬ 
આ જીવની કાજે પરજીવની હિ'સા કરે, આવાં બ્રક્ષસ્ઞાન મનસાંહી ધરે. ૧૦૭ 
તેલોક અતી કુડ, કપટી વિરોધી હોએ, ભીમ! તેને તું ચ'ડાળ સહી જોએ. ૧૦૮ 
તે ખહોત ધણા આચાર કરે ને શિડસકોતિથે જાએ) ઝે આજ શ્રી નારાયણુ 
દેવના દિશે ભિવતારને ઓળખે નહી તે ચ'ડાળ કરી પાક ન થાએ. ૧૦ 
આ સત્પંથમો ધમૌહોય તિનવ ાલેશ્યમે અને ઉલટાં ચાર દડિતનાં કરે કમક 
જે પૂરીદશોકેભ પે ને પ્હાકણુ ખાએ, હાલનાં શુખરે નેશિલમોનો/ જાએ) વિડેવ્‌ે 
ન પીએ અમી ને ન શિખે આવાં શ્રહ્મસ્ઞાનની વાણ, ભીમ તું તેને 
ચ'ડાળ સહી લેજો જાણુ. ધરે 
જે આવા સતપ'થ ધમ લેઈને પરહરી જાએ, અને સુખી ગતની નિદા કરી 
ઘેર દશોદ ખાએ. ૧૧૩ 
તે વલી નીસાની વેલાએ હાજર થાએ, તે ચ'ડાલ કેમે પાવન નાં થાએ. ૧૧૪ 
એવા સુણી વચન ભીમ અચ'ખે હોએ, આતો અવતાર પાત્ર દીસે છે કોએ. ૧૧૫ 
એ સવે અગમ નિગમની કરે છે વાત, એની કાયા એવી દીસે છે પણુ 
પ્રાણી મહા વિષ્યાત. 
કહે ભીમ સુણો દેવ દયાળ, અને ભિહાજતોજાતમો ફોણુ શાંડાળ) 
ત્યારે કહે શ્રી ખુદ્વાસુણો ભીમ વિપ્યાત, મહાજન ચ'ડાળ તણી તોએ કહુ' વાત. ૧૧૮ 
તે મહાજન મનમાં કરે અભિમાન, અતે તોલતાં દિલ નાં રાખેડામ. ૧૧૯ 


પરંપરા વિષે; 


૧૧૬ 


તે લેતી વેળા ઘણે લીએ, અને દેતી વેળા થોરેરૂ ટીએ. ૧૨૦ 
તે કરે અભિમાન ને વખાણે આપ, તે એવી ડાંડી તોલ્યાનું મડા છે ૫.૫. ૧૨૧ 
દ્યા ધર્મ ક્ષમાકી નાં કરે ડહેણ, તે મડાજન ચ'ડાળ ભૂલ્યા જાણુ. ૧૨૨ 
કહે ભીમ સુણો ચોગિશ્વર દયાળ, એ ભિતુધ્યે જિત ફોણુ થંડાળ (ર૩ 
તે સ'જ્ષેપે મોએ કેહ દ્યાળ, જે કોણ કરમથી હોય ચ'ડાળ. ૧૨૪ 


કહે શ્રી ખુદ્ધા સુણોભીમ ! વિખ્યાત, તે મનુષ્ય ચ'ડાળ ત સી તોએ કડુ વાત. ૧૨૫ 
જે દયા, ધર્મ, ને નોં આણે મન, તે સુવે નિચિ'ત્તો ને પિઃષે પિ'ડ. વરહ 
જે કોઈ માત પિતા સાનો હોઇને લડે, તે તેપ પાપી ચ'ડાળ દોજક માંડે પડે. ૧૨૭ 
જે પરજીવ મારીને પેટ જો ભરે, અને પરનારી શું સ'ગમ કરે. ૧૨૮ 
જે મર પારકુ' ધૂતીને આપે રે ખાએ, તે ચ'ડાળ પાપી દોજકેમોં જાએ. ૧૨૯ 


www.realpatidar.com Page 335 of 600 
mail@realpatidar.com 


૩: હિન્દુ સમાજ અને 


- સાચીખોટી વાત 
મિશ્ર કરી લોકોના 
મનમાં હિન્દુ ધર્મ પ્રત્યે 
શંકાઓ નિર્મિત થાય 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પુરૂષ એક તે સી કરે રે દોએ, એકશું અતી પ્રિત શખે સોનમે, ૧૩૦ 
પહેલી કલકલે ને દિલે માંહે લાવે દુ ખ, તે પાપી ચ'ડાળ સુવેનાં પાએ મોક્ષ ૧૩૧ 
તે ચ'ડાળ તો! Fe માંહે જાએ, તેના પૂર્વજ્ને કદીએ પાક નાં થાએ: ૧૩૨ 
જે કન્યા તણો જે કાંહી દ્રવ્યજ લહે, તે વિશ્વાસઘાત કરીને વિષ જે દહે. ૧૩૩ 
વણુ કેહે જે કોઇ પર ઘેર જમવા જાએ, બૂડું' ખોલીને મીડ ખાએ. ૧૩૪ 
જીભ સ્વાદે પર જીવને હણે, તે ખાએ માંસ અને દોષ નાં ગણે. ૧૩૫ 
જૂડી ગવામી પૂરે ને ચઢાવે આળ, તે મનુષ્ય જાતમાં ચ'ડાળ. ૧૩૬ 
જે સદગોર થ્રહ્યા નખીની આલ, તેનો જે કોઇ ચોરી ખાસે ધ્રક્ષમાલ. ૧૩૭ 
જે ગોરે દિધા ધમ! ને દેખાડ્યા હરિ, તેશું સુમન બોલે પ્રપ્રવચ કરી. ૧૩૮ 
જેણે લીધા ધમને પરડુરે પાએ, તે પાપી ચ'ડાળ જીવ નિશ્ચે નમાં જાએ. ૧૩૯ 
આપણુને અક્ષર એક શીખાડે નર જેડ, તેને તો ગુરૂ કરીને સય માનવો તેહ. ૧૪૦ 
જે જુડા સમ હરીનાં ખાએ, તે ચ'ડાળ તો કદ્ટીએ પાવન નાં થાએ. ૧૪૧ 
મનુષ્ય એડ ખીજાની નિ'દા કરે જે સાર, જે પર નિ'દા કરે તે મહા ચ'ડાળ. ૧૪૨ 
તે ભીમ કહે સુણોરે દેવ દયાળ, થોપગા અનો પક્ષીમોફોણોચફાળોે ૪૩ 
કહે શી ખુદ્ધા સુણો ભીમ વિષ્યાત, ચપગા અને પક્ષી તણી કહુ' તોએ વાત. ૧૪૪ 
ચોપગા માંહે યાનો ઊથલો ને શીચાળો, પક્ષી જાત માંહે એક ક્િંગોચ'ડાળ. ૧૪૫ 
કહે ભીમ સુણો દીન દયાળ, જ્ીજાતફોણી ચિ'ડાળ) ૧૪૬ 
કહે શ્રી મુદ્દા સુણ ભીમ વિખ્યાત, સ્રી ચ'ડાળ તણી કરુ' તોએ વાત. ૧૪૭ 
જે સ્રી હોઈ ને પર પુરૂષ શુ' રમે, અને ઘરો પુરૂષ દેખ્યો નવ ગમે. ૧૪૮ 
એક ને છોડી દુજા પર પુરૂષને જાએ, તેથી ચ'ડાળ દુજી કોઈ નહિ આએ. ૧૪૯ 
જે સ્રી હોઈને પર ઘેર ભખે, અને ધરકો કામકાજ દેખ્યો નવ ગમે. ૧૫૦ 


જે નાર પુરૂષ તણો નાં કરે રે કહ્યો, નિત્ય ઉડીને સ'તાપે રહ્યા. ૧૫૧ 
જે સાસુ સસરાકી નાં રાખે લાજ, તે નણુ'દ જેટાણી શું કરે વીષવાઢ. વૂપર 
જે સાસુ સસરાફો નાં કરે ફેણ, નણુ'દ જેડાણી કો ના રાખે વેણ, ૧૫૩ 
જે જાડુ' બોલીને ચઢાવે આળ, સ્રી જતમાં તે કહો ગચ'ડાળ. વપ 
જે વિધવા હોઇને વકરમ કરે, તે માઈ ખાપકી લાજ નવ ધરે, પપ 
તે પાડે પેટ ને ખાળક હણે, તે મન માંહે શ'કા કશી નવ ગણે, ૧૫૯ 
જે કુળ લજાવે ને વેઘે માળ, આજ સ્રી જાતમાં મહા ચ'ડાળ. વપ 
જે સ્રી હોઈને પુરૂષકી સેવ નાં કરે, અને કુડુ' બોલતાં શ'કા નવ ધરે. ૧૫૮ 
આજ વ ધર્મ જે ના કરે નાર, સ્ત્રી જાતમાં તે ચ'ડાળ, વૃપહ 


સુણો રે ચેગિશ્વર ભીમ કર જેડી કહે, સ્વામી સાંસો એક સેરા મનમાં રહે. ૧૯૦ 


કોણે થાશાળ, હવે તે સાંસ ખોએ કેન્ને દયાળ. ૧૯૧ 
ત્યારે શ્રી ખુદ્ધા ખોલ્યા વિષ્યાત, મધ્યમ ગ'ડાળ તણી કહુ' તોએ વાત, ૧૬૨ 


www.realpatidar.com Page 336 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૦૧ 


જે સાચ વિના હુરિની પૂન્ન કરે, ટ્રારેથી અભ્યાગત પાછો કૂરે, ૧૬૩ 
જે કોયાધર્સ નાં પાળે જેહ, મધ્યમ ચ'ડાળ કહીયે તેર. ૧૬૪ 
Se મને માંશ, અને ખોલે ખડું 

વ્યાજ સવાયા ખાએ નર જેહ, મહ્્‌મ ચ'ડાળ કહિયે તેહ. વદ્ફ 
એકે હરિની ભક્તિ મન માંહે ધરે, સને ખીજો આવી મન ભ'ગ ને કરે. ૧૯૭ 
દાન, પુન, કરતાં વારે નર જેડ, મહા મધ્ધિમ ચ'ડાળ કહીયે તેડા ૧૬૮ 
જે પશુ, દોર, નર પાલે જેહે, તેના ચાર પાણીની ખખર નાં લેહે તે. ૧૬૯ 
તે તે! ભુખ્યા તર્ષ્યા ખહુ દુઃખ સહે, આપની વેદના તો કોને નવ કહે.૧૭૦ 
તે નર થાયે મધ્યમ જેહ, પરવેદના નાં જાણે તેહ. ૧૭૧ 
જે શક્પિવર હોઇ ને દુનિયામાં ખાએ, તે ગુર પોતાના પરહરી જાએ. ૧૭૨ 
જ્ઞાન, ધમની ની'દા કરે નર જેહ, મહા મધ્યમ ચ'ડાળ કહીએ તેઢ. ૧૭૩ 
જે થાપણ મુકીને મકરે નર જેએ, જેહ સુરાપાન આચરે તેહ. ૧૭૪ 
નર જે જીડુ' ખોલીને ચડાવે આળ, મહા મધ્યમ પાપી તે ચ'ડાળળ ૧૭૫ 
જે રાજા પ્રાહ્ણનુ' અન્ન જે માંએ, ને જે [ક્રિયો ભારજુ જિમવાજાએ (૧૭૬ 
જે છીવને ફાંસી દઈને મારે નર જેહ, તે મહા મધ્યમ ચ'ડાળ કહીયે તેહુ. ૧૭૭ 
જે કામણુ ટુમણુ રૂષિવરને કરે, પર ઉપગારે પેટ પોતાનું જો ભરે. ૧૭૮ 
સ્રી ગભને જે વેપે માળ, મહા મધ્યમ કહિયે તે ચ'ડાળ. ૧૭૯ 
જે ધમિ હોઈ ને નાં પાલે ધમ, સુવે નિચિ'્તા ને કેરે કૂડા કેમ. ૧૮૦ 
હાહ્ષ નાં નિમડે ને ગતૂમાં નાં જાએ, દશાંશ ન દેવે ને દુનિયામાં ખાએ. ૧૮૧ 
જે મુખે નામ હરિનું નાં લેવે જેહ, મહા મધ્યમ ચ'ડાળ કહીયે તેહ. ૧૮૨ 
જે પાંચ માસ સી ગર્ભ જે ધરે, તે નારીશું જે પુરૂષ સગમ કરે, ૧૮૩ 


પશુ ખાશી કરાવે નર રે જેડ, મહા મહ્મ થ'ડાળ કહિયે તેહ. ૧૮૪ 
વણ આદરે જે નર જમવારે જાએ, જે કેરજે લેઈને મુક્કર થાએ. ૧૮૫ 


વણ વાંકે સ્રીને પરહુરે નર જેહ, મહા સશ્ધિમ ચ'ડાળ કહિચે તેહ. ૧૮૬ 
માત પિતા થઈ ખાળકને વેચે જેહ, મહા મષ્ધમ ચ'ડાળ કહિયે તેડ. ૧૮૭ 
ત્યારે ભીમ કહે સ્વામી પુછુ એક વેણુ, ભિયુષ્યાજાતમઉત્તમાફોણો લટટ 
ત્યારે થી ખુધ્ધા બોલ્યા વિખ્યાત, ઉત્તમ તણી કહું' હુ' તોએ વાત. ૧૮૯ 


હાલ વાયકે ખરા ફશોદી જેહે, મનુષ્ય જાતમાં ઉત્તમ તેડ. શહય 
જે સદાએ ધ્યાન હુરિકા કરે, અને ખ્રહ્જ્ઞાન મન માંહે ધરે, વૃહ્ર 
નિત્‌ નિત્‌ ગતૂમાં મશે નર જેહ, મનુષ્ય જાતમાં ઓઆતમ તેટ, વૃહ્૩ 
્રયાવ'તા ક્ષમાવ'તા જે નર હોઈ, એ કિયા ચાદ્વીસ પાસે સોઈ. વૃહ્ફ 
ડના હિરસ વિશારે નર જેહ. મનુષ્ય જાતમાં. ઉત્તમ તેડ. વૃહ્પ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ડ્ર 
જીભ્યા ઈ'દ્રિ સ્વાદ પરહરે નર જેહ, કામ કોધ મન વશ કરે તેહ: વહ 
પાંચ તત્વકો ભેદ જાણે નર જેહ, મનુષ્ય જાતમાં ઉત્તમ તેહ. ૧૯૭ 
ગોર નરનાં વચન શિર ઉપર ધરે, ગર કહે તે નિશ્ષે કરે. ૧૯૮ 
સતી સ'તોષી ક્ષમાવ'ત નર જેહ, મનુષ્ય જાતમાં ઉત્તમ તેહે. વ્હ્હ 
જે નર જીવતાં મૃતક હોઈને રહે, સુખ દુઃખ દિલનાં હરિ શું કહે. ૨૦૦ 
હુરદમ હુરિ નામ નાં વિશારે જેહ, મનુષ્ય જાતમાં ઉત્તમ તેહ. ર૦૧ 
માત પિતાની ભાવે ભક્તિ કેરે, ફૂડ કૅપ2 સર્વે મનથી પરહેરે. ર૦૨ 
સર્વ ગત્‌ કુ'ટુ'ખનો ખે'ચે ભાર, વિષ્ણોભક્તિ ઉપર સિદારાખેપ્યાઝ (૨૦૩ 
પર વેદનાં આપ ચ્હે નર જેહ, મનુષ્ય જાતમાં ઉત્તમ તેહ. ર૦૪ 
ગત્‌ લોકમાં જેનો જશ હોય, અને રતી અવગુણુનાં બોલે કોએ, ર૦૫ 


વાચ, કાચ્છ, દ્રષ્ટે નિર્મલ હોએ, નાત પરનાતે ગુણુ ખોલે સર્વ કોએ. ૨૦૬ 
હયા, ધરએે, ક્ષમાવ'તા હોય નર જેહ, મનુષ્ય જાતમાં ઉત્તમ તેહ. ર૦૭ 
ત્યારે ભીમ કહે સુણો ચોગિશ્વર દેવ, સ્વામી એક વાતનો પૂ'છુ' હુ! શેવ. ૨૦૮ 
શી જિસ ઉત્તમ [ફોણુ, સ્વામી એ સક્ષેપ અમને કેડને ક્ષો, રવ્હ 
ત્યારે કહે શ્રી ખુદ્ધા સુણ ભીમ વિખ્યાત, ઉત્તમ સ્રી તણી કહુ' તોએ વાત.૨૧૦ 
જે ઔ હોઈને પુરૂષની સેવામાં રહે, જે વચન કહે તે શિર ઉપર ધરે. ૨૧૧ 
જે રુરિ નામની સેવા નાં વિશારે નિત્ય, કિયા ચાલ્વીસ પાલે એકે ચિત્ત. ૨૧૨ 


દ્દાતવ'તી ક્ષમાવ'તી જેહ, આ જાતમાં ઉત્તમ તેહ. ૨૧૩ 
જે ગ્ીના હૃદયમાં નિર્મળ જ્ઞાન, સાસુ સસરાફો રાખે માન. ૨૧૪ 
જોઈ કરડ બોલે તો નાં આણે કાલ, લક્ષણી જેવું નાનેરૂ માલ. ર્વષ 


નીચી ટ્રષટીને હસમુમી હોય નાર જેહ, રી જાતમાં જે ઉત્તમ તેહ. ૨૧૬ 
જે આ હરિની સેવા વિના અન્ન નાં ખાએ,&ઢારેથી અભ્યાગત પાછે નાં જાએ.૨૧૭ 


થોડા માંહેથી થો'ડેર' દેવે જેડ, અને સદા કાલ સત્યવ'તી તેહ. ૨૧૮ 
જે ધરમ કરતાં ના કરે કેણુ, સ્ત્રી જાતમાં મહા ઉત્તમ જાણુ. ર્વ 
જે ઓ પોતાના પુરૂષની સેવામાં રહે, સુખ દુઃખ દિલનાં હરિને ડહે. રે૨૦ 
ઝે આરી હરિની સેવા કરે નિત્ય, તે મહા સયવતી નિમ લ ચિત્ય. ૨૨૧ 
ગત્‌ જગમાં નમી નમી ગાલે જેહ, આ જાતમાં ઉત્તમ તેહ. રરર 
ત્યારે શ્રી ખુહ્ધા ખોલ્યા છે એર, સુણો ભીમ વાત કેહું' તેહે. ૨૨૩ ૪: કલિયુગમાં હિન્દુ 


કેહે શ્રી મુદ્દા સાંભલો ભીમ વિષ્યાત, અઢરે વ્રણુની કહુ' હ' તોએ સાખ ૨૨૪ [ધર્મની માન્યતા 
ર્રુપો લરાબર નથી એવું 
વેદ તણ તો તજશે અભ્યાસ, તે કરશે નિત્ય ઉઠી પરાઈ અઃશ ૨ 


શે'દ્રાદિકની એતે! કરશે નિવ્ય સેવ, વળી સંધ્યા ત્રપણ તજશે વાસુદેવ. ૨૨૭ 
એસ કશ છક, કપર, ચટક હુ નજરો તો અહા જ સમ જેર ગયલ સેદરશ૮ 


www.realpatidar.com Page 338 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તો રાજાનું પ્રતિગ્રહ લેશે ધણું, એથી તે લેશે સ્વશિશ પાતક પણું. રરહ 


તજસે સ્વધરમ ને સ'ધ્યા સાર, જઇ સેવકને ઘેર કરસે આહાર. ૨૩૦ 
ગજ, રથ, ભોમો છોડસે ભાર, લેશો રશાણુ, લોર, પાષાણુ તે સાફ ર૩૧ 
જે ભણશે વેદ જઈ શુદ્રને ઘેર, મૂકસે વેદ નહિ લે તેની પેર. ર૩૨ 
ચોરી ચાડીનો કરશે વિચાર, તજશે સ્વધરમ તણા વ્યવહાર, ૨૩૩ 


ભૂક્તી ભાન શૂઠ્તણા પશુ તો! તે ચારશે, અને પોતાનાં ભૂખે મારશે. ર૨૩૪ 
શુદ્ર તણા બાલક તે તો! રાખશે, અર્ને પોતાનાં ખાલક અધમે' હાંકશે. ર૩૫ 


અનેકને ઘેર જમવા જશે, અને તે ખીજ પ્રતે વડવાડ કરશે. ર૩૬ 
શૂદ્ધ તણી કિયા શ્રાદ્ધ સારસે, લોભે ધ્રાહ્ાણુને જઈ મારશે. ર૩૭ 
શુદ્ર તણુ' ત્યાં દ્યણુ' દળે, રાંધે રાંધણુ' તે જમવા મલે. ૨૩૮ 
શ્વૉતે ગર્વની પેરે વેહેશે ભાર, મન માંહે ધરશે અતી અડ'કાર, ર૩૯ 
શૂ તણા કરશે સરવે પાક, પ્રેમે નાના વિધના કરશે શાક. ૨૪૦ 
પ્રથમ શૂદ્રને ધીરજે પીરશે, અને કેડેથી જમતા દીશસે. ૨૪૧ 
દાસી દાસ ખીજ જાણે જેમ, કલજીગનાં પ્રાક્ષણુ જાણે એખ, ર૪૨ 
થાશે પાછલ તેવી પરજ જેહ, અતે નરક પામશે તે. . ૨૪૨૩ 
ન દીએ દાન ને કરશે સાર સ્વાદ, તે શૂ ઘેર જઇ કરશે આશિર્વાદ ૨૪૪ 
તેપર હેરૂ કરીને દેમે આલ, સોખતે વીશરશે શ્રી ગોપાલ. ર૪૫ 
કન્યા તણુ' તો લેશે ધન, કરશે ધોરજે છલ ગમતાં ખડુ મન. ર૪૬ 
પર આંગણે વિપ્ર જમવા ખેડા જાએ, વાટે વળુદ્યા વિરોધ કરશે વિશ્વાએ. ૨૪૭ 
એવા વિપ્ર કલજુગમાંના જેહ, તે દુષ્ટ રિયાએ નક પામશે તેહ. ૨૪૮ 


કહે શ્રી ખુદ્ધ સુણો ભીમશેન રાએ, જે પુછો તો તે સર્વ કહુ' સત્યભાએ. ૨૪૯ 
ભીમ કહે સ્વામી સાંભલીએ સોએ, કિળસુંગ તણો ક્ષત્રી હવે દિવા હિએક રષ 


ત્યારે શ્રી ખુદ્ધા ખોલ્યા વિખ્યાત, અને ક્ષત્રી તણી કહુ હુ' તોએ વાત. ર૫૧ 


ધ્રાક્ષણની ઔર કરશે અધમ કુડા વેપાર, અને ઉતારી તે લેશે પરના શણુગાર. ર૫૩ 


તે મહ માંશનો કરશે અહાર, ઘરમાંથી ધર્મઃ તણા જરો આચાર. રપ૪ 
હોલે સેવા શૂદ્રની કરશે અપાર, અને સ્વામીને મારશે હથિયાર. રપપ 
અહુ આળશુ થઇ બેટા હશે, અને રાજા સઘલા દુઃખિયા થશે. રષદ 
ગો ખ્રાહ્ણ ઔ શૂદ્ર જેડ, અને ખેડા નિદા કરશે તેહ. રપ 
કુપાત્રને દાન આપે હાથે આરે, અને સુષાત્રને મારી કાહે. ર૫૮ 
કરશો અહ'કારથી સો કઢળી વન છેદશે, તિર્થ તણા તો માગ ભાગશે, રપહ્‌ 
નિશાએ આળશો પુર ને ગામ, અ'તે તે તો પામશે નક'માં ડામ. ર૬૦ 
એવા સર્વ કરમ કરશે સહી, કેળગુનાં ક્ષત્રીચોની વિગત કહી. ર્દ્શૂ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૦૪ 


શ્રી ખુદ્ધા કહે સુણો ભીમસેન રાએ, કલયુગના ક્ષત્રીનો કલો મહિમાએ. ૨૬૨ 


કહે ભીમ સાંભળીએ મહારાજ, ફલિચુંગે ફિવો ભિહાજનનો કાજ ફદ 
ત્યારે શ્રી ખુદ્ધા બોલ્યા વિખ્યાત, કેલી મહાજન તણી કહું' તોએ વાત. ૨૬૪ 
મહાજન તે તો કપટે વેચશે ગાએ, અને કુડા વણુઝ કરશે સત્ય ભાએ. ૨૬૫ 


કુડા વણુઝ અને કુડા વેપાર તે કુડા વેસ્ય સર્વ તણા આચાર. ર૬૯ 
કલચુગ તણા શુદ્ર ધમિ જેટલા, અજ્ઞાને દભિક થાશે તેટલા. ર૬૭ 
જે સેવા હરિની ને મૂકે ધમ આચાર, ભને દાન તણો નાં લ'ભે પાર. ૨૬૮ 
પણુ ત્યાં રશોઈ જમશે એકલા, ઉત્તમ તિથે જાશે થઇ લેળા. ર્દ્હ 
જપસે હરિ હરિ ને તોલસે ઓછે! માલ, એકની નિદા ને દુજાને કરશે બ્હાલ.૨૭૦ 
એવા આચાર કરશે તે ખરુ, ત્યાં ટુળ લજાવી જશે વહુ. ર૭૧ 
પરણી અષ્પલાને છાંડશો, અને પરસ્્રી શું ઘર માંડશે. ૨૭૨ 
ગલી વાવશે ખેડ જ કરી, પછી વલેવશે ફોડાઓ ભરી. ર૩ 
ગલ્લી તણા અખાડા જેહ, અનેક જીવની હિ'સા તેહ. ૨૭૪ 
તે તણું ધનન એકુ' થશે, વ્યારે પાપ ઉપર મનને વશે. ૨૭૫ 
આદર વાડી કરશે અતી ધણા, ધરશે અહ'કાર અતી તેની નહિ મણા. ર૭૬ 
ઘર પાછલ ્રક્ષપુરી જેટલી, કુટી પાડશે તેટલી. ૨૭૭ 
હ્યાં કરશે ધર પે!તા તણું, કરસે થાનક રમવા જમવા ને ઘણું, ૨૭૮ 
ઉત્તમ ઉપજનું ક્ષેત્ર જેહ, પડીઃ ભોમી લેઇને આપશે તેહ. ૨૭૯ 
સાટે લોમી આપશે સહી, જેમાં જરા દાણો પાકે નહિ. ૨૮૦ 
તેના ઉપર લેશે દોકડા, તે દેશે ગાલ ને કહેશે બાકડા. ૨૮૧ 
જે ખ્રાહ્ષણુની વૃતિ ટળશે, તે વેશ્યાને જમી આપશે. ૨૮૨ 
જે લીલા વૃક્ષ તે વાઢસે ઘણા, ત્યાં મદિર કરશે સોહામણા. ૨૮૩ 
જે ભાહી કરશે ચુના તગ્°ી, જે મ'દિર શોભા દિશે ધણી. ૨૮૪ 
જે પરવતની ઇંટો જેટલી, તે ફૂટીને પાડશે તેટલી. ર૮૫ 
જે ઘરતે ખડું સમરાવે છજા, અત્રીક્ષે લાવે ખડું ગોખ ને ગજા. ૨૮૬ 
વેદ ધર્મથી અળગો રહે, પૂર્વજ દાનપુન વિનાનો પિ'ડ ના લહે. ૨૮૭ 


વિવેક વિચાર, કલયુગ તણો એવે આચાર. ૨૮૮ 
ણ્‌ 


પુત્રી પિતા સાથે 
એવા દુષ્ટ નકે તો વહેલા સ'ચરે. રિટહે 


તે માટે 
જે માત પિતાને નહિ આપે રે અન્ન, એવા કલયુગ ફેરા છે ય્રાક્ષણુનાં કૃન્દ. ૨૯૧ 
વિપ્ર તણી લાંચ ધરમાં વાવરે. ઘરમાં સેવા વેશ્યાનિ હેતે કરે. ર્હ્ર 
પુત્રી ભગીની કુળમાં હોશે રે જેહ, આજ તે ઉપર હેત નહિ રાખે તેહ. ૨૯૩ 
ચારે વર્ણો કલચુગમાંની જેહ, રખે સાંભળી દુઃખ મનમાં ધરતા તેઢ, ર૨૯૪ 


www.realpatidar.com Page 340 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૦૫ 


તે માટે નાં ડુભાશો રે વીરા કોએ, એ મહિમાં કલયુગ કેરો રે જે હોએ. ૨૯૫ 
કહે શ્રી ખુદ્ધા સુણો ભીમસેન રાએ, એવે! મહિમાં કલયુગનો રે કહેવાએ. ૨૯ 

કહે ભીમસેન સાંભળીયે મહારાજ, કલયુગનો મહિમાં કહેજે આજ. ર૯૭ 
તે સાંભળીને સુખિયા જે થેએ, શરણુ સ્વામી તમારૂ' તો લેએ, ર્ફ્૮ 
કહે શ્રી ખુદ્ધા સુણ ભીમ સત્યસાર, કલિયુગ તણ્‌ા કડું' તોએ વિસ્તાર. રહ્હ 
કેલયુગે સવ કહપવૃજ્ઞો તો! નહિ રે રળે, કોધ વિરોધ શેક જે નહિ તો ટળે.૩૦૦ 
અલ્પ હૂધ કરતી હોશે ગાએ, કુ'પ સરોવર તે કુડાં સમ કહેવાએ. ૩૦૧ 
અહપ ધાન્ય નિપજશે પરથ્વીએ સહી,' અકહપ આયુષ્ય તો કલયુગમાં થઈ ૩૦૨ 


પુત્ર પિતાને નહિ દે અન્ન, માત પિતાથી કરશે તે બ્હાલુ' ધન. ૩૦૩ 
માત પિતાને પર્હરશે પુ, સાસુ સસરાને સોંપશે ધરસુત્ર. ૩૦૪ 
અધવ પરવાર તે માને શત્રુ સમાન, પણુ ઘરમાં સસરા સાળાનો! અહ માન.૩૦૫ 
સ્વપુત્રી વાભૂષણુ પાખી રહે, પણુ સાલીને સાસરવાશો તે કરે. ૩૦૬ 
ભશ્નિને નહિ આપે એકો ઠામ, તે કલયુગે ખેન તણું ન કરશે એકે કામ. ૩૦૭ 
કૅલચુગમાં વહું તણી છે એ રીત, સાસુસસર શું નહિ રખે પ્રીત. ૩૦૮ 
દેરાણી જેડાણી શું નહિ નેહ, શગુ સમાન વડુ વરને રાખે તેડ. ૩૦૯ 


સ્રી ભરથારનું કહ્યું કાને નવ ધરે. પહેલાં તે માત પિતાને નજરે કરે. ૩૧૦ 
અને ધન્નને લોભે સમરી કરાવશો કેમ, કોઈનું ઘરમાં નહિ રાખે મર્મ. ૩૧૧ 
રાજા પરજાનો ડ'ડ અતિ જે કરશે, મહા ટુઃખો કલચુમમાં ધરશે. ૩૧૨ 
વળી તીથ' તણા મહિમા ભાંગશે, જ્યાં વ્યાં દુઃખ દાવાનળ લાગશે. ૩૧૩ 
ઉલ્કાપાત થાશો અતી ધણા, અને ભૂ'ડા કર્મ માંહે નહિ રહે મણા. ૩૨૪ 
સત્ય સ્નેહે નહિ હોય નરને નાર, તે ધનન લાંચ ને રાખશે કુડા વ્યવહાર. ૩૧૫ 


તે કુડા ત્રાજુવાને તોલા રાખે,ખોટા નાણાને ખોટી સાખે. ૩૧૬ 
એવા અન્યાય થારો જાણુ, વેદ શાસ્ર નહિ જાણે પુરાણ. ૩૧૭ 
જ્યારે ખાર વરસનો કૂળશે પુરૂષ, પચીસે પલી આવશો મુખ. ૩૧૮ 
નવ વરસની નેખ'તી હાશે રે નાર, તે ધરશે ગર્ભ ને દુઃખ ભોગવશે અપાર.૩૧૯ 
વરણા વર્ણનો જાશે ધમ આચાર, સત્ય ધમના ભાંગરો વ્યવહાર. ૩૨૦ 


ત્યારે વરકન્યાનું સન નહિ હેતે મલે, ધનન હોય ત્યાં મન તો માયાએ ભળે.૩૨૧ 

શીતકાળે હોશે અગ્તિનો સાર, ઉશકાળે થાશે શીત તણ બ્યવહારફ ૩રર૨ 

ત્યારે ખ'ડ ભગ થાસે દેશાદેશ, પુન્ય તણા નહિ જાણે લવકેશ. ૩૨૩ 

કહે શ્રી ખુદ્ધ સુણો ભીમસેન રાએ, એવો છે કલયુગ તણા મહિમાએ. ૩ર૪ 

ગામ ડુઃખે ઉજડ થાશે અનેક, તેમાં વસવાને નહિ રહે કોઈ જભુ છેક. ૩રપ 

ધાન તણા ખીજ તો સવે જાશે, હયાહિણા તો સર્વે નરનારી થાશે. ૩૨૬ 
પી. ૩૪ 


www.realpatidar.com Page 341 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૦૬ 
ત્યાં રાંધ્યા ધાન વેચાશે રે ખહુ, ઉત્તમ લોક લેઇ ખાશે રે સડું. ૩૨૭ 
વીવાહુ ધમ તણો તે મારગ ભાંગશે, આજ્ઞા વિના તો! નારી નરને જશે. ૩૨૮ 
થાફો દારિદ્રે સઘળા લોક, ઘરોધર થારો સધળાને કલેહ ને શોક. ૩ર૯ 


પાપી બ્રાક્ષણુ હોશે તે કલયુગ તણા, તે તો ફાંસી માગે*માં દેશો ધણા. ૩૨૩૦ 
તેરમશેુત્તને અવળો કરશે વેહેપાર, તે વારે તો તેઓ થારો મહાપાપી અવતાર.૩૩૧ 
તે તોકુન્યાવિક દુષ્પણે કેરશે રે ખહુ, તે વારે સસરાને કુડી આલ દેશે વડું.૩૩૨ 


ત્યારે વનસ્પતી તે સવે નિકૃળ થાશે, એવી વેલા કલયુગમાં વતોશે- ૩૩૩ 
શરથવીમાં જે થકી જે બલિયા નર હોય, તે ધન્ત પિઆરૂ ખળે હરી લેશે સોએ.૩૩૪ 
જે પુરૂષ પોતાની પરહરશે નાર. તેતો ખીજાશું કરશે વ્યવહાર. ૩૩૫ 


ત્યારે આસા લોપશે શિષ્ય ગુરૂ તરી, જે કલચુગે થાશે ખ્રાક્ષણુ એવા ગણી,૩૩૬ 
વ્યારે સાધુ તણી સ'ગત તો નહિ ગમે, કષ્ટી કેડે ભૂત્રી પૃથ્ી ભમે. ૩૩૭ 
ત્યારે ચારે વેદ તણો તે! સવ જાશે દશન, પૂછે નહિ ફોઈ મ્રાકાભુને પ્રશન્ત. ૩૩૮ 
ત્યારે થાશે ભૂવા ભાટ કલયુગનાં ૩'ડ, તે તો! કપ્ટેથી હુરી લેશે દામ શિર મુંડ.૩ફ૯ 
વીર સાધનાને મેલા કરશે મ'તર, અને કરશે ઓષધ ચીડીને જ'તર. ર૩૪૦ 
જે કાજલ ભૂર્કીને કરે વશીકરણુ, ત્યાં તો ગરોડાને નિત્ય જાશો શરણુ. ૩૪૧ 
ત્યારે ભાંડ ભવેયા ઉપર ખહુ પ્રીત, ત્યાં ગમશે નહિ વેદ શાસનની રીત. ૩૪૨ 
ત્યારે ચેટક નાટકને શ્નેવા જનન જશે, જ્ઞાન ધ્યાન સાંભળવાને આળશ થશે-૩૪૩ 
ક્ષેત્રપાલ, શક્ત, માત'ગી ને ભુત, જે ફૂડ કષ્ટી પેશાવળને ખાને ખારો ધૂત. ૩૪૪ 
કહે શ્રી ખુદ્ધા સાંભળો ભીમ ભૂપાલ, એવે! કલીનો મહિમા છે અતિ વિકાલ. ૩૪૫ 
એવા કલયુગ તણા મહિમા એ છે જન્ન,તેમાં થર નહિ રેહવે ફોઇ માંભુસનુ' મન્ન.૩૪૬ 
કહે ભીમ સ્વામી વિન્નતી કરીયે હમ,અને એક મારા મનનો સ'ક્ષે છેદને તએ.૩૪૭ 
ત્યે શ્રી ખુદ્ધા બોલ્યા વિષ્યાત, અને સાંભળો ભીમ અમારી વાત.' ૩૪૮ 
જે કલયુગે વડ પીપલે! વાઢશે, તે તે! લેઈ ધત્ન ને વલી દેવાલુ' કાઢશે. ૩૪૯ 
તુલસી ગઉ ધ્રાહ્મણુને જે જુગના દેવ, તેની સવ કોઇ કરશે કપટ કુડથી સેવ. ૩૫૦ 
વેફ્યા તો લજયા ધરશો અપાર, અને મહા નિલજ થાશે કુલવ'તી નાર ર૩૫૧ 
જીગમાં સીસાના નાણાં તો ચાલશે, વલી સાચાને તો સૂવ્ીએ ધાલશે. રપર 
સ તલાવ માંહે કરશણુ તો વાવશે, સત્ય સાધ હશે તે! તે દુઃ ખિયા થશે. ૩પ૩ 
સુખિયા થાશે કપટી ફૂડીયા પાપી જેહ, આગળ નકે* જાશે સર્વથી પેહલાં તેડ. ૩૫૪ 
અન્યાયી સુક્કરને ઘેર હોશે આચાર, ઉત્તમ વરણુ ખોસે ધમ! વ્યવહાર, ૩ષપ 


વેશ્યા ઉપર તો! ધણા ભાવજે થાશે, અને સર્વ યૂર્ત ગરોડાને માનશે. કપ૬ 
માંહો માંહે તો દુ'ખ દેશે રે ઘણા, એવા વ્વક્ષણુ તો કલયુગ તણા. પછ 
વર્ષવ થઇને સર્વ આગલ નાચશે, અત્ય'જ પાસે અન્ન માંગશે. ૩૫૮ 


સવ થારો જનન વિઘાવ'તારે ખહુ, પણુ એતો ખોટા ઔષધ દેવે તે સહુ. ૩૫૯ 


www.realpatidar.com Page 342 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રૂકે 


જે શગ જાણ્યા વિનાં ઓષધ કરે, એવા વેઘ તો નિશ્ચે નકે સચરે. ૩૬૦ 
જોશી તે જેતિષ ભેદ ક્રોઈ ના ગણે, ત્યારે સ્ઞાની થઇ જ્ઞાન કોઈનાં ભણે. ૩૬૧ 
લેઈ કરજ ને નહિ આપે વલી, તેના મન ફેરવશે પાપી કલી. ૩૨ 
ભૂંડા પુરૂષ ને ભૂડી હોશેરે નાર, જેવા મળશે તેનો ભવેડો સકલ સ'સાર. ૩૬૩ 
જે નર સુખે મેળવશે ધર્મેરે અન્ન, તેનું રાજા અન્યાય ડ'ડી લેશે રે ધન્ન.૩૬૪ 
જ્યારે ખેડુતનાં ચારે ભાગ જે જાશો, તે ઉપર કરજમાં ખાલક પોતાના વેચશે. ૩૬૫ 
જે ભક બોલીને લેશે ચોરી ને વલી લાંચ,તે તો! ફૂડા કરસે દેશો અન્યાય સાથે આંચ,૩૬૬ 
સપાઝને કોડી દાન તે કોઇ નાં ટીએ, પણુ કુપાત્રનાં ચરણ તો ઘેઈ ઘોઈ પીએ. ૩૬૭ 
જ્યારે માત પિતા ખાલકને વેચશે, એવા છંદ તો કલિયુગમાં થશે. ૩૬૮ 
ન્યારે પુત્ર પિતાનુ છેદશેરે શિશ, ત્યારે સાચુ* કહેતાં સવને લાગશે રીશ. ૩૬૯ 
જે પુત્ર થઈને માખાષને પડશે નેટ, ત્યારે દિકરી જમાઇનુ' રેહશે સાસુને પેટ. ૩૭૦ 
વહી જે નર અતી બૂટા બોાલારે હશે, તે કલિયુગ સમે આગલ વડેરા થશે. 3૭૧ 
આપો આપ મૂકશે પોતાના ધ્યાન ને ધર્મ,અને તે નિત્ય ઉઠીને કરશે અતી ફૂડા કમે.૩૭૨ 
નિશાએ ભોજન કરશે ખહુ, અગગળ્યા નીર તે! વાવરશે સડુ. ૩૭૩ 
અતિત્‌ અભ્યાગતને મારી કાઢશે, એવા દુષ્ટરો ખેડા સર્વે પાક ઝાડશે. ૩૭૪ 
જે પરણી સ્રી સાથે રાખે નહિ નેહ. અને પરસ્્રી શું અતી રાખે સ્નેહે. છપ 
કહે શ્રી ખુદ્ધા સુણો ભીમસેન રાજ, હવે તે! અવગુણ કહેતાં આવે છે લાજ. ૩૭૬ 
કહે હરિ સાંભળો ભીમસેન હૉ રાએ, એવે! છે કલિયુગ તણા મહિમાએ. ૩૭૭ 
જે થાશે કુડા રાજા ને થારો કુડા પ્રધાન,અને તેની રેયત તો! ચોર ધૂતારી રે ન્તણુ.૩ “૮ 
જેરાખશે #ુડા તિર્થ ને કુડા દેવથે વિશ્વાસ,વળી જે ફડ કષ્ટે ધરશે પિઆરી આશ.૩છહ 
જેની કડી આશ અને જેનો ફુડો સસાર, તેના સર્વ કૂડા વચનવિવેક અને વિચા૨.ક૮૦ 
જેની ફૂડી છે સર્વ કરમ ને ધરમની રે રીત, અને કેડી છે કલચુગ તણી પ*્તીત ૩૮૧ 
જે કલિયુગનિ કૂડી છે ધી ને ફૂડા છે પુત્ર,વળી તે ફૂડા બ'ધવા ને કડા છે ઘર સૂગ.૩૮૨ 


જે સવ કૂડા દેશ ને કૂડા સવ સસાર, તે કૂડે ફૂડાનાં હરષનો! શોલે વ્યવહાર. ૩૮૪ 
ટૂડા કલચુગ અને સાચુ' દેસે રે દાન, જે સેવે સાચે શ્રી સદ્ગરોર ભગવાન. ૩ટપ 
ઝે કોઈ ઈન્દ્ર પાંચે વશ પોતાની રાખશે,તે તો સર્વ જીવતા કુડનાં કૂલ ચાખશે.૩ ૬ 
ત્યારે કહે શ્રી ખુદ્ધા સાંભલો હે રાજન, તસે પાંચે ખ'ધવ રાખે! નિમલ મન. ૩૮૭ 
સહા પાપી છે આ કલિયુગ તો નિર્ાર, તે વએે મન વિષે જાણો સત્ય અપાર.૩૮૮ 
ત્યારે ધમતાં રોરિ ધરા છાંડશે જેહ, તે કલચુગમાં રાજ્યનું કરો ફેમ નેહ. ૩૮૯ 
જ્યાં સુધી કલિયુગ અહીં આવે નહિ,ાં લગી તે રાજ કરજો ને સહિ ૨૯૦ 
જો સાછે સતીયા તએ સ હિમાલેરે જાએઓ,તો તએે દશન શ્રી હરિનાં રે પ એ ૩૯૧ 
ત્યારે શ્રી ખુદ્ધા બોલ્યારે વિખ્યાત, સુણારે ભીસ કહુ તોએ સત્ય વાત. ૩૯૨ 


www.realpatidar.com Page 343 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૭૮ ૫: બુધ અવતાર, 
એટલે સતપંથના શાસ્ત્ર 
તખે રાજા યુધિકિર્તે કેજનેરે જાએ, કાંઈ પૂ'છવું હોય તો પૂછજો ને આએ. પ્રમાણે - ભગવાન 


“ 


સત્ય વચન કહું' છુ હો ભીમ રાએ, યસ કરશો તો પણુ પાપ નહિ જાએ. ઢે; 
તો અન'ત યર તણું તમને Bahan 
એવુ' રાજા ચુધિઠિરને કહેન્ને ્તક્ષણુ, નહિ તો! પછી પસ્તાવે! રહેશે ઘણુ. Be 
ત્યારે ભીમે ચિ'ત્તા મનમાં કરી છે ઘણી, એતો દિશે છે ત્રીોલોવનનો ધણી. RY 
જે પાંડવ વોંશપર સદા કૃપાલ, તે જાણી અમટ્યારે આવ્યા દયાલ. 
સુરે ચોમિશ્વર કહુ' શિર નામ, દયા કરી તસે ઉભા રેહજો આણે ડામ. ર૯લ્હ 
અમે જઈને પુછુ! રાજા યુધિહિરતે જય, પાછો સ'દેસો આવી તમને કહુ' હુ' સોય.૪૦ ૦ 
તમારો યસ્ત જાણી આવ્યો છુ' આંહી, અહીં રાજ આવે કે મને તેડાવે ત્યાંહી. ૪૦૧ 
ભીમ કહે સ્વાસી અહીં ઉભા રેહજો સહી,અમે રાજા યુધિષટિરને જાઇ પુછુ' સહી. ૪૦૨ 
એઓચરે ભીમસેન સ્વામી વારૂ કહો, પણુ ખે ચાર ધડી અહીં ઉભા રહો. ૪૦૩ 
અજે યગ્તમાં જઇને કરં રે જાણ, તમે' આધ્યા આવે તો રાજન ધમની આણુ.૪૦૪ 
એવી આણુ દઇ ભીમ યસ્ઞ માંહી ગયા, યત કરતાં રાજન ઉડી ઉભા તો થયા. ૪૦૫ 
ત્યાં જઇને ભીમસેન તે ઉભા રે રહ્યા, કહે રાજા કેમ ભીમસેન તને આવિયા.૪૦૬ 
વલતાં વિચારી ભીમસેન તો કહે, ભાઈ આવ્યા અભ્યાગત તે પળે રહે. ૪૦૭ 
ત્યારે ગયા ભીમસેન ને લાબી વાર, ત્યાં રાજા શું જઈને કહ્યો વિચાર. ૪૦૮ 
ન્યાં ચારે ખાંધવ બેટા છે એકાંત, ત્યાં ભીમે જઇને કહી સર્વે વાત. ૪બ્હ 
કહે ભીમસેન ભાઇ! સવે સાંભલો સાર, એક દેવ બુઃદ્દા વેપે ઉભા છે ખાર. ૪૧૦ 
સુણો રે રાજા યુધિષ્ઠિર કહુ” વિચાર, અલોકિક પુરૂષ આવ્યા આપણે ટ્ાર.૪૧૧ 
ભીમ કહે સાંભલો ચુધિપિર વાત, એ મડા ઘ્રક્ષસ્વરૂપી આવ્યા વિપ્યાત. ૪૧૨ 
અગમ નિગમની વાત સવે કહે, તે પાત્ર આવી આપણે દ્વારે ઉભા છેહે. ૪૧૩ 
પાંચે બાંધવ મલીને વિચારે ન્હાં, એ કેપણુ સ્વરૂપે હોશો એઓ ભીમ તહાં. ૪૧૪ 
એ સ્વામીને મુખ ચ'ચા ને પગવ'કા જેહ, અને શરીરે ગલત્ર કોડ વહે છે તેહુ.૪૧૫ 
તે વાણી મુખે અમૃત સમ ઓચરે, જેના વેણે વેણે હિરા રત્ન તો ખરે. ૪૧૬ 
ટ્રીશે કાયા કરૂપ ને વાસ દુર ગ'ધાત, પણ વાત તો કરે છે જેમ વેકુ'ટુના નાથ.૪૧૭ 
ચોદે ભૂવનની સરવે તે કરે છે રે વાત, ઉભા છે દેવ ત્યાં એક મના થઇને નાથ. ૪૧૮ 
હમશું એવી વાતો ખહું હોઈ સત્ય ભાએ, પણુ હમથી ઉત્તર દીઓ નાં જાએ. ૪૧૯ 
ભાઈ તે નાં લેવે અન્ન સે નાં સેવે દાન,તે નાં લેવે હસ્તી ઘોડા ને વાહુન. ૪૨૦ 
દ રાજ સત્યવાઢી સાંભળ્યો છે ઘણું, તે દર્શન કરે છે અણ્યાગંત તણું. ૪૨૧ 
તમને સ'દેરો! કહ્યો છે રે હો રુએ, યજ્ઞ કરશો તોપણ પાપ નહિ જાએ: ૪૨૨ 
કહે છે અથર્વવેદ ક હુવે વ્યવહાર, જે ભૂસ્યા ખ્રાઠ્ાણુ ને વર્ણો અઢાર. ૪૨૩ 
જ ગ્રીં ખુષ્ારૂપે અવતારે હુવા દોન દયાળ,ભઃઇ તેનેજ પ્રાક્મણે કહે છે ચ'ડાળ. ૪૨૪ 
કહે છે હાર અવતાર ને નાં જાણે હો રાએ,ભાઇ તેથી ચંડાલ હુજને નહિ કોઇ આએ.ઝરપ 


as Ae 


4 


www.realpatidar.com Page 344 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ભાઈતમને એસો સંદેશો કહ્યો છે મુરાર,'યારે યુધિ રે કીધો ખંધુ મવ્લીને વિગ્ચાર.૪૨૯ 
એવી વાત જ્યારે ભીમસેને છ ત્યારે યુધિ[કઠેર કાંઇક સમજ્યા તે સહી. ૪૨૭ 
ત્યારે ચુધિષ્ટિર ભાઇને પુંછે છે ભે. એ કૉણુ ડુરૂષ છે કહોને સેહદેવ. ૪૨૮ 
દેખી જોસિષને સેડુદેવે સત્ય કદ્યો,શ્રી ભુઃકા અવતાર શ્રી કુષ્ગુજીએ લીઓ. «રૂહ 
તે વાંચીને લેદ સવ વેદના એહદેવે રે કહા, ખુદ્દા અવતારે તો શ્રી કૃષ્ણુજી થયા.૪૩૦ 
કહે સેહદેવ હો ધમ તમે તો સણ, સેવસો નહિ તો! પસ્તઃવો પડશે ઘણો. ૪૩૧ 
મૂકી ચજ્ઞ ને હરિને મલવા જાઓ રાએ, એલો પસ'ગ બોહોડ નહિ તો થાએ. ૪૩૨ 
એ ભૂલ્યા પ્રાહ્માણુ સેહદેવ કહે, તે હરિ અવતાર કી શીદ નાં લહે. ૪૩% 


જે પેટ સ્વાર્થ વાંચે ડાલા વેદ, તે ખુદ્ધા અવતારને કરે [નેપેધ. ૪૩૪ 
પાંચે ખાંધ્વ ચાલ્યા તેણી વાર, વ્યારે બ્રાહાણાએ કર્ચ (વેચાર. ૪૩૫ 


સુણો રાજા યુધિષિર કહુ' સત્ય ભાએ, એ ચ'ડાળ સુખ દેખ્યો કેમ જાએ. ૪૩૬ 
હુખે થ્રાહ્ષણુ મડા પિ રાએ, હે રાજ તેના તમે કેમ પરડુરો પ.એ. ૪૨૩૭ 
ત્યારે સેહદેવ ખોલ્યા તેજ્રી વાર, સુણો ભાઇ ચુધિષ્િર કહુ' વિચાર. ૪૩૮ 
ભાઈ જો વશે ક ્રાહાનુ' ઠરે, તો! તે નારયળુ દેયને નહિ મસો. ૪૩૯ 
ભાઇ જેણે સરજી ધાત ને આકાશ, અને પવન પાણી કીધા પ્રકાશ ૪૪૦ 
જેણે ચ'દ્રમા સૂરજ સન્યા જાણુ, જેણે નિપાઇ છે આ ચારે ખાણ ૪૪૧ 


જેણે અષ્કુલ પર્વત સજર્યો રે જ્ણુ અને તારામ'ડલ શ્ચ્યા નિર્વોગુ ૪૪૨ 
ઝેણે સજયો વનસ્પતિ ભાર અઢાર, નવકુળ નાગ સજર્યો તેણી વાર ૪૪૨૩ 
જેણે સાતે સસુદ્ર સજ્યો જાણુ, અને નવસો નવ્વાણુ નદિ પ્રમાણુ. ક 
એ સર્વ ર્ચનાં કરતાં નાં લાગી વાર, તે સ્વામી ઉભા છે આપણે ટ્વાર ૪૪૫ 
જયારે એવી વાત સેહદેવે કહી, ત્યારે યુધધિષિર સમજ્યા સડી. ૪૪૬ 


ઝને રાજા તમે સુણો પ્રાક્ષણુકી વાત, તો પશ્તાવે! રહેશે દિવસ ને રાત. ૪૪૪ 
આજ નવે શ્રી ખુદ્ધા રૂપ ધરી, તે તો આવ્યા છે પાંડવ ટ્વારે હરિ, 

જે આ પ્રેસે યસ્ત કરો છે હેધ્મરાએ, હુવે આ વિધિનાનથી સહા મહિમાંએ, he 
ત્યાં ખ્રાક્ષણનાં મનમાં પડિચે છે રૈ ત્રાશ, કોણ આવ્યો છે એવો વેદદિયોવ્યાશ. ૪૫૦ 
તસે જૂઓને ધર્મરાજ્ઞ યુક્તિએ કરી, અને કોણુ આવ્યે છે પોલે હુસના ગરી. ૪૫૧ 
જે જીગ્તે કરીને હે રાજન ઝૂએઓ જોગ, ત્યાં ભિક્ષા માંગે છે ભાવ ભક્તિનો ભોગ. ૪પર 
અમે આવ્યા છુ' યજ્ઞ જાણીને યહાં, એ કહે છે આવે રાજા કે હમને તેડે તડાં. ૪૫૩ 
વહતાં રાજનને વિચાર જો થાએ, એ ના હોય અભ્યાગત કૃષ્ણુજી આએ. ૪૫૪ 
વહતાં રાજન ઓચરે ભીમ વેગે જવો વલી,રખે એ અભ્યાઝત જાએ પાછાવલી.૪પપ 
જઇને અભ્યાગતતે અતી આદર કરો, જે માંગે તે સર્વ તેઓની આગલ ધરી.૪૫૬ 
રપે સમાવે છે રાજા ક્ષેણું નહિ લાગે રે વાર,આદર કરે છે તમને મળવા તણો અપાર.૪૫પ૭ 
બીમ? એકલાવી રાજા યસ્ઞ માંહે જે ગયાડ્યાં વેઠ વદ'તા બ્રત્લણુને એ યુછીઆ, ૪પ 


www.realpatidar.com Page 345 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૧૦ 


સ્ય વચન વિચાર રાજાએ ખ્રાહ્મણને ક્યા, આવ્યા અછ્યાગત જે પોલે રહ્યા. ૪પહ 
તે માંગે છે રાજન દર્શનનું રે દાન, ફુલ છે દેહી પણુ કથે છે મ્રક્ાજ્ઞાન. ૪૬૦ 
એઓચરે ખ્રાહ્મણુ સાંભ ને રાજ્ઞા ધર્મ, સત્યવાટી રાજાનું એ નાં હોએ કૅર્મ- ૪૬૧ 
ખોલ્યા પંડિત રાન્ શું ઘેલા થાએ।,મૂકી અધુરો યસ ને ખાહેર ફેમ જાઓ. ૪૬૨ 
વિચારી મનનાં રાજાએ રાખી આસા આપી સર્ડ બ્ાક્ષણુનાં સાથ. ૪૩ 
અને 
ત્યાં ધ્રાહ્ણુને અતી ઘણી ચડી છે રે રીશ,જેથી પ્રાક્ષણુ સર્વ ઉઠી ગયા છે દોદિશ.૪૬૫ 
વલતાં યાહ્ણુ તો ગિ'ત્તાલ્ત થાએ,તે તો! કૃરીને રાના પ્રતે બોલ્યા છે આએ. ૪૬૬ 
તમે તો રાન્ત ભલે અભ્યાગતનાં દર્શ ન કરો, પણુ એક વાત હમારી ચિત્તસાંહે ધરો. ૪૯૭ 
વલાવો છાર ને આ ધરતીએ છ'ટાવોને નીર,તેની ઉપર પથરાવો પવિત્ર પટકુલ ચીર.૪૬૮ 
તે ઉપર તે! રાજા તમે ચાલીને રે જાએ,અને તમ પૂ'ડે થરાહ્મણ પાસે વેદ ભણાવો.૪૬૯ 
ત્યારે ચાલ્યા પાંચે ખાંધવ રે જહોં.અને જ્યાં શ્રી ખુ્ધા અવતાર ઉભા છે તહાં. ૪૭૦ 
જ્યારે ચાલ્યા યુધિષ્ઠિર ખુ દ્વા કેરે પાસ, ત્યારે શ્ાહ્ણાએ વચન કર્યો છે પ્રકાશ. ૪૭૧ 
તે રાજાને સઘલા પ્રાહ્મણુ કહે છે આએ, હે રાજા તેચંડાલ સુખ નેયું કેમ જાએ. ૪૭૨ 
તમે સુણો રાજા સત્યવાદી અમારીરે વાત,તજો આગળ ગલીનાં પરદા ખ'ધાવે સાત.૪૭૩ 
તમે તો પાણી ગ'ગોદક મ'ગાવે! સધીર,એ ગ'ગોદક તમે કર ધરી છાંતરોને શારીર.૪૭૪ 
એસો આચાર કરજોને હો ધમ રાએ,તો યજ્સમાંથી જઈને દેખે! એ ચ'ડાલકા પાએ:૪છપ 
કષેણી રીતે અભ્યાગતને મલવા જાઓ, આગલ ગલીના પદો સાત ખ'ધાઓ. ૪૭૬ 
સત્ય શ્રી વિષ્ણુની પરિક્ષા છેરે એહ, શ્રીજીની દ્રષ્ટિએ સફેદ થાશે તેહ. ૪૭૭ 
રાજા અભ્યાગત સાંભત્યો દુમુ'ખ ઘણા, તે દુષ્ટ શરીર નાં દેખે હે રાજા આપણે. ૪૭૮ 
્રરએે અભ્યાગતને મલવા આદર કર્યો, સગવ્વી વસ્તુઓને પોતે આગલ ધર્યો. ૪૭૯ 
રાજાએ સુણી તે ણ્રાક્ષણ કપટની વાત, તે સરે ગવ્વીનાં પર્દી ખ'ધાવ્યા જે સાત.૪૮૦ 
ત્યાંજઈને જેવા પર્દી ખ'ધાવ્યા છે રે રાએ, તે શ્રી હરિની ટૃષ્ટિએથી ઉજલા થાએ.૪૮૧ 
જે ગલીનાં પઢો ખ'ધાવ્યા રે સાત, તે કપટી ્રાહ્ષાણોએ ખાધી છે ધાત. ૪૮૨ 
જયારે ખ્રાહાણુ વચન બોલ્યા છે રે એહ, ત્યારે દેવે શ્રાપ ઈને ઉથાપ્યા છે તેહ. ૪૮૩ 
જયાં પાંડવ દેવનું દરાન કરવા રે નએ, પૂળાસમ ટૃષ્ઠી ્રાહ્ષણોને ભીમ કૂગાએ.૪૮૪ 
ગાલીના પી ખ'ધાવીને ખ્રાહ્મણ જ્ઞે ગયા,તો શ્રી હરિની દ્રષ્ટિએેથી ઉજલા તો થયા.૪૮૫ 
પાણી છાંટતા આવ્યા યુધિષ્ટિર રાએ, ત્યારે શ્રી ખુદ્ધા બોલ્યા છે સત્ય ભાએ. ૪૮૬ 
તખે સુણો રે યુધિકિર જો હમારી રે વાત,તમે કેવા કારણે પરદા ખ'ધાવ્યા છે સાત-૪૮૭ 
તખે શા કારણે કહ્યું ખ્રાહ્ભોનું રે કરો, અને કેવા કારણે મન માંહે સ'ક્ષે ધરો.૪૮૮ 
રાત્ત કેવા કારછે ધતિએ છ ટાવેા છો નીર,તસે શાકારણે ખોટો સક્ષેધરો શરીર.૪૮૯ 
ઝો નિર્મલ મન કરી દેખો અમારા પાએ.તો રાજા પાપ તમારા તે દોદિશ જાએ.૪૯૦ 
મન નિમ લે કરીને દિદાર હમારા જોએ, તો અન'ત યસ તણુ' અન'ત કલ છએ. ૪૯૧ 


www.realpatidar.com Page 346 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૧૧ 


અમ સામાચાલીને આવે જે એકે મન, તે! પગલે પગલે અન'ત યજ્ઞ તણા રે પૃુન.ઝહ૨ 
ત્યાં હરિને નમન કરી યુધેવ્ટિર એમ કિહિ,સ્થામી કુરેક્ેત્રેફો પાપતો ડમ શિર રહે ૪ફ કે 
સ્વામી હએેપાપી ને મહા ગુનેહેગાર,સ્વાસમી અસે રેકાએક ફેમદેખરીએ દિદાર ૪-૪ 
સ્વામી અમે મનમાંહે તે વિચારી વાત, તે કારણે પર્દા ખ'ધાવ્યા છે અ. સાત. ૪હ્પ 
સ્વાસી હશે મહા ગુનેહગાર પાંચે વીર,તે કારણે ધતિએ છ'ટાબ્યા ગગાના નીર ૪૯૬ 
જ્યાં કાટયા પર્દી ને દો ટ્રીશ ગચા, ત્યારે તો વેદ ભણુતા બ્રાહ્મણે! ર્યા ૪લ્ઠ 
ત્યાં ટાલ્લી પરદા ને ખેડા સર્વ ભક્ત એકાન્ત,અને મ વેચ રૂપે ટીડા શ્રીહરિ અન્તત ૪૯૮ 
પાંડવ દેવનાં દશન કરી રળિયાત થાએ, એતે! જઇ હરિને લાગ્યા છે રે પાએ.૪લ્હ 
જયારે કળા જોઈ ણ્રાફણ નાશી ગયા અસુખ, કહે ચ'ડાહ્ષ હરિને તે શું દેખડાવે મુખ.૫૦૦ 
જ્યારે બ્રાહ્ણુ નાશી દો દિશ ગયા, ત્યારે રાજા ને અભ્યાગત એકાન્તે થયા. પ૧ 
ભૂલ્યા બ્રાહ્મણ દેવદશ(ન ઓળખ્યા નાએ,તે માટે કલયુગમાં કણુ માંગી ખાએ.૫૦૨ 
જે ભૂડ્યા ્રાફ્ષણુ સેહદેવ જેશી કહે, તે તો અવતાર પાત્રફી શુદ્ધ ને નાં લહે. ૫૦૩ 
પગ વ'કા સુખ ચચા ટૂખલ દેહી ગલે શરીર,તેવા ધ્યાન ધરી ઉભા નરહરિ ૫૦૪ 
ત્યારે દંડવત કરીને રાજા પાએ લાગીયા,ત્યારે ગુધિષ્ઠિર ઘણું રલિયાત જે થયા.ષ૦૫ 
ધન ધન કુલ તે પાંડવ તણુ, આજ ઘેર અભ્યાગત આવ્યા ઘણુ'* ૫૦૬ 
ત્યારે શ્રી આદ્ધાને પગે જ ઈને પડ્યા, ત્યારે એ પાંચે પાંડવ કરજોડીને રહ્યા, પ૦૭ 
ચુધિહિર પાએ લાગીને પ્રણામ જો કરે, સ્વાસી તમે પધયાર્યો પાંડવને ઘરે. ૫૦૮ 
એઓચરે રાજા હવે ન શી કૅન્શું રૈ પેર, પાવન કેરવા સ્વામી પધાર્યો ઘેર. પ૦હ 
અભ્યાગત ઓચરે સાંભ રાજન ધમ, જેના માત પિતા પવિત્ર તેને લાગે કમ. ૫૧૦ 
તખે જાબ્તા હુતા સકલ શ્ાસ્ઞનો ભેદ,વચન ઉવે'મી કેમ મ'ડાબ્યો આ યસનિષેધ.૫૧૧ 
તે માટરેતમને મુરુહત્યા લાગી હો રાએ,હેમ હસ્તી આપે તોએ પાપ નહિ જાએ.ષ-૨ 
ગુરૂના જે વચન ઉવેખે તે સદા રહે દુઃખી, આવા કોરડો યજ્ઞો કરે કેએે ના થાશે સુખી.'૫૧૩ 
તમે સાંશળોને સતિયા રાજા ધર્મ'.કોડાકોડ યસ કરે તોએ ના છૂટે કમ. પ૧૪ 
રાજા ખુશી થઈને શ્રીહરિશું ઓઆચરે વાત,પુત્ર વિસર્યોતમ તણા ક્ષમાકરો હો તાત.પ૧૫ 
અભ્યાગત ઓચર્યો સાંભલોને રાજન,રીશ હમારી ઉતરી તમે ખોલ્યા સત્યવચન. પ : ૬ 
ભાં શ્રી ખુદ્ધાને પગે જઈને પરે, અને રાજા યુધિહિર વિનતી જો કરે. ૫૧૭ 
રાજા સુધધિષ્ડિરે વિનવ્યા હષ જો ધરી, અમ ઉપર કૃપા કીધી હો શ્રી નરહરિ, ૫૧૮ 
સર્વે જુગના પાતક અમારાંરે ગયા, આજે જગટીશના દર્શન જો થયા. ૫૧૯ 
સ્વાસી યજ્ઞ હમારો પૂરો થયે! આજ જ્યારે ઘેર પધાર્યા શ્રી મહારાજ. ૫૨૦ 
ત્યાં પાંચે પાંડવ કરજેડીને રહ્યા, સ્વામી ! ચરણુ આણી ભોખે ભલે થયા, પર 
હાંરે પાંડવો ! તમે યસ મડાવ્યો કહાં, જે વારી ગયે. તે! હુ” તમને તહાં. પર૨ 
સ્વામી ! અખે ખ્રાહાણુ વચને ભૂલ્યા એહ, તેથી હુખે વચન લોખ્યું છે તેહ. ૫૨૩ 
ત્યારે શ્રી ખુદ્ધા તણે પાએ જે પડે, પાંચે પાંડવ ઘણી વિનતી કરે, પર૪ 


www.realpatidar.com Page 347 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


lpatidar.com ૩૨૧૨ 


માતા કુ'તા સ્વામીનાં ઓવારણા લેહે, રાજા યુધિક્ડિર પગે ચુ'ખન દેહે. પરષ 
જ્યાં પાંચે પંડવ કરજોડી રહ્યા, સ્વાસી આણી ભોખે ભલે સચર્યો પર્દ્‌ 
ધન્ય ધન્ય વોંશ પાંડવ જીવ્યા જેહ, આજ જગદીશ નયણે નિરખ્યા તેહ. પરછ 
આજ સવ યુગનાં પાપ હમારા રૈ ગયા, શ્રી ખુ અવતારના દશન જે થયા. ૫૨૮ 


ધન્ય ધન્ય છો તખે દીન દયાળ, જે ખદા તમારા ક્ષીઆ સ'ભાળ. પરહ 
અમે જટા ્રાક્ષણુની કરી રે કેણ, તેતો! સવે લોક લજજ્નને વેણુ. ૫૩૦ 


થયા જટા ખાક્ષણુ ક્ષિરાએ, જૂડો યસ મ'ડાવવાનો કર્ચો ઉપાએઉ પર૬ 
પાંડવ ઉપર સ્વાસી સદા તમે કૃપાલ, વસો ધરણી ધર છો દીન દયાળ. પ૩ર 
અસે એલા તમાર ગુન્હેગાર, તમે છો સ્વામી સદા ખક્ષણહાર. ૫૩૩ 
ત્યારે શ્રો ખુદ્ધા ખેઃલ્યા છે રે સાર, સુણ રે ગુધિષ્ડિર ! કહ' સત્ય વિચાર.પફ૪ 
લાગ્યો છે કલચુગ ને હુવે અથર્વ વેદ,થાશે એશી સર્વ ષટદશન તણો નિપેધ.પ૩પ 
શ્રી હરિને કરજેડી યુધિવ્ટિર પૂછે ક્ષેણ .સ્લાસીકલસુગમોગેગી ણ્રાહાણો કોણપરફ 
ત્યારે શ્રી હરિ ખુદ્ધા ખોલ્યા વિપ્યાત, ચગી બ્રાહ્મણ તણી કહ' તોએ વાત.ષ૩છ 
ધ્રાક્ષણુ' તે જે જાણેરે ક્ષ, ણ્રહ્ા્ઞાનના તત્વે કરીને ખાળે કર્મ, ૫૩૮ 
આજ પ્રત્યક્ષ હરિ અવતારકો જાણે ડામ, આજ ્રાહ્મણુ કલીનાં કહ્યા સત્યનામ. ૫૩૯ 
જેને પ્રત્યક્ષ ધ્રક્ષા ભેટયારે જાણ, આજે તે મ્રાક્ષણુ ક્ીમાં પરમાણ. પ૪૦ 
જે વેદ ગાવ'ત્રોના ભેદે જણેરે જાપ, તે ધ્રફાવ'છ બ્રાક્ષણુ આપો આપ. ષ૪૧ 
જેણે પ્રત્યક્ષ શ્રહ્મગોર સેબ્યા રે જાણુ, કલ્લીમાં સાચા ખ્રાહ્ષણુ તે સત્ય નિર્વોણુ પ૪૨ 
વગ્રોગી? તે યુગે વેદ ધમકી જાણે જુગત, વેદ વત્વજ્ઞાને કરી ખોળે મુગત. ૫૪૩ 
જેની સુર્તા ચોગધમ માં હત્શિં હે, અને ખરી દશાંશ શુકિત ગુરૂ સુખે ધરે. પઝ૪ 
જેને પ્રત્યક્ષ ગોરનર ભેટયા જાણુ, તે યોગી કલયુગનાં સહી પરમાણુ. પ૪પ 
ત્યાં થ્રો ખુદ્ધા બોલ્યા છે સત્ય ધ્યાન, સત્યમાનો કમસે શીમો રેટુમાન.પ૪૬ 
અએે આપે યોગી ને અભે આપે બ્રહ્ષ, અએેજ ગુરૂ, મુખી અમેજ સત્ય, ધમ.પ૪૭ 
યર ુએનર પીછશુ તે ચોગને હા. અથઉ'ચદની કાંડીએ ઉતારે સન ક. પ૪૮ ઉકલી 
ત્યાં રાજા ચુધિષ્ટિરે અહુ વિશ્નતી કરી, અમ મુક્તિ કેમ થાશે હો હરિ. ષક હત્યા કરાવી 
ત્યારે શ્રી ખુદ્ધા બોલ્યા છે વિષ્યાત, તમે સુણ ચુધિષ્ટિર કહુ' હુ' તે વાત. ૫૫૦ 
હવે બેડો કલચુગને આ દ્વાપર ગયે, સર્વ દેવ શવિવર અલોપ હોઇ રહ્યો. પપ૧ 

તમે તો ધમનાં પુત્ર છો હો ૨ એ, હવે તમથી કલીયુગમાં રદ્યો નહિ જએ. પપર 

તમે તો રાય કુરૂક્ષેત્રમાંહે છરે વાઢયા, જ્ઞોણી અઢાર આાંધવો રણમાં પડયા. પપ૩ 

ત્યારે દેવે દેત્યને સાર્યા છેરે આપ, તેનાં તો શિર લેઈ બેઠા છોરે પાપ પપ૪ 

તેસો હિસાખ ચુકાવે! ને જાએ, નહિ તો માધને દુઃખ ભોગવશો રાએ. પપપ 

વ્યારે પાંડવે વિન્નતી કરી છે ધણી, આપ જે કહેશો તે કરશુ' હો ધણી. ષપ૬ 

ત્યારે રાજા યુધિ[ફેર બોલ્યા છે સાર, જે તમે કહેશો તે કરશું હો કિતોરફ પપછ 


www.realpatidar.com Page 348 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(ut 


૧૩ 

ત્યારે શ્રી ખુદા બોલ્યા રે એહ, તમે જઈને હિમાલે ગળાવો સવે દેડ. પય૮ 

જે વખે હિમાલે દેહી ગળાવો રે નએ, તો વસે વેકુ'ડેનું રાજ લેશો! રાએ. પહ 

ત્યારે ભોમસેન બોલ્યા ત્રત કાલ, તમે આગમ ફેમ ના ક્યું હો દયાલ, પદ૦ 

અમે જો ખ'ધવ સારીને લીધું રે રાજ, સ્વામી તમે કલયુગ કેમ આણે! આજ. ૫૬૧ 

જો એવી અગમ કેહતા રે શુ'જ, તો! હુમ! કુરૂક્ષેત્રમાં ન કરતા જ્ુઝક ષદર 

કહે યુષધિછિર સાંણળો ભીમસેન રાએ, કસે લખ્યું તે ટાવ્યું કેમે ના જાએ. ૫૬૩ 

તમે સર્વ જે હરી કહે તે નિશ્ષે કરે!, સ્વામીનાં વચન તો શિર ઉપર ધરો. ૫૬૪ 
લય 

કલિયુગમાં કેશ અહાર ને કેશો વ્યવહાર, એ સ'ક્ષે નાએ કહેને હે! મુરાર.૫૬ ૬ 

ત્યારે શ્રી ખુઠ્ધા બોલ્યા વિપ્યાત, આ કલરુગ તણી કહુ' હુ' તોએ વાત. પરછ 

ચુધિષ્ટિર કરજોડી વિનવી કરે છે સેવ, એ અગમનાં ચિત્ર કેઢજે હો દેવ. ૫૬૮ 

શ્રી ખુદ્ધા બોલ્યા છે ત્યાં તો રે વેણ,અખો ભાઈ આવ્યે! છુ' તમને ૨જા દેણ. ૫૬૯ 

વિત્યો ઢ્રાપર ને કલયુગ બેડો છે આએ,હવે તમે હિમલે શીજજે હો રાએ.૫૯૦ 

એવ! વચન સુણી ભીમસેન કોપે થઆ, સ્વામી તમે અગમ લેદ કેમ નાં કહ્યા.પછ૧ 

અસે માયો દુથોધન ને ગર ગ'ગેવ, જેની મહાવિવા તણ ન હોતો છેહ એવ. પછર 

તમ વચને માર્યો ડુશાશનને ભગ&'ત, જેનાં ખળનો નાં પામીએ અ'ત. પછર 

અઢાર જ્ઞોણી ને મ'ધવ મારી લીધું રાજ, સ્વામી તે કલચુગ કેમ લાવ્યા છો આજ. પછ૪ 

કહે યુધિષ્ડિર સુણો ભીમસેન રાએ, હરિ સાખે તમે ઉત્તર દિઓ છો ડાંએ.પછપ 

આજ દેવ કહે તે વિશ્વાસે કરો, એ હરિનાં વચન તો શિર ઉપર ધરો. ૫૭૬ 

કહે નારાયણ સુણો યુધિષ્ર રાએ, અમે કલસુગ તણા તો કશ્યો મહિમાએ. પછછ 

ત્યારે શ્રી ખુદ્ધા બોલ્યા છે રે સાર, સુધિિર કહુ' કલિયુગના વિચાર. પહ૮ 

સત્ય વાએક જેના તે પ્રાક્ષણુ નણ, જે મડા ખ્રહ્ય કુળ વિષ્ણુ હોશે પરમાણુ, પહ 

જેને પ્રતક્ષ ગોર નર લેટયા રે જાણુ, તે ચે!ગી ખ્રાહ્ષણુ આ કલસ્ુગના પરસાણુ.૫૮૦ 

Wo Be pn A ૬.૧: હિન્દુ ધર્મને 

ત્યારે શ્રી સુદ્ધા બોલ્યા છે અપર'મ, અમે આપે ચગી ને આપે છુ પ્રશ્ન, ૫૮૧ ર પાનિત કરવામાં 

જનોઇ ધરોતે ભાટે ણાકહ્મણીતો!સાંહી) બહા અક્ષર જાણે તે ધ્રાહ્મણુ સહી. ૫૮૨ વ્યો 

ય્ાહ્મણ બોષ્રી કહાવે નર સખ કોએ, ષ્હ્મ જડે, પુરણુ ભાગ્ય૧'તા હોએ. ૫૮૩ 

જેને સદ્ળોર ખ્ક્ષા મલિયા છે સહી, તેતો ગર્ભવાસમાં ફ્રી આવશે નહિ. ૫૮૪ 

તે માટે તમો સાંભળજો હો રાએ, એ પ્રક્ષ પુજા તો અધિક ડહેવાએ. ૫૮૫ 

હે ધરમ એ વિગતે પ્રાક્ષણુ જે જાણુ, તેનાં કહુ ટુ' એવા લક્ષણુ વિધાન. ૫૮૯ 

પ્રથમ રક્ષ તો આ “પવન? ને લહે, બીજને બ્રક્ષશાસ્ર આ જલ? ને કહે. ૫૮૭ 

વેદે ત્રીન્નો ક્ય તે “અગ્તિ' ને કહ્યો જાણુ, ચોથે! ધ્રક્ષ લેજ' સચરાચારી માન. ૫૮૮ 

હુવે પાંચમો બ્રહ્મ તો “પૃશ્ગી? હોય, જે આ ધરા ઉપર વસે છે સખકોએ. પ૮હ 


પી. ૪૦ 


www.realpatidar.com Page 349 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કહે હુરિ ખ્રહ્મ કહાવે નર જેડ, અદષુ' ઓઠ ફોઈને ગણે નહિ તેહ. પ૦ 
સાતમાં ્રહ્મની ભક્તિ જે કરે, પ્રહ્મ ભક્તિએ તે ખ્રક્ષા માંહે સ'ચરે. પહ્૧ 
ધ્રહ્મટ્ારે જઈ જે કેઈ કરમ તો કેરે, તે કર્મનાં કૂળ સર્વ ભોગવવા પડે. પહર 
પષ્ઠી તે ભલા ફે ભુ'ડા કર્મ જેહ, થાએ તેને વજ લેપ કહિયે તેડ. પહ્૩ 
શુરૂ ભાઈ થઈને રાખે માંહે ટુમતિ, તેની કેમ થાએ સ્વર્ગ નીરે ગતિ પષફ૪ 
વક્ષી જે નાં માને શાસનની વિદ્રી, તેવા ટુષ્ટોનાં મૂખ તો જેવાના નથી. પહ્પ 
કહે શ્રી ખુદ્ધા સાંભળો યુધિષટિર સાર, જે કહું' છુ' તે સત્ય માનને નિર્ધાર. ૫૯૬ 
“ચોગી' તે જે શ્તણે વેદ વેળાતણી જુગત, જે સત્યસ્'ને કરી ખોળે મુગત. પહછ 
“યતી? તે જે “મેડગ' ધમમાં રહીને કરે, ખરી દશાંશ ગશુકિત ગોર સુખે ધરે. ૫૯૮ 
શુરુ મુખે ઢાલ ગુજારી પાળે ધર્મ, એ ઓળખવા ખરા 'ગ્રોગી' ને 'બ્રહા'. પહ્હ 
ત્યારે શ્રી હરિને વિનવે યુધિષટિર રાએ, સ્વામી હમારી સુક્તિ કોઈ પેરે થાએ. ૬૦૦ 
વારે શ્રી ખુદ્દા બોલ્યા વિખ્યાત, તમે ચુધિકિર સુણો કહુ' સથ વાત. ૬૦૧ 


કૅલિચુગમાં ફેનુ' મન થર નહિ તો રહે, સાડી ઓગણીસ વસા તો પાપનાં વહે.૬૦૩ 
જયાં અર્ધો વસો સય ધર્મનો રે જાણ, ત્યાં એવી કડણ વેલા વીતશે પરમાણુ.૨૦૪ 
શ્રી ખુદ્ધાને ચુધિકિર પૂછે છે વિચાર, સ્વામી ફેશો। કલયુગનો ચાલે સ'સાર. ૬૦૫ 
ત્યાં ફેવા રાજા ને કેવા પરવાન, અને કેવા લોકે રેયત હોશે નીર્વાણ ૬૦૬ 
ફૈવા પ'ડિત પહે વેદ પુરાણની રે વાણુ,અને કેવા ગ્રોતા ત્યાં ખેડા સાંભળે જ્ણુ.૨૦૭ 
ત્યાં કેવા ચો્ધા રણે સનમુખ લડે, વળી અને કેવા ચોદ્ધા ત્યાં રણમાં પડે. ૬૦૮ 
ફેવા હોશે યોગી યતી તે ચુગમાં જાણુ, કેવા દાતા હોશે જે દેશે પુન ને દાન, ૬૦૯ 
ત્યાં કેવા વર્ષો કલયુગમાં રે હોએ, હે પ્રભુ કેશી ધર્તિ પાકશે સોએ. ૬૧૦ 
ત્યારે શ્રી મુદ્દા બોલ્યા વિખ્યાત, સુણો ચુધિકિર કહુ' હ” તોએ વાત. ૬૧૧ 
અપ વર્ષા કલયુગમાં સર્વે રે હોએ, અને અપ ધરતિ પાકશે સખકોએ. ૬૬૨ 
કૅલ્ષસુગમાં વર્ષા ઘટતી નહિ નાખશે મેહ, ગોરનાં પ્રતાપે પ્રથ્વી પાક આપશો તેહુ.૬૧૩ 
જે કલિનાં રાજા મહા કપટી હોએ, સેના નાએક ને રેયત પૂતારી સોએ.૬૧૪ 
લોભી રાજાને લપટી થાશે પ્રધાન, તેની રેયત ચોર ધૂતારી હોશે ભણ. ૬૧૫ 
ત્યાં લોભી પ'ડિત વાંચે સ્વાથે* પુરાણ, ત્યાં તો લ'પટ શ્રોતા ખેડા જાણુ. ૬૧૬ 
ચુદ્ધ સખે સેડેસ્ યોદ્ધા રણ માંહે લડે, સેડેસ્ માંહે કોષ એક સન્મુખે પડે. ૬૧૭ 
લાખ મધે એક દાનવ'તા નર રે જએ, કોડ મધ્યે એક યોગી યતી હોએ. ૬૧૮ 
ત્યારે રાજા ચુધિકિર બોલ્યા છે વિષ્યાત, તમને શ્રી ખુદ્ધા પૂ! એક વધત. ૬૧૯ 
કલિયુગ માંહે કોણ તિર્થ તે કહિમે જાણુ,ચાં કોણુ સપાત્ર સુખે દિજીએ દાન. ૬૨૦ 
ભાગવન્ત કોણ વર્ત કલયુગ માંહે કરે, કોણ દિશાએ બેશીને જાપ ઓચરે. ૬૨૧ 
કૅલયુગ માંહે કયાં વાશો રહેશે ધમ, ડયાં જઈને પાપનાં છુટટિએ કર્મ. ૬૨૨ 


www.realpatidar.com Page 350 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ડયાં થાસે તે ધમ કહો હે મહાદેવ, ડયાં જઇ વાણી સુણીએ વ્રત ખેવ. ૬૨૩ 
કવણુ દાન કલિચુગ માંહે દહે, ફોણુ વિધિએ કેવા સપાત્ર તો તે લહે. ૬૨૪ 
ત્યારે શ્રી ખુદા ખોલ્યા રે ત્યાં વાત, સુણો ચુધિવ્ટિર હુ” કહુ' તમને સાક્ષાત. ૬૨૫ 


અને સદ્ગોર રક્ષા સુખે રહીજીએ દાન. ૬૨૬ 


અને 
ત્યાં તો દયા આલ'ભે ઉપજશે ધર્મ, ગત ગ'ગા માંહે જઈ છુટીએ કમ. ૬૨૮ 
સ“પતે જે સેજદાન કલચુગમાં રે દહે, તેને સ'તોષથી વિધિએ સપાત્ર જો લહે. ૬૨૯ 
કલિચુગમાં જે ક્ષમા રૂપી થાપ'તે ધર્મ, કોધી વાણીનાં નાં સુણિએ મમ. ₹૩૦ 
ત્યારે ચુધિપ્ટિર બોલ્યા ત્યાં તો વિખ્યાત, કહો શ્રી ભગવાન કલિયુગની વાત. ૬૩૧ 
ચારે યુગમાં કલિચુગ છેલ્લો આવે સાર, તે તે! પાપ પુનકો કેવો કેરે વ્યવહાર.૬૩૨ 
કહો રે સ્વામી કલિયુગ કેરી સર્વ વાત, ત્યારે શ્રી ખુદ્ધા બોલ્યા સહા વિખ્યાત, ૬૩૩ 
શ્રી મુદ્દા કહે સુણો યુધિષ્ટિર કહુ સાક્ષાત, સર્વ કલિયુગ તણી કહુ' સત્ય વાત.૬૩૪ 
જે ચારે જીગમં આ કલયુગ છે સાર, તે તો સવ પાપ યુનકો કરે નિસ્તાર- ૬૩૫ 
કલચુગમાં પાપી ધમિ એકજ તેડે કરે, ત્યાં તો પાપી ખૂડે ને ધર્મિ તે! તરે. ૬૩૬ 
જે પેહેલા સત્ય ચુગમાં કરતા પુન, તેની કથા સુણો રાજા એકે મુન્ત. ૬૩8૭ 
સેહસ્ર વાર ન્યારે દેતા રે દાન, ત્યારે તેનુ' ટ્લ એકવાર લેતા પ્રમાણ. ૬૩૮ 
એકવાર દાન જે કલિયુગમાં રે દહે, તે સવાલાખ ઘછેરૂ' સુનિવર લેહે. ₹૩૯ 


એશા પુન તો કલયુગ માંહે વિસ્તરે, એયુગમાં અન્તત કરોડી જીવ ઓધરે. ૬૪૦ 
દિલતો ડામ નહિ રહે. ૬૪૧ 


અહો પાપ આ કલિયુગમાં વિસ્તરે, તો પણુ આડલિ ધર્ને સાચો તો કરે. ૬૪૨ 
કેડણુ દાનને છે આ કટણુ સસાર, વલી કટંણુ રાજા પરના વ્યવહાર. ૬૪૩ 
જે ચોર ધુતારાના તો કર્મ જો કેરે, આવા ખ્રહ્સ્ઞાન તે મન માંહે નવ ધરે. ૨૪% 
જેમ માઇ ખાપને નાં માને દુષ્ટ કેપુત. હયો 


કલિયનાં ધરાહ્ણુ લાલુ છ તેથી તે! તેઓની ઊં9ીણણણી 98 ઉન 


યુગ પ્રમાણે નાં Xઓલખે સદગારની સુદ્ધ, તે દશામા અવતારી નાં જણે છુ, ૬૪૮ 
કલિયુગ માંરે ગાએ તોવિષ્ટા રે ખાએ, ઘસેંથી પૂષતએઅ ષણુ તેજ ગલ કપાએ.દે૪ર 
કલિયુગનાં લાક ખન દેયા નવ રેત ધરે, અન છીવર્ન! ડ્ાઓ તા ખડુજ કરે.૬પ૦ 
એવા કલિયુગમાં ચ'ડાલ જાણો નર તેહ,સમયનાં વિષગુ રૂપને ના ઓળખે જેહ.૬૫૧ 
વિષ્ણુ કુળ વિના તો બ્રાહ્ષણુ નહિ, ચ'ડાળ નિદા ધ્રલ્લા વિષ્ણુની કરશે સહી. ૬૫૨ 


શ્રી વિષ કહે ન તો ગયે! ન એથી ટ મર્યાદા સવ ઝાંખી થઈ. ક 


Page 351 of 600 


ગાય હત્યા 


મલેચ્છ = મુસલમાન 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૧૬ 


“અલી” હોશે ચ'દ્રવ'શીવ'શે રાજન, અથવ વેઠી આવશે એ અશરણાશરણ. ૬૫૬ 
શ્રી ખુદ્ધા કહે ધ્રાક્ષણુ કલિયુગમાં ન્તણુ,તે તો એજ હરિવિ'શ માંહે સહી પ્રમાણ,£પછ 
કૅલિયુગ માંહે વિષ્ણુ ખ્રાક્ષણુ ઘર લ્તણુ, ખીન્ત પ્રાહ્ષણુ તે ભક્તો નિર્વાણ. ૬૫૮ 
યારે જે ભક્ત ધાક્ષણુની નિ'દા તો કરે, તેના પાપ તોકેમે કરીને નહિ ઉતરે. ૬૫૯ 


જે ભક્તને વ્હાલા હોશે શ્રીહરિ સહી,તે. તે! નિ'ઢા અરીપરી કે!છની કરશે નહિ. ૬૬૦ 
સનુષ્યરૂપ માંહે સાચા રાખે જેડ. ₹૬૧ 


મનુષ્ય માત્ર માંહે કેઈ મહ્ધમ તો નથી,મડ્મ કમે તો મમ કાવે છે રે સતી.૬૬૨ 
રોહુસ્મ નામ પોતે ભણાવ્યા છે રે હુરિ, સત્ય સેવાને પાંચ સ્ઞાન રાખે પાડે કરી. ૬૬૩ 
પોતે ગતગ'ગા આગળ હાલ નિવેદન કરે,તે તે જીવ મુવેયમ યાતના નવ સહે.૬૬૪ 
વલી જે નર શેહસ્મ નામ શિખે રે નહીં, આપ ડહાપણે સિથ્યા લવરી કરશે સહી. ૬૬૫ 
હરિ કહે તેવાનુ' મુખ જતાં લાગે ખહુપાપ,સ્વે સાધુજન તેને તો દેવે અતિશ્રાપ.૬ ૬ 
સનુષ્યા માંહે નાં રિખે જ્ઞાન જેહ, હરિ કહે ધિક અવતાર જાણ તેડ. ૬૪ 
જે શિખવતાં મન સકોચ કરે, તેનાં શિર પાપીનાં પાપ જો ચડે. ૬૬૮ 
જે હરિદ્ધારે જઇ પ્રસાદ માંગી લેહે, હીણે કાજે કુલ મરજાઢા મૂકે તેહે. ૬૬૯ 
આંખલા પ્રમાણે કહ્યો પ્રસાદ જાણ, ભેટ મોકલેલ ભગવાનની તે મન. ૬૪૦ 
જે ભેટ આપ્યા વિના પ્રસાદ લેહે, તે તો દેવનો કૃતદ્દી પાપી છેહ. ૬૪૧ 
હુરિટ્વારે ચોરી કરે નર જેહ, રોમે રોસે દુઃખિયે! થારો તેહ. ૭ર 
પ્રસાદમાં જે કરે ભાગ વિભાગ, તેને તો! માથે પડે છે મોટુ પાપ. ૬૭૩ 
ત્રપિ શ્રાપ તો ભલેરો રે સહી, પણ ચોરી સરખુ' કોઈ પાપ તો નહિ. ૯૭૪ 
જે જન ધર્મ ઉપર શું પ્રીત ઓછી કરે, તેનુ' પાપ તો તેને મસ્તગે ચરે. ₹૭૫ 
તે માટે તમે ધમ સાંભળો સાર, એ સો ખીનને પાપ નહિ નિર્ધાર. ૬૪૬ 


એમાં પ્રસાદની ચોરી જે કરે, તે પાપી તો! કટી કહોં નહિ ટરે. ૭૭ 
અન્યાએ લેઇને ડગ ને ભરે, એને ખ્રહ્મહુવયા તો માથે ચડે. ૨૬૮ 


ત્રષિવરનુ' લક્ષણ પ્રસાદ માંગે નહિ, હુરિઠ્રારે ગએશી પ્રસાદ પામે સડી. ૬૭% 
પ્રસાદ માંગ્યાનુ' છે એટુ' પાપ, હુરિઠ્યારેથી ફ્રે તેને લાગે છે શ્રાપ ૬૮૦ 


તે માટે જ્ઞાન શિમીએ સહી, જેમ અજાણ્યો દોષ લાગે નિ, ૮૧ 
જે નર જાજે ને શિખે રે સન, તે નરતે પ્રિતી હોએ શ્રી ભગવાનન ૬૮૨ 
રાની તો કરે વિચારની રે વાત, જેથી વધે તેનાં દિક્ષની ખ્યાત. ૬૮૩ 


અજ્ઞાની નર જુગમાં હોએ જેટલા, અને એતો સ્વ નહિ પાસે તેટલા. ૬૮૪ 
વેદ વિના તો હરિ ઓળખાએ નહિ, જેમ કેઈ મૂર્ખને અન્ત આપે સહી. ૬૮૫ 


સ્મગ્નાની હોય તેનાં જાણે ભગવાન, સ્ઞાની તે જાણે પુરૂષ પુરાણુ. ૮૬ 

તે માટે વખે યુધિિર નેએ, ધર્મ વિનાં સઃ્યની છાપ નાં હોએ. ૬૮૭ 

અથર્વવેદી સર્વ કરસ એહ, અને ચાલતું દાન અન્નિયાનું જેહ. ૬૮૮ 
realpatidar.c 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


Page 352 of 600 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૧૭ 


હરિ એખ એઓચરે સાંભળો સતી જન આજ, અસે સધાએે સધારકું, વસે સમળા 

કરજો રાજઃ ૯૮ 
ત્યારે પાંડવ બાલીયા, અમને અહીં નાં સોહાએ, ચરણુ ધારણુ કીધા આજ લગીતે 

કેમ છોડાએ. £૯૦ 
અ ચાલે કલિયુગમાં સર્વ કુપટનું કાજ, વાં તએ પાંડવો ફેમ કેરી કેરશો રજ. ૬૯૧ 
સુણ રાજા યુધિષ્ટિર તમસુ કહુ; હમે તો કલિચુગમાં પ્રગટ નહિ રહુ. ૬૯૨ 
ત્યારે પૂછે ચુધિટિર સુણો મુરાર, સ્વામી તમ વિનાં કેમ ચાલે સસાર. દૃહ્૩ 
સુણો રે યુધિષ્િર હુ' તમસુ' કહુ, અમે તો ત્રણુ ટાએે ગુસ હોઈને રહુ. ૬૯૪ 
જે તસે! ધરણી પગ નાં ધરો યદુરાએ, તો સ'સાર સઘલો પ્રે જાએ. ૬૯્પ 
તએે સુણો વત્નતી દેવ ઞુરાર, અમને કહે! તમ રેહુવાનો ટાર. 


દ્હ્દ 
જો તમે રાજા યુધિષિર પૂછો એડ, તો ડાસ અમાર ખતાવું છુ હું તેહ. ૬ફ૭ 
જેસી કુલમાં વાસનાં હોએ, તેસો ધટ ઘટ બ્યાપિક નેએ. હ્હ્૮ 
જેસા તન્‌ માંહે ડહિમે પ્રાણ, તેસા ચોદ લોવનમાં વ્યાપિક જાણુ. ્હ્હ 
સુણો રે યુધિષ્ટિર તમને કહુ', એણી પેરે હુ કલિયુગસાં રહુ'. ૭૦૦ 
ત્યારે ચુધિકિર ખોલ્યા સાર, તએે પ્રગટ રૂપ કયાં ધરશો સુરાર. ૭૭૧ 


ત્યારે શ્રી ખુદ્ધા બોલ્યા વિખ્યાત, સુણો ચુધિષ્ટિર તમને કડું' વાતત ૪૦૨ 
પશ્ચિમદિશા માંહે આરબ દેશ, ત્યાં દશએ અવતાર મનુષ્ય વેષ ૦૩ 


સેહુસ્દ્વિપમાં ડામ અમારો છેએ, કલા અમારી ગોર ધક્ષામાં રહે. ૭૦૧૫ 
ત્યાં ચુધિષ્ટિર પૂ'છે શિર નામ, અમને ગોર છ્રહાનું ખતાવો! ડામ. ૭૦૯ 


શ્રી ખુદ્ધા કહે એર મ્રહ્માજીનું ડાએ, તએે વચન હેમારા સુણુજે હો રાએ. ૭૦૭ 


જે જ'મુદ્વિપિ ભર્થખ'ડ રે જાણુ, ત્યાં કુ'વારિકા ક્ષેત્ર મહા ઉત્તમ ઠામ. ૭૦૮ 


ત્યાં ગોર ખ્રહ્યા કુળે નરમહમ્મદશાહ હોએ,તેને ગાક્લ દુનિયા નહિ જણે કોએ. ૭૧૦ 
ત્રણ દેવની કલા લઈ ફ્રશે સહી, તે ગેર મસ્ત દિવાના દેખારો સહી. ૭૧૧ 
જ્યાં એરનર ઈશ્વરના કૅહ્યા ડામ, ત્યારે પાંડવે કર્યો હરિને પ્રણામ, ૭૧૨ 
હે ચુધિષ્ટિર સ્યવચન સુણજે મોએ, વલી હમારો ત્રીજે ટામ કટુ તોએ. ૭૧૩ 
ન્યાં મલે ગત ને એકાન્ત હોએ, ભાં નિત નિત અમી પીએ સખ કોએ.છ૧૪ 
ન્યાં એકમનાં કરગરે ને પાલે વેદની વાણ, રાએ તે ધર વાનરો હમારો ન્તણુ. છ૧પ 
જે પાલે ખ્રહમકિયા ગ્રહસ્થા ધરમસાં રહી, તે ધર વારો હમારો સહી. ૪૭૨૬ 
જયાં મલી ગત ને હરિનું સ્મરણુ કરે, જે એકમનાં થઇ જ્ઞાન ઓચરે. ૭૧૭ 
જે ધરે હરિનું ધ્યાન એકસના થઈ; રાએ તે ઘરવાસો અમારો સહી. ૪૭૧૮ 


જે વિષ્ણુ ભક્ત ત્યાવ'તા રે હેએ, અંતે ફિયાચાલીસાષાસો સોએ. હહ 


www.realpatidar.com Page 353 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


આજ ધરમ કરતાં નાં કરે વાણ, રાએ તે ઘેર વાસો અમારો જ્તણ. ૪૨૦ 

જ્ઞાની ધ્યાની ગુરૂ આજ્ઞાએ રહે, અને સુખ દુઃખ દિલનાં હરિને કહે. ૭૨૧ 
Me B 

જે સત સ'તોષિ ક્ષમાવ'તા હોએ, રાએ તે ઘર વાશો હમારો એએ. છરર 


જે ઉઘમ કાજે જગમાંહે ફરે, હરિનુ' સ્મરણુ હૃદયમાં ધરે. ૭ર૩ 
જે નિચી દ્રષ્ટે હસમુખા હોએ, તે ઘર વાશો હમારે નેએ. ૭છર૪ 
જે ધનવ'તા જોમનવ'તા જાણ, તે ન ગરભા થઇ ફરે નિર્વાણુ. છરપષ 


જેના હૃદયમાં સાન ધ્યાન હરિ તણો, રાએ તે ધરવાશો અમારા ઘણો. ૭૨૬ 

સુણો રે યુધિકિર ! તમસુ કહુ', એણીપેરે કલચુગમાં ગુસ હોઈ રહુ. છરછ 

જયારે હરિએ કહ્યો ગોર નરનો ડામ, ત્યારે ચુધિિરેતે દિશાને કર્યો પ્રણામ.૭૨૮ 

ત્યાં પાંડવ વિનવે ત્રતખેવ, હવે હમને રનત કેશી દો છો હો રેવ, ૭છરહ 

ત્યાં હરિએ કૅક્ષો મોક્ષનો ડામ, પણુ હિમાતે ગયા વિના નહિ થાએ કામ. ૭૩૦ 

જ્યારે એસો વચન શ્રી ખુઃ્દા બોલિયા, પાંડવે એ વચને શિર હોલાવિયા. ૭૩૧ 

સ્વામી! જે કહો તે નિશ્ચે કરં, પણુ તમ સ્મરણુ કરી નાં વિશરૂ'. ૭૩૨ 

સુણો હે રાજા ચુધિકિર તમને તો કહુ, નિશ્ચે અભો તો તમ સાથે રહુ. ૭૩૩ 

ભકતો તસો મન રાખો વિશ્વાસ, સ્મરણુ કરશો ત્યાં હુ' છુ' પાસ. ૩૪ [ડ-૨: ગાયને વરોધો 
ત્યાં શ્રી ખુદ્ધા બોલ્યા સ સાર, તમે સુણા ચુધિકિર કહુ' વિચાર. ૭૩૫ 
ભાઈ તમે હવે લો અમ્મર ડામ તમે પાસા નિર્વોણ.હફફ ગાયનો વધ કરવાનુ 
અમો આવી યસનો! જાણ્યે! ભેદ, તમારી કહ્યું.. 

તમે યજ્ઞ કરો ગોમેધ આજ, તો સરે પાંડવો તમારા કાજ. 
અમો તમારં કહ્યું કરશુ' કિર્તોર, પણુ ગો વધતો કણ વિચાર. હરહ 
પાંડવ ઉપર હરિએ ધરિયું હેત, અઢાર ક્ષોણી દલ જે માયું* રણુખેતત ૪૪૦ 
તેનું પાપ તએ શિર લિધું સહી, તે નિ'દા કરાવ્યા બ્ર 
ઘણા જણુ મલ્રી ને રિ, મહા વકમ તો એણીપેરે ઉતરે. ૭૪૨ 
શ્રી ખુદા કહે એ પાપને ભ્તણ્રેપ હોય સહી, તે! શુરભી યસ નિશ્ચય કરોને અહીં. ૭૪૩ 
કહે ધરમ જેને અમે પુજીયેરે સહી, હમે તેનો વધ કેમ કૅરિમે રે અહીં. ૭૪૪ 
હરિ કહે સામવેદકો ઉથાપન હુવો જેડ, જયારથી સામ શ્રી કુષ્ણુ પધાર્યા તેહ. છપ 
શ્રી કૃષ્ણુને વ્હાલી હતી શુરભી તો સહી, તે શુરભી વિના યસ્ત વિધિ થાએ નહિ.૭#૬ 
હે રાજન જો વસો ખોવા ઇચ્છો છોરે પાપ,તો તમે શુરભી યજ્ઞ કરી જપો જાપ.છ૪છ 
ભાઈ હુ” એમ કેહુતાં કૂલ જાર સહી, તે માટે એમાં સે' કહેવાએરે નહિ. ૭૪૮ 
ત્યાં તે ઉપજી ચિ'ત્તા ને કરે વિચાર, ક્ષત્રી ધર્મ જરો ને લોક લજવરો ગાલ.છ૪હ 
ત્યાં અભ્યાગત કહે સાંભલોનેરાન્ત ધરમ,અમને રજા આપો કાંએ કરે!છો વિલ'મ.૭૫૦ 
રાજા વિચારી મનમાંહે કરે છે ઉપાએ, હુ” પુંછ્ઠ' ટૂપતિને વલી કુ'તા માએ. ૭૫૧ 
યુ" પું! પ્રેમશું તમે સાંભલો સર્વ સાથ,અભ્યાગતની આસા નહિ દિવસ નહિ રાત.છપર 


www.realpatidar.com Page 354 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રએ પુછે સેડુદેવને કરા પ'ડિત વિચાર, મધ(નેરે નાવ ભાંગી કેમ ઉતરિએ પાર, છપર 
ત્યારે સેહદેવને સર્વ રાજા પૂછે વિચાર, સાચુ' કહો સત્ય શું એ સત્ય કિરતાર. છપ૪ 
સેહદેવ કહે તમે દ્રોપતીને પૂછો *ઢ,વાઘેશ્વરી વાણી ઓચરે જેને વદને વરસે નુર(૭પપ 
રાજારાતા માતા થઈ ગયા ટૂપતીતે ઢ્વાર,પ્રણામ કરી પુછે તમ સાચુ' બોલો સાર છપ 
કહે ડૂપતી સાંભલો રાજા સત્યવાત, આપી અભ્યાગતે આજ્ઞા જેવો આપણા અપરાધ.૭છપહ 
તખેયગ્ઞ આદર્યો પાપ ઉત!રવા કાજ,વિપ્રિત વેળાએ ઉગારવા પષાર્યો મડારાજ* ૭૫૮ 
કહે સમો નાં વ્યો તમે હૈ રાયે ધમ', શ્રી કૃષ્ુ વચન ઉવેખીયા તેનું લાગ્યું કમ . ૭૫૯ 
કચું હતું હરિએ તે પાંડવે ના જણી પેર,પાવન કરવા પાંડવને સ્વામી પાર્યો ઘેર, ૯૬ ૦ 
સવે થાઓ સાબદા તસ મલી પાંચે વીર,એછે સમયે સારથી જેણે પૂર્યો પટ કુળ ચીર.૭૬૧ 
એણે લજજા રાખી ત્રણુ લોકમાં ખને ડૂપતીની પૂરી આશ, 


નવ ખ'ડમાં રવી ઉગીયો! તમે નણ હરિ આવ્યા પાસ. ૭૨ 

થાલ ભરારો સગ મોતીએ અને હુરિ વાવા જાએ, 

કા ખાતાં સ'ભારીઆ જે હરિ આવ્યા વન માંહે. છદ૩ 

આશા તે પૂરી આપણી અને તૃત કીધા સુનિ જન, 

શ્રી કૃષ્ણે પાત્ર પખાલિયા ત્યારે ઉદ્કે ઢીધા છે અન્ન. ૭૬૪ 

જોજન આલ્યા ભાવતા જેના મન્‌ માંહે હતું જેહ, 

એવા સ્વામી મરા સમર્થ છે સમર્યા સાએ ડરે છે તેહ. છ્દ્પ 

પૂર્વ યુને રાએ પાંડવ અને હરિ પધાર્યા આપ, 

કેરમ ઉતરાવતાને કારણે ભણાવવા અજ'પા જાપ. ૭૬૬ 

શકા તે મનમાં નાં લાવશો એ સતી કહે છે વાત, 

જે શ્રી ગુરૂ વાણી ઓચરે તે હાં કહેનને તમ સવે સાથ. ૭૬૭ 

હોવે પકવાન કેરો ને પ્રેમશું અને જમારોને શ્રો મહારાજ, 

સત્ય તમારો તો વાધશે ડોડ યસ્તતુ' સરશે કાજ- ૭૨૮ 

રાજા સમજી વિગ્રારી પધારે અને લાગો અભ્યાગતને પાએ, 

ભોજન પીરસશે ભગવાનને પોતે કોડે કું'ત્તા માએ. છ્દહ 
એમી વાત તો શ્રો ખુદ્ધાજી શું થઇ, ભારે કુતા માતા આવ્ય! છે સહી ૭૪૦૦ 
ત્યાં લઈ આવ્યા ભોજનના થાળ, પાંડવ બોલ્યા તપો જએ દયાલ. ૭૭૧ 

ત્યાં કરનેડી કુ'તાજી વિનવે સ્વામી તએ છો પ્રતપાલ, 

ભોજન જભોને ભાવશું તો અસ યટિએ કેરમ તલ. હછ૨ 


વલતાં તો શ્રી હરિ ઓચટે અને સાંભળો સતી એક મન્‌, 

જ્ઞે કામધેનુ પૂત્ને અમ દેખતાં તો અમે જમીએ ભોજન. છરે 
ત્યારે પાંચે ખાંધવ પાંડવા ડ્રષતી અને કુંતાજી માત, 

ત્યાં થગિશ્વર વાણી મ્માચરે જયાં છે પાંડવ સવે! સાથ. ૭૭% 


www.realpatidar.com Page 355 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ત્યાં તો શ્રી ખુ બોલ્યા વિષ્યાત, તમે સુણા પાંડવો અમારી વાદ. હય 
પાંડવ જો અસ્‌ લેગા જમશો શએ, તો! પાપ તમારા દો દિશા રે ન્તશે. ૭૬ 
જ્યારે પાંડવો હરિ ભેગા જસ્યા પ્રકાશ, અદ્રશ્ય ઘ'ટાવળ વાગી આકાશ, ૭૪૭૭ 
શ્રી ખુદા કહે સાંભળો ધસરાએ, હવે યસ્ત તમારે તો સ'પુરણુ થાએ. ૭૭૮ 
રાન કહે હમારો યત થયો! ધ્ન ધ્ન, તસ્‌ દર્શને સ્વામી અન્તત યસ ફે પુન. છડ 
ધત ધત્ત છીવ્યુ' હમાર હો મહારા, અજ્ત યસનું ફૂલ વશે તમ પાત્તે. ૭૮૦ 
પાંડવો હરિ ભેળા જમ્યા જે વાર, ત્યાં લોકે નિ'દા કીધ્રી છે અપાર ૪૮૧ 
કહે શ્રી ખુ્ઠા તજે સાંભળો ધમ [રાએ,હિઘેગોમએેધે યજ કરવાનો કેરો ઉપાએ/ઉટરે 
તે કર્યો વિના તે. પાપ નહિ જાએ, એશે લેદ હસ્બિ કો સસજાએ, ૭૮૩ 
પાંચે પાંડવ વિનવી કરે ત્યાં સેવ, જે તમે કહેશો તે સુ હો દેવ ૪૮૪ 
કહે શ્રી ખુદ્ધા સાંભળો પાંચે ભાઇ, હવે યુગમાં અથર્વવેદ વ્ય છે સહી. ૭૮૫ 
એસો ભેદ ડુરિએે કૅક્ષી સસજાએ, તજો મનમાં શ'કા ન ધરશો હો રા. ૭૮૬ 
[યારે પાંડવ બોલ્યા છે સતી સાથ, જે તજો કહેશો લે કરશુ” હો દીનાનાથ. ૭૮૭ 
અપાર ચરિત્ર ત્યાં શ્રી મુદ્દા લો કરે, તે પાંડવો હરિના વચન મન માંહે ધરે. ૭૮૮ 
૩પાસિક નાના વિધનાં હતા રે જેહ, લિવો હરિવિશી ધાહણ તેડાવ્યા તેહ! ૭૮હે 
સામ વેદની કાંડી જ્યારે ત્યાં કહી, ત્યારે કામટુર્ગો ગાય આવી સહી. ૪હ૦ 
[યાં આબ્રણુ સન્યા દ્રપતીએ અ'ગ, મણી તણા સોડ ધરીયા અતી ઉસ'ગ. ૭૯૧ 
શોભે ત્યાં અતી ઝાલરતે મુકતા રે મણી, તેને રત્ન જડિત્ર છે શોભા ઘણી. છફર 
ડરિવ'શી મ'ત્ર જ્યાં ભણુવા કરે, ત્યારે અતી શોક શુરભી મનમાંહે ધરે. ૭૩ 
મ'ત્ર સહિત અપે જ્યાં આહુતી એહ, સત્ય સ'તોષી અખ'ડ સેહદેવ જેહ. છફ૪ 
યારે યત જવાળા ગગને રે મં, ત્યાં તો! પુષ્પ વૃષટી શુરભીને રે થઈ. છહ્પ 
જયારે સવ યસ્તવિધિ કરી છે જેટલે, હવે શૅરભી ભાગ ન્યાં વેહે'ચાએ તેટલે. હહ 
અહી' સામવેદને! ઉથાપત ને કેરે, અથર્વવેદની કાંડી હવે ત્યાંથી કહેઃ ૭૯૭ 
ખથર્વવેતી કમ કરે નર જેહ, કલયુગમાં મૂક્ત પામશે તેહ. ૭૮ 
યારે શ્રી ખુહ્ધા બોલ્યા છે સાર, ભાઈ તસે હવે ડેવ કરો છો વિચાર છહ્હ 
aha a ન એ ગાયને તે લાવો આણે ઠાર, ૮૯૦ 
ત્રી ખુદ્યા સામું જોઈ કામધેનું ઓચરે, આ ચ'ડાહનુ કહ્યું ભકત પાંડવે। કરે. ૮૦૧ 
મૌ શ્રાક્મણને તો પૂજે છે સર્વ ફૉશ્એ, પણુ ચ'ડાલ વચને પાપી મારે છે સગ્તે. ૮૦૨ 
ત્રી ખુદ્ધાન' રૂપ દેખી ધેનુ” કરે રે શુમાન, શ્રી હરિ પારસી ત્યાં બોલ્યા નિર્વાણ. ૮૦૩ 
નુ લિણશિ ખાએ, અને તું એખશિકુકષાલી જએ! ૮૦૪ 
કામધેનુ' તે આણ્ણી પૂજવા અને જેવા યુ મલિયા લોક, પાંડવોએ ગાયને મારી 
મનમાં ને શ'કા આણુશો તો ખેશસે તમ શિર ગો દોષ ટ૮બ્ષ 
ચાં પાંડવોએ હરિવિગ્રન શિર ચડાએ, ત્યારે્શીમેધ યસ માંડો છે લે હિએ. ૮૦% 


www.realpatidar.com Page 356 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જ્યારે પાંડવે તો ભાંરથોધછે શ્ર ભોસેઘ « યાં આપો પ શ્રીહરિભલિયાવેદ. ૮૦૭ 
સ્વર્ગ લોવનથી આણી હરિએ ગાએ, ત્ય: તેને તો પ્રેને પૂજી યુધિધહેર રાએ. ૮૦૮ 
રાજાએ મસ્તક કાપીને અળગોરે ધો, તેન! કાપી ચાર પગને જુજવા કયો.૮૦૯ 
નયારે ખાલરી ઉતારીને લગી ઘરે, ત્યારે શ્રી ખુઃારૂપે વાણી એઃચરે. ૮૧૦ 
'ખાલડીને તો ઓડાજો કુતીરે માએ, અને સુસ્તક સાથે ધરે ચુધિષટિર રાએ. ૮૧૧ 
ચારે ચરણુ બાંધવ જે ચારે તો થરો, અને હસ્તીનાપુર વચે સૌ સાથે નીશશે. ૮૧૨ 
શ્રી હરિ કહે પાંડવો કહયું હુમારં કરો, હસ્તિનાપુરના ચોરાસી ચૌટા લેઈ કશો. ૮૧૩ 
જ્યારે પાંડવોને ચોપાસે રકત ઉતરે, ઝરી ગરી પાંડવ અ'ગથી હેડો પડે. ૮૧૪ 

હિરા માણેક થઈ સરે, શ્રી સુધા પાંડવ જાય સુખથી ઓચરે.૮૧૫ 


લોહીની ખુદ જે પૃથ્વીએ પડતી જાએ, લોલેથોસાએેકોભોતીપરવાળાથાએ) ૮૧૬ 
પાંડવો નિંદા કૅરાવવા ભાગોળે રે ગયા, તે જોઇ પ્રજા કહે પાંડવ ભૂંડા થયા. ૮૧૭ 
એમ પાપ રાજા તમારા મૂકાશે સહી, શ્રી ખુદ્ાએ રાન્ન પ્રતે એ વાણી કહી. ૮૧૮ 


ત્યાં પાંડવ અ'ગે રક્તનાં ટીપાં પડે જેહ, ભોઈલેનોમાણેકોસોતીથાએ છે તેહાટવહ 
સાર, હસ્તીનાપુરને ગોંદરે સર્વે આવ્યા ખાર. ૮૨૦ 
ત્યારે થી ખુદ્ધા ભીમને કહે છે રે સહી, તમે માતા કુ'તા લાવી પધરાવો અહીં. ૮૨૧ 
ભીમસેનને કોધ ત્યાં માએ નહિ, અને રકતનેત્ર અર્જુનના પણુ સહી. ૮૨૨ 
શેહેરમાં ભીમ અર્જુન આવ્યા જેટલે, ત્યાં કોતક પ્રતક્ષ દીડુ' છે તેટલે. ૮૨૩ 
ત્યાં ગરીમ અમીર સવે દોડયારે જાએ, જે સર્વ નગરીમાં પડિયે। છેરે ત્રાહે. ૮૨૪ 
પાપી પાંડવોએ તો કચું મડા પાપ, વેધી ગાએ ને ટાલ્યું પાતાનુ' અઆષ. ૮૨૫ 
જ્યારે ચૌટે ચોટે પાંડવ ગ્રાલ્યા જે વાર, ત્યારે તે! સવ નત્રહુખાં પડથે પોકાર, ૮૨૬ 
સવ લોક નિદા કેરે ને નેવ! જાએ, ભાઇ ચ'ડાલ વચને એણે મારી ગાએ. ૮૨૭ 
પ્રથમ સે! ભાઈ કેયા એણે માર્યો અને ગોહેત્યા કીધ્રી આજ, 
અઢાર જ્ઞોણીને સો ભાઈ માર્યો હવે પાંડવ કુળનુ' ખૂટચું રાજ. ૮૨૮ 
સર્વ “ભક્ત? પાંડવની નિ'દા કેરે અને તેઓએ મૂકૅયા તે ઘરનાં કાજ, 
હવે એ પાપી પાંડવનુ' મુખડું કોઇએ પણુ નાં જોવું આજ. ૮રહ 
જગત જેમ પાંડવની નિદા રે કરે, તેમ તેઓ પાંડવનાં લાજ ઉસ ૮૩૦ 
ત્યારે પાપ ઉતરી દો દિશરે જાએ, ત્યારે “ભક્ત? વર પાસે છે તેબે ડાએ. ૮૩૧ 
ત્યાં સર્વ પ્રજા હુરિને પાએ જો પડે, તમે તો! ક્ષમાં કરનને હે હરે, ૮૩૨ 
ત્યાં તો સાટા મુનિવર આવે છે રે સહી, તે આવ્યા પશુ અમે જાણ્યા નહિ.૮૩૩ 
કહે અજન ભીમસેન વાત સાંભળો, એ મહા ખાટી માયા અશ'ભવે કેત્યો. ૮૩૪ 
જો વણુ પ્રિછે કરતા ક'ઈ ઉત્તપાત, તો ડયાં છ્ટતા એ મહા સાટુ પાપ ૮૩૫ 
ત્યારે માતા કુ'તાજીને લઈ આવ્યા જેટલે, શ્રીબુદ્દાજીને પાએ પડયા તેટલે. ૮૩૬ 
પી. ૪૧ 


www.realpatidar.com Page 357 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઓ પ્રભુ હે તો જાહ્યો રે નહિ, વમારા કર્તવ્ય અપર'પાર રે સહી. ૮૩૭ 

અસે અસ્ઞાની છુ' હો અ'ત્તરજામી, તે ઉતારોને પાર રોસ્ટનાં સ્વામી. ૮૩૮ 

જે હમે ખેદ કર્યો હોય મનમાં આજ, તે તમે ક્ષમાં કરજો હો મહારાજ. ૮૩૯ 

અમ અગ્ઞાનીથી કલ્પના જે થાએ, તે હરિ મનમાંનાં આણુશો રે કાંએ. ૮૪૦ 

ધમ કહે હરિ શામાટે કોહ શાખે હે વીર, વિસ્તરી કહોને વાત હો સપ્રીરટ ૮૪૧ 
વલતાં હરિ એમ બોલિયા અને સાંભલો રાએ સુજાણુ, 


શુરભી યસ્સ કેરાવ્ચો પાંડવતે નિ'દા કરાવવા સહી નિર્વોણ. ૮૪૨ 
ભાગ લઇ મ'શ નાં ફેરવ્યા તે હસ્તિનાપુરનાં ચ'દ, 

તે ડૂઃખ લાગ્યું આકર રાજા ભીમ અર્જુનના મત, ૮૪૩ 
મારવા હરિતે મંત્રણા કરી, તેવો હરીએ જાણ્યો મરોડ, 

માતા કુંતાને તેડવા ખોકલ્યા તે કોધ સસાવવા પ્રોઢ. ૮૪૪ 
પ્રજા તે પાએ લાગતાં અને ભાગ્યો તે સર્વ ભ્રમ. 

માયા રચી આ વિક્ણુએ તે નાં ન્તણ્યુ' અર્જાને મન. ૮૪૫ 


પારથ કહે તસે દેવ છો અને અનત ગતી વિષ્ણુ તેહ, 
પાર તમારો કોઈ પાવે નહિ તમો અખડ અમ્મર છો જેહ. ૮૪૨ 


a નગર છોડીને રાજા ખાહેર રે ગયા, અખ'ડ વર ત્યારે પાંડવો પામીઆ. ૮૪૮ 


પાંડવે ગૌમેધ માંડીઓ વસ પિટુર્યો ગલ્°ી શ્રણુ, 

માથે મુગટ ચડાવ્યો મોતી તણો, ત્યાં લોને દેખાડયા કર્મ, ૮૪૯ 
હેસ્તિનાપુરમાં સવે* ફેરવ્યા અને આગલ હરિ થયા આપ. 

નિદા કરાવી સરવે લોકમાં ત્યારે ઉતર્યો પાંડવના પાપ ૮૫૦ 
ત્યારે ભીમ થયા રીશો રાતડા, અને સાઝું તો! જેયુ' રાજા ધર્મઃ, 
અક્ષેપાત્ર વિશારીયા તે તમે લેઇ આવો ભીમ. ૮૫૧ 
ત્યાં થકી ભીમ પાછા વળ્યા અને આવ્યા નગરને છેહ, 


ત્યાં લોક પૂછે નગર તણા આતે માણુ કેસે ઉઠયા મેહ. ૮૫ર 
આગણા તે વાલે આપ આપણા અને મુખે જપે શ્રી રામ, 
આવડુ' આપણે જે જાણુતા તો નક્કી પૂજતા ગોદાન. ૮૫૩ 


ત્યારે નગર મધ્યે નરનારી મલી અને ફરે તે એક વિચાર, 

ચારે દિરો મોકલો શોધવા પાંડવ મળે તો ઉતરીએ પાર. ૮૫૪ 
ભીમ સાંભળો ત્યાંથી વ્યા અને ઉલટ અ'ગ ના માએ, 

રાજા ધમ આલુ વધામણી પાંડવની સવાસ વચાએ, ૮૫૫ 
કાલા તે વસન થયા ઉજળા અતે પરચો દેખાડથો! ધમ', 


www.realpatidar.com Page 358 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ત્યાં લોક દુરિજન બોલ્યા આળ, પણુ સતીએ માંથી ક્ષમાની પાળઇ ટ૮૫પછ 
વિર પાંચે રહ્યા મનમાં હેશી, ત્યાં સવ લોકની કેમ'કથા શી વશી. ૮૫૮ 
પાંચે પાંડવને તે! કીધા ન પાપ, ત્યાં હરિએ ભણાવ્યો અજ'પા જાપ ૮પહ 


પાંડવ વર પામ્યા આન'દ ઘણો, માથે મુગટ ઝલકે હીરા તણા. ૮૬૦ 
ર્ત્તજડિત્ર મુગટ સોવણુ શીર, શોલે છે ચંદ્ર સમ તેજે સધીર. ૮૬૧ 
માતા કુ'તાને સોવણુનાં ચીર વસ્મ નુરાણી ઘે૨ ગ'ભિર. ૮૬૨ 
ગલે હિરા રતનકો હાર, પગે રત્નમજાડી ઝલકે અપાર. ૮૬૩ 
હાથે સુ'દ્વિકા હિશ રત્ન તણી, વેની રચના દિશે અતી ઘણી. ૮૬૪ 
પાંડવ તો વર લેઈને પાછા કર્યો, તે તો હુસ્તિનાપૂર વચ્ચે નિશર્યો. ૮૬૫ 
ત્યારે નગરના લોક અચ'બે થાએ, ધન્ય ધન્ય પાંડવો પુજી ગાએ. ૮૬૬ 
ત્યારે નગરનું લોક બોલે ઘણું, ધન્ય ધન્ય વોશ એ પાંડવ તણું. ૮૬૭ 


ભક્ત જે ફરી આવ્યા હસ્તિનાપુર સહાં,ભક્તને શ્રી ખુટ્ાએ વર આપ્યો તહાં. ૮૨૮ 
જ્યારે પાંડવોના રૂપ ફેરબ્યા યુરાએ, ત્યારે લોકોના મનમાં અચ'બો થાએ. ૮૬૯ 
પાંડવ તો જાતા ગો મુસ્તક લેઈને ગયા, વલતા સોપત્ણુ સુગટ કઈ પેરે થચા. _ ક: જનોઈનું અપમાન 


દરશન પાંડવોને શ્રી ખુહ્ધાના થાયે, ગાય પૂછી ત્યાં ધ્રાહ્ષણુ પેહલા જાયે. કરવામાં આવ્યું 


- જેથી હિન્દુઓ 
જનોઈ ઉતરે 


જ્યાં પુરનાં લોક દોહાડયા ધરી ભાવ,કોઈને શિ'ગડી હાથ લાગી તેને ડાવ. ૮૭૪ 
જે કલિયુગમાં જોગી દર્શ નની વેલા ગઈ, આજ ફોગટ શી'ગડી ગલે ખાંધી રહી. ૮૭૫ 
ત્યાં રોડયા અખઢાલ ના લાગી વાર, તેને ગચામ હાથ લાગ્યું તે ડાર૨ ૮૪૬ 
તે અખદાલની તો આજ વેલા ગર્ઈ, તે તો ક્રોગટ કેડે ખાંધી ફ્રે છે સહી. ૮૭૭ 
ત્યાં રોડયા વર્તિયા કરી મન ભાવ, લેને પૂછ આંચલ હાથ લાગ્યા તે ટાવ.૮૭૮ 
તે વર્તિયાનાં વર્તની વેલા ગઈ, આંચલ પુ'છ લઈ ફોગટ કરે છે સહી. ૮૦૯ 


જે ગોત્રાટ તની વેલા ગઈ, તે આજ ક્રોગટ ભૂખે મરે છે સહી. ૮૮૧ 


જે આજ પૂજે તે ભૂલ્યો સકલ સ'સાર, અથર્વ વેદે ખોલે જે દશો અવતાર. ૮૮૩ 
ત્યાસ્પછી ભક્ત ને વૈરાગી જેહ, અને સર્વથી પાછલ દોડયા તેહ. ૮૮x 
નાં મુખમાંહેથી ચ'દન પડયુ' છે નહોં, ત્યાં તેમણે હાથે લાધ્યુ' છે તહાં. ૮૮૫ 
ગોચ'દનનાં ટીલા ટપકા કાહે છે અહીં, ધૂતી લોકને ક્રોગટ પેટ ભરેછે સહી. ૮૮૬ 
એ ખોટા ખાનાએ લોક વળગશે જઇ, તેતો નાશીને ઓલવા લેતા ક્રશે તહીં. ૮૮૭ 
તમે અમને પૂતી ખાધુ” છે સહી, હવે એનો હિસાખ આલોને અહી. ૮૮૮ 
સવ જન મક્ષીને એકઠો થાએ, જ્યાં ગાએ વેધી ત્યાં દોડ્યાં જાએ. ટફ 


www.realpatidar.com Page 359 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ફોઈને ચામડી પુંછડી લાગી હાથ, કોઇને તો! ત્યાં સી'ગડી લાગી સાથ. ૮૯૦ 
વાણીચા પ્રાક્ષણુની બેટી ચાલી સાથ, તેસે ગોનું ગૉખર લાગ્યુ' હાથ ૮૯૧ 
ગૌત્રાટ ત તો ભાંથી કરે, તે વેલા વહી ગઈ ટાલા ત્રત ધરે. ૮૯૨ 
જે પાંડવ આવ્યા આપણે વાશ, તે જઈ મલ્યા ફૂપતીને પાસ. ૮૩ 
શ્રી ખુષ્ધા પાએ પડાવે જે વેકુ'ટના નાથ, કુ'તામાતા પાંડવ ને ડૂપતીછ સાથ. ૮૯૪ 
ઢ્ટાપર ઉતરતાં પાંડવને ક્રાડી નવશું વર જો થયા, 
ભકત વિનવે સર્વ દેવને દોકૅર જેડીને ઉભા રહ્યા. ટહ્પ 
હરિ જયાં ભકતને એવું કહી અને રૂપ પાલટે જે વાર, 
ત્યાં તો પાંચે પાંડવ જઇ હરિને પાએ લાગે છે સાર. ૮૯ 
હરિ આગળ ખુ વિન્નતિ કરી અને રોયા તે પાંચે વીર, 
હવે સ્વામીજી તમે રાખજે હરિ પત હમારી સધીર. ટહ્છ 
સ્વામીજી હવે આ વિશ્નતિ અને શું કહીચે ખોહોડ ઘણી, 
હમને માધન માંહે નાથજી ન વિસારજો હે અન્નતનાં ધણી. ૮૯૮ 
ધણી તે કરે છે વિન્નતી પાંડવ ટૂપતી ને કુંતા માત, 
હેમને ઘટે છે સ્વાસી આપવી આસ્ઞા તસે છો અનાથુનાં નાથ. ટ૮હ્ફ 
કેહ શ્રી ખુદ્ધા કલી પ્રગટ્યો તેમાં તમથી નહિ રહેવાએ, 
વે રાજ આપો પરિક્ષતને કરા હિમાળે પગરણુ રાએ. ૯૦૦ 
એવા શ્રી ખુદ્ધાનાં વાચક સાંભળી લાવ્યા તે હરિને હસ્તિનાપુર, 
પરોણા રાષ્યા નરહરિ ને માસ એક ઘેર પોતાને મધુર, ૯૦૧ 
હરિવોશી વિપ્ર સંગ છે વોળાવે તે વેકુ'ડના નાથ, 


દક્ષણા આપી મન ગમતી યાં જોજન કર્યા હુરિસાથ. હ્ન્ર 
વિપ્ર સવ ગયા પછી હુરિએ માગી આસ્ઞાએ, 
હે પશ્રિમ દિશામાંહે પરવર તમે સાંભળો ધમ રાએ. હ્૦૩ 


કેલયુગ માંહે નામ અમાર અને તેનો કહુ' મહિમાએ, 
અથવેદી નામ ગમતું તે રી “આતી? શોહાએ, હેને 
(અલી? વશે સાખ માહેરી અને ચંદ્ર વ'શીનું એધાણુ, 

રમુ ચુગમાં સર્વ સાથ પણ ઓળખ “ અલી? વ'શે પ્રમાણ હડપ 
ત્યાં તો અજ'પાના જાપથી અને થાએ અમાર દર્શન, 


એસ કલિયુગમાં હુમને ભજે તે તો આવે હુમારે ભવન. હ્૦૬ 
વચન અસત્ય મુખ માંહેથી અને નાં વદે નર જેહ, 

સત્ય વાણીએ વિચરતાં અમ્મર પદ પામે તેહ. હ્૦્છ 
હે તો વશું પશ્ચિમ દિશે અને સસ ટ્રીપ સાર, 

અવતાર તો “વળતાં જે લેશું તે તો જા'ખુદ્િપિ મઝાર. હ્૦્૮ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રરપ 
એ એધાણીએ ઓળખનો અને સેષ્ટ ગુરૂ અવતાર, 
ત્યાં લેટ આપી પાંડવે શ્રી હરિને અનત અપાર. હ્બ્ક્ 
પછે પાએ લાગીને કહે અમે જાશું સવ હિમાલે સાથ, 
તમે હયાએ ચરણુમાં રાખશો હો સ્ત્રામી વેકુ'ડના નાથ. હ્૧૦ 
છે પોતે વેકુડનાથજી તે માટે નાથ ધરાવ્યું નામ, 
છે પુરૂષ પુરાણુ એ તો તે અલી વશે પુરષોતમ જાણુ. ્૧૧ 


તાર્યા તુજને તેજ કહેશે અને મકારે લેજો નામ, he 
? અલી મકારે “મહ'મદશાહ ? નામ. 

“ મકાર ? મૂકીને “ લકાર ? જપે તે યોગી રૂપે સાર, 

ગ્રહસ્થીને “ મકાર? કહ્યો અને ચોગીને કહ્યો “ લકાર. ? હ્૧૩ 
લકાર અને એ મકારમાં ભેદ તે મહોટુ' જએ, 

તે એક એકનાં પ્રાકમ જુદા વલી પ્રકાર પણુ જુદા હોએ. ૬૧૪ 
લકાર તે આદ નિર'જન તે તો તેજ સ્વરૂપી સોએ, 

મકાર તે તો આદ વિષ્ણુ શ્રી “ અલી? રૂપે હોએ. હ્્ષ 
ગ્રહુસ્થ અને નેગીનો એકતે મ'ત્ર મકાર સાથે લકાર, 


યાં ઘણી વિન્નતી કરી અને હરિને પોહોગ્ચાવા જાએ, 


ત્યાં પાંડવ થાનકે આવીને અને લાગે હરિને પાએ. હ૧૭ 
આવ્યા જયારે શ્રી ખુદ્ધાજી ચાલી પાંડવ ટ્ારે ગયા, 

પાંડવો ત્યાં વર પામીને હસ્તિનાપુરમાં તે આવીયા. ૧૮ 
ત્યારે પાંડવ વિચારીને કહે અને સી ગત્‌ કીજે આજ, 

હવે આપણે શ્રી હરિ વચને મૂકી દેવું જોઇએ આ રાજ. હ્વહ 
હરિ પાએ પાંડવ લાગીને અને વિન્નતી કેરે છે અપાર, 

સ્વામી તમો છે સદાએનાં અમ રારણાગતના આધાર. ૯૨૦ 


સ્વાસીછજ અભયવચન બોલીયા અને સુણો તે પાંચે ભા, 

અહાર ક્ષોણી સો અ'ધવ માર્યા તેની તમ શિર રહી છે લાઈ. ૯૨૧ 

હિમાલે જઈ હિસાખ ચૂકાવો તો તમે બેસશો જ્ઞાહોની પાસ, 

સાથે નવ કરોડી જીવોની તે ત્યાં પૂરે તમારી આશ. 

પાંડવ વચન આ અમતણો અને સત્ય કેરી માનશો તો, 

જને રાજપાટ સર્વ ત્યાગો તો હિમાલે આવી મળશું અમો. 
પાંડવને છોરી હરિ જખ જાએ, ત્યારે સડસકોતિથ ભવી લાગ્યો 
જયારે સાએે આવતાં હરિ દીડા સહી, ત્યારે 
સર્વ ભેદ ગ'ગાએ તિર્થને કહલ, શ્રી ખુદ્ધા અવતાર કૃષ્ણએ લીઓ. ૯૨૬ 


~ 


આસ્થા ઉપર પ્રહાર 


www.realpatidar.com Page 361 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્રી મુદ્દા પારસી ખોલ્યા છે આએ,ત્યાં સર્વ તિર્થ હરિતે લાગ્યા પાએ. ૯૨૭ 
ગ'ગાજીએ વિન્તતી કરી ખડુ વિવેક, ત્યા વચન હરિ બોલ્યા છે એક. ૯૨૮ 


ગચો ટ્વાપર ને કલચુગ બેડો સાર, સર્વ દેવ શ્રષિવરે છોડયા છે ટાર. ૩૦ 
ત્યારે ગ'ગાજીએ વચન હુરિશું કદ્નો, જને તમે કલયુગમાં પ્રગટ નહિ રહો. ૯૩૧ 
તસે કલયુગમાં પ્રગટ કૃશો નિવોણ, તો હરિ હમને મૂકો પાછા હમારે ટામ. ૯૩૨ 
જ્યારે વિન્નતી એવી તિથે સવેરે કહી, ત્યારે શ્રીહરિ ખુદ્ધારૂપે બોલ્યા સહી. ૯૩૩ 
સુણો રે ગંગાજી વાત તમને તો! કડુ', અમે તો કલયુગમાં પ્રગ2 નહિ સ્હુ'. ૯૩૪ 
પશ્ચિમ દીશામાં શહુસ્ કપિ કહું, ત્યાં દશમે! અવતાર ગુ હોઈ રહુ. લ્રપ 
ત્યારે તિથ' હુરિશું કહે સત્યભાએ, સ્વાસી ગોર નર વિનાં રું કેમ જાએ. હ્૩૬ 


કર જીરહિ'શાને ફૂડ કપટ શું કામ, જયાં લોબ લાલથે કરી જોરે દામ. ૯૩૭ 


La ei ineliigs શિર ઉપર ચડે. ૯૩૮ 
એવા મહા પાપ તો કલિયુગ માંહે થાએ, સ્વામી કલિયુગમાં રહ્યો નહિ જાખે. ૯રહ 


કરીને હુમમાં નાંહ, તે પાપીનાં સુખ તો। દેખ્યા કેમ જએ. ૯૪૦ 
ત્યારે શ્રી ભુદ્દે વચન એ તિર્થને કેહ્યા, તમો! ખ્ર્યાની કલા માંહેથી પેદા થયા. ૯૪૧ 
જે પ્ક્ષાનાં થાષ્યા તિથ યુગમાં આએ, તે ગોર ણ્રહ્માની કલામાંહે રહેશો જાએ.૯૪૨ 
એવા વચન હરિએ ગ'ગાછીને રે કહ્યા, ત્યારે સર્વ તિર્થ મન હર્ષિત તો થયા. ૪૩ 
ત્યારે નારાયણને ગ'ગાજી પૂ'છે રિરનામ, સ્વામી હમને કહો ગોર છ્રહ્યાનાં ડામ. ૯૪૪ 
ત્યારે ગોર છ્રહ્માનો ડામ નારાયણુ ડુહે, ત્યાં સકલ તિથે ચિત્ત દઈને રહે. ૯૪૫ 


ગોરે જે ઘેર તપ કર્યા તે લેજો જએ, તેને ગાક્લ દુનિયા નાં જાણે કોએ. ૯૪૮ 
જયારે નારાયણે કહ્યા ગર ખ્રહ્યાના ઠામ, ત્યારે સર્વ તિથે' તે દિશાને કર્યો પ્રણામ.૯૪૯ 
ત્યારે સકલ તિથ પૂછેરે રિરનામ, સ્વામી હમને કહો હવે તમારા ઠામ. ૯૫૦ 
શ્રી નારાયણુ દેવ ગંગાજીને ડામ તો કહે, અને કલા હમારી ગોર મ્હ્યાજીમાં રહે. ૯૫૧ 
જયારે વચન શ્રીખુહ્ધાએ ગ'ગાજીને કહ્યા, ત્યારે સર્વ તિર્થ મન હુ'પિત્‌ તો થયા.૯પર 


એશ લેદ શ્રી ખુદ્ધાએ કહ્યો રે પાએ, 


૯: હિન્દુ ધર્મના મંદિરો 
અને સ્થાનકોમાં ભેરવ 
અને ભૂત વસે છે - 

મૂર્તિ પૂજાથી પુણ્ય ના 


- હિન્દુ મંદિરો અને 
તીર્થ પ્રત્યે લોકોનું મન 
જયારે અડસડે વિથ ચાલીનેરે ગયા, તે તો! સર્વ જામ્ખુદ્વિપ માંહે આવિયા. હપ૬ [ઉઠી જાય એવા 
તૈસર્વ' તિથ' તો રંજા વ'તારે આપે થયા, તે ગાર ખ્ક્ષાની કળા માંહે આવિયા. ૯પછ પ્રયત્નો 

અહિર તિર્થને વોલલાવી હુરિ જખ જાએ, ત્યારે લેરવે। ભૂત આવીને લાગ્યો પાએ.૯૫૮ 

ત્યાં પાએ લાગીને વિનતી કરે છે ઘી, હવે હમને રજા કચેશી દો છો શ્રી ધણી. ૯૫૯ 


www.realpatidar.com Page 362 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હુરિ ઇશ મ્હ્યા પ્રગટ નહિ હોય દયાળ, ત્યાં હરિ કોણ કરશે હમારી પ્રતિપાલ. ૯૯૦ 
જ્યારે એશા વચન ભેરવ ભૂત કહે, ત્યારે નારાયણુ દેવ વચન એઓચરે. ૯૬૧ 
ત્યારે નારાયણે ભેરવને કૅક્યો વિચાર, તમે કાએ છોડે છો આવો રૂડો સ'સાર ફૂ૬૨ 
જે મધ સાંશનો છે અહાર રે તમતણો, તે કલિયુગનાં ભુલ્યા લોક પુજશે ઘણો. ૯૬૩ 
જ્યારે એવા વચન નારાયણે કહ્યા, ત્યાં શકલ જોરવ ભૂત હર્ષિત થયા. ૯૬૪ 
ભેરવ ભંત કરજનેડીને કહે શિર નામ, સ્વામી કલિયુગમાં કહો હમારો ડામ. ૯૬૫ 
તસે જ્યાં કહેશો ત્યાં રેડુશું નએ, એશો ભેરવ ભુતે કહ્યો સમજાએ* ૯૯૬૬ 
ત્યારે નારાયણુ ટામ ભેરવ ભુતને કહે, 

સર્વ તિર્થ ઉડીને ગયા ગોર ખ્હ્ષા પાસ, તેનાં ઘરમાં જઈ તમે પૂરને વાશ. ૯૬૮ 
ત્યાં કૅરી રૂડા ચરિત્રને કરજે પ્રતુત, સવે ભોળા લોકોને તસે ખાજેરે પૂત. હ્રહ 
જેમ જેમ ચરિત્ર કરશે! તમે તતક્ષણુ,તેમ તેમ લોક તમારા તિથે આવશે ઘણુ'.૯૭૦ 
અથર્વવેદની કાંડી વિના જે ફોઈ પૂજા કરે, તે તો ભેરવા ભૂતને સવે તો ચડે. ૯૭૧ 
તમારે ત્યાંન્ગાફ્લ ટ્નિયા આવશે સડી, તેતે તમે તો ધૂતી ખાજે રે લેઈ. ૯૭ર 


y— Tp 


ભેરવા તમે કરજો ચરિત્ર તો તહી', કલિરુગમાં લોક પ્રતિત લાવશે સહી ૯છપ 
હરિએ લેરવાને દીધા છે એવા રે ડામ, ત્યાં સકલ ભેરવે દેવને કયો પરણામ. ૯૭૬ 


નવખ'ડ ચોવીસ મુલકે બ્યાપિક ભેરવ ભૂત,તે સર્વ ગાકિલિ દુનિયાને ખાએ છે ધૂત-૯૭૮ 
કલયુગસાં જે વેદ વિધીવિના પૂજા થાએ, તે સર્વ 

કહયુગમાં નિષ્કલ'કી પ્રહ્યા ઘેર હોએ, તેને ગાક્લ દુનિયાં નાં જાણે રે કોએ. ૯૮૦ 
કૅલિમાં દશમા અવતારની પૂજા હોએ, સેહેદેવ વચને સદગોર ઘેર લેજે જોએ. ૯૮૧ 
એજ્ઞો કહી ભેરવ ભૂત ટ્રીઓ રે પડાએ,સવ તિ્થોનાં દેવલ ડેરે બેડા જાએ. ૯૮૨ 
કલિચુગમાં સવે' વ્યાપિક ભેરવ ભૂત, તે તો! ગાક્લિ દુનિયાને ખાક્પે છેરે ધૂત. ૯૮૩ 
જે પથ્થર મૂર્તે વિર્થે ચરિત્ર રે થાએ, સવ' ખેલ એ લેરવ ભૂતનાં ડેડવાએ. ૯૮૪ 
ગાક્લિ ટુનિયા નાં જાણે સદગોરનાં ડાએ, સવ ભભહેશીચી પશ્થરતેલાગે પાએટટેટપો 
ચરપટટે રાચ્ચો છે આ સકલ સ'સાર, તે નાં જાણે કોઈ સદર ખૂશ્તનો ટાર. ૯૮૬ 
જયારે લેરવને નારાયણ દેવ એરો! કહે, ્થોરોપશ્થરુવાત્રીઆવીને ઉભા રહે. ૯૮૭ 
તે પાએ લાગી વિનતી કરે છે ઘણી, હવે હમને શ્‌ી રજા દો છો હે ધણી. ૯૮૮ 
પચ્થર પાત્રીને નારાયણે પુછયુ' આએ, તસે અહીં આવ્યા કોણુ સત્યભાએ. ૯૮૯ 
ઘડી ટૂટી ચૂટી પૂજા કરશે અમતણી, હરિ અમારે! એમનો ન્યાય કરશો ધણી. ૯૯૦ 


www.realpatidar.com Page 363 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૨૮ 


સુણ પથ્થર પાત્રી વચન તો અમતણો,તમને ફટી ચૂંટી રુખ દઈ પૂજેરેઘણો. ૯૯૩ 
ઘરે ચૂ'ટે ફૂટે તેનો રોશ નાં ધરશો કોએ,સર્વ' પૂછશું જ્યારે મહાદન હોએ. લ્લ્ફ 
ત્યાં આઘ અ'તનાં જીવ એકડા થાએ, જ્યાં ગૉરનર તખતે બેસશે આએ. હ્લ્પ 
હએે અદલ ન્યાય કરી પૂછું ૨ તયાંએ, જે ઘડી ચૂરી કૂડીને લાગે તમારે પાએ. ૯૯૬ 
વચન સાંભળો પથ્થર પાત્રી અમતણે, લોઢી અમરાપુરીસાં કરશું ન્યાય ઘણા. ૯્હ્છ 
નારાયણે વચન પથ્થર પાત્રીને કહ્યા, શ્રી ખુદ્ધા વચને દુઃખ કલયુગમાં સદ્યા. ૯૯૮ 

ભાઈ દેવની ખેલ રમત સવાપોહોરની જેહ, 

શ્રી ખુદ્ધાજએ અગમ કથી સ'ભળાવી તેહ. હ્હ્હ 


માર્યો !!? આ વેદ વચન સહી પ્રમાણે નર જેહ, શ્રીણુહ્ધાઅવતારેભગમ ભાંષ્યા લેડ. ૧૦૦૦ 
લારેદેયાફૂરસેધનને સાયોજેણીવાર, પછે સ'સારમાં પ્રગટ થયા મરાર. ૧૦૦૨ 


જ્યારે નવે શ્રી ખુઃરપે દેત્ય દુરજોધનને માયો ત્યારે ભગત પાંડવને ઓધર્યો. ૧૦૦૩ 
ત્યાર પછે સ'સારમાં પ્રગટ થયા એઓરાર, વ્યારે સવે સ'સારે જાણ્યો સાર. ૧૦૦૪ 
શ્રીખુ્ધાની માતા તો રેછુકાવતી કહીએ, અને પિતા તો શ્રી સિ'હરાજ કહીએ. ૧૦૦૫ 
ત્યારે ગોર તો! શ્રી હંસરાજ જાણુ, શક્તિ તો દેવી હુરશદ પ્રમાણ ૧૦૦% 


ફરીથી જણાવેલ છે કે 
બુદ્ધ અવતારે દુયોધનને 


ત્યારે સ્થાન તો હીમપુરી નગરી જાણુ, ક્ષેત્ર તે! કુરેક્ષેત્ર પ્રમાણુ. ૧૦૦૭ 
ત્યારે નરદળો દાણુવ તો ફિરજ્નેધષને ભ્ઞણુ, 
ત્યારે ભિવોકરાડીશ ભકત જીઝેષ્લ ઓ્યાર્યા નિરવાણુ. ૧૦૦૮ 


હ્યારે ચાર લાખને ખત્દીશ હુજાર શ્રોખુઃ્ા રૂપે જાણુ, ત્યારે શામવેદ હોતા પ્રમાણુ.૧૦૦૯ 
ત્યારે આડેલાખને ચોસટ હુજાર જુગ ડૂવાપરનુ' પ્રમાણુ, 
ત્યારે ભગત પાંડવ ઘેકુ'ડમાં પોતા નિરવાણુ. ૧૦૧૦ 
તેએે શિસપથોઆરાીઆ[ જાણુ) તે તે! સહી અમરાપુરી પાતા નિરવાણુ. ૧૦૧૧ 
ત્યારે શ્રી ખુદ્ધાવતાર સ'પૂર્ણ સાચ, એવી ગુરૂ ખ્રક્યા પીર ઈમામશાહુ 
ખોલ્યા વાચ. ૧૦૧૨ 


www.realpatidar.com Page 364 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩ર 


નકલકીઅવતાર૦રચનાર સેયદ ઈમામશાહ; 


— Ro 
શ્રી સતગુર મ્રક્ષા ઈ ઇમામશાહ વાચા ફૂરમાતજ ખીસમિશ્ાહ હરરહેમાત નરશહિમઠ 
દ્ત્ય 
૧ 


જ્યારે લાગો કલજુગ ને દ્વાપર 7 મહાચીણુમાં અવતર્યો. દત્ય લોકો પાસે 
° કાશાવશ્વનાથના જપ 

તે ચિણુ મહાચિણુમાં બેડો છે આજ, જિદેદ્યકાલીંગો ફેલજીંગેલાગતે ખેડો છે રાજ. SAE 

જાપાવ છ. માટ અ ખાટુ 


તે નવે ખ'ડમાંહે ભરીપુરી વ્યાપક હોય કરે છેકામ, 
કિપ 2 બ્રહ્માએ.. નબી મુહમ્મદ 
: _ ig i Ee 
તે ભાઈ સુનીવરો આ કેલ્લીયુગ માંહે સહી કરો અથરવેદ પરમાણુ, 
અને ગોર શ્રક્ષાજએ તિણીમહંસદ ધાવ્યો નામ. પ 
જે ઇશ્વર આદમ કલસુગમાં હુવાસાર, તે આજ કલીયુગમાં હરીને A CT Een 
જે દશમેરૂપે હરીપાત્ર નિકલ વતારુ તે આજ ખેડા છે ભરમ [દેશ એજાર, અવતાર. અરબ દેશમાં 
જે આ ગોરે કેટલાંક ચલીત્રહરીનાં કહ્યાં, તે દેવ આજ કિલજુગમો શુ હૉઈરક્યા. ૮ [લીધો 


જે ગોર રક્ષા તે આ કલચુગમાં પીર શમસ અવતાર, 
તે ગોર દરવેશી લઇ ફૂર્યા ચોવીસ મુલક સોજાર. 


૯ [વિભાગ ૨: સુરજારાણી 
અને કમલાકુંવરને 
સતપંથનો ઉપદેશ 


ત્યાં ને સમરણુ કરે કાલીંગાનું એકે ધ્યાન. ૧૧ 
તેહને સસખ'ડી એડી ને કરતા જરૂમા ચાર, તહાં ઉગાડા મહોલ તે રાજઢ્યારફ ૧૨ 


જહાં સિરજારાણી મોતી વીબે ને સામી નજર ધરે, સુરજ a 
4 
તડાં મધ્યાનકાળે આવી પ'ખીકલોલ જ કરે. જ પન 
કમલાકુવર = દત્ય 


ત્યારે આવ્યાં જનાવર તેમાં જ્ઞિડો ખડુ, તેતો સમરણુ કાલ્ીંગાનુ* કરે છે સફ. AY કાલીંગાનો દીકરો 
ત્યારે શુરજારાણીમનમાંહે ખડું કરે વિચાર,એતે! સુડા = પોપટ પક્ષી 
; વદ 


એસો છે કોઈ નગરમાં દાસ, એ બ્રહાસ્વરૂપીને લાવે અમારી પાસ. 
પીર શમ્સ પોપટ બની 
ચીનમાં ગયા 


જે સતગોર જઇ સામા કદમના ઝાડ ઉપર એઠા. og 
ત્યાંસરવે જનાવર ખડું કરે કલોલ, 


તે સુરજા રાણીના મનમાં એવી ચિ'તા થાય, જે રખે ધ્રહ્ય સ્વરૂપી પોપટ ઉડી જાય. ફે 
તારે સુરજ રાણી મનમાં એવી ચીંતા કરે, તેતે! વચન પોપટના રૂદીયામાં ધરે. ૨૦ 
એવો છે કોઈ અમારો દાસ, એ પોપટને કરે ફાંસો ને પાસ. ll 
ભાઈ જે ફુંદો ને પાસ પોપટને કરો, વે a લાવી સુજ હઝ શે 


Page 365 of 600 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તમે સુણે! સુરન્ત રાણી ભિથરવેટી ધ્હ્સાન,. 
આજ સુરજારાણી તખે રાજઢ્યારે દેત્ય ઘેર આચે,હુવે ખાઈ તમારો જન્મ પદાર્થ એળેન્તયે.૨૬ 
એસા વચન સુણીને સુરજારાણી અચંખે થાયે.ત્યારે ખાઈ શોર શમસ પોપટને લાગ્યાં પાયે.૨૭ 
ત્યારે ખોલ્યાં સુરજરાણી ભાઇપોપટજી તમે વારૂ કહો, 
પણુ અમારા જીવની ચિતા તમે શાને લહો. ર૮ 


રહ 
હાંરે ખાઈસુરજાદે અમે આદેઅ'તે જીવના વોરતિઆ છ”, 
સ ક he 
CECE માટે તમને આગમ કેહવા આવ્યો છૂ. ૩૦ 
આજ સમે રૂપે નકલ કી અહી અવતાર) તે હરિએ ધર્યો છે જોખુદ્રીપ સેદજાર. ૩૧ 
ત્યાં તમારા જવના કારજ થાશે હો સુરજાનાર, જે આજ વોહોરો આ સિલપથ ધરમ સારફર 
એવા શબ્દ સુણી સુરજરાણીને અચ'બો થાયે, 
ત્યાં ગોર પીરશમસને તખત બેસાડયા આએ. ૩૩ 
તખતે બેસીને પીર શમસ બોલ્યા વિખ્યાત, સાંભળે! સુરજા રાણી હમારી વાત. ૩૪ 
હૉરે રાણો ફર્લાજીગસા અમે ગોરષ્રદ્યારિઘુવેહીવેપારોત્યાં ભકત ભાંચકરોરીશું તાર્યો પ્રહલાદ.૩પ 
nN ચાર અવતાર હરિએ લીધા કતો જીગસાંહે; તે દેવે ચારદેત્ય સઘાર્યા ત્યાંહે. ૩ 
રાણી ખીજશ્રિલાજીગેમાંહે અ સતજાણુ,ત્યાં વેપારથિજુરઘેદી હુમ પરમાણુ.૩૭ 
જે હરિએ ત્રણુ અવતાર લીયા ત્રેતાયુગ માંહે, તે દેવે ત્રણુ દેત્ય સ'ાર્યો ત્યાંહ. ૩૮ 
જે સોલ કરીરીસુંકતાયો હરિશ્'દ્રરાયે, ખાઈ તે પોતા અમરાપર જાયે. ૩ 
રાણી ક્રિપરગુંગમાં અમે ગોરરવિદેરલ્યાસે સહી નણ, તહો વેપાર સ્ોમવેટી ટુઆ પર માણુ.૪૦ 
ત્રીજા ઢ્રાપર યુગમાં ખેઉ અવતાર હરિના જાણુ,ત્યાં દેવે ખેઉ દેત્ય સઘાર્યો નિર્વાણ, ૪૧ 
ત્યાં લિરવેકેરોરીરું તાર્યો પાંડવ ચુધિષ્ટિ૨ રાય, ખા તે પોતા અમરાપરમાં જાય. ૪૨ 
TE રાણી આ કેલજીમમાં અસે શોર સુદરટીનો જણ, ત્યાં વેપાર શિથરવેઢી ટોઆ પરમાણુ. ૪૩ 
છે કે તારા પતિને સમા ચાથા કલીયુગમાં જે હરિનો દસભો અવતાર, : આઈ તેના િથરવેદમાં છે પ્રકાર) ૪૪ 


મારવામાં આવશે !!| જે ભાજનકલકી અવતારે્ચો જ' યુ દ્વિપ ભન્તર,તે દેવ પૅ 
જે દેવને અથરવેદમાં એસો! વિચાર, તે હુ' તમને 


i હૉરે ભાઈ તમે સેને જાણો હમારો સતભાએ,જે ગોરણ્ક્યા અવતાર તે પીરશમસકેહવાએ:૪છ 
પતિને મારવાની વાત ર 
સંભળાવ્યાબાદ નઈ તમને સતવ'તી જાણી નાર, લર ોપટરૂપ ધરીને આવ્યા તમારે ટ્રે જહ 
સુરજા રાણીને મોક્ષ | થો ગરને છેડા છોડીને રાણી લાગ્યાં પાયે, હિવે ક્ષા ગુગતના રેખાડો ફાએ) ૪ફ 
માટે સતપંથ ધર્મ | લમે સુણ સરજ્રાણી પીર શમસ કેહે વિચાર, જએ ખાઇભઞોજિગમો સતપંથ યાએ સારપ 
બતાવ્યો. જો આગળ આ સતપંથ વિના સીધા નહી કોએ,તે આ સતાર વિના સુક્તિ ન હૉએ# ૫૧ 


આજ 


ધાઓ સાર, તો! તખે સુરજા રાણી ઉતરો પાર. પર 
ગુપત રીતે સતય] _હોંરે શી જેમ દાન લસોનલાક્સણીકોચો ૫૩ 
પાળવાનું કહ્યું ealpatids 


www.realpatidar.com Page 366 of 600 
mail@realpatidar.com 


વિભાગ ૩: કહેવાતી "નવી" દશાવતાર ચોપડી (10 264)ના પેજ 483 થી 491માં અમુક 
કલમાઓ છે, જેનો કમ 63 થી 163 છે, જેનો વિષય છે, શિક્ષાપત્રી/શિખામણ/આજ્ઞા 


પત્રી/૧૦૦ ક્રિયા. 


એ શિક્ષાપત્રી વગેરે. આ પુસ્તક (10 1)માં જણાવેલ મૂળ અવતારમાં જણાવેલ નથી. જેથી 
1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash Ne ee : ae 
Irana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash ૨ પૂ છે ક.. એ શિક્ષાપત્રી વગેરે.. એ "નવી" પુસ્તકમાં પાછળથી ઉમેરલા / જોડેલા છે. 


_ 


તખ સુરજ રાણી યાં બોલ્યાં છે ખહોર, તખે વચન સુણો સતગોર. 
સ્વામી અમારા ઘરમાં આડ પ્રાણી મળી એકે વિચાર,તો! 
જ્યાં અએે ભિાઢેભ્રાણી મળીને બેસીશું એકાંત,ત્યાં આ સતપ'થ ધરમની કરીશું વાત. દ્હ8કિજણ | 
નયારે સુરજારાણીફભ્લાકુવરેકહે સતગોરસ મરમ, ત્યારેપીરશમસે આર્રોસતપ'થધરભ .પ'5 


ન્યાં આટ પ્રાણી ઉભાં છે કરજેડ, ત્યાં પીર શમસ ખોલ્યા બોહોડ. 
તે સુણો સુરજા રાણી કમલા કુ'વર ભગસતરથાણ,ખાઈ તો આગળ શિટન આવે છે જાણુ પહ |''રિસ્થિતનું વર્ણન 
ન્યારે ભિવનેજે/ ઉપરોઆવશે અસસ્ાન) ત્યારે સહસ્ર કળા લઈને વપસે ભાલ ૦ ન -મહા સ] 
ત્યારે ક્રોંમાવરણીધથરતીથારોશંકર વખાણ,જેબે અંસિલપ'થે સેવ્યો નહિ તેતેજિલસેધણા.૬ ૧ 

આઇ જો આ સતપ'થ સાચસુ ધાઓ સાર, તો! તેને સડાઢન નહિ લોપે લગાર ૬૨ 

૬૩ 


આઈ જો એક મહાદનમાં થાય છે હોકાહોક, 


શીર પડશે ધણુનો માર. 
વું જાણી આ સિલપથધાઓ તે સતિલે8#૯ ૪ 
જ્યારે એસી વાત સુરજ રાણીને સતગોરે કહી. ત્યારે આડ જણા સતશું રોયા સહિ. ૬૫ 
થા સુરજારાણીને કમલાકુ'વર વિનતી કેરે સવભાએ, 
સ્વામી હવે અમથી મહાદન વેડયા નહિ જાએ. દદ 
અમને આલો ધરમ તમે સુછિના ધણી,અખે અપરાષ્રી જીવ ક્યાં લગી સિફાયલ કરં તમતણી-દછ 
જો સ્વામી અસે હતા નાદાન તમારા પ્રાણ, તો હમે આજ હેત્ય ઘેર આવ્યા જાણુ. ૮ 
જેમ ખત્રિસ દાંત વચ્ચે તમે જીભ્યા રાખી સાર, તસે સ્વામી અમને લેજો ઉગા દ૯ 
જ્યારે પૂર્વજનમની સેવા અમો સર અમથી રહી, ત્યારે આ દેય ઘેર આવ્યા સહી.૭૦ 
હારે ખાઈ સતગોર કહે દૈત્ય દુષ્ટ કાલીંગો જાણુ, હવે એને શ્રી હરિ મારશે નરવાણુ. ૭૧ 
સ્વામી તે દેત્ય ઘેર વાસો જન્મ અમારો ભ, હવે સતગોર સમ છે સારથી અમારો થયો.છર 
જે જીવ તમારા હતા તે તસે લીચે। ઉગાર, તે માટે વળી દ્દોડી આવ્યા દેનયને દરમારફ ૭૩ 
એવું સુરજારાણી કમળાકુ'વર બોલ્યા તેશે ડાએ, 
ત્યાં એકાંતે આડજણા પીરશમસને લાગ્યાં પાયે. છ ક જણનાનામ | 
એ આડ જણાની એકે સગાઇ, ત્યાં એવી સતગો૨ શમસ બોલ્યા 3 ભાઈ. ૭૬ 
જે પીરશમસ ગોરે ત્યાં એસા કીયા, તે આડ જણાશું નીમ ધરમ પ્રત ખોલજ દીયા. ૭૭ 
બાઈ તમે ભાળો ઔઆસતપથને ચાલો આરા અથરવેદ) 
જેમ કોઇ દ્‌ેત્ય દરુખારમો ન જે ભેદ. ૭4 


તે એરે ચાડીસાતકરોડી જીવને નીમજ દીયા જાં, 
જપ પીરશાહા જપાવ્યો તડ. 9 


ત્યારે ગોરનરનો aS 
જ દશાદ આપજા 
બાઈતગે પળને એવા સસ અને ખરી) ર તગેને પરમ ટન ૬ અપજો | 
એ ધરખમ અમને અનામત પંચે સઇ,જો તસે પેટીમાં ઘાલીને દરીયા સુસાકરને સોંપનજનેજઈ.૮૧ 
ત્યાં એસી પીર શખસ બેપલ્ીયા સતવાત, અને મુખી ,કળાકુ વર રર ફોર્યા હચ. ૮૨ 


www.realpatidar.com Page 367 of 600 
mail@realpatidar.com 


ઈમામશાહના દાદા પીર સદરૂદ્દીન, પિતા પીર કબિરુદદીન, હુસૈન, દ્વારા કરેલ 
ભક્તિ અને પીર શાહ - પીર શાહના મંત્રો વગેરે - કહેવાતી "નવી" દશાવતાર 
ચોપડી (।0 264) માં નથી. 

સતપંથનો મૂળ દશાવતાર (10 1) એટલે કે આ પુસ્તકના પેજ 332 થી 334માં 


વિભાગ ૫: મુખીના કામનું વર્ણન, જે કહેવાતી "નવી" દશાવતાર 
ચોપડી (10 264) ના પેજ 495 થી 499માં જણાવેલ કલમા કરમ 
189 થી 239 છે.., એ આ પુસ્તકમાં જણાવેલ "મૂળ" અવતાર (10 


1)માં નથી. # Ee 
જણાવેલ કલમા ક્રમ 82 થી 137 જે છે, એ સંપૂર્ણ રીતે ઇસ્લામી ઓળખ જાહેર 


કરતા હોવાથી, તાકીયાના ભાગ રૂપે (હિન્દુઓને સતપંથ ના છોડે એના માટે) "નવા" 
“દશાવતાર ગ્રંથમાંથી કાઢી નાખવામાં આવેલ છે. 


૩૩૨ 


જેથી સમજણ પડે છે કે એ કહેવાની "નવી" ચોપડીમાં પાછળથી 


એવા પીર શમસ ત્યાં ચાલ્યા કહી, 
હુવે ભગત કમળાકુ'વરશીર ખાર કશોડીના ભારલપ્યા સહી. ૮૩ 
ચાં મળી ગત ને મુખી સહુ કરે વિચાર, ગરજી જખ ચરે સેન સાહેખનુંતખ દેને દેદારર ૮૪ 

આઈ અમે તો પાસે તમારી છ! તે હરદમ જાણુ,તમને દેદાર દેબેકુ નીત આવું પરમાણુ.૮૫ 

હાંરે આઈ અમે ભગતુને દેદાર દેવા નતનત આવું સહી, 

ત્યાં પીર શમસે મુનીવરસુ એસા કહી. ૮ર 
ત્યાં પીર શમસે સર્વે ભકતો શું વિદા થઇ, અને મુસાક્રીએ સધાર્યો સઈ. <૭ 
ફરિયેસી[વેસચોવીસ સુલકમાં પ્રત બોલ્યા જેહ, વળતાં ફરીને જખુ'દિપમાં આવ્યા તેડ.૮૮ 
જે ગોર શમસચોટના પીર નસરઢીન જાણુ, તે ગોરના પીર સાહેખહીન હુઆ પરમાણુ. ૮૯ 
જે ચોર અવતાર પીર સુદરટીન ભઆ,તે ગોર ભકતોને કારે આ કલીજીગમાં પ્રગટ થઆ૯૦ 
જે ગોર પ્રગટ થઈ ભક્તોમાં આર'ભ કીઆ,ત્યાં છત્રીસ કરડીને પ્રતનીમ ધરમ જને હીયા.૯૧ 
તે તેમાં ખારકરોડી દેવ સહી સાચા કેહુવાય,ખાકી ચોવીસ કરોડી તે કુડા દોજકમાં જાયે-હ૨ 
જે ખારકરોડી દેવે સાચા મુનીવર ભયા, તે પીરેસુદેરદિનિ સાથે શાહા રગે ગયા. ૯૩ 
જે ગોર સાથે ગયા પીર કઔીરટીને ખાળ,તે શાહા દરગે જાતાં વજની ભીંત ઉઠી તટ્કાળ.૯૪ 
તહાં સતગોરે મનમાં કહ્યું છે એક આણી એઓટ,તે કારણ શાહા દરસણુની આવી ખોટ. ૯પ 
જે પી૨ સુદરટીન છ માસ લગી વિનતી કરી સઇ, તે વિનતીએ વજની ભીંત ફ્રાક જે થઈ,૯૬ 

તે પીરસુદરટીને છમાસ લગી એકપગે તપ કીધે! આએ, 


ત્યારે વજની ભી'ત ફાટીને ફૂર કટકા થાએ. હ્૭ 
જ્યારે પીરસુદરરીનો છમાસ લગી વપ કર્યો છે આએ, 

ત્યારે પીરકેમીરટીનને મન આરંભ નો થાએ. હ 
જહાં પીર સુદરદીન ગલામાં તોક પહેરી તપ કીધો! સહી, 

ત્યારે પીરકખીર્ટીને ચાસાગજની ।પાઘણ વણાવી તહીં) હ્હ 
જે પીર કખીરદીને પચાસ ગજની પાઘડી વણાવી ધરી, 

તેમાં ગજ ગજને પરમાણે શાહાની શીક્ષાયતે કરી. ૧૦૦ 


જયારેપીર સુદરરીને સંપ કરી તપ કીધો જાણુ, ત્યારે શાહોજી પ્રગટ થયા નિરવાણુ. ૧૦૧ 
જે પીર સુદરદીન એક પગે ઉભા સત ભાએ,તે ગર સક્ાએત કેરે ભલે આવ્યા તમે શાએ. ૧૦૨ 
શાહાજ અજે ઉણીયાચારી તજે ખકસણુહાર, હુવે આ ગત તમારી ને દેજે દેદાર. ૧૦૩ 
શાહી આ ગત ઉપર તમે ચિ'તા ધરો, સ્વામી તમે ખાક માંહેથી જીવ પિઢા કરો.૧૦૪ 

શાહાજી અમે ન કુછ તમે ત્રીભુવન કીરતાર, 

સ્વામી તમથી પહેલાં અનંતકરોડીદેવ ઉતર્યો પાર, ૧૦૫ 
શાહોજી તમે ભગત સખા આ સદા કરે પાલ, સ્વામી તમે ધરણીધર છો દિનદયાળ, ૧૦૬ 
એવી સતએર વિનતી કરે શાહોજી શું ચ'તા દહિ, સ્વામી તમે પિતા અખે ખાલક સહી.૧૦૭ 
જ્ઞહૉજી અમે ગુનેગાર તમે ખક્ષણુડાર, સ્વામી હવે આવી ગત બે દેનો દેદાર. ૧૪૮ 


www.realpatidar.com Page 368 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એવા સંતગોરનાં વચન સુણી શાહોજી બોલ્યા સોએ, પીર હુમતમ આ'ખર નહિ કુછ દોએ.૧૦૯ 
સતગોર હૅમતમ મલીને એકજ દેહ, પીર તસે ડાયકુ ઈતના ધરો સ્તેહ. ૧૧૦ 
જ્યાં પીરે ગલામાં તોક પહેરી છમાસ લગી તપ પુરો કરે, 
ત્યાં પીર ઉકમ્રીરીને શાહો વાસે ભાવી લાંચરે ૧૧૧ 
ત્યારે શાહોજી બોલ્યા ગારજીશું ખડુ હેતજ કરી, 


અને પોતાની શીરપાધ તેગોરના રિર ઉપર ધરી. ૧૧૨ 
જ્યારે શાહોજી પોતાને મસ્તક ઉદ્યાડા ફેરે, 

યારે પીર કેખીરીન સરખ'ધ કાઢીને શાહા આગળ ધરે. ૧૧૩ 
તે સતગોર શિર્ખ'ધનો છેડો છોડી દેહે શાહાને હાથ, 

અને તે ગજ પ્રમાણે લખી શાહાની સકત. ૧૧૪ 


તે પાઘડીનો છેડો લઈશાહોજી સર પાવ ખાંધે જાણુ, અને એર સક્ષાત વાંચી રીઝયા પ્રમાણ.૧૧૫ 
જ્યારે તહાં ખાંધી [પાઘડી નવછોગાં સમેત,ત્યારે શાહોજીના દીલમાં ઉપન્યું હેત. ૧૧૬ 
તે શાહોજી એ હેત ધરીને પીરકબીરટીસકુ) બાલાવીયા, 


તે ગુરૂને અનતકરોડીના વર ત્યાં હીયા. ૧૧૭ 
જ્યારે તે નવ છોગાની પાઘડી ગોરને શિર મૂકી જાણુ, 
ત્યારે પીર કખીરટીનનું નાસ તો પીર હંસનશારુ ધર્યો પ્રમાણ. ૧૧૮ 


જયારે શાહાજીએ પીરહસનશાહા નામ ગરના હીધાં તહી,ત્યારે નવખંડના પીર થયા સહી.૧૧૯ 
આજ ફિસેનીમાં ધર્યા હિસનશાહી તે પીર કખીરદીનનુ' નામ, 
સતગોર તએે આ કલજીગમાં અન'ત ડરોડી જીવના કરજો કામ. ૧૨૦ 
ત્યારે પીર કખીરહીન રોયા એક વિનતી શાહાસુ કહી, 
સ્વામી અમથી આ કંલીસુગનોલોકોતો ભાર ઉપરશે! નહિ) ૧૨૧ 
આજ કલજુગમાં પાપ વરતે સખકોએ,તે માટે અનત કરાડી જીવની કેમ નીપજ હોએ-ર૨૨ 
સુણો પીર હૅસનશાહા તમને કરું એક વાત, 


અસે ભકતો કારણે ઈમામશાહા ઘેર આવીશુ' નર વિષ્યાત- ૧૨૩ 
જ્યારે એવો કોલ સતગોરે કખીરટીનને આ્ચે। જાણ, 
યારે શાહાછએ કોલ ટીઘે. સહી પ્રમાણુ,. ૨૪ 


અમે આવશું તેના નિશાન એ જાણ,જે ગોર જમાને છઠીમાં હાદરી કોસી લેઉં પ્રમાણુ.૧૨૫ 
સતગોરજી તભે આગળ દેખાડો ભકતોને અમારાં ડામ, 


અમે પાછળથી કરીશું અન'તકરોધે દેવના કામ. ૧૨૬ 

જે અન'તકરોડીનો વર શાહે પીરે હિસનશાહંતે આપ્યો જહાં, ETE 

તે સતગોરે ભાર શાહાસો જાપ કપાય્ય લાં. ૧૨ [જાપ કરનારને જ 
જે આાજ કલીજીગમાં ભગત જપસે પીર શાહાનું વામ, અમરાપુર (સ્વર્ગથી 
તે મુનીવર આગળ અમરાપર પામશે ડા, શાત [ઊંચ મળશે. 


www.realpatidar.com Page 369 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


> , , OO B "પીર શાહ" 
આજ કલીમાં અવલ આખર જપે છે પીરશાહાજાપ) તે સહી અમરાપર લે છે આપ. ૧૨૯ સિવાયના જાપ દૈત્ય 


જે પીરશાહા વિના કલીમાં ખીશ્વે જાપ જપાવે છે કોએ, કાલીંગાના ચેલા 
તે હિય કાહીંગાના શિલા Pયતરશે એર વૂ૩૦ [જપાવે છે. 

જે અનંતકરોડીનાવર લઇ પીર હસનશાહા પાછ! કૂર્યા,તે ગર જાંખુટીપમાં આવી સંચર્યા.૧ ૩૧ કલિયુગમાં ગુરુ 
જે અન'તકરોડીના વર લઇ પીરસનશાડા જાણ, તરીકે ઈમામશાહ.. 
તે ગોર તનથી (ઇમામશાહ હુવા ગમાણ: વર [છમ (મરાણ) 

જે પીર ઈંમાખશાહાને શાહોજીએ બોલલજ ટીયા,તેસતશોરેઈમામમુરીભગરીમાંપાડવીયા.૧૩૩ [* “હ 
જ્યારે શાર ઇમામશાહ સુલક [હિ'દુસ્તાસે ભથ્થા જાણુ, 
તે ભકતને કારણે પરત બોલ્યઃ નિરવાણુ. ૧૩૪ 
તે ગાર 
જેજે પીર હિસનશારાને આવ્યા વર ઘણા. ૧૩૫ 

. ય . 
[યાં લગી સતગોર શાહોજીએ આપ દેખાડયા જાણુ,તે પષ્ઠી એરનરે આલ્યો પ'થ નરવાણુ.૧૩૬ કળિયુગના અંતે નબી 


તે ગોર હક્ષીજમ ભલે ધીર માશાધા ભ્રમાણુ ૧૩૭ આવે. 
જે ગોરે આડ લાખ કરણ લગ ધે 
જે ગો લાખ કરણુ લગી પ્રથમ તપ કીધો! નરવાણ, CTSNET 
તે ગોર આજ ઈંઠક્ ઇમાસશાહો ભવતારે જ્ઞણે ૧ [વખાણ અને વર્ણન 


જે આ કેલોજીગ એતે પ્રહ્ષા નારાયણ આવ્યા દોએ,આજ તે સપાત્રને પરખી લેજો સખકોએ.૧૩૯ 
તે ગોર આજ અનત કરોડીને વરદાન આલે ન્તણુ, 
પણ જે સાચા ઈંમાની હસે તે નીપજે છે નરવાણુ. ૧૪૦ 
મુનીવર ભાઈ સો! દિન તેડાં આવ્યા નેએ, હવે તે ગેરનરની કુરસી પુરી હોએ. ૧૪૧ 
૪યારે આપ પ2 કલીમાં ખડો વ્યાપસે જાણુ, ત્યારે મુનોવર સોઈ દિન આવસે નરવાણ.૧૪૨ 
તે ગોરને તપે સીસેર સહુ ડુસેની વર પામસે પ્રમાણુ,જે ગોર નરનો લગાર ખાતા જાણ-૧૪૩ 
તમે સુખી મુસાકૃર મત સાંભળો સરવે કોએ, 
આ તપસી ગોરનરના પગની પાવલ પીધા વિના મુગત ન હોએ. ૧૪૪ 
[એ,આજતપસી એરને ન માને તે નટે દોજક જાએ.૧૪૫ 


એ આજ તપસી ગાર ઉપર આણે ઈમાન, તે સવાલ્ઞાખની અમરાપરી પાશે ડામ. ૧૪૬ 
એ કઈ આ તપસી શોરને પુરા સેવી કરશે દેદાર, તેને હ્ષશારે ૧૪૭ 


આજે ઈમાભમુરી નગરી 
ત્યાં શોર્નર તીરથ જુદીપ આવ્યા 
ત્યા સુખી કમલાકુ'વર્‌ 


નિરવાણુ. ૧૪૮ 
નણ, 


અને લપસી ગરની ડુવાથી ચોવીસ મુલકના જીવ છુટે નિરવાણુ. ્ઝ્હ 
આજ 
લે ઘેર સુખી દશોંદ ખે!કસે તો જીત્ર છુટે નિર્વાણ. ૧૫૦ 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વાં ચોવીસે સુલકના દેવલોક આવ્યા જણ, જોશલમાંહાશારનરાબેઠાઈ્રમાણુ ૧૫૧ 
જે વખ હના દેવલોકાનમુદોપમોઆભ્યાલ્ઞોએ, ઝોરતરને પ્રતાપે ગતમાં મેળા હોએ.૧૫૨ ઈમામશાહ સિવાય 
બીજાને ગુરુ માનવા નહીં 


- આજ ગાર ઈમામશાહા વિના ખીજા એર કલીયુગમાં મત જાણુ, 
કલિયુગના ૧૦૦ ગા i s 
Sed તે એવા સતગોરે આગમ ભાણ્યાં નિરવાણુ. ૧૫૨ 


આ કિકષીસુંગનો શો) નિશાનોતેનાપરછા ભ્તણે, તને સાંભળો સુનીવર તે નિરવાભુ.૧૫૪ 
ન્યારે કેલીચુગમાં કાયમ પ્રગટસે પધારસે જાણુ, 


ત્યારે કલીચુગનાં જ્ઞ નિશાન પુરાં હસે નિરવાણુ. પપ [આગમવાણી 
જે દુનીઆનું પાપ મુનીવરનુ' પુન લોપસે ટ્રીએ, તે પહેકુ નિશાન કલીનું જોએ.૧૫૬ 


જયારે દરીઆ લીહી લોપસે અપાર, ત્યારે ખેડી ખુડસે તે સહી નીરધાર, પછ 
ત્યારે «ઈ ઉપરોમાખણાનહિહતરોવાથ) અને સરો મેલશે રોતાં ખાલ. ૧૫૮ 
જયારે પાતાળનાષાણી!'ણુટશે થાર ત્યારે ધરતી પાપે નહિ ઝાલે ભાર. પહ 
જ્યારે ધ્રાશષણ શને પરણશે! જારે, અને પુરૂષ મેલશો પોતાની નાર. ૧૬૦ 
ત્યારે દોનું ખ'ધવ લડશે અપાર, અને તે દૂંદયમાં દયા નહિ લાવે લગાર. ૧૬૧ 
જયારે એવાં પાપ કપટ કલીમાં વરતાયે સહી, અને રાજ બોલાસે આલજ કહી. ૧૬૨ 
ત્યાં લિવ વરસની લારીદખેટા ભ્રસવે નરણે, અને ગોઆ! વાછરૂ દો દો જણે. ૧૬૩ 
ત્યારે એકોનારીનેત્રણુાળકોસાથેજસ્ભે ને એ,ભાઇ તે પણ નિગાંનકલિજુગનાં હોએ.૧૬૪ 


આજ કલીમહાં અનાજ એસા પાકે જે, અને વરસાદ વિના કાળ પડશે તે. ૧૬૫ 


ત્યારે માતપીતાને તો વરસે આલ, અને ખ'ધવ બેનીને દેશે ગાળ. ૧૯૬ 
ત્યારે દાસી જાયો પુત્ર રાજ કરસે જેહ, અને કુળનું કાળજુ ખાસે તેહ. ૧૬૭ 
ત્યારે ્રાહ્ાણુના ત્રાગા વ્ૃટા કેવાએ, ત્યાં ક્ષત્રિના ક્ષત્રાવટ ન્તએ. ૧૬૮ 


જે સરવે લોક પાપી પાખ'ડે રાચસે તહી', તે કાલીંગાના ચરપટ કરશે સહી. ૧૬૯ 
જયારે એવાં પાપ કલીમાં વ્યાપસે અપાર, ત્યારે વાસ'ગ છોડે પ્રથમીનો ભાર. ૧૭૦ 
ત્યાં આયુષ ઓછાં માનવીના હોએ, અને જાડાં કર્તવસાં જસે સોએ. ૧૭૧ 
જ્યારે લોભ કપટ આ કલીમાં વ્યાપસે જેહ, ત્યારે રાજ ટરીધ્રી વાચા નહિ પાલે તેહ.૧૭૨ 
જે લોક વિશ્યાસઘાતા ફરજે ઘણી, અને ફૂંદયામાં દયા નહિ પાળે ઘણી. ૧૭૩ 
જે લોક જીવહિ'સા કરશે ખહુ કામ, તે ફિરેકપટી કરીન એેળવસો ઢા. ૧૭૪ 
જે કાંઈ દામ લઈને દાટે ધરતીમાં નતણુ, તે ઉપર ટ્‌ાંણેધર ટ્રસે નિર્વાણ ૧૭૫ 
જે એવાં કપટ કરી કળોજીગમાં અવતરે, તે આગળ સરૂપે સર કુટી મરે. ૧૭૬ 
જે ચરપટ ચાળા કરશે દાણુવના કામ, આજ તીર્થવાસા છે તેનાં નામ. ૧૭૭ 
જે પૂર્વજ થઈને પરનાં બોલશે જેમ, આજ તે ચરપટરાના અજ્જીલનાં કામ. ૧૭૮ 
જયારે એવા ચરપટ આ કલોમાં વ્યાપક હોએ, ત્યારે સાચા સતગોરને નહિસાને કોએ,૧૭૯ 
આજે કલોમાં અ'તે આચર લોપાસે જાણ, તે જીટા કરામત કરીને દેખાડશે નિર્વાણ. ૧૮૦ 
જયારે સુનીવરના ચીતથી પુન પલટ્રાસે જાણુ, તેના ચ'તચાળા કરસે વ'ખાણુ. ૧૮૧ 


www.realpatidar.com Page 371 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૩૬ 
ત્યાં સતગોર ઉડસે ને ઘોર અધાર, ત્યારે હરીશું હેત નહી રાખે લગાર. ૧૮૨ 
આ દેવથાપનાનો શદ ન જાણે જેહ, અને ગોર ગતશું દાવો કરસે તેહ. ૧૮૩ 
જે કોઈ માસ છમાસે ગતમાં આવસે અજાગ, તે સતગુરૂના ભાખ્યાં નહિ કરે પ્રમાણુ.૧૮૪ 
જે સતગોર ફરમાવે ત્યાં પાછા કૃહે, તે તો નીશાની વેળા આવી સ'ચરે, ૧૮૫ 


ત્યારે આ ગતના મેળા ભાંગસે જાણુ, જયારે તે મૉોમનના ચિત માંડા કરી પરમાણુ.૧૮૬ 
જે આ સતગોરના એલમ એઓસપત ઘરે, તે આ જગત ઉપર હેત નહિ ધરે. ૧૮૭ 
તે પાસે મખી હાલમાલ દ&સોદ માગસે, યારે દેવના દર્શન ઉડી જસે. ૧૮૮ 
ત્યાં રોલા હસે તે શાના અતિ ધણા નએ, જ્યારે પ્રાક્ષણુ અન્ન શૂદ્ર નાં ખાએ. ૧૮૯ 

જે મોૉમખનના આગળથી મન ઉટસે અપાર, 
ત્યારે આ ધરમશળાએથી પાપ નહિ ઉગરે લગાર. હ 
જ્યારે મુનીવરને હૃદયમાં દયા નહિ આવે સારુષયારે આ ગતમાં ખાંપણુ હસે નિરધાર.૧૯૧ 
ણુ આજ કેલીના ચરપટ ચલાવશે જે કોએ, તે સતગોર કહે અ'તે એળે જાસે સોએ. ૧૯૨ 
કા ॥ બબ [ ભારે કરતીઆં ફૂળ તો આવસે એએ, અને કિળિવનસપતિમાં ઓછાં હોએ) ૧૯૩ 
Prakash Arthat -Dઢ5 | જે વાથને મરગ એક નાળેપીએ ને ખાએ, આજ સતગોરની ગત - સોહી . કેહેવાએ.૧૯૪: 
sessed 6 ઝે ગતમાં આવે એક ને પ્રસઃહ લેવે ચાર, તેનુ' આગોર નરસું હેત નહિ લગાર,૧૯૫ 
જે પાત્ર પ્રમાણે પ્રસાદ રાખે આપ, ભાઈ તેને માથે ચડે વહ્હ 
જે આ સતગોરના એલમ એસપત ધરે, તે આ જગત ઉપર હેત નહિ ધરે. ૧હ૭9 
વે પાસે મખી હાલમાલ દશોદ માગસે, વ્યારે દેવના દર્શશણુથી ઉઠી જસે. ૧૯૮ 


આગે ષેતે ખેડા મહા જે વેહેરો કેરે, ભાઈ તેના પાપે 


૧૯૯ 
ઝે આ ખોલ્યા પ્રમાણે લખ્યો સતગોર પ્રસાદ,ભાઈ તેનો આ શતમો ભોફીજે વાફે૨૦૦ 
તે માટે મે-માન શમી વાદેન કરીએ કોએ) અને જે વ!દ કરે તે દોજકી હોએ. ૨૦૧ 


એવા પીરે/શમસે આગમ કહ્યાં એધાણુ, ભાઈ સાંભળો આ કહીનાં ,નૂરવાણ ર૯૨ 
એવાં નભીમહસ્મરે અગસનિશા(ન ભાપ્યાં નેએ, જે આજ ૨૦૩ 


તેની ઉત્પતતો કોઇ ન જાણે લેદ, ભાઇ આ કતલ્વીમાં એલે એમ અથરવેદ. ર૦૪ 

શાહોજી હુકમ એસા પડયા એએ, ભાઈ તમે દોજકના નિશાન સાંભળો સખકોએ. ૨૦૫ 

ઝે રોજનો ધરો લેજ્યો ર્યા કલજુગમ મહાં, તે અણુસતિ પીવે સરવકો તહાં. ર૦૬ 

રૉજકને હકમ એસા કીયા, ને સવાટાંક ધુ'વા સો ઉંડાઇ દીયા. ૨૦૭ 
તે ધુ'વો ઉડીને ચિબુમટાચિણુ નગરીમાં ગચે!, 


અને સાડા ત્રણુ દિવસ કાર્લીંગાના પેટમાં રયા. ૨૦૮ 

ર૦૯ 

દલિખુરાશાનમાં આવી ઉડાડ, ૨૧૦ 

એ તમાકુ પીવે તે દોજકી હોએ, ભાઈ તેનો ભેદ જાણે જે સખકોએ. રશ 


ત્યાં થફી પાપ આ કલયુગમાં પ્રવર્યુ' હૉએ, ભાઇએ નિશાન કલીના નેએ ર૨૧૨ 


www.realpatidar.com Page 372 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ml 
દિવસનું ૧ વર્ષ હશે. 
હને પાપે આ ફરેલા કરચે નય, અને લર રો સ કી પરમાણ) ૨૧૩ 


આ વરસ જાએ દસ દારો દન પાણીની વેલ, 

જે આગમ સતગોર કહા તેના આવી પોતા છે ખેલ. ૨૧૪ 

જ્યારે એ નિશાન સઘળાં આવી ભિલસેણો' જુરજાનાર) તારે સરવે થશે એકાકાર. ર૧૧૫ 
જારે એવી વખત વેળા આવસે વકરેમ; તારે કહી માંહાથી ઉડસે દયાને ધરમ. ર૧૬ 
એક અવિચળ ધરતી ખીજ આ સતપંથ ન્ણુ,ખાકી સરવે ફૉએ માથે કેરમ લીધું પરમાણુ.૨૧૭ 
જ્યારે શુદ્ર નહિ માને પ્રાહાણુને વસેક, યારે ગત ગ'ગાનું નીર જાશે છેકક ર૨૧૮ 
એમાં પાપ કલીમાંહી પ્રમટ થઇ બ્યાપશે અનેક, હયો અઢોરે વરણુોથારો એકે ૨૧૯ 
તેહેણે પાપે ગોરનરની મેહેર ઉઠશે નીરધાર, ત્યારે ધરમઢ્રારથી પાપ નહી ઉતરે લગાર. ૨૨૦ 
i કલીકાલ, અને આરી નહી પ્રસવે ખાલ. ૨૨૧ 
યારે આ કલ માંદા કાએમ પ્રગટ પધારસે જાણુ,જ્યારે એવાં નિસાન સુરા હસે નિરવાણુ.૨૨૨ 


શ મુનીવર કે ધર ઓછવ મંગલ વરતાએ, અને દુનીયા સરવેના પ્રાણુ ગૃઢી જએ.૨૨૩ 


ક્ઞણુ) ત્યારે ર્‌ર૪ 
જ્યારે પપલે [ફુલ નાગરવેલ સાહોફ્લ ણો અને ત્યારે પશ્ચિમ દિશાએ ઉગસે ભાણુ.૨૨૫ નત્ઝૂન૧૧૪ 
ન 


એવાં સતવચન પીર શમસ બોલા સહી પરમાણુ,ભાઇ મુનીવરો એ કહ્યાં છેલા એ'ષાણૂ.રર૭ 


તએ સુણો સુનીવરો તેહેના નિરવાણુ.૨૨૮ 
પરથમ શાહાની એુર લઇ જાણુ, 


તેહની સાથે હેશે ખાણું લાખ કતલ અસવાર. ર૨૯ 
જેઓની આગે અસમાઇલ્ ચડસે સઈ, 
તે તાંહાં રૉહાઇ શાહોની દ્ેરાવસે.નવ ખ'ડમાંહે જઈ. ૨૩૦ 


તે દોહાઈ ફરેશાવ શાહો નવખ'ડ માંહા, તે જઇને સેહેતાન શેહર વીટસે તાહાં. ૨૩૧ 
રાણી જ્યારે એવાં પાપ આ કલજુગમાંહા વરતાએ, ત્યારે શાહાઘેર સેન્ય મેલાવો થાચે.૨૩૨ 

તે તે!- પીરહંસનશાહા સુનીવરને કહે નિરવાણુ. ૨૩૩ 
જે વીર્ચા શહેરમાંહા શાહોજી બેડા હોએ, રાણી તે રાજા રેયતને નવજાણે કોએ. ૨૩૪ 
તે શાહાને અખ'ડ દેહી રેખનર આકાર, શાહાને અખ'ડ વાઘા પેરણુ સાફર ર૩૫ 
'તાહૉં સ્વામી સેન્ય મેલાવો કરે, ત્યારે સરવે દેવતા આવી સ'ચરે. ર૨૬ 
જે પેલી અસવારી સાહેદ અસમાઇંલ કરે, તે દેવ નવખ'ડ માંહા જઈ સચરે. ર૩૭ 
તાહાં રેવની સાથે ખાણુ લાખ કોતલ કેહુવાએ,તેબે દોવાઈ કરાવી ચીણનગરીમાં જાએ.ર૩૮ 


ત્યાં શાહ સેના લાવો! કરે, ત્યાં આદ અ'તના દેવતા આવી સ'ચરે. ૨૩૯ 
જે સાચા સુનીવર હોસે તે શાહોને મલસે આએ, તે જુડાને શિર પેલે! રેસો ઘાએ. ર૪૦ 
પી. ૪ર 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વિભાગ ૮: લડાઈની ધમકી 

આપવા ઈસ્માઈલ(હનુમાન)ને ૩૩૮ 
10 264 પ્રમાણે) ચીન 

મોકલ્યા જે 


પેહલી [સવારી સેહેદ અસમાઇલ જાએ ચીણુનગરી મઝાર, 
તે કને ઉભો જ્ડા પશ્ચિમે કે હ્વારુ ર૪૧ 


ત્યારે હાંક મારી સેહેદ અસમાઈલ બોલા સતસાર, હવે તું કાએ સુતો કોલીંગ ગમાર. ર૪૨ 
એતા આવાશિગ શાહા તાફ કાટવા શીસ) ત્યાં ખોલ્યા ચોદ્ધા મન કરી બિફરીસ) ૨૪૩ 
ત્યાં દેવની હાક સુણી દેત્ય સર્વે ખલભલે, ત્યારે પેહલા કોટ એકના કાગરાં ઢલે (પડે). ૨૪૪ 
ત્યાં સહે નગરમાં થચો! હલાહલકાર, એવી સેહેદ અસમાઇલે કીધી પોકાર ૨૪૫ 
જ્યારે સેહેહ અસમાઇલ પાછા વળી શાહા આગળ જાએ, 
ત્યારે સરવે દેત્યને મન કોધ ન' માએ. ર૪૯ 
સા સાલાંગાની! અસવારીના ઘરછાજાણ) ડને સુણો! સુનીવર સહી પરમાણ. ૨૪૭ 
ત્યાં સઘળા દેત્ય લીને એકડા થાએ, હવે તમારો દુફમન આપણાથી જીતી કેમ જાએ.૨૪૮ 
તે દેત્યને અન'ત કોધે મન છુટી કાપણી, અમે છુ ખહુ ખલવ'તછાસટકરોડકેધાનોધંણીર૪૯ 
તે દેત્ય કાલીંગાનું કુલ્યું અંગ ન ચરે સલે ખકતર ને ટપ, 
તેને બે સહ ચોહ્ધા ખાંહે વલગે મહા જ્ઞોપ. ર૫૦ 
એક માસ દિન સોળ લગી પેહરે સલે ખકતર સાર, 
ત્યારે છાસટ કરાડ હેય એવાણાંઘે હથીઆર,. ર૫૧ 
જે સર્વે ચોષ્ધા સેરો ખકતર પિહુરે સા સાથ, તે દૈત્ય સુલેટ કરીને ખીડા દે હાથ. રપરં 
તમે સુણોભાઈ ચોદ્ધા કાલીંગો કહે નિશ'ક,તાંહા રણુક્ષેત્ર સોહા ઝુઝતા ન આણુસો ધખ.રષર 
ત્યારે મજલસમાંહા જે ઉમરાવ બેડા છે પાંચ, તે દેત્ય કાલી'ગાસુ બોલે સુખંવાચ. ર૫૪ 
પલો પાંચભાંડવસુ લડુઝખાકો અવર ચેપદ્ધા ચીતમાં નવ ધર. રપપ 
ઔનને દેત્ય ગજકેશરો સુખથી ખોલ્યો કાલ, હું તો અઉટ કરોડી ભુતનો કાલ. ૨૫૬ 
ત્રીએ દેત્ય શિણુકેશર ખોલ્યો વિષ્યાત, હું તે! ye સારં પેસવલ જાતત ર૫૭ 
ચોથે દેત્ય શિગિલફેશરે ખોલ્યો મહા ભડવીર, હું તો નવ કુળ નાગ મારૂ' સધીર. ૨૫૮ 
પાંચએ। દેત્ય નાગકેશર કહે સાંભળો ચીણુના ધણી, તો ચોસઠલાખ મારં એેગણી. ર૫૯ 
ત્યારેશિલાવ'લંદેત્ય ડમાલ કાલી ગો બોલ્યે ખોહોડ તેતો અભ'ગસરીખા માફ કોટમકરોડ.૨૬ ૦ 
ત્યારે કમલાકુ'વર બોલ્યા દઇતની સભા માંહી જઇ,આપણે રાજ ક્ષત્રીવટ પાલવાં સહી. ૨૬૧ 
તાહાં કાંઇ જોદ્ધા હસે તે છુપા નહિ રહે, અને ધણુના ધાઓ તે એરણ સેહે. ર૬૨ 
એવા ઘણુકા ઘાએ સોખ'કે ભુપાલ, તમારૂ' લખ્યું તે થાશે કરમ કપાલ. ૨૬૩ 
એસવે' વાતો તએ ભોગવતો  એમ'કિસલાકુંવરકેફે,ખાવા વયાં ક્ષત્રી હશે તે ધ્યા નહી રહે.૨૬૪ં 
યારે દેત્યકાલી'ગો ચ'ચલ તોરીંગ પહાંણસે વાહન,તેહેને સાડાબાર મણુની હાથે કમાન.૨૯૫ 
તેહને સાડામાવીસ શેરનો તરકસ મહાતીર, ભાઈ જેથી ફાટે વજની ભીંત, ર૨૬૬ 
તે પાસે છરી કટારી મગદલ તલવાર, એવા દેત્ય માસ લગી ખાંધે હથીયાર. ર૭ 
તે ઘોડાને પાખર ઘાલી બાંધે ક્રતી ઘુઘરમાલ, 
અને દેત્ય કાલી'ગો ચ'ચળ તોરીંગ થાએ અસવાર. ર૬૮ 


www.realpatidar.com Page 374 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વિભાગ ૯: સુરજારાણી 
અને કમલાકુંવરની લડાઈ 


ડ્ર 


તે દૈત્ય કાલી'ગો ધેર થકી. ચાલ્યો જ્યારે થઈ અસવાર, Gls ssl 
ત્યારે આગે શિઈે ઉક ઊં વિધિવો ભારો 
વળી દેત્યને સુકે કાષ્ટે કાગરી કલકલે, તેને નકટી નાર એક સામી મલે. ૨૭૦ 
જો આવા માન સુકન દઇતને થઆ, 
હાંરે રાણી અમારાદલનો ક'ઈ પારન પાએ, હવે ગુજ આગળ 
હાંરે રાણી મારી સાથે જોડ્યા અતી અળીયા જાણુ, તે યાં ૭8 
એવોગર્વ કરીદેયેભગરથી ભાહેર નીસરો)તે ઉત્તર દીસાને દરવાજે જઇ સાંચરે. ૨૭૪ 


જે ઉત્તર દિશામાંહા એકવીસ દરવાજા ઉત્તમ સાર, 

એક એક ખારાતો ગાઉ ગાઉ પેહળો છે વિસ્તાર. ૨૭૫ 
જે'દેત્યના દલનો પાર ન લેવાએ, તે રેન્ય એકવીસ દરવાજે. સંભટ ભરાભર ચાલુ જાએ.૨૭૬ 

ત્યા ચોસડ પોર લગી એકવીસ દરવાજે દલ નીસરે, 

તે,સરવે જઈને પશ્ચિમીશામાં પીઆણુ કરે. ૨૭૭ 


તે 


૨૭૮ 


જે કમલા કુવરતે રાજપાટ નગર સવે સૌંપીઆ, 
“ત્યારે મમી ગત આ સતપ'થ લે એક ધાન થઆ. 


રહ 
સે! દેવલોક નરનીજાર, 
અમને દો દેહાર. ૨૮૦ 


જ્યારે દેવને એવી વીનતી મખીગત કરસે સેવ,ત્યારે મનવેગે પીરશમસ પ્રગટે થઓ દેવ.૨૮૧ 
જયારે ગોર પશ્ચિમ દિશાને દરવાજે ઉભા છે આએ, 
ત્યાં સુરજારાણી કેમલા કુ'વર સુખી ગત સરવે લાગ્યાં પાએ. ર૨૮૨ 
ત્યાં દેવને કૅરી પ્રણામને સવે ઉભા કરજોડ,ત્યારે મુખી કમલા કુ'વેર ખોલ્યા બોહોડ. ૨૮૩ 
તમે સુણો સતગોરજી વીનતી અજનો રાંકજ તણી, 
હુવે અમને માહાદ'ન વેલા ન દેખાડસો ધણી. ૨૮૪ 
સ્વામી નકુછ ગત સવે તમારી કેવાએ, અમે ગુનેગાર જીવ લાગુ' તમારે પાએ* ૨૮૫ 
સ્વામી અએે ઉણીઆચારી તમે ખકસણુહાર,હુવે અમારા ગુનાનો નહી અન'તને પાર. ૨૮૬ 
ત્યાં પીર શસસે સરવે ગતરખેસરને વાત કહી, | 
હવે મખી કમલા કુ'વરને સરભરણૂ ભરાવે સહી. ૨૮૭ 
સર્વે દેવલોક ચીણુ નગરી છોડી ખાહેર નીસરો, 
ઇંમામપરી નગરીમાં જઈ સાંચરો, ૨૮૮ 
હવે ચીણુ માહા ચીણુને ડુખાવે શાહે. 


તાંહા તસશ્રીનારણુ સેન માંડા મલને જાહે, ૨૮૯ [વિભાગ ૧૦: સ્વામિ 
જ્યારે એવાં કહીને પીર શ્રમસ ચાલા વદા થઆ, (નિષ્કલંકી નારાયણ) ની 
તાહાં સરવે દેવલોક જઈ લાગા સતશોરને પાએ, હૂક [સેનાનું વર્ણન 


www.realpatidar.com Page 375 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૪૦ 


થારે સુરજા રાણી વિન'તી કરે સતગારસુ' ધણી,હવેં અમને અ'તકાલે ન વિંસારસો ધેણી.રેહ્ષે 


’ 
સુરજા રાણી પોતાના જ પતિના દુશ્મન જા'ખુહીષ ઇંમામપરીમાં આવી સ'ચરા, 
સાથે ભળી ગઈ !! ~ am મખીગત 


લાગે સતગોર શાહાને પાએ. ર્હ્૩ 
તે સરવે કા લાગી સ્તુતી કરે ધણી,હવે અમને ચરણે રાખો તમારે ધણ્‌ી.૨૯૪ 


જયારે માતાને કુ'વર સેહેદ અસમાઇલ પાસે ઉભા જાએ, 
ત્યારે શાહોજી સેહેદ અસમાઇલને પૂછે સતભાએ. ર્લ્પ 


ત્યારે સેહેદ અસમાઈલ શાહોજી શું કેહે સત વાત, 
હવે એેલાવો સેહેન તએે ત્રીલોવન નાથ પ્રગટ થાઓ વેકુ'ડ તએે નાથ. ૨૯૬ 


શરીનારણામગટોથયાનાપરછાજાણુ) ભાઈ સુણ ઝુનીવર તેહેના વખાણ ર૯૭ 


જયારે શાહોજી દૈત્ય મારવાનો કેરે વિચાર, 


ર્હ્ર 


યારે સાહેમ છેદની માંહેથી પરગટ થઓ તે વાર, રહ્૮ 
જે શાહાનો ઘોડાના સોવરણુ રત્ને જડીઆં પલાણ. ૨૯૯ 
તે ઘોડાની લગામે પટા સોનેરી કડા, તે ખહું રત્ન પદારથ હીરે જડા. ૩૦૦ 


તે ઘોડાની કોટે ખાંધી હીરા રત્નજી માલા,તે ઘોડાને તી પરોવાં છે માલોમાલ. ૩૦૧ 
તેઘોડાને ત'ગ સોવણુસુતરના ખાંધે કૅમતારા,તારે આ સતગોર કેહે ઓર અનત શણુગાર,૩૦૨ 
તેશાહાનો દલદલ ઘોડો શણગાર્યો માહાભરષુર જાણે સહુઅકલા લઈને ઉગા સુર. ૩૦૩ 
ત્યારે હસી શાહોજી બોલા બોલ, અને તે માણુક જડત્રની કરે સન્નેઅ. ૩૦૪ 
શાહાની પગની એજડી સુવણુ ઝલકાત, તે શાહા પેરે ઇજાર ખડું રંગીન ભાત. ૩૦૫ 
ત્યાં એવે કેડે પટકો બાંધે જદુરાએ, આ સતગોર કહે તે અમુલખ કણો ન જાએ.૩૦૬ 
શાહોજી સુખે ત'ખાલ ખાએ જહાં, અને જખરાઇલ પાનખીડાં હાથમાં દેવે તહાં. ૩૦૭ 
શારાને માથે સુગત કાને કુ'ડલ ઝલકાએ, ત્યારે શાહાની નજર સામું દેમુ નવ જાએ, ૩૦૮ 
જે છરી કટાર શાહા કેડે કસ માંધે તેણીવાર, શાહાને ખડકત્ર ધાસ્થુ' હાથ સાહાસાર. ૩૦૯ 
ન્યારે ફલલોઘોરોશાણાથાએ ભસવાર) ત્યારે ત્રીલોવન માંહે પડસે પોકાર. ૩૧૦ 
જે સતગોરજી હુરખસું બોલ્યા વિષ્યાત, તેહે શાહાના હાથમાં ચાખફો ખડું ૨'ગી ભાત.૩૧૧ 
જે વરજા શેહેર માહા શાહાના સેન્ય જો મલે, તાંહાથી મજલે મજલે પીઆણુ કરે. ૩૧૨ 
ના | હેડેમાન વીર તાહોં દેસે હાક, અને મલે ચો ત્યાં લાખો લાખ. ૩૧૩ 
સાહેખ સેન મેલાવના પરછારે જાણ, તમે સુણે! મુનીવર તેહે નિરવાણુ. ૩૧૪ 
ત્યાં પેલી થોસહલાખ જોગણી) આવે જે વાર, તે હાથ ડમર ખજાડે ને બાલે જેજેકા૨.૩૧૫ 


0 અઉડ કરાએ જન ભુત આણુ લાખ ચર પેસાવલ જાત. ૩૧ 
* ha y 
તેમાં દેવો જએગણીને ભુંલોપેસાવલે જાત, તે શાહાના સેન્ય આગલ માગ સમારે ઉત્પાત-૩૧૭ 


જે ગોર થિમીભહંસદયકો આદે તનો કરોરી દેવ એઓધરા જેહ, 
તો અતે શારહાની સેનર્માહી માવી સેરચરા તે. ર્વ 


www.realpatidar.com Page 376 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૪૧. 


જે દેવ જાખા ભિવાણીકેરીરી કહેવાઝો, તેપણુ આવી લાગે શાહાજીને પાએ. ૩૧૯ 

જે દેવ જાખાછપષતોકરાણી મેધા સત સ'ઘાતે, તે પણુ આવી મલ્યા છેસાહેબને.સાથ.૩૨૦ 

જે કોઈ ભત્રીસોકરાણ કેનર દેવ, અને તે પણુ આવા સાહેબનો સેવ. ૩ર 
જે રેવ તિશ્રોસ કરોડી મનીવર ભઆ, અને તેં પણ શાહારન પાસ ગયા ડકેરર | 

જે દેવ ભાંચાકુરાડીસુ પેરલાજ સરદજાત, તે પણુ આવી સલ્યા શાહાની સ'ઘાત- ૩૨૩ 

જે દેવ સઞાતોકરાણ હરીચ'દરાએ, તે પણુ આવી લાગા શાહોને પાએ. ૩૨૪ 

જે દેવ લિથફરાડીસુ ભગત જુજેસટલ જાણુ, સરવે તે પણુ રણુ ચડ્યા છે નિરવાણ. ૩રષ 

જે દેવ ભાર ફરાહીસું કમલા કુવર સાથ, તે પણુ આવી મળ્યા શાહોજીની જાત. ૩૨૬ 

એવા સાહેમનાસેહેને આપ (છે ઉત્તમ ્ઞાર, પણુ તેહમાં પોંડવ દલનો શિનાતને(ષારે૩૨૭ 

કાસમેરા!શગરી ઉત્તમ કહેવાએ, અને ત્યાં ઉપન્યા જ્િજેસ્ટલોશાએ. હ સ 

જે દેવ અઢાર ્ાણાખડકો શ્યારી જાણ, અને તે પણુ રણુ ચડે નરવાણુ. ૩રહ 

જે નગરાહઝેણીસહો ઉતમ જ્હી, અને લિડદેવોક્નેસી ઉપન્યા છે તહોં. ૩૩૦ 

જે દેવ થઉ# લાખ ભકરાાકી જિણુ, અન તે પણુ રણુ ચડે નિશ્વાણુ. ૩૩૧ 

ઝે નગર ઉમરકોટનેધજદરી[રેસો ત્યાં ઉપન્યો ભીમસેન તઅવલે કેસ. ૩૩૨ 

જે રેવ ચાહીસોધક્ષાખં ગદાધારી જાણ, તે પણુ રણુ ચડે નિરવાણુ. ૩૩૩ 

જે ઉચસુહયોસ્થાને નગર સહી જાણ, ત્યાં ક્મિજોનો ઉપન્યા પરમાણુ. ૩૩૪ 

જે દેવ છત્રીસ લાખાઘનકાયારી નણ, અને તે પણુ રણુ ચડે નિરવાણુ. ૩૩૫ 

જે નગર પંચાયલાસઞાહાજુરણ કહેવાએ, ત્યાં ઉપન્યા છે લીકુલે રાએ. ૩૩૬ 

જે દેવ ધચાસાલાખ લિજો ઘારી જાણુ, ભાઇ તે પણુ રણુ ચડે નિરવાણુ, ૩૩૭ 

કેયા પાંચે ખધવમલા એકજ થાએ, તેહની સેનની ગણુત્રી કહી નવ જાએ. ૩૩૮ 

જે સરવે પૌડેલનોફલીએકકી થાએ, તેહેના ઘડા ખડું અસુલખ કેવાએ. ૩૩૯ 


Missing in book 
"1978 -Satpanth 


વેહેમા ઘડા હરણ હુ'સલા અરબીસાર, ત્યાં તેજી તુરકીને તોખાર. ૩૪૦ 
જ૨# ભમર મજીડા મડુઅર જાત, ફિશ્છીછુમેદે કલણી સાહેર સાથ. ૩૪૧ 
કાલા, કાટુવા, કાખરા ને કોકલી સાર, કટરજટ૨ અઅલખી અપાર. ૩૪ર 
ત્યારે કેહેરડા કાહાડા કલોલ એ રાખો જાત, માઇ એવાં દલ તે શોલે સવે (ોંડવોસાથ) ૩૪૩ 
એતો પચીસ જાત ઘોડાની કેહુવાએ, ખાકી અવર તોરીંગ કહાનુ' જાએ. ૩૪૪ 


વે ઢલ માંડા ધજા નિસાન તણે નહી પાર, ત્યાં ચડે જેઠા માહા ઝુઝારર ૩૪૫ 
તે થોંરવમાફલી ચાલતાં લોષે ચ'દરમાં સુર, જેમ સસુદર નટીઉ' આવે છે ગુર. ૩૪૬ 


નવસે નવાણ નહીઉ' એમ. ૩૪૭ 
નારણ જ્ઞોસલે, અને દેવ રખેસર તે ફિણસગ્રાલેચઝે ૩૪૮ 
વાઝે તખમલ દદામને જલકે નીસાણ, જેમ ગ'ગાની છોલે પરભા જાણુ. ૩૪હ 


અન'ત વરણી છત્ર ઉપરે સુરજ મખી ઓરે, તે મજલે મજલે પીઆણુ કરે. ૩૫૦ 
તે કલ આવી પોતા છે કયાં શ્રીનારાયણહરી, ત્યાં સ્વામીને પાએ લાગી (વનતી કરી, કપ૧ 


www.realpatidar.com Page 377 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ત્યારે શાહોજી હસીને હુરખસું ખોલ્યા ન્તણુ, 'પાંડવના હલ કેરીશું આગે વાણુ. ૩૫૨ 
જે દેવ વાસ'ગ રાજા વસે પીઆલલ, તે પણુ શાહાને આવી મળે તત્કાળ. ૩૫૩ 
જે વિવકુલાનાગ) કીલાવ'તાધસણાયારી લીરં, તે એવા નાગના સેન્ય રણ ચડે સધીર. ૩૫૪ 
જે દેવ ઊર્જલી મહાસુનીવર જાણ, તે સાથે પાંચ લાખ જોગેસર રણુ ચડે નિરવાણુ.૩૫૫ 
ત્યાં આવ્યા ગોરખ શાહોજી સખ'દ, તે પાંચ લાખ સીંગી પુરાવે નાઢ. ૩પ 
ને દ્યાસવા#રોણાસહેશ શ'ખ વાજે ઝણુકાર, વ્યાં દેવ દત્યનો સેન્ય આવે અપાર. ૩પછ 


જે દેવ થિકે લાપનેએસીહજારપેગાંરુનજણ, તેહે પણુ આવી શાહાને મલ્યા પ્રમાણ. ૩૫૮ 


hI 


તે માંહે સીતેર સહસ્ર હોસેની જણ, તે સવે પેલા શાહોને આવી સહ્યા પરમાણુ. ૩પહ 
જે દેવ સીસ્રહજારૉહોસેની જવાન) તેને માર+ખણનો તીર હાથે સોમણુની કમાન. ૩૬૦ 
જે દેવ સાતે કૂરસ્તા માડા બુજરખ આએ, તેતો શાહોજીને શીર ચમર ઢોળે છે વાએ. ૩૬૧ 
જે દેવ શિઢારુલાર લનસ્પતિણહુરંગીલાલ, તે પણુ આવી મલશે શાહાની જાત. ૩૬૨ 
જે શાતોસસુદરે જ્ઞુતીવર કહેવાએ) તે પણ્‌ શાડાના સેન્ય આગળ મલશે આએ. ૩૬૩ 
જે સતી 4વસેલવાણનઢીએઓ! જાણુ) તેહે પણુ આવી મલે શાહાને પરમાણુ. ૩૬૪ 
જે દેવ પાણી[પવન બેહી ખક્ષીઆ ફેહવાએ, તેહેના ખલ કાંઈ કયા નવ ન્તએ. ૩૬૫ 


ઝે દેવ આદે ચાલા એ સતગોરને ફરમાન, તેતે શાહાના દલમાં અ'તે આવા જાણુ. ૩૬૯૯ 
| ત્યાં મલ્યા સરવે દેવલોક સુનીવર સજાત તે દેવ અનત કરાડી પીર હસનશારા સ'ઘાત.૩૬૭ 
ઝેરેવ આજ કલજગમાં લાગ્યા સતગરને પાએ, તે મુનીવર શાહાને મલસે જાએ. ૩૬૮ 
જે કોઈ આદ્દ અંત લગી ફિલ) તે સઘળા આવે સાહેખની સેવ. ૩૬ 
જે આજ સાચા ફેહવાએ]લે શાડાના દલમાં આવે ફિખેસરફાએ?ે ૩૭૦ 
ઝે દેવ આવે હિકુમાનોખફુીંણલીઆ ફેહેવાએ) તે પરવત મસ્તક લેઇ ચડાએ. ૩૭૧ 
તે માવાધર યોદ્ધા આવે મહા ખલીઆ સાથ,ત્યાં આવી મલ્યા સવે શાહાજડુનાથ ૩૭ર 
ન્યરે દેવ ફળસરાશાહાસો!પાએ લાગીને લોર) 
ત્યારે સઉને રથ બેસાડો એમ શાહોજી કહે. ૩૭૩ 
' દે મુનીવર સાથે શિંસીલાખોલંટી સામલ સાર,તે ત્યાં દાણ પાણી ઉપાડે ચાર.૩૭૪ 
! કેકા રખેસરના મવાં દલ ચાલે ઉતપાત, તેહેમાં ચારલાખ ઉ'ટા ત'ખુ નીસાન સાથ.ફછપ 
ત્યાં બે લાખ ઉટાતીર કમાને હોએ,તે સલે મકતર નોખત નગારાં જોએ. ૩૪૬ 


એક એક મુનીવર સાથે એવા દલ ચાલે જાણ, 
તે આગળ સાતલાખ જાચકને જલકે નીસાણુ. ૩૬૭ 


! તેસરવે શાહા આગળ ઝહલકે નીશાન વાજે સુર, ખીજા અઢાર ક્ષેણુ વાજે રણુતુર.૩૭૮ 
ત્યાં વાજે દદામાને નદરી લેરલેર, ભારે ખહુ નાદ નોશાને ધરતી થરહરે, ૩૭૯ 


5 ત્યાં અનત દડઢડીઉ' રણુસીગીને સરણાઇએ અપાર, 
ત્યારે વાજે લેરભુગલ માદલ ધ'મધ'મકાર. ૩૮૦ 


! ત્યાં વાજે વાલમરદંગ ધ'મધમકાર, જે વાણુ વાસલી ચ'ગ સ્ોરંગી સાફ રૂટ 


www.realpatidar.com Page 378 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૪૩ 


એવાં અન'ત વાછ'ત્ર વાજે, મોરલી અનોપ'મ વાણુ, 

ખાકી અવર વાજન્ન'નો કેઈ પારનુ' ન્તણુ. ૩૮૨ 
ત્યાં મહ્યું સન્ય શાહાનુ' કુસ કહ્યુ' નવન્તએ, તે દલ પાએ દલ ધરતીનું માએ ક ડફ 
જે ણ્હ્યાવિશ્તુ માહેસર હાજર લાગા પાએ.તે તે પાસેર્થ બેસી મરોબર ચલા જએ.૩૮૪ 
જે મુનીવર લોકને સેન્ય મેલાવે સ્ચામીનાથ,તારે શુ ચાલ્યા શાહાને સાથ. ₹૮૫ 


જે કોઇ ઉરી દક્ષિણી પિલ) ધશ્ચિમોહુતોફકે, 


તે શાહાનુ' સેન્ય મતી ઉલટુ' તે ત્યારે દોહી આવ્યા તતખેવ. ૩૮૬ 


જે મલ્યું જઝેન્ય અન'ત અનોપમ સાર,તેમાં ધજા નિશાનનાં આવે નહી પાર. ૩૮૪ 

યારે શાાનું સેન્ય દેખેને ખહુ આન'દ ને થાઅ, 

યાં અકેકા સુનીવરની મેન્ય વખાણા ન જાણુ. ૮૮ 

તે સર્વે મુનીવરના ઘોડાની પાખરો ઝલકે ઘણી, 

ત્યાં સલેખક્તર પેરી ખેડા ગતમાં ગોર નર ધણી. ૩૮૯ 
જે શાહાને મસ્તક ટોપ સેરો ખહુ ર'ગીભાત,તે શાહાને દસમણુની કમઃત હાથ. ૩૯૦ 
તેને અઢાર શેરનો તરકસ માહાતીર, જેથી દેત્યના છેદે શરીર. ૩૯૧ 
તે શાહાની કેરે કઢારી છરી મગદલ તરવાર,ત્યાં સવે દેવલોક ખાંધે હથીઆર. ર૩હર 
ત્યાં ગરજે ગુરજ કાડે જેમ સાસ, અને મારી દેત્ય કરસે નિરાસ. ૩૯૩ 
જે દેવ ખાંષ્રી હથીઆરને એકડા થાએ, તે સવે જઈ લાગે ગર નરને પાએ. ડલ્ક 

જેચચાર જગામાં રખેસરના જીજવે ૨'ગ તેહેના પરછા જાણુ, 

તમે સુણો મુનીવર તેહેના સહી નરવાણુ રહ્પ 
રગતા, પેચા, કરસના સેતા ન્ણુ, સરદ, જર, સામ, સ્વેત પરમાંણુ. ૩૯૬ 


જે ચાર જુગના સૈન્ય ચોરંગા એકટા થાએ, તે ખડું રૂપવ'તા રખેસર કહા નાં જાએ.૩૯૯ 


જે કતોજઞીગમોસુનીવરોડુઆ પ્રમાણ) તેના સેન્ય લાલા રાજે સહી પ્રમાણુ ૩૯૮ 


TTT 5 ANS 
Us જે દેવના સરદ ઘોડાને સરદ પલાંણુ, તેહેને સર વસ્ત્ર પેહરાબ્યા જ્ણુ ૩હ્હ 


"1978 -Satpanth 


Se તેહેને સરઢ વાઘાને લાલ સરખ'ધ ન્ણુ, તેહેનો કેડે નો પટકો સરદ વખાણુ. ૪૦૭ 
Vataar 

ત્યારે સરદ ધજાને સરદ જલકે નિસાન, તેહેના પગની મોજડી સરદ જ્નણુ ૪૦૧ 

જે 'હ્તણ) “હેના સર્વે સેહેન સરદ થાય પરમાણુ.૪૦૨ 


જે કિજ્તોજીગમોરછુઘેદે સરદ રગે જણ. તેથા સેન્ય સરદ હુવા પરમાણુ. ૪૦૩ 

જે થ્રિલોજીગમાંહો સુનીવર ભઆ, તેહેના રન્ય સવે જિરઢે ર! થાએ. ૪૦૪ 

તે દેવોના જર ઘેઃડાને જર& પલાણ, તેહેના જરદ ધજાને ઝલકે નિસાન. ૪૦૫ 

તે દેવને જરદ વાધાને જર૬ પેરીક ભામે, તેહેની જર& મોજડી પેહેશ્ણ પાએ. ૪૦૬ 

તેહેને જ૨દ વરને જરદ શીરખ'ધ જાણુ. તેહેને કેરેનો પટકો જર& વખાણુ. ૪૦૪ 
જે ત્રેતા જીગમાં દેવ ભગતો રાજા હરીચદ્‌ સતવારી જણ, 


તેહેના જરદ સૈન્ય કીધું પરમઃણ્‌. _ ૪૦૮ 


ન 
ખં 


www.realpatidar.com Page 379 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૪૪ 


જે ત્રેતા જુગમાંહે જીંજરવેફેજરદ ર'ગે જાણુ. તેથી સવે સેન્ય જર થઆં નિર્વોણુ. ૪ન્હ 
જે દ્વૉપરા જાંગમાંહી મુનીવર સુજઞણ તેના સરવૈ શામ સેન હુવા પરમાણુ. ૪૧૦ 
તે દેવનાં શામ ઘેપ્ડા ને શામ પલાંણ, તેહની શાસથિજો ને ઝલકે નિસૉન.ે ૪૧૧ 
તે દેવના શામવાધાને વ પરણક ભાએ, તેહેના પગની સજડી શામ કહેવાએ.૪૧૨ 
તેહેના શામ શીરખ'ધ સરવે એકરગે જણુ, તેહેને કેરેનો પટકો શામ વખાણુ. ૪૧૩ 

જે ઢ્રાપર યુગમાં સાચા દેવરખેસર ભગત શિભજોજીઝેરટેલે જાણ) 

તેહેના શામ 'સેન્ય હુવા પરમાણુ. ૪૧૪ 
ને ક્રિપેરીશુગેમાંડા શિમેવેદે શામર'ગે જાણ, તેથી સરવે શામસેન થઆ પરમાણુ. ૪૧૫ 
આને કિલેજગેમોડા જે મુનીવર ખરા ઈમાની જણુ,તે અન'ત કરોડી ખારના સેતર વખાણુ.૪૧૯ 
ઝે રમે ઘડો લિ શાહા દલદલ અસવાર, તેહે શાહાને સ્થ લોથ પિરણુસરો 
વે રવના સેત્ર ઘોડાને સેત્ર પલાણુ, તેહેના સેત્ર વાધાને વસ પ્રમાણુ. ૪૧૮ 
તે દેવને સેત્ર તીરને સેત્ર કેમાન, તેહેની સેત્ર ધનન ને ઝલકે નીસાન. ૪૧૯ 
તે રેવતે મસ્તક શીરમ'ધ સેત્ર જાણુ, તેના પગની એજી સેત્ર વખાણુ. ૪૨૦ 
વે રેવતો ફેડનો પટકો સેત્ર રંગે તાર ખાઇ તેના રૂપતણા ન આવે પારર ૪૨૬૧ 
એવા સેત્ર સવે શેન્ય સાહેબનાં ચડે, તેહેને શાહા મેધાડ'મરના શિર છત્ર ધરે. ૪૨૨ 


આજ કિલજુગમાંદેવે ભગત રિજાકસલા કુવર જાણુ,તેના સેત્ર સન્ય કીયા વખાણુ.૪૨૩ 


આ કલજુગમાંહા જે શિથેરવેદ સત્ર રગે કતણ, તેથી સેત્ર સવે સેન્ય હુવા પરમાણુ. ૪૨૪ 
એવા ચારજગના સેન્ય ાર'ગે ઉત્તમસાર,આસતગોર કહે ખાકી વણુંનનો ન આવે પાર.૪રપ 


જ્યારે એવાં સેન્ય ચોર'ગા શાહોજીએ દેખા નેણુ, ત્યારે હસી હરખસુ બોલા વેણ. ૪૨૬ 

રે શાહોછી સુનીવરને એમ કહે નિરવાણ,હવે તમે જાંખુટીપ માંહા જઈને કેરો મેલાણુ.૪૨૭ 

જેણી આલે અક્ઞા આવા નિરવાણુ, તે આખરીત મેઢી ચડે છે ન્ણુ. ૪૨૮ 

જયારે ઈંછે શેઢી ચડસે દોએ, અને [ત્ય કાલીંગાને મારશે સોએક ૪રહ 

જે સાહેમની અસવારીના પરછા જાણ, હવે તેહેના સુનીવર સુણો નિર્વાણ. ૪૨૩૦ 
જે દીન છમસર ચલોતરો ચઇત્ર માસને ગુરૂવાર, 


તે દિન શાહાના ન્ય ચડે સેને સાહેમ થાએ અસવાર. ૪૩૧ 
જયારે ઘેરથી પગલાં ચાર શાહોજી ચાલ્ીનીસરે, ત્યારે નાર એકે સામી આવી સ ચરે. ૪૩૨ 
તૈ પેહરી આભરળુ સોળશણગાર તેને ૩૩ 


તે કુભ ઉપર સુવણુની થાલ અનોપ'મસાર, તેભ છે ભર લોજન અમરત અહાર)૩૪ 
જ્યારે એવા સાર શુકન શાહોજીને થાએ, ત્યારે ગોર મ્રક્યાજ બોલા સતભાએ. ૪૩૫ 
શાહોશજ આજ ભલા સુકન છે, મહાખલી આ કહેવાએ, 
તે સરવે દેત્યના દલ સરવે ખરીઓઆ ખોણો નએ, ૪૩૬ 


ત્યાં થકી દલ ચાલી મં'ખુઢ્રીપમાં જાએ, ત્યારે સેન્ય ગઢ, પિવત પેલી ફુ'કે ઉડાએ ૪૭ 


જ્યારે એવા ખોૉરાસાની દલ ઉલટે સપર, ત્યારે નરી સસુદ્રમાનું પાવે નીર. ૪૩૮ 


www.realpatidar.com Page 380 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જે શાડાનું સેન્ય ગાલે તેમાં ખડું ઘોડાને ઊ'ટ, 
તે 
પેહેલી ક્રોજને એકેકો ધુ'ટ ભરાએ, 
જિ દલ નાહેર સખર વચે સાચી વાટ, ભારે લ'કાગઢ આવે શાહોની સાથ ૪૪૧ 
જે 
તે સેન્ય ચાલતાં ધરતીએ સવા ગજ લીદ ચડાએ. ૪૪ર 
એવાં દલ ચાલતાં ઉડે ખટુ ગરદ ચડે, ત્યારે સુરજ ચ'દરમાના ટીડા નહી પડે. ૪૪૩ 
ત્યાં લોપે સુરજને જેમ ભાદરવાની રાત, અને ધરતી પગ તલે ના સુઝે જાત. ૪૪૪ 
ત્યારે શાહા ભિફગોશ્રધારોહાથમાં લેસેભરપુર) જયારે સહસ કલા લઈને ઉગે સુર. ૪૪૫ 
ત્યાં ખડકને અજવાળે અજવાળે દક્ષ ચાલે અપાર, 
તે શાહાના સૈન્ય દલ આવી પહોંચે ન'બુદ્રીપ સો!જાર. ૪૪૬ 
જે શાડાના દલમાં તોર'ગ હેસાર કરે, ત્યારે જમીન આકાશ ખડું નક્ષત્ર થર હરે ૪૪૭ 
જ્યારે એવાં દલ ચાલે ને ધરતિક'પે અપાર, ત્યારે ધખલા ઘોરી શીર થ'ભે ભાર. ૪૪૮ 
જે એેવાં પશ્ચિમ દિશાથી શાહાના દલ આવે જાણુ, 


વિભાગ ૧૧: 


તે ભરત ખ'ડને જાંખુટીપ સોહા કુ'વારકા ઉત્તમ ડામ. So 
રજ છંમામપરી નગરી મહા કુવારકા ક્ષેત્ર જાણુ, Ae es 
તે ગેર ણરહ્માને થાનકે નારાએણુ નકલ'કી આવી કરે ખેલાણુ, તોળાસે 


જયારે શાડા જીંણુરીપે 


ત્યારે શોરે ઇમામશાહાનો શોને સવે જ્ઞોનાનો થાએ. ૪૫ર 
ત્યારે ઢાળી તખત િગીનો 
ત્યારે ગોર છંમામશાહા પાસ ઊીણી લાલે કરાએ. ૪૫૩ 


જે ગોર 


જે એદર ઈમામશાડાના મેલ આગલ નગીના ગએોમટી કેહવાએ, 
લોં ભાખર દહાડે ભાષ ધરમનો વ્રાસે બાંધાએ. 
શાહા જા'ખુઢીપે ઈંમામપેર નગરીમાંહા ખજ્નવે તુર, 
ખઆકી ટૂનીયાના ગોરસ રપે થાસે શ્રુર. ૪૫૯ 
જે સરવે દેવલોક આવી લાગ્યા સતગોરને પાએ, _ 
વિભાગ ૧૨: કાલિંગાનો 
ત્યારે દેવ દાણુવના સેન્ય વચ્ચે નઢી સરસ્વતી કેહેવાએ. ૪૫૭ | જ ૧: 
ee વધ અને સેનાપતિ દ્વારા 
જયારે ગર નરના દલ સરવે એકડા થાએ,ત્યારેહિ્યોકીલીગાતો દલ (પોલો ્ Bn 
જેચીણુ માહાચીણુ નગરી છે પુરવ દેસ, ત્યાં દેત્ય કાલી'ગો રહે છે મનખા વેસ. ૪પફ 
ઝે દૈત્ય કાલીંગો મડા ખળવ'ત, તેહેના મેન્ય તણા નહિ આવે અ'ત. ૪૬૦ 
પી. ૪૪ 


www.realpatidar.com Page 381 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૪૬ 
તેહેના સેહેન જે-4ા અન'ત અપાર, અને માહાસુરા ખલવ'ત સાર, ૪૬૧ 
જેચીણુ મહાચીણુ થકી કાલીંગો ચડીએ! જાણુ, તેણે જા'ખુદીપે આવી કીધો મેલાણુ. ૪૬૨ 
જે ચોવીસે ચેલા છે દૈત્ય કાલી'ગાતણા, તે ચરપટ કરશે અતિધણા. ૪૬૩ 


જે દેત્યના જેન્ય ચાલતાં ધરતી વાજે ધમધ્યમકાર,તે હલનો નહિ કાએ અન'તને પાર.૪૬૪ 
જે આવા દલ ચરપ2 કરતા અપાર, તે આસણુપુરી અ:ત્રીક્ષ બેસે તેણીવારર ૪પ 
તે દેત્ય અ'ત્રીક્ષ આસન ખેસીને ચાલ્યો આકાશ, એવી કારમી વસતો કરે કાસ. ૪૬૬ 
જે 'દેત્ય અન્નના પરભા ચલાવે જણ, તે દિયે ધણી ભિત્રીનો ઘરથી કરો તિરવાણ/૪૬છ 
તે દ્યે ચિશોમત્રીનોખાડોજહોએ, તે કારમાં માઈ ખાપ દેખાડે સોએ. ૪૬૮ 
જે દેત્ય કાષ્ઠના ઘોડાને ખવરાવે ખાંણ, તે નદીઓનાં નીર ઉલટાં ચલાવે નિર્વાણ. ૪૬૯ 
એવા ચરપટ ડરતા દેત્ય આવે એ ડાએ, તેહેને થિઈમોથી ટુવીઆ મલે જાએ ૪૭૦ 
જે આવા રેત્યને ન લાગી વાર, તે થાલીઓવ્યો લાલપોરોસીતપોરો જાર) ૪૭૧ 
જે દેત્ય પાવડીઅઃ આરો ઉતરી આએ, લેહેના અણુગણાત સેન્ય કહાં નવ જાએ. ૪ર 
તે દલમાં સવે જોદ્ધા મહા ખળવ'તા કેહુવાએ,ત્યારે દલ આવતાં વાટે ખટ મહીના થાએ. ૪૬૩ 
જે પાવડીએ આરે €તરો છે દેય કાલી'ગો રાએ, દેત્ય નગારે વાળે ઘાએ. ૪૭૪ 

જે દેત્યે પાવડીએ આરો મુકી આણી મોરા થાએ, 

તે દલમાંહા ધજા નીસાનનો પાર મું લાવે એ. ૪૭પ 
એવા દેત્ય ચિરેપટે કરશે અંપારો ત્યારે ભુલસે સઘળો સ'સાર. ૪૭૬ 
એક નહિ ભુલે સાચા ફિખિસરી જાણુ) જેને સતગોર પ્રક્ષા ભેટયા પ્રમાણ ૪૪૭૭ 

તે રૈત્યના દલમાંહા કોઇ અના નો ખાએ, 


અને સાહેખના સેન્ય માંહા સોનાએ એક રોટી થાએ. ૪૭૮ 
તે બેઉ સૈન્ય જયારે એકી દષ્ટ કરે, અને તે વચ્ચે લૉરકોસુમીીઆવી સંચરે) ૪૦૯ 
તે બેઉ દલ વચ્ચે નારદ ચાલ્યા કરસે સહી, ત્યાં દેવ દેત્યને ઝુઝવો સહી. ૪૮૦ 
કયારે એવાં ચર૫ટ દેત્ય કાલીંગો! કરસે અપાર, ત્યારે શ્રી નારણ દેવતા ચડે અસવાર. ૪૮૧ 
હવે યુદ્ધ કરવાના પરસા જણ, તેહેના મુનીવર સુણો નિરવાણુ. ૪૮૨ 

ત્યાં આવ્યા હડમાન ધજાધારી બોઉ' ક'કાસ ને કરે, 

તેહેની હાક સુણીને દેત્ય સઘળા થરહરે, ૪૮૩ 

ત્યારે આવી થિસેટે લ્ોમોજેગેી રાહોજીને પૂછે વિચાર, 

સ્વાસી તમે કહો તો દેત્યના દલ સૉસી લઉ' નિરધાર. ૪૮૪ 


ત્યાં આવ્યાષિવમેપૂછેઅમને રજા દેવ ત્રીબોવન રાએ,તે!એ દેત્યના દલ સવે મેલુ' ઉડાએ.૪૮પ 
ત્યારે આવ્યા ભીમને સ્લાભી 5' વિનતી ક ફ,હવે તમે રજા દેતો અમે રણુસ'ગ્રાએે લરૂ.૪૮૬ 
સ્વામી તમે કહે. તો સથિશોીડલે દિર્વીને ઉક્રા હુ' કરૂ, 
કહો તો દેવ્ય ડઝાલને જીવતો તમ આગલ ધરૂ, ૪૮૭ 
દ્વારે શાણોજી બૉસ્યા લીમ સુણો સતભાએ, તસે પાંચે પુત્ર પાંડવ માહા ખલ્ીઆ રાએ.૪૮૮ 


www.realpatidar.com Page 382 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


en સુરજા રાણી અને કમલા કુંવર 
૩4૭ શાહને મલે છે!! 


જયારે આવી વાત શાહોજછએ ભીમસું કહીહ્યોરેસુરજા રાણીને કેમલાકુંવરઆભ્યાસહી.૪૮& 

જાહાંગોરનર ખેડાછે એક જે ડાએ,વ્યાં સુરજારાણી ક મલાકુ'વર પ્રક્ષણા ફરીને લાગ્યા પાએ.૪૯૦ 

ત્યારે માતાને કુ'વર ગોરનરસું વિનતી કરે આપ,સ્વામી અમારા પૂવેજન્મના ખક્ષો પાપ.૪૯૧ 
સાહેબ પૂવ જન્મના પાપ આજ અમારા ગઆ, 


જરે અમને દરસન ગતમાં ગોરનરનાં થઆ. ૪હ્ર 
સ્વાસી અમે મધમ જીવ તે તમસુ ઉત્તમ થઇએ આજ, 
હવે અમારાં દુઃખ દલદર તસે કરો તાજ. ઝહ્૩ 


ત્યારે હેત ધરીને શાહોછ બોલ્યા વિપ્યાત, સુણો માઇ સુરજારાણી કહુ' એક વાત. ૪હ૪ 
આજ કલીમાં દેત્ય કાલીંગે મહા દુષ્ટ કેહેવાએ, 


આછં તેની સધલ્રી સ'ઘ પોતી હવે તએે સધારો જાએ. હ્પ 
ત્યારે કરી પ્રણામને માતા પુત્ર દેત્યના દલમાં જાએ. હફ 


જે શાહાના દલમાંથી માતાને કુ'વર રજત માગી નીસરાં, 

તે દેય ફઊાલીંગાનો દિલમાંડો જઈ સોંચરા) ૪હ્છ 
જ્યારે દેત્યે આવતા રીટા કુ'વર ને પોતાની નાર,ત્યારે દેય કા્લીંગોબે'લ્યે તેણે ડાર. ૪૯૮ 
સુણ કમલાકુ'વર એમ કહે કાલી'ગો રાએ, તમે ઈંસા આવ્યા તે કોણુ સતભાએ. ૪૯૯ 
તમને ચીણુ નગરીના અસે સોષ્યાં રાજ, તમે તે દેશ છોડી કેમ આગ્યા આજ. ૫૦૦ 
હારે બોલ્યાં સુરમ્રાણીને કમલયુ'વર સતભાએ, એ અભ'ગ સાથે યુદ્ધ કચ નહિ જાએ. ૫૦૧ 
જે દેવ ત્રણુ બુવનના ઘણી કેહુવાએ, તે અભ'ગસું યુદ્ધ કેમ કરસો હો રાએ. ષબ્ર 
એ દેવ શ્રી ભિચ્છીરૂપો દેત્ય શ'ખાસુર માયો છેદ, અને વાળ્યા સતગોર ધ્હ્યાના વેદ. ૫૦૩ 

એ દેવ શ્રી ઊરુંલરૂેપ»ે ખેરામણ થ્યો, 

એેરૂ સમુદ્રમાં ધરી ત્યારે દેત્ય મધુકટબને મારી રત્નચતુંદસકઃ્યાંહરિ. ૫૦૪ 
એ દેવ શ્રીથરાણે રૂપે ધર્યા કેલ્ાસ, ત્યારે પૃથ્વી રાખી તહાં દ્ાદે પ્રકાસસ પબ્પ 
એ તો મોરધ્વજ દેત્ય સધાયો દાદે જો ધરી, ત્રીજે વરાહ રૂપં હુવા નરડુરિ, ૫૦૬ 
એ દેવે શ્રી લિરેશીંફે રૂપે થયા હો રાએ, અને દેત્ય હરણાક'સ માયો જાએ* પ૦૪૯ 
ત્યાં પાંચ કરોડીસું તાર્યા પ્રહફાદ, તેના દેવે કીધા છે અમર રાજ. ૫૦૮ 
એ દેવ શ્રી ધિસનો રૂપ ખડું ચલિત્ર કરી, ત્યારે ખળી દૈત્ય પાતાળે ચાંપ્યો ધરી.૫૦ 
એ દેવ શ્રી ક્રિસિરીમે રૂપે જે થઆ, અને શસ્રાઅજુનને લોહપિ'જરમાં ભરીઆ, પ૧. 
એણે તો પૃધ્વી સવે નક્ષત્રી કીઆ, જ્યારે છઠા અવતાર હરીએ લીઅડ. પવ 
એ દેવ શ્રીશીમો સ્તરૂપે દેત્ય માર્યો લ'કાપતિ જાએ, અને સાતકરોડીસું તાર્યા હરીચ'દરાએ.પ૧ 
જયાં રાવણુદેત્ય માથૌ પરવાર સમેત, ત્યાં રાજભિભીક્ષણુને સોંપ્યા લકા શજસમેત.૫૧ 
એ દેવ શ્રી ફિષ્શી રૂપે ખડું ચહિત્ર કયો, અને ચોદ ભુવન તો મુખમાં ધથી. ૫૧ 
ત્યાં માર્યો દૈત્ય કર્સાસુર આરસે અવતારે, એણે સર્વે જ્તદચકુળનો કીંગ! શ્ર ઘર. પ૧ 


www.realpatidar.com Page 383 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


બુદ્ધ ભગવાને 


દુયોધન માર્યો? ડં 
એ દેવ શ્રી શિદ્ધ સ્વરૂપે હરિવઆપે થઆ, તે ભગત પાંડવોને દ્વૉરે ગંગા. ૫૧૬ 
એતો ભકત સખા સઢાએ કરે પાલ, તેતો ધરણીધર છો રીનદયાળ. પ૧૭ 
ત્યાં દેત્ય હિરિજ્નેધનો સદ્યાયો જાએ, ત્યારે નવ કરોડીસું તાર્યો જુજેસ્ટલ રાએ. ૫૫૮ 
આજ કહલીજીગમાં દેવનો દિસએ નકહ'કી અભંગ અવતાર, 
તં માટે તું ભરથાર ચેત હો કાલોંગા ગમાર. પહ 
એ દેવના દલે અવતારના શુણુ જયારે રાણીએ કૅહ્યા સમજા, 
યારે દેત્યના મનમાં ક્રોધ ન માએ. 'પર૦ 


હરે રાણી અન્ન પાણી ખાય અમારૂં ને શું વખાણે હરિ, વ્યારે તું અખોઘંર નાર કેવી સ્રી. ૫૨૧ 
હરે રાણી જેનાં તમે સેવો છો પાએ, આજ તે અભંગને હું મારે આએ. ૫૨૨ 
હાંરે રાણી જેનાં તમે સમરણુ કશે છો રાતને દિવસ, આજ તેના હું' લાડું કોટી શીસ-પર૩ 
હૉરેરાણ્રી એનાં સવે સૈન્ય મારીને લેવું જે અ'ત, તો ડુ દેત્ય કાર્લોગો મડાખળવ'ત* પર૪ 


ભારે હાથમ ફલસર હષ ભાર 
જે જનમ મધે સતીએ મસુખમાંહેથી ના કહ્યો માર, 


hone તે લઈ દરોસે દૈત્યના ગરદનમાં દીષો તેણે ડારૂ પ૨ 


જ્યારે સતીના મુખ માંહેથી એવી વાત નીસરે,ત્યારે ૨૭ 
ત્યાં 


પરપ 


સુરજા રાણીએ પોતાના પતિ એટલે 


જેલ રેત્યનો દલ સામસામાં આવ્યાં તેના પરછા જાણુ, હવે સુણો! મુનીવરો તેહ નરવાણુ.૫૨૯ 


યાં શિહોર ઉઠ્યો ભહો કૅધજ ફરી, 


૫૩૦ 
જે રાણીએ સ્વામી માટે 'માચો પોતાનો ભરથાર, 
તે અભ'ગન' શીસ આપણે કાપી લાવો તત્કાળ. ૫૩૧ 
ત્યારે ટુલાડુલકાર મેવુ સૈન્યમાં થાએ, તે રણુક્ષે્રમાં સામસામ દલ ચડી જાએ. પ૩ર 
આઇ પ્રભાતે જેમ ઉગે સખળા સુર તેમ, બેવું સામસામા વાજે રણુતુર. ૫૩૩ 


એવાં સેન્ય રણુસ'ગ્રામે ચડીને ખંજાવે તુર, ત્યાં અન'ત નિશાન ફરકે ન્યાં પુર, ૫૩૪ 
ત્યારે બેવુ' સેન્યમાંથી જએદ્ધા ઉડયા છે વઢવા ચાર, તેમાં ફોમે કેને ના આપે હાર. પરપ 
ત્યારે દૈત્ય મલેકેસેરેસાયે લડે ભીમશષેનરોએ, ત્યાં મારે ચોદ્ધા ગદાના ઘાએ. ૩૯ 
ત્યારે દેત્ય શિગલેકેસરે સાથે લડે લીકુળરાએ, જેનાં ખળ તણે કો પાર ન પાએ. પરછ 
ત્યારે દેત્ય શિણુફેસરે સાથે લડે જન ભુત, તેમાં યોદ્ધા ખળીઆ છે અદભુત. ૫૩૮ 
જે દૈત્ય ઊજફેસરે છે મહા ખળવ'ત, તે સાથે લડે લાં વીર પરહ 
જે વિર હિડન પરવત લાવે સ'ભાળ, તે દેત્ય રથ ઉપર દેસે રાલ.પ૪૦ 
જે દેત્ય આવતો પરવત લે સ'ભાર, તે કટકા વશ્ચેથી કરસે નિરધાર. પ૧ 
ત્રિ રહડમન ખીજ પરવત વે ઉડોએ, તેથી દૈય ગંજકેર્શર મરચી અએરડા)૩ ૫૪૨. 


www.realpatidar.com Page 384 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ત્યારે હસી હરખમાં શાહોજી બોલ્યા વિખ્યાત, 


અને ખડગ ત્રીધારૂં સાહેબે લીધું હાથ .. .. .. .. 


જ્યાં કૉપ ધારીને જતિ હડમાને દેત્ય સ'ધાર્યો ન્તણુ, 
ત્યાં દૈત્ય ગજકેસર બેવું યુદ્ધ કીધો જો નિરવાણુ. પ૪૩ 
થીં ખીજા જનેદ્ધા પડે અનત અપાર, વ્યારે ખેવું દલમાં એકેની ના આવે હાર. પ૪૪ 
યારે હસી હરખમાં બોલ્યા શાહોજી વિષ્યાત,અને ખડગ વ્રધારૂ શાહે લીધુ' છે હાથ. પ૪પ 
મન વેગે મેલ્યુ' જદુપતિ રાએ, પ૭ 
ત્યારે સાહામઢ હનીક્‌ જે ગોર ખ્ક્ષાનો પૂત,તેણે ખડું દેત્યના દળ કાયા અબદ્ત.પ૪૮ 
 જેનરી સરસ્વતી દેત્યને રગતે પુરી વહે,જે રગતસું છોકરાનાં કાન ભીના તે સખ કોઇ કહે.૫૪૯ 
જે જુગ ચાર સુધી નદરી સરસ્વગી ડાલી રહી, તે દેત્યના રગતસું પુર વહી. ૫૫૦ 
ત્યાં રેવ ઉગર્યા તે સર્વે શાહાને હેત, ત્યારે દેત્ય કાલી'ગાના દળ પડયાં રણુખેત. પ૫૧ 
જયારે શાહાના દલ સર્વે એકડા થાએ,ત્યારે દંત્યના મસ્તક સવે ખરીઆ ઓહો જાએ. પપર 


યારે શાહાનો દલદલ ઘોડો ચીબુ નગરીમાં જાએ,તે કોટના કાંગરા નાખે રોળા તેએે ડાએ પપ૪ 


જે ચીણુ નગરી રેય ઊંહીશસું શનક કહેનાએ, ત તે 


જયારે તે દેય સ'ધારીને શાહા તે નરવ'સ કરે, ત્યારે ભક્ત કમલાકુ'વર સહી ઓરે. 
TRE BAY, 
in જશે 


ત્યારે અજરાઈલ ફીરસ્તાને શાહોજી ડુકમ કરે. 
જે નવખ'ડ ચોરાસી લાખ છે જીવાજોન જત, તે સર્વે કખજ રાખો તમારે હાથ. ૫૫૮ 
તે જીવ સર્વે અજરાઈલ ફિરસ્તો કખજ કરે, ત્યારે તે શાહા પાછા આવી સ'ચરે. પપહ [વિભાગ૧૩: 


હવે શાહોજી તમે ફ્શ્માન દીઓ તે અભે સત કરું, નિષ્કલંકી નારાયણનું 
અને સરવે જીવ કમજ કરીને એકઠા તમ આગળ ધર. પૃ ેંવારીકા ધરતી સાથે 


લગ્ન અને 
ત્યારે સતભાએ, સતપંથીઓનું રાજ 
પણુ જે જીવ જહાંનો તે તહાં જીવતો કરજે જાએ, ૫૬૧ 


ત્યારે શાહાની ફરમાન તે ફિરસ્તો અજરાઈલ કરે, 

તે નવખ'ડમાં જે જીવ જેનો તે ત્યાં લઇને ધરે. પહર 
જ્યારે સુરવાઇલ ફરસ્તો સુરદેસે જાએ, ત્યારે જે જહાં પ્રાણી તે તહાં ઉડીને ખેડા થાએ. ૫૬૩ 

ભાઈમુનીવરો મહાદન વેળામાં શાહોજ કરે અદલાઇ આણુ, 

શાહા સર્વેને મુઆ પછી જીવતા કરશે જાણુ. પહ 


ત્યારપછી સૃષ્ટિ સજનેગ સવે. રચના થાર, ત્યાં રખેસરને રાજ કરાવે સાએ. પદ્પ 
જ્યારે શાહા તખત બેડાને ગોર શ્રિક્યોનમી મહમ્મદ વજીર) 
ત્યારે રખેસરને રાજ કરાવે ગર ઈમામશાહા પીર. ૫૬૬ 


ત્યાં ગોર ખ્હ્યા વજીર થાસે તે રખેસરને કાજ, અને ત્રણુ ત્રિભુવનકા ધણી કરસે રાજ. ૫૨૭ 


લોડી અમરાપુરીના પરછા જાણ, હવે સુણ મુનીવર તેનાં વખાણુ. પ૮ 
જે આંદ અનંત કરી દેવ કારણે મહાંસિપષ્યા આએ, તે શિખરે સજ કરાવે! સોએપ૬ ૯ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કહે ઈદ છંમામશાહા સુ! રખેસર રાએ, 


હુવે લોડી અમરાપુરીના ખોહુલ વખાણ કર્યા નવ નએ. પ૦ 
ત્યાં ક્ષણું એકમાં એવી રચતા શાહોજી કરે, તે સતગોર પ્રહ્યા વચન તમસું ઓઆચરે. ૫૭૧ 
ત્યાં ક'કુના ગારાને રૂપાની દં2 શાહે તેની અનુપમ ઉઠાવી ભીંત. પછર 

એવા મુનીવરનઃ સલ રીસે ઉંચા અવાસ અપાર, 

તે નોહોલો સુવરણના તે પણુ આ જગ સ'સાર, પછર 

તે મોહુલને કમાડ ખારણાં ખારસાખ કહ્યાં નવ જએ, 

તેને ખુ રત્ત પદારથ જડતર ફેહવાએ. પ૪ 

તે મોલમાં સોતી મલાણા નીખ્યાત જખુકે તતખેણ, 

તહાં સેન રંગી રંગી પલંગ ખીછાઆ ઘણા. પછપ 
જે ક'કુની રતી સર્વે મુનીવરને દો વાલ, ત્યાં સોમન ખેલે નાના ખાળ, ય૭૬ 


ત્યાં સર્વે સમનને વસ્ર મન ગસતાં બણ, તેના અનોપમ ર'ગતણા શુ' કરીએ વખાણુ. પછછ 
ત્યાં સવે રખેસર મા ઢાડી ધામ રસ જ્ઞણુખાઇ તેનાં રૂપતણું શું કરીએ વખાણુ. ૫૭૮ 
એવા રખેસરને પેરણુ વાધા સોનેરી ન્તત, તેને પેરણે ઇંન્નર કરમદ્દી ભાતત પઇછહ 
ાં મુનીવરને સુવરણુમાં જડીત પેડરણુ સોહાય, તેની કેડનો પટ કદ્યો નવ ન્ય.૫૮૦ 
ત્યાં મુનીવર સુવરણના શીરબ'ધ ખાંધે સત શીર, તેને પામરી ઓહણુ સુનેરી હીર.૫૮૧ 
સવે મુનીવર પેહેરે શીરખ'ધ તે પટકા ખ'ધ, અને તે શોભે જેવા પુનમકા ચ'દ,૫૮૨ 
ત્યાં મુનીવર એસા પેહરે સર્વે શણગાર,તે અકેકા મુનોવરને ઘેર સતીઓ પચાસ નાર.૫૮૩ 
ત્યાં ખડુ રૂપવ'તી દીસે સવે સતીઓ નાર,તેને પેરવા આભરણુ તે સોળે શણુગાર. ૫૮૪ 
ત્યાં સતીને પેરવા કાંચળી સીંડુરીઆ નત, તેને પેરણુ પટોળાં નવ રંગી ભાત. ૫૮૫ 
યાં સિલીઓલે હાથમાં ચુડીઓ પચ સાર, તેમાં રત્ન પદારથ જડીઆં અપાર. ૫૮૬ 
સતીઓની ફોટસાં હીરા રત્ન જડતર એકાવલલી હાર,ત્યાં એવા સતીઓ કરે શણગાર.૫૮૭ 
ત્યાં સતીઓને ગલામાં હાંસડી અમાલ, તેને સતી જડતર કાને પેરવા જાલ. ૫૮૮ 
લેને હેયામાં ચળકતો હાર પાંચે હીરા લાલ, રત્નજડીત્ર ટીલડી જળકે લેલાટ. ૫૮૯ 
ત્યાં સતીઓનતે એઢણુ અનોપમ દખગીના ચીર,તેમાં શુલખુતી ટીસે સોનેરી હીર. ૫૯૦ 
હયો સતીઓને પમાં કાં વી કડલાં વીંીઆ સાર,તેને અણુવટ ઝાંઝરનો ઝમકાર. પહ૧ૂ 

ત્યાં સતીઓને હાથમાં આરસી ખડું તેજવ'તી દીએ, 

તેને ડેસર કસ્તુરીએ સૈ'થા ભર્યો છે રીસ. પહર 
યાં સતીઓ એવા કરે શો!ળ સણુગાર, તે મુનીવરને ઘેર સવે શીલવ'તી નાર. પહર 
જે સુનીવરના મનમાં લોજત ઈશ્છા હોએ, રાણી વ્યાં તેવાં ફળ ખાવે સોએ. પહ 
ત્ય ગરમ ટાઢા કોઇ સુતીવર ખાએ, જેને જે ભાવે તે મનવાચા કૂળ પાએ. પહ્પ 
તેની દેહીમાં કસ્તુરીની વાસના હોએ, ત્યાં પસીને અમી ઝરાવે સોએ. પહર 
જે દેણી દિવસને એલે પસ્તરો ફેહસએ, તે કાયાસાં ખસબેઈ પરસેવે છુટાએ, પછ 


www.realpatidar.com Page 386 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હ્યોભુનીવરારએવોસુમાલોગવસોજાણ ખાઈ તેના મગસ સતરે કહ્યા નરવાણુ.ષ૯૮ 
ત્યાં મુનીવર તખત છેડા સોનેરી સાખ, તેની પાસે કૉતલ ચારે ખુરાપ. પહ્હ 
હાંરે રાણી દ્યાં એવાં સુખ મુનીવર ભોગવે સહી, અને તે લીલા લાડ કરસે વહીં,૬ 
જેણે ઇંઆ પાંચ ભુતવારી દલ રાષ્માં ટામ,અને સતપ'થ સેવે સતર નરસામ. ૬ 
એવા રખેસરને રાજ આલે શાહા બોલ્યા પ'ડ, ત્યારે સવાલાખ વરસની લીલા કરે નવ ખંડ.૬ ૦૨ 
તે નવખ'ડમાં રાજ રખેસરના હોએ, તે શાહા તખત બેટા વસમકુ'મારી પરણે સોએ. ૬૦૩ 
ત્યાંએવારાજ ર્ખેસર કરશે જે, આજ દસોદ સુકરીત સતએર મુખે હંલ ગુજારે તેહ. ૬૦૪ 


તે સુર્નાવર તું સુખ ભોગવે ઘણાં, £૦૫ 
જે સમન હોય ને આ ગે!સ્મુખે દસઢ સુકરીત આલે નહી, 
અને ઘરમશાળાએ જાતો આળસ કર સહી ૬૦૬ 


લે તાહાં પેલા દલમાં પાલો થઈને રળવળતો ફેરે, ત્યાં એવી વાણી સતગાર ઓગ્ચરે, ૬૦૭ 
જે શિહો દસોદોસુકરીત દેતો આળસ કરે જપાર 
તે તહાં કાઢી ઘાસના ભારા માથે લઈ મરે ભાર. ૦૮ 
જે ઇઆ પુરી દશો સુકરીત 
તે તહાં અવિચળ અષરાપરીમાં કરશે રજ* es 
m a ee સતપર્થાઆ અમરાપુરા પર 
જે મુનીવર દંઆ પુરા ક્િતપાથ કમાવે ભજ) 
તે એકોતેરસો પરીઆ સાથે હ્યોશમરાયુરીમોકરેછેરાજ) £૧૦ 
જે છ દરસણુ પુજાના પરછા જણ, હેવે સુણો સુનિવર તેના સહી નીરવાજ,. ૧૧ 


જે ગાફલ દુનીઆ આ સતપ'થ ધરમની નીંદા કરે,તે મહાદન વેળામાં માથુ કુટી ત્યાં મરે.૬ ૧૨ 


ન્યારે તે રખેસરનું રાજ દનીઆ દેખે તતખણા, વ્યારે તે લોક છાતી ફુટી ત્યાં મરશે વ્વણા.૬૧૩ પતિપજા અને 
જે કોઇ ઇઅ રસતીલફેરળ હરસ સકાામારટળારરાસાશે. ₹ ૫૪ [*રૂ ૦૬ ૧૦ 


જેબે ઇંઆ છ દર્સનનો ભક્તિ કીધ્રી એ, તેણે દેતાં પુલ તે પાએ* હ્ય્ષ 

સુણો ભાઇ મુનીવરો દ જેવાં બીજ વાવીએ નણ, તા આગળ લેવાં કૂળ પામીએ નરવાણુ.૬૧૬ 

જે ઇઆ સુતે પાત્રીનેભિહ્થરસુરતીનીગુજા કરો તેલ્યાં સવાપારોલગીછાતીઉપરાલઇને ફરે.૬ ૧૦ 
જે કેઇ આજ ઈએ લીરેથે પાણીની થાંત્રો કરે 


તેણે ટીન સવાપોર લગી તહાં નાતનંત પાણોમાં ડુ મરે, ૧૮ 
જે કોઈ આજ ્રાહ્મણુ કેવડા જગી હંસ્યાસીની ણુશ્ન કર 

ધ ફો સવાપોર લગી ખાધે લઇને ચ્વડતા કરે. ૧૯ 
તહાં ણે રીન le પૉર લગી ધે લઇઈને રવડતા કૂરે rr en 
જે દઇ આજ ઈખા છ દરસનમાં ed પીપળો મુજ અન્તણુ, Se a 
ત્યાં તેણે ટીન સવા પોર લગી છતી ઉપ૨ લઇને ફ્રે નિર્વાણ ૬૨૦ 


જે કેઈ આજ ઇં ક્રિ ee 
તયાં તેણે દન દોહી રેડી પામે પબ તે કાડી ઘાસ વેચીને ભુખે મરે ૬૨૧ 


www.realpatidar.com Page 387 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


પાણી (નદી), પથ્થર (મૂર્તિ)ની 
પૂજા કરવી નહીં 


જે ફોઈ આજ દુનીઆ લોકને આ શોરોજપતપતી જુજા કરાએ) 

તે ત્યાં એણીપેરે પન કફૂળસે કાંઈ તેનુ' વિઘન નહિ થાએ. દરર 
જે કોઇ આજ કલીમાં 
અને સેવડા સન્યાસીની સોરી માગી લેહે. ૬૨૩ 
એ છ દરસનના ગોરને ધરમ આલીને જમાડે જઇ, 


તેને આ ગાર ઈઆનુ' ઇંઆ સો ગણું પાછુ આલે સહી. હ્ર્ર 
ન ‘ PS gS 

તે દુનીઆ લોક આની કમાઈ સર્વે ઈસા ખાઇ રહ્યા, 

તે લોક મુનીવરની વર વેળાએ સહી પાછા ડાલા ગયા. દ્ર્પુ 


જે ફૉઇ આજ કલજુગમાં વિતી વાત જાણીને હૃદયમાં ધરે, 


અને પાણી પત્થર પાંખની સુજજે ફરો 
જે ભા સતગોરે વિવો લિશી ફિતીયો લોક) 


ત્યાં રળવળી મરે અને તે સરવે ફળની વેળા છાતીઓ ઉપર લઈને ફરે. ૬૨૭ 


દ્ર 


જે ફોઈ આજ જેવી મુનીવર પુજા કરે ભાઈ, તેને વ્યાં તૈવો પસ્તાવો ધરે. ૯૬૨૮ 


ત્યાં વર વેળાએ શાડા અદલ કરસે જાણુ, 
જેણે જેવી ઇંઆ પુજા કેરી તેને તહાં તેવા ફૂળ આ ગર આલે નરવાણ. ૬૨૯ 


ઝે કઇ ઇઈંઆ આવા ધરમ સતપ'થ ધાએ,અને દસોંદ સુકરીત સતર મુખે દીધી જાએ.૬૩૦ 


જેણે ઈ દસ અવતાર ઓળખ્યો સતભાએ આજ, 

છોક ઈમાને શુજો સતગોરે તરે જિનની પાએ દ૩૧ 
તે આજ કલો માંહા ધર્મ આ સતપ'થ પાળે દુનીયા લોક, 

જાણી કોએ અનેતે તહાં પ્રાણી નીસ્ટે અમર હોએ. ૩ર 
તે તહાં સવા લાખ વરસ લગી નવખ'ડમાં ર્ખેસર લ્વીલા કરે, 

પછી વળો થાણોજી સિ માંરી સઘારી કરે. ર૩ 
જયારે સૃષ્ટિ સઘારી શાહા જમીન પાટ ફેરાએ, 

ત્યારે નવ ધરણી ગાજ સેઘ મુસળ ધારા વરસાએ. દ્ડX 


ત્યારે સુરવાઈલ કૂરસ્તો સુર દેસે જાએ, તહાં સરવે પ્રાણી ઉઠીને ઉભાં થાએ* ફરુપ 
ઝે મહાદનની હકીકતના પરછા જણુ, હવે તેનાં સુણો મુનીવર નરવાણુ, દ્૩૬ 
ભાઈ સુનીવરને વેકુ' દુનીઆ દોજકમાં જાએ,ત્યાં આરખી રેપે ખેડા નુર નકલ'કી રાએ.૯૩૭ 
ત્યાં અસમાન નવનેજા' ઉપર આવસે પુર, ભાઇ સુનીવરો એટલો! ઉ'ચો રહેસે દુર. ૬૩૮ 
ત્યારે ધરતી ત્રાંમા વરણી થાસે સહી જાણુ,ત્યાં સહુસ્મ કલા લઈને તપસે રવી ભાણુ.૨૩૬ 
જ્યારે અસિઝાળ પડસે ધરતી ઉપર આએ, ત્યાં સવે ત્રાંખાવરણી જમીન થાએ. ૬૪૦ 
તે વેળાએ સતગર શાહોજ એસજ કરે,તડાં મેધાડમર છત્ર સાચાં બોમન શરપધરે. ૯૪૧ 
ત્યાં આરધીરૂપે શાહાનું સહિ કરી જ્ણુ, વ્યારે કહેની અરજ નહિ માને ફરમાન. ૬૪૨ 
ત્યાં એક સહૅમણુની હેટળ એરણ સહી જાણુ,એકસહસ્રમણુનો ઉપર ઘણુ પ્રમાણ. ૬૪૩ 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


Page 388 of 600 


by Narayanji Ramji Limbani 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩પ૩ 


આજ કલીમાં જે કોઈ સમન થઈને કરીઆ ખારખું ઝાએ, 
તે નહિ હાલ ગુજારે નહિ એોરગતમાં નએ. હ્ઝ 


જે ઈંઆ ધાન સરવે અમથાં રહે, વ્યાં ધાન ધાવે તે ઉપર દેહે. ત્ર 
ત્યાં તલતલના લેખાં શાહા પુછે વાત, પણુ જેનો કાગળ હશે તેને દેસે હાથ, ૬૪ 
જે આ દેહીના અઉડ કરોડી રૂસ રાએ તેનાં કતવ જાએ, 
તે તહાં ગોર નર આગળ તેની ગવાઈ પુરે સોએ. ૪ 
એ સરવે અઉઠકરોડ રૂમરાએ લોઢાના થાએ, 
ત્યાં જીવ જુડા બોલે તો! પાછા કૂરીને તેને ધાએ. હજ 
ત્યાં જીવને ઉપર સુરજની અગન તળે ધરતીની વ્તળ, 
તેને વેસે નેત્રે લોઇ અગનની થાર. હા 


જ્યારે ઉ'ધે મસ્તક જીવને અગન ધિકાએ, વ્યારે માશ્રેના ભેજા કાને નિસરી જાએ, ૬૫. 

ત્યાં રોવે ગુનેગાર ખહુ કરસે શોરબકોર, 

જેણે ઇઆ શુના ગતમાં ચુકાવ્યા નહિ તે થાશે ચોર હ્પ 
તે શાહા આરખીરૂપે નજર કરડી દેખાએ,તહાં ગાર થ્રહ્યાની અરજ નહિ” માને શાહાએ.૬૫ઃ 
ત્યાં નહિ વરખ નહિ વાશે વાએ, ત્યારે નહિ અત પાણી તેણે જો ટાએ. હ્પઃ 
ત્યાં માતા પીતા નહિ બેની ને વીર, તે આપે આપણુ કરતવ ભોગવે શરીર. ૬૫ 
ત્યાં રૂવે ગુનેગાર ખહુ અુમજ કરે, તેના મુખમાંથી અગ્તિઝાળ નીસરે. હ્ષૃપ 
ત્યાં સમૌ નહિ પુત્ર એકલા આપોઆપ, ત્યારે આપે આપણા કરતવ ભોગવસે પાપ. ૬૫૬ 
ત્યાં અસિ લોહા આકાસથી વરસે જાણુ, ત્યારે તેનાં દાઝે કાયા ને:પ્રાણ દપ 
ત્યાં દેહી જળી ખળીને ખાકજ થઈ જએ, ત્યારે દેહી ખેડી કરે પાવલ છાંટીને શાહે. ૬૫૮ 

જ્યારે એવા સોવાર એકદેહી ભાંગે ગળે નરવાણ, 


ત્યારે શાહાની નજર આગળ તેનો એક ગુનો ઉતરે જાણુ. હ્પહ 
એણી પેરે શાહોજી માહાદનમાં ગુના ઉતારે જીવાજન, 

તહાં પચાસ રુઝાર વરસનો થાશે એક દિને. ૦ 
રાણી તહાં એવો સોર પડે તો કાંઈ કદ્યો નવ જાય, 

ત્યારે એમ દુઃખ લોગવે જેમ વાઘે ઝાલો ગાય. હ્શ્ડૂ્‌ 
ત્યાં એકેકા જીવના એવા હિસાખ મહાદનમાં થાએ, 

ત્યારે સાચા સોમન તે મનવેગે પ્રસલાં ઉતરી નએ. હ્દ્ર 


જ્યાં ગુનેગાર જીવને માર પડસે સહી, વ્યાં દેવ લોકો એકડા મળસે જં. ૬૬૩ 

જે ઈંઆ સતપ'થ સેવી નીતનીત પાવળ પીએસોએ, ભાઇ તેને તહાં માર ન દેવે કૉએ.૬૯૪ 

જે ઇંઆ પાવળ પીએ ને ગકૃલતે રહે, તેને ધણુનો માર તે દ્રિસ્તો જીણ્રાઇલ દેહે. ૬૬૫ 

જે નુરશાહ પરછા વલીજીના જા, હવે સુણો સુનીવર્‌ તેડુના નરવાણુ. ૯ 
પી. ૪૫ 


www.realpatidar.com Page 389 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ત્યારે શ્રાહાને જમણે પાસેથી તપસીનુર સાવલ્લીજ ઉઠયા જોએ, 


તહાં એર સુરીદ પોતાના જોડાવા સોએ. ૬૬૭ 
ત્યાં ગોર મુરીદ પોતાના છોડાવા પિતાના ખાસ, 
તેને બાહેર ઝાલીને લઈ ગયા શાહોજીને પાસ. હદ 


હવે સેરી સાહેમ એ જીવના ગુના ખજ્ઞો જોએ,એવી એણે આશા કરી છે આપણી આએ. ૬ ૬૯ 

શાહોજ એમણે ખોટી આશા કીધ્રી છે અમર તણી, 

તે અધ થઆ પણુ આવીને દાણુવ લાગા આપણી. ૬૭૦ 
હુલે તમે ખેર કરો શશીઅરયથ'દ ખાવા તે, આવી પોતા આજ જુગ છેલી સંગ. ૬૭૧ 

એ નુરરાહુવલોજ ઈસ ઉપર મેર કીજે કીસ ભાત, 

તમે સુણોને ગોરજી કહુ ઇસ મોામનકી ખાત. ૭૨ 
એ જીવે ગતગ'ગામાં આર્વીને સાંભળ્યા નહિ વેદ સફાત,એણે જકરખ'દગી નહિ કીધી રાત. 

નરશાહાવલોઇ એ છવતો ચાર જુગમાં ભગત ફરતા અપાર, 

આજ શરણે તમારી આવ્યા ગમાર ૭૪ 
હુવે તરશાહવલીજ શરમ તમારી રાખું સતસાર,ગરજી નહિ કાયા સજીવકુ લહું દેતા માર. ૬૭૫ 
આવા આજ શરમ અમારી રાખવી જોએ, સાહેખ તમે સદા મેરવાન હોએ. ૯૭૬ 
આવા જે આપ માઃ્ણે પુત્રકુ આરે, તે! પીછે બેટા કીશીકે શરણે જાએ. C૭૭ 
સુણો સાહેખ પાંચ પુત્ર એક ખાપના હોએ, બાવા ઉસમે પાંચે સરખા નહિ કોએ. ૬૭૮ 
ઉસ્ઞે ખાવા ખેટાકુ' પાળવો સકર કર સોટાની પાએ,ખાવા ઉસમે એક દો ગાફૂલ થાએ.૬૭૯ 
હાંરે શાહોજી એ બેટા ભલાખુરા તે આપકા કેહેવાએ,અને શોહી ખાપકુ'શરમજ આએ.૬૮૦ 
તે શાહે સમન ખાલક આપણા કેહુવાએ, આવા સો કેમ હવે દોજક જાએ. ૨૮૧ 
એલો નુરશાહવલીજી તમે સાચી વાતજ કહી,પણુ ગરજી એકવાત હમારી સુણુજો સહી.૬૮૨ 
અસે જગમાં લેજ્યા તસકું ખહુ દીધી ખડાઇ,ગરજી તમે તખ ઉસકુ' કહું ન કાંએ ત્યાંય.૬૮૩ 
સુણો શાહેઃજી ઉંચે માળે અમે ચડાવા રોવાર,ખાવા ઉસ ભમનકુ' જગ!જગ કર્યો પોકાર.૨૮૪ 
ભાઇ સુનીવરો આગળ મહાદન વશે ખાંડારે ધાર,તહાં માથે પડશે તમારે ઘણુનો માર.૨૮૫ 

ભાઇ મુનીવરો એવી માર પડે છે મહાદન વેળા માંરો, 

આજ તમે ફૂનીઆ દેખી મત ભુલો અહા. ૬૮૬ 
ભાઈ તહાં આર જખ મેહેર નહિ માને ખોજ,અને જમ આવે કીયામત રોજ. ૬૮૭ 
સુણો શાહોજી તખ એસી મમનકુ' કહ્યા ધકાસ, ખાવા તો પણુ ગાકૃલ રહ્યા નરાસસ ૬૮૮ 

પણુ એ ખોમને રમાશા કરી છે આપણા ગારનર તણી, 

હવ તે ડેમ નરાસ જાએ હો ત્રીભુવનના ધણી. ્ટ્હ 
તખ દોકરજોડી નુરશાહા વલીજ વિનવે ઉમતને કાજ,તમે વિનતી સુણો અમારી મહઃરાજ.૬૯૦ 
એ સરવેનું કુછ મૉખનગત આપણી કહેવાએ આ, હવે રાખો બાવા નુરશાહાકી લાજ.૬૯૯૧ 


સુણો નુરશાહા વલીજી તમે જે ખજ્ઞો તે અમે ખક્યા હોએ, 
ગરજી હમતમ આખર નહિ કુછ દોરએ, હર્‌ 


www.realpatidar.com Page 390 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પપ 
એ ગોરનર આખર એક ફેહેવાએ, હવે જે સતગોરજી કરે તે થાએ. હહ 
જ્યારે શાહોજીએ વુરશાહા વલીજકુ એસા કહ્યા જાણુ, 
ત્યારે સવે એમને વડાં ગોરનરને કીધા પરમાણુ. દહ 
ત્યારે હસી શાહોજી સતગોરરું બોલ્યા સતનામ,હવે એ એ!મનકું હીયો અમરાપુર ડામ. ૬૯' 
ત્યાં ભરખી 
હુવે જાવો ગરજી એ મોમનકુ દયો જન્નત મુકામ. હ્હ્ 


જેણે ઇંઆ દસોદ સુકરીત કરી પાળ્યાં જાણ, તે સમનકું મહાદન એળે ગયા નરવાજુ.૯૯' 
જે સાચા મુનીવર નીપન્યા તે શાહાના છત્ર તળે રહ્યા, 


અતે કુડીઆ પાપી તે દોજકમાં ગયા. ત્હ 
ત્યાં મહાઢન વશ્તા પછે રચના કેહવાએ, શાહા સતગોર ખ્રહ્યાના ટકમ ક્રમાએ. ૬૯. 
ભટી અમરાપરીના પરછા જાણ, હવે સુણો સુનીવર તેના વખાંણુ. ૭૦ 


ત્યારે હસી હરખમાં શાહોજ સતળોરન બોલાવે પાસ, 


હવે આપણે એમનકુ' ટીયો એટી ભીસત અમરાપુરીમાં વાસ. ૭૦ 
જે સાચા ભોમનકુ' સતગોર ચલાએ, 


તો પોતાની કમાઇએ વેતરણી નટી ઉતરી પરસલા ઉપર થઈને જાએ. ૭૦: 
તે પુરસલાનીત ઘાટી માથે ક'પે ગુનેગાર, ત્યાં ચાલવુ જેમ ખાંડાની ધાર. ૭૦: 
ણુ તહાં સાચા મોમન તે આગળથી ઉતરે પાર, તે જઈ પોતા ભીસતની વાડી એે!જ્ર,૭૦૧ 
જે મોમન ભીસતની વાડીથી બોલાવે સાર, 


ત્યારે જઇ પોતા અમરાપરીના દરવાન્ત ખાર, ૭૭૧ 
જે કોઇ એમન અદરાઈલ ક્રસ્તાના કેલ શું પુરા કેહુવાએ, 
તે એરનરને ભીસતમાં લીધા બોલાએ. ૭૦૯ 


જે મુનીવરને ચુક પડી આ સસાર માંએ, તેથી પ્રાણી ખાહેર ફેરા ખાએ. ૭૦૯ 
ત્યાં ખોમને દેખ્યા ભલીસત અનોપમ સાર, તેના સોવરણુ કોટને ફૂરતાં કાંગરા અપાર.૭૦૮ 
ત્યાં સરવે મોમનતે ઘેર કેસર કૅસ્તુરીના ગારા, તેમાં સોવરણુની ઇંટ ચણુતર અપાર. ૭૦૯ 
જે ગોરનરને નાખે સોના રૂપાની ઈમરો, શાહે તેની અનોપ'મ ઉડાવી ભીતો. ૭૧૦ 
તેના ખારસાખ કમાડ સોનાનાં ઘડયાં, ત્યાં રત્ન પદારથ ગજ જ્ડ્યાં. ૭૧૧ 
ત્યાં શોવરણુના મોલ ઝળકે ખહુ તેજ અપાર,ત્યારે સહજ્ન સુરજના તોરણ બાંધ્યાં દરખાર.૭૧૨ 
યાં એકએકનાં મ'દિર સોનાનાં ઘડયાં, તેનાં પાણીઆરાં માહેક સતીએ જડયાં. ૭૬૩ 
એક એકને એલે હિરા રત્ન માણેક જડીત્ર કહેવાએ,તે મ ડીરતારૂપ કહા નવ જાખેટછ૧૪ 
તે મ'ટીરને ઉપર સાતખ'ડ કળસ ટીસે અતોત,તે એક કળસની સહસ્કળા સુરજની જોત.૭૧૫ 
જે સહુસ્્રર'ગી પલ'ગ સતગેફે રે એેલ્યા છે છે ખીછાછ, ભાં રત્નજડીત્ર હોંચોળાખાટ ફેહેવાગ્બે ૭૧ ૬ 


ત્યાં સુમન પ્રોઢીને એવાં સુખ ભોગવસે સાર, તેને સુરજ રંગની સત્તર નાર ૭૧૭ 
(યાં ચ'દ્રવદની સતીઓ સત્તર સાદ, તેમાં ચાર દેવકન્યા નાર. ૭૧૮ 


જે ઇંઆ મૃત્યુ લોકની સ્તર , પાતાના ધણી સાથે ધર્મ કમખાએ, 
a 


તેં લહી ખર્ધાગનો' સરવૈ ઉપર પર્ટરાલ્રી થાચે. _છે૧૯ 


www.realpatidar.com Page 391 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એક એક રખેસરને ઘેર સતીએ પચાસ નોરે, 
તેનાં પચાસે કુ'વરનુ' રાણી ખેલે દરખાર, છર 


ર્નજડીત્ર જીક દીસે ને રપ અપાર, તેના હાથમાં સોનાની ગેડી અનુપમ સાર. ૭૨૧ 
તે મુનીવરોને સરવે દેહી નુરાણી હોએ, ત્યાં નુરાણી વસ પેહુરસે સખકોએ. ર૨ 
એવી રચના ભીસતમાં ગોરનરે રચી છે સહી, 


તેને જમણે પાસે સાતે સરોવર અમીએ શયા છે તહિ'. ૭૨૩ 
તે સરોવરને સોનાનાં આરા કસ્તુરીની પાળ, તેનાં માણેક મોતીએ જડયાં પડથાલ. છર૪ 

તે સરોવર માંહે માણેક મોતીની વેળુ અપાર, 

તેના ફરતા આરા આધ્યા ને સોનાનાં પગથીઆં સાર. હરપ 


તે સરોવરની સામી પાળે કુલ્પવ્ૃક્ષ કેહવાએ, જેશે સધળી અમરાપુરીને ધાએ. ૪૭૨૬ 
એવું સતગોર શાહુજીએ વરખ નિપાએ, તે ખહોત ગઈ અરકાઇ કહ્યો નવ જાએ. ૭૨૭ 
ત્યાં અનત પ'ખી અડું રંગે પોપટ અભોલ, તેણે વરખે ખેડા જનાવર કરે છે કલોલ.૭૨૮ 
જે સરોવરની જમણી પાસે મહાવરખ કેહેવાએ,તેમાં એડાળ છે તે શુરૂ નરસે નિપાએ.૭૨૯ 
જે પ'ખેરૂ થઇને જીવના વાસ વાસાએ, લે સાહેબની રચના કહી નહિ જાએ. ૭૩૦ 

જે અનેક પ'ખી પોપટને સોનાની ચાંચો રૂપાની થસે, 

તં વરખની ડાળે બેડાં પમી ઝૂલસે. ૭૩૧ 
તે જેમ જેમ જીવેને તેમ તેમ રોસે જઈ, હાકરણી વિના જીવડા ભુલસે. ૩ર 
એ સર્વે ભીસતની રચના કહી નવ જાએ, તે સોને ઘેર રતન પદારથ જડેલા હોએ. ૭૩૩ 
જે ચંદ્રમાં સુરજ આ જીગમાં સાર, 'તે મુનીવરને ઘેર જડીઆ અપાર. ૭૩૪ 
ભાઇ સુનીવરનો વાસ છે અમરાપુર માંએ, તે ઉપર કહ્પવ્ક્ષની છાંઆાં થાએ. ૭૩૫ 
તે સવા સવા મણુનો આહાર ભોગવે જાએ, અને મન વાંછીત ફૂલ જે ખાએ. ૭૩૬ 
ત્યાં આહાર છે પણુ નાર નહિ ફેહુવાએ, ભાઇ સુનીવર તે નુરાણી પરસેવો થઈજાએ: છ૩છ 

જે કોઇ આજ ઇંઆ પુરા સતપંથ કમાએ, 


તેની તહાં અનેક રચના શાહા સતર નીપાએ. ૭૩૮ 
જે એકોતેરસો માના, એકોતેરેસો ખાપના કેહુવાએ, 
તે સાતકુળ સાસરી સાથે અમરાપુર જાએ. ૭૩૯ 


એવાં સુખ મુનીવર ભોગવે છે સાર, ત્યાં વાર'વાર હસે ગોર નરતણા દેદાર. ૪૪૦ 
જયારે આદ અ'તના દેવ આવ્યા શાહની પાસ, 


ત્યારે સતગોર શાહોજી આપે વેકુ'ડમાં વાસ. ૭૪૧ 
ત્યારે સતગોરે એવાં તપ કીધાં વિસમે ઘાટ, 
ત્યારે શાહે(જીએ સાચા મુનીવરને ભીસતની આલી વાટ. ૭૪૨ 


જેમુનીવર અમરાપુરમાં સુખ ભોગવસે જાણુ,તે દેવઅમરપદ પામ્યા સતગોરને ફેરમાન. છ૪૩ 
જે સતગોરના જપતપ થકી જીવ ઓધર્યો જાણુ,ભાઈ સુનીવર તે અમર થયા નરવાણુ.૭૪૪ 
પંથમં આંદિલોખ કરં શોએ સરક્યો અણુ વહા સંતો? ધ્કાંએ ધપથિર્ધા પ્રણ ડ૪પ 


www.realpatidar.com Page 392 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તે સતગારના તપજપ થકી દેવ નીપન્યા કરોડે અન'ત, 

જેબે સાહેમસું અવિચળ રાખ્યો ચત, ૭૪૬ 
પ્રથમ જાએલાકલક્માં તપસીગોરણ્ક્ષા જાણુ,ત્યારે ઝાંખા નવાણું કરોડી નિપના નરવાણુ.છ૪૭ 

ખીજા ફાએલા કલફ્માં તપસી સેસટગોર જાણુ, 


તાહાં મેઘા દેષ છષ્પન કરોડી એઓધર્યો પરમાણુ. ૭૪૮ 
ત્રીજ અરજલા કલકૃમાં તપસી ગોર ઈમામ જાણુ, 

ત્યાં ખત્રીસ કરોડી કેન્ર સીધા નરવાણુ. ૭૪૯ 
ચોથા ખલ્લીફા કલરમાં તપસી ગોર નખીસહમ્મદ જાણુ, 

ત્યાં ત્રેત્રાસ કરોડી દેવ કીધ્રા પરમાણુ, ૭૫૦ 
જે ગોરના જપ તપ થરી પાંચ કરોડી દેવ છુટા આજ, 

તહાં પામ્યા અમરાપરમાં અવિચલ રાજ. ૭૫૧ 
પેહલા કત્તોજુગમાં તપસી ગોર અમર કીધા કાજ, 

ત્યાં સતગોર વચને આ સતપ'થ ધાયા પ્રહલાદ. છપર 
જે ગોરનરના જપ તપ થકી પાંચ કરોડી દેવ છુટયા આજ, 

ત્યો પામ્યા અમરાપરમાં અવિચળ રાજૂ ૭૫૩ 
ઓજા ત્રેતા જગમાં તપસી ગોર વસિષે આ ધરમ દેખાડયાં જાણુ, 

ત્યાં સતરે ખડું લપ કીધાં નરવાણુ, છપ૪ 


એ ગોરના જપ તપ થકી સાત કરોડી દેવ નીપન્યા જાણુ, તેતો વેકુ'ડ પામ્યા નરવાણ. છપપ 
ત્રીજા ઢ્રાપર જુગમાં તપસી ગોર વેદવ્યાસે આ ધરમ દેખાડ્યા જાણુ, 


ત્યાં સતગોરે ખહુ તપ કીયા નંરવાણ, છપ 
એ ગોરનાં જપ તપ થકી નવ કરોડી દેવ નીપન્યા પાંડવ રાએ, 
અને તે અમરાપુરમાં પ્રોતા જાએ. પછ 


ચોથા આજ કલજીગમાંતપસી ગોર સુદરટીને આ ધર્મ દેખાડગે! જાણ, 

તે સતગોર તપસીએ કાગળની હોડી કીધી નરવાણુ. ૪૭૫૮ 
ત્યાં પીર સુદરદીને કછુ એક મોટા દીલમાં આણુ, તે થકી ત્રજની ભીંત ઉડી નરવાણુ.૭પ૯ૂ 

જ્યારે પીર સુદરટીને છ માસ લગી એક પગે ઉભા રહ્યા, 

ત્યારે ગળામાં તોક પિહુરીને આદટ્ીન જો થયા. ૭૬૦ 
જયારે એણી રીતે તપસી ગોરે તપ કીધાં અપાર, ત્યારે નર અસલામશાહે દીધા દેદા૨.૭૬૧ 

લે ગરના જપ તપ થકી ખાર કરોડી દેવ કલજીગમાં સ'ગે નીપન્યા જાણુ, 


તેને કસલાકુ'વરને રિર આંધા નરવાણુ. હ૬૨ે 
જે આટ લાખ કરણુમાં અનત કરોડી દેવ નીપના છે જાણુ, 
તે કલતાર વેળામાં પેલાં વર પામસે નરવાણુ. ૭૬૩ 
જે કરણુ કલકૂમાં તપસી ગોર પ્રક્ષાએ તપ કીધાં જાણુ, 
ત્યારે એષ્લા દેવનાં લ્પ્મ નિશ્ચમણુ, જર 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


Atharv Ved = જે તગસી ગોર ખ્રહ્ષા જે નબી મહસ્મદ આએ, 
ee ભાઈ અઆાનત સરવે તેની ડફેહેવાએ. ૭૬૬ 


જે આદ અંત જેગ તય ગોર બ્રક્ઞાનો આંએ, 


તે જોગેસર છાને જોગ સતશું કમાએ. ૭૬૭ 
જે નવે અવતારે નારાયણુ દેવ આબ્યા ભગતને કાજ, 
તે આજ કલી દસમે સાચા સુનીવરતે “આલવા રાજ. ૭૬૮ 


જે શ્રી નારાયણુ દેવ તે વિષ્નુ અવતાર,તે દેવ ધરી અવતાર ને દેત્ય સધાર્યા તેણે ઠા૨.૭૬૯ 
પેલા નવ અવતારે નવ દેત્ય હણ્યા ને દસમે કાલી'ગો! જાણ, 


એવા પીર શમસ કહે અગમ પાછળ એ'ધાણુ. ૭૭૦ 
એ દેવના અગમ પાછળ ચસ્ત્રિ સાંભળો અપાર, 
અને સુખ દુઃખ તે દૂનીઆનો વેડુવાર. ૭૭૧ 


જો આજ 'દેવના વેદ વચન સહી કરો પરમાણુ,ભાઈ તમે તો પામો અમરાપુર ડામ. છછર 

એ દેવના વેદવચન મુનીવર ભાઇ પરમાણુ, એમ કહે પીર હુસનશઃહા ગોર ઈમામ, છ૭૩ 

પણુ જે કોઇ આ ગરના વેદવચન ઉયાપે જણ, તેને! મેળો પીસતાલ્ીસમે ડામ. ૭૭૪ 

આજ કેલજુગમાં અથરવેદ સહી પરમાણ, અને જે અથરવેદ ખોલે તે કરવું કામ. છછપ 
આ ગોરના વેદ વચન થકી આગળ દેવ નિપના જાણુ, 


તે સાંભળો સુરજા રાણી એમ કહે ઇંદ્ર ઇમામ. ૯૭૬ 
જે આજ અથરવેદમાં યવનરૂપી શ્રક્ા નારાયણુ, 
તે ભરતખ'ડતે જા'ખુઢીપે પ્રમટ બેડા જાણુ. ૭૭૭ 
જે શારાનો દસએ અવતાર અગમ ભાપ્યા જાણુ, 
તે સતગોર ધ્દ્ાએ આદ અંતના મેળા કીધા પરમાણ. ૭૭૮ 
જે કોઈ દસમા અવતારની દસતરી સહી પરમાણે લેવ,અને તે મુનીવર હોસે દેવ, ૭૭૯ 
સુણો સુરન્ન રણી પરત'ગ આગમ નરવાણુ,આજ એરનર જા'ખુીપમાં ખેડા પરમાણુ.૯૮૦ 
આજ ગોર નરસું નામ વીસારો નહિ, .તો અમરાપુરમાં પોંચો સહી. ૯૮૧ 
જે દસમા અવતારની દસતરી પુરી પરમાણી નરને નાર, 
તે લખચેરાસી માંહે ન પડે કૂરી આ જગસં'સાર. ૭૮૨ 
જે કોઇ ભપત સતીએ! આ ગતગ'ગામાં આવી સાંભળો જણ, ૭૮૩ 
તે દને અવતારની દસતરી અથરવેદની વાણ. ૯૮૪ 


જે એકએક હરફ સાંશળે લખે નશ્વાણુ, અને વળી ભણે સાંભળે તે એકજ ધ્યાન. ૭૮૪ 
3 . i 
તેને વીસંભ રાજ ધન કીધાનું કૂળ વરદાન હોએ, 
અને જે આ ગત્તમાં એક મના આવી સાંભળે સોએ 9 


www.realpatidar.com Page 394 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પક 
જે દસમા અવતારની દસતરી ભણે, અને સતી લોક હરે હર્કૂ સાંભળે. ૭૮૯ 
તે ભગતને એક હરફે હુક ધરમદાન, અને કરોડ કરોડ હસ્તિનું ફળ પામે નરવાણુ ૭૪૮૭ 


જે આ ગતમાં ભણે શ્રી નારાયણુ દેવના દસે અવતાર, 
તે આજ એક ધ્યાને સાંભળે નરનેનાર, ૭૮૮ 
એમ સતગોર કહે તેનાં પુન તણા નાઆવે પઃર,તેતે કૂરીને લખચેરાસી ન પડે લગાર.૭૮૯ 
જે કોઇ ભગત સતીએ આ વેદ પ્રમાબે સુકરીત કરસે જાણુ, 


તેને એ'સી લાખ ઉ'ઢા સામલ ગાલે નર્વાણુ. ૭૯૦ 
તે ગૉર શમસ કહે શ્રી નારાયણ દેવના દસે અવતાર, 
આજ પુરા ભળે સાંસળે જ કેઈ નરને નારૂ ૭૯૧ 


તે ભગત સતીને મહાદનની જાળ નહિ લેઃપે લગાર, પકી જટા ફીર પડશે સિધાર*ડ૯૨૦ 
સતગોર સુદરદીન સાથે બાર કરોડી (તિપના કમસઃકુ'વર વીર, 


તે હેમન શાહા થયા અનંત કરોડીના પીર. _ છ્હ્૩ 
વી સત વાણી કહે ઈટ ઇમામશાહાપીરે, અને તે તમે સાચુ' માનો મોમનવીર. ૭૯૪ 
એક દન મહાદન આવે છે તસે સત સખુરીસું રાખો ધીર, 
તહા ુદ્દાતાલા થાસે ને ભહસ્મદે હસે વજીર! હ્ક્પ 
ત્યારે દસગુંરૂપ ત્યાંથકેલકીનારાયણુસાર,તયાં દેવેધો શ્રીમોલાશુરતજાઅલીસોઅવતાર ૭૯-૬ 
ત્યારે દેવ દેત્ય કાલીંગાને મારશે જેણીવાર, પોતે સ'સારમાં પ્રગટ થસે મોરાર. ૭-૭ 
જયારે સ'સારમાં પ્રગટ થાસે દેવ મોરાર, ત્યારે સ'સાર સવે ઓળખે સહી નિર ૨.૭૯૮ TE 
વારે શરી દસમા રૂપે ઓલા સુરતજાઅલી નામ ભશાવ્યાં સહી જયુ, 
ત્યારે નત કિરોડીસં પીરે હસન કબીર હોનલેદતારસેનરવાણા ઇત્હ 
શાહા મૌલાસુરતજઞાઅલીની માતાતો ખીબી જકેખાં કહીએ, પીતાતો હાસમીઅખુતાલબ એ. 
વારે ગુરૂ તો લસલમ જાણ, 
મને ઓઔખી ક્‌ાતમા પરમાણુ, ૮૦૧ 
ત્યારે જ્વસ્થાનો તો કેડકપુર નગરી જાણુ, અને ક્ષેત્ર તો સીધપુર દ્વારકા નગરી પ્રમાણુ.૮૦૨ 
ત્યારે નર મારસે દાણુવ  દેવ્ય કાલીંગો જાણુ, 
ત્યારે આર કરોડીસું પીર સુદરટીન એધાર્યો નિર્વાણ. ૮૦૩ 
ત્યારે ચાર હાખ અને ત્રીસ હઝાર શાહા મૌલા સુરતજાઅલી રૂપે જાણ ૮૦૪ 
ત્યારે અથરવેદ હુઆ પરમાણ, ચાર લાખને ખત્રીસ હઝાર કહજીગતું પ્રમાણ્‌. 


SIE IE 

સે સો મ જમ બાર પામયા જ ઈન 

ભારે શ્રી નકવ'કીતો દસએઓ અવતાર સ'પૂર્ણુ થયે! સહી, એવી ગુરૂ ઘ્ક્યષાએ વાણી કહી.૮૦૭ 
અહિ'થી શ્રી નારાયણ દેવના દસમા અવતારની દસતરી સ“ડૂર્ણી સાચ, 


એવી ગુરૂ હંસનશાહા સુત પીર ઇંમામશાહા ખોલ્યા વાચ ૮૦૮ 
BASSET RS 


ગુપ્ત પંથ એટલે ગુપ્ત રાખવું 


www.realpatidar.com Page 395 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૬૦ 


આગળ જણાવેલા “સયુ મ'ડાણુ, નકલ'ક ગીતા, દશાતરી ગાવ'ત્રી, હસ અવ- 
તાર? વિગેરે ઈમામશાહુકુત સઘળાં તોપમારૂ શાસ્રોમાં, સૈયદ ઈમામશાહે મુપ્યમુો 
હે'હએઓને તેમના પોતાના ધમ'શા્રા પરથી આસ્થા ઉઠ.ડી તેમને ધર્મ તથાકર્મથી 


ભ્રષ્ટ કરી, મુસલમાની રાહત ઉપર લછ જવાનો જ ખાસ ધ્યાનમાંજ રાખ્યો છે. 
એ ઉપરાંત પોતાના કહપીત પથનો મંડિમા વધારવાના ઉદેશથી ગેયદ ઇંમા- 
મશાહે હિ'દુ શાએઝરોનું અને જ્યોતિષના ગણિતમાં જણાવેલી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ 
વિગેરેમાં થોડો ઘણો સુધારો વધારી કરી, પોતાના નીય હેતુ પાર પાડવાના 
ઉદ્દેશથી નવા ગથ લપ્યા છે કે જે, સઘળામાં હિ'દુ ધર તથા 
અન્ય ધમૌ અને તેમના દેવોની હડહડતી ની'દા કરી, પોતાની પાપી જાળ 
ઓઔછાવવામાં કશી મણા રાખી નથી, તે સર્વે આગળ આપજે એમના ખનાવટી 
શાસ્નોમાં વાંચી ગયા છીએ. એ સઘળામાં સેયદ ઇંમામશાહે ટાઢાપોરનાં ગષ્પાંજ 
માયો છે. એથી વધારે ખેદજનક વાત તો એ છે કે સેયદ મીંયાએ પોતાના 
અજ્ઞાન તેમજ ભોળા (હે'દુ મુરીદોની સુખોઈ અને નાલાયકી ખતાવવામાં પણુ પાછી 
પાની કરી નથી. 
સની ઉત્તપત્તિના સ'ખ'ઘમાં એેયદ ઇમામશાહ પોતાના સ્ઞાનનો ભ'ડાર 
ખુહ્લો કરતાં જણાવે છે કે, “ખોદા તાલાએ પ્રથમ ફીણુ ઉપજાવી, તેમાંથી, એક 
હિ ખનાવ્યું, અને તે ઇંડાને ફોડીને ત્રણુ ભૂવન રચ્યાં છે. ” ત્યાર પછી સાત 
વાર ખનાવી, દરેક વારો પ્રમાણે શું શું કીધું છે, તે સઘળુ' પણુ આપણુ ઉપર 
વાંચી ગયા છીએ. આ ઉપરાંત ચાર ખાણુના જીવોની ઉત્તપત્તિ, “તયલા, કાયલા 
અરજલા અને ચોથા ખલીક્‌ા' કલક્ની રચના, વિગેરે સઘળામાં તો ચૈયદ ઈંમામ- 
શાહે પોતાની તરક્ડી ખુદ્ધિનુંજ દીગદર્શન કરાવ્યું છે. ત્યારખાદ સતચુગ, ત્રેતા- 
યુગ, દ્વાપર અને ક્લીયુગમાં તેણે (ંમામશાહે) સદ્ગોર છ્રહ્યાના સ્વરૂપમાં શું શું 
નાટકો ભજન્યાં હતાં, તેનું વર્ણન ગાઇ ખતાવ્યું છે. 
અ પછી “ મુળખ'ધ 'ના સારરૂપ ( નકલ'ક ગીતામાં? સૂય ભૂવનનુ* સુ'દર 
ત્યાષ્યાન કર્યું છે, તે ઉપરાંત ત્યાં વસનારા લોકોના આન'દનો મહીમાં પણુ ડીક 
ગાથે! છે. એ ઉપરાંત ત્યાં ફોને જવાં દેવામાં આવે છે, તેને માટે સૈયદ ઈમા- 


મશાહ જણાવે છે ફે; “જેમણે મૃણુ લોકમાં એકાદશીના વૃત કર્યા હોય, તથા 


પાણીની પરબો મ'ડાવી હોય તેવા જઇ શકે છે, ત્યાં તેઓને ખે હજાર વષ * સૂરી 
સૂય ભૂવનનું સુખ લોાગવવા ટીધા પછી મૃહયુ લોકમાં પેલો અવતાર શ્વાનનો! 


(કિતરાનો) થાય છે. તેઓનો એક્ષ થતો નથી. કારણુ કે જેઓ સૂર્યની ઉપા. 


સના કરે છે તેમને કુતરાની યોનીમાં જન્મ લેવો પડે છે) પર'તુ સતપ'થના 


સિદ્ધાંત પ્રમાણે, ઈમાસશાહને ઇશ્વરના અવતાર તરીકે ઓળખ્યા હોય, તથા તેના 
વ'શજ સેયદોને સુપાત્ર જાણી દાન ટીધાં હોય તેમનેજ મોક્ષ મળે છે. 


www.realpatidar.com Page 396 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૬૧ 


(૨) ચદ્રભૂવન. જેમણે આ લોકમાં પાણીનો પરબો મ'ડાવી હોય, 
તથા કુવા તળાવ વિગેરે ખ'ધાવ્યા હોય, તથા અજ્નાં દાન દીધાં હોય, તેવા- 
એનેજ ચ'દ્રભૂવનમાં વાસ મળે છે. પરું સિયદ ઈમામશાહુના કહેવા પ્રેમાણે 
ત લોકો પણુ અમર થતા નથી, કારણુ કે તેમણે ઈશ્ધરના અવતાર પાત્ર સેયદ 
ઈમામશાઢને આ પૃથ્વીમાં ઓળખ્યા ન હતા, તથા તેના વ'શજ સેયરોને 
સુપાત્ર જાણી દાન ટીધુ' ન હતું, જેથી તેમને ચાર હુજાર વર્ષ સુધી ચ'દ્રભૂવ- 
નનું સુખ લોગવ્યા પછી. મૃત્યુ લોકમાં અવતરવું પડે છે, તેમાં પેલો અવતાંર 
તેમનો દેડકાની ચોનીમાં થાય છે. ન 

(ક) તારાભૂવનમાં પણુ જેમણે મૃતયુ લોકમાં પુન્ય દાન ફીપાં હોય 
તેવા જઈ શકે છે. પર'તુ સેયદ ઈમાસશાહુના કહેવા પ્રમાણે તેમને પણુ એક્ષ 
પદ મળતું નથી. કારળુ કે તેમણે આ દુનિયામાં ઇંમામશાહને ઇશ્વરના અવ- 
તાર પાત્ર તરીકે ઓળખ્યા ન હતા, તથા તેના વંશજ સેયદોને સુપાત્ર. જાણી 
દાન પુન્ય કર્યા ન હુતાં, જેથી તેમને છ્હંજાર વર્ષ સૂષ્રી તારા ભૂવનનું સુખ 
ભોગવવા દીધા પછી તેમને મૃત્યુલોકમાં પ્રથસ કાચખાની ચોનીમાં અવતરંવું પરે છે. 

(૪) છ્રુભૂવન કે જે મેરૂપર્વત ઉપર આવેલુ' છે, તેમાં આટ સ્વર્ગ 
આંધેલાં છે તે ઉપરથી તેને “ આટપુરી? પણુ કહે છે, તેમાંની પ્રથમ પુરીનુ' 
વણુન કરતાં સૈયદ ઈમામશાહુ જણાવે છે કે, જેમણે આ દડુનીઆમાં પુન્ય- 
દાન કીધાં હોય, તેમને જવા દેવામાં આવે છે, તેમને ત્યાં પંદર હુજાર વર્ષ 
સૂધી સુખ ભોગવવા દીધા પછી, મૃત્યુ લોકમાં પ્રથમ અવતાર રાજાનો આપે 
છે, પર'તુ તેમનો મોક્ષ થતો નથી, કારણ કે તેમણે મૃત્યુ લોકમાં અવતાર 
પાત્રને ઓઆળ્યા ન હુતા, તથા ઇમામશાહના વ'શજોને દાન પણુ ન ટીધું ડતુ'. 

(૨) સ્વ્ગપુરીમાં જનારાઓને પણુ ત્યાં પદર હજાર ઘષ સુખ ભોગ- 
વીને પછી મૃત્યુ લોકમાં અવતરવું પરે છે. તેમાં પ્રથમ અવતાર તેમનો મંહા- 
રાજા તરીકે થાય છે. પર'તુ તેમને પણુ ખોક્ષ મળતુ' નથી, કારણુ કે તેમણે 
પણુ ઈશ્વરના અવતાર પાત્ર ઈભામશાહુને ઓળખ્યા ન હેતા, તે ઉપરાંત તેમના 
વ'શજ સેયરોને સુપાત્ર જાણી દાન પુન્ય ક્યો ન હતાં. 

(૩) સ્વર્ગયુરીમાં જનારાઓને પણ એક્ષ મળતો નથી. તેએઓ[ને ત્યાં પંદર 
ડેજાર વર્ષ સુધી સુખ ભોગવ્યા પછે મૃત્યુ લોકમાં અવતરડું પડે છે, તેમાં 
પ્રથમ અવતાર તેમનો ઘોડાની ચેનીમાં થાય છે. કારણ કે તેમણે પણુ મૃત્યુ 
લોકમાં સતગુરૂના અવતાર પાત્રને દાન દીધું ન હતુ. 

(જ) સ્વર્ગપુરીમાં જનારાએઓને પણુ ત્યાં પંદર હજાર વર્ષ સુખ ભોગવ્યા 
પછે મૃત્યુ લોકમાં અવતરવું પડે છે. તેમનો પ્રથમ અવતાર ગૃહસ્થને ઘેર થાય 

પી. ૪૬ 


www.realpatidar.com Page 397 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


છે, પર'તુ તેમને પણુ અમરપદ મળતુ' નથી. કારણકે તેમણે આ દુનિયામાં 
અવતાર માત્ર ઈંમામશાહને એઃળપ્યા ન હતા, તથા તેના વશજ સેયદોને સુપાત્ર 
જાણી દાન પૂન્ય કથં ન હતાં. 

(પ) સ્વર્ગપુરીમાં જે લોકોએ હોંગલાજ માતાને પ્રસન્ન કર્યા હોય તેવાજ 
જઈ શે છે. પર'તુ તેમને પણુ અમરષદ મળતું નથી. કારણુકે તેમણે આ 
દુનિયામાં અવતાર પાત્ર ઈમામશાહને ઓળખ્યા ન હતા. તથા તેમના વ'શજ 
સેયદોને સુપાત્ર જાણી દાન દીધાં ન હતાં, તેથી ૫/૨ હુજાર વર્ષ સુખ ભોગવવા 
ટીધા પછી મૃત્યુ લોકમાં તેમનો અવતાર જટાધારી તરીકે થાય છે. 

(૬) સ્વગપુરીમાં જે લોકોએ આ! દુનિયામાં ટૂર્ગાદેવી આગળ કમળ 
પૂજા કરી હોય, તેવાનેજ વાસ મળે છે. સેયદ ઈમામશાહના કહેવા પ્રમાણે તેમને 
પણુ અમરપદ મળતુ' નથી. પર'તુ વિદ્યાર્થી, જોલકી અથવા પ'ડિત થાય છે, 
કારણુકે તેમણે ઈમામશારુને ઇંશ્વરના પાત્ર તરીકે ઓળખ્યા ન હતા, તેમજ 
તેના વ'શજ સેયદોને પણ સુપાત્ર જાણી દાન પૂન્ય કયો ન હતાં. 

(૭) સવગ પુરીમાં જે લોકોએ તુલજા ભવાનીની પૂજ કરી હાય તેવા જઈ 
શકે છે, પરતુ તેમને પણુ અમરપઢ મળતુ” નથી, પ'દ૨ હુજાર વર્ષ સુખ 
ભોગવ્યા પછી પ્રથમ અવતાર તેમનો જ'તર મ'તર કરનારા તરીકે થાય છે. 
કારણુ કે તેમણે સ્ેયદ ઇમામશાહને સદશુરૂ વરીકે એઓળષ્યા ન હેતા. તથા 
તેના વશનોને પણુ સુપાત્ર જાણી દાન દીધાં ન હુતાં. 

(૮) સ્વર્ગપુરીમાં પણુ જે લોકોએ આ દુનિયામાં મહાલક્ષ્મીની પૂજા કરી 
હોય તેવાજ જઈ શકે છે, પર'તુ પદર હજાર વષ સુખ ભોગવ્યા પછે મૃત્યુ 
લોકમાં અવતરે છે. ત્યાં ધનવાનને ઘેર જન્મ થાય છે, પણુ અમરપદ મળતુ" 
નથી, કારણુકે તેમણે સતગુરૂ સૈયદ ઈમામશાહન નાસે દાન પૂન્ય કગું નથી. 
તથા તેમના વ'શજેને પણુ સુપાત્ર ગણ્યા ન હતા. 

(૧) ઈદ્રિ ભૂવનસાં પણુ જે લોકોએ ધમ, ધ્યાન, દાન પૂન્ય કયા હોય 
તેવાજ જઈ શકે છે. પર'તુ સેયદ ઈમામશાહના કહેવા પ્રમાણે પાંત્રીસ હન્તર 
વષ સુખ ભોગવ્યા પછે તેમને મૃત્યુલોકમાં અવતરવું પડે છે, ત્યાં પણુ શેડા 
ભોગવે છે. પર'તુ તેમને મક્ષ મળતુ' નથી. તેનુ' મુળ કારણ પણુ નેય ઈમામ- 
શાહને અવતાર પાત્ર તરીકે ન એઓળ'ખ્યાનુ'જ છે 

(૬) રૂદ્ર ભૂવનમાં પણુ જેમણે આ દુનિયામાં તપધ્યાન કથા હોય 
તંવાજ જઈ શકે છે, પર'તુ તેમને પણ અમરપદ મળતું નથી, કારણ કે તેમણે 
અવતાર પાત્ર સયદ ઇમામશાહુને એળપ્યા ન હતા. તથા તેમના વારરે!ને સુપાત્ર 
સમજી દાન ટીધું નહતું. તેથી ચાલ્લીશ હજાર વર્ષ રૂદ્ર ભૂવનનું સુખ ભોગવ્યા 
પછી મૃત્યુ લોકમાં પ્રથમ અવતાર તેમનો હાશ્રીનો થાય છે, 


www.realpatidar.com Page 398 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એટલે જેમણે સતપ'થ સેવ્યો હોય, તથા અવતાર પાત્ર તરીકે સેયદ ઈમામ- 
શાહને ઓળખ્યા હોય, તથા તેમના વશજ સેયદોને સુપાત્ર જાણી દશોંદ વિશદ 
વિગેરે ખીજા' દાનો આપ્યાં હોય તેમનેજ માટે છે, 

તેજ પ્રમાણે આઠમા નવમા અને દશમા ભૂવનનો ઈજારો પણુ ખાસ કેરીને 
સતપથીએઓ માટેજ ઇંમામશાહે રાખી મૂકચો છે. એટલે કે જેઓ ખાસ કરીને 
સેયદોને ગુરૂ કરે, તથા ઈસામશાહુને ઇશ્વરના અવતાર પાત્ર તરીકે કબુલ રાખે, 
તેમનેજ એ સ્વગનાં સુખો મળે છે. સેયદ ઇંમામશાહે આવાં આવાં અનેક 
ગપ્પાંએઓ મારી ભોળા હિ' ગાલે હ ભરમાવી પોતાની પાપ જાળમાં એવા તો સજજડ 


લાલચના 


સ'ડોવ્યાં છે, કે તેમાંથી તેઓ કાલાન્તરે પણુ છટકવા પાખેજ નહિ, અને આખર ચાર 
સધી એ અર્યદગ્ધ પંથમાં સ'ડોવાઈને સ્વર્ગનાં મીથ્યા સુખની લાલશાથી, તથા 
અમરપદ, પચાસ હરાંઓ અને પાંચસો છોકરાઓ છીન્તતમાં મળશે એવી આશા 
રાખી, છેવટની ધડી સુધ્રી સેયદ મુસલમાનને ગુરૂ તરીકે કખૂલ રાખી, દાન 
CE CELT: 
દોજકની અ'ધારી ખીણમાં ખે'ચી રહ્યા 

આ પછી “છ દરશનની ET ઇંમામશાહે લખી છે તેમાં તો હિ'દુ 
ધરમના જૂદા જૂદા મત પથોની નિદા અને અવગણુના કેરવામાં કેં માકીજ 
રાખ્યુ' નથી. 

(૧) બ્રહ્મ દર્શન. તેના વર્ણનમાં ઈમામશાહુ જણાવે છે કે, આધ ખ્રક્ષાજી 
સતચુગમાં હુતા, ત્યારે વારો રઘુવેદનો હતે. અને ભગવાનના અવતાર ચાર હતા; 

શ્રી મચ્છ, શ્રી ફોર'ભ, શ્રી વારા, અને શ્રી નૃસિહ.? આજે સતયુંગ નથી, 

એ ખ્રહ્ષા પણુ નથી, તેમજ એ અવતારો પણ થઇ ગયા છે, જેથી રેઘવેદ વાંચ- 
વાસાં પણુ સાર નથી, તેમજ આજે જે ય્રાહ્યણો રગુવેદ વાંચે છે તે પણુ ફ્‌।ક- 
ટના ફાંફાં મારે છે. 

(૨) સન્યાસી દર્શનમાં જણાવે છે ફે જોગી, જંગમ અને જટાધારીનો! 
વારો ચાલ્યો ગમે છે. સ'ન્યાસીના ભેખમાં ધણી રહ્યો નથી, તેમનાં ધરો ખાલી છે. 

(૩) જેન દર્શનની વાતમાં પણુ સેયદજઇમામશાહે જેન ધર્મની ધણી 
હડહડતી નીંદા કરી છે. તથા તે વાતની જેડમેળ કરવામાં પણુ તેની ખુદ્ધિએ જિતના 
દેળાળજ કાઢયું છે એમ પ્રયક્ષ માલમ પડી આવે છે. કારણુ ફે કયાં શ્રી કુષ્ગુ- [એ 
ચ'દ્રના! અને નીસીનાથ, પારસનાથના વખતનુ' છેટુ' ! વચલા અઢી હુર વર્ષના [ગૌભક્ષક અને 
અ'તરનુ'જ તેમને ભાન રહ્યુ નથી. આ ઉપરાંત જેન ધમનો મુખ્ય સિદ્ધાંત Bh 
્અાહે'સા પરખ ધિર્મ'ને વીસારી સૂકી જેનોના મહાન તીથેકરને માંસાહારી, — 
જભક્ષ, તેમજ દારૂ પીવાનુ' હુડડતું જાડ' આળ મુડી એવું ણય'કર અપમ્‌ન્‌ કુ 


(૭) અમરાપૂટી ભવન. આ ભૂવન તો ખાસ સતપ'થીએઓ માટેજ છે 
લાલચ? 


મહાવીર - 


www.realpatidar.com Page 399 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


છે ડે જ તેટલુ અગર તેથી પણ સો દરજ૪ે ઓછુ એક હિ'દુ કુરાન અથવા 
મુસલમાની ઇમામનુ' અપમાન કરે તો મુસલમાનો જમીન આસમાન રીન આસમાન બન્ને એક 


કેરે તોય ન છોડે ! પરતુ આજે તો હિ ભાઇએ! પોતાનો ગોસ્વજ ભૂલી ભયા 


અપસોસની વાત છે. 

(૪) યુદ દર્શનમાં પણુ એવાજ ગપ્પાં હાકયાં છે. 

(૧) શીવદશ!નમાં પણુ તેવીજ નીંદાઓ ચાલુ રાખી જોગી જ'ગએ અને અખ- 
ટ્તોની ભારે નીંદા કરી છે. એ સઘળાંમાં ઈમામશાહનો ખાસ મુદ્દો હિ'દુ ધોની નીંદા 
એટલે “શીવમાર્ગ વિશ્તુમાગ વિગેરે સઘળા ધરજો ખોટા છે, પર'તુ તેનો ઉજ કરેલો! 
એ કલ્પિત સેતપ'થજ એક સાચો! છે , અને તેને સેવ્યાથીજ સાચા સ્વગ'નાં ફૂળ મળે છે. 

(૬) સલેચ્છ દર્શનમાં ય સઘળા હિ'દુધર્મના દેવ દેવીએને, તથા 
રૂષિસુનિઓ વિગેરે સર્વને મુસલમાની અવતારના જણાવી પોતાનો નીચ આરાય 
પુરો કરયો છે. એ સઘળાની ટીકા લખવા કરતા મૂળ લેખજ સ્પ હોવાથી 
તેની થકા લખવી મુલતવી રાખી, તેના સત્યાસત્યનો નિર્ણુય કરવાને સુર 
વાચડનેજ શોંપુ છુ. 


તથા લા છકાહ ocr ભ્તપ જપાવે છે, તથા અડસટ તીર્થ કર્યોથી જે પૂન્ય 


પાસ થવાની આશા હોય, તેવી આશા સેયદ ઈમામશાહે જણાવ્યું છે કે,પ'જેતન 
પાકેનું નામ લીધ્ાથી મળે છે, તેમજ પ્રહ્યાજીને ખાજુએ રાખી, પોતેજ (ઇમામશાહ) 


ક્ીયુગનો (રહ્ય ખની બેઠો છે. તથા hn! જગ્યાએ તેના દીકરા 
નરમહુ'મદશાહને ગઢવી ઘાલ્યો છે. એટલુ'જ નાહ પણુ તેમના ખાપદાદાએઓ 


ખાસ આદ ઉનાદથી ઉતરી આવ્યા છે એમ પણ કહે છે. તે સઘળાની સાખી- 
તીમાં સય ઇસાશાહે ઉદશતરી ગાવ'ત્રી' લખી છે, તથા હિના “દશાવતાર? 
પરથી એણે પણુ “ ઇમાસશાહી દિશાવતારની ? લીલા ગોડવી છે, તેના ઉપર 
વાચક વર્ગનું ધ્યાન ખેચવા, તથા સેયદ ઇમામશાહુનું કપટ પ્રકાશમાં લાવવાના 
હેતુથી, તથા ભોળા અરાન હિ'દુઓને તે દશ અવતાર તથા તેની દશતરી 
ગાવ be સત્ય શું છે? તથા અસત્ય કેટલુ છે તે જણાવવાના હેતુથી અત્રે 
તેડું ૮ ટક વર્ણન આપવું ઘણુ જરેરનું છે. 

પ્રથમ સચ્છા અવતારની વાત આવે છે, તેમાં મચ્છ ભગવાનના પિતા 
તરીકે પરમરૂપને બોડવ્યા છે, તથા શ'ખમાવતી નામની સ્તૌના પેટે ઉત્પન્ન 
થયાનું જણાવે છે. મશ્છા અવતાર પછી દશતરી ગાવ'ત્રીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, 
સચ્છં ભરલોનના વીર્ય્રી ઉત્પન્ન થમેલ મનાયંત, અને તેના ઉગ્રસેન; એ પ્રમાણે 


www.realpatidar.com Page 400 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઈમામ શાહી દસ અવતાર - ટૂંક સાર ડકપ 


પ્રમાણે પરિકમ રૂષિનો વ'શ કહેતાં તેમના દીકરા તે ટર્મ ભગવાન ! શું ખુદ્ધિનો! 
ઉપયેગ કર્યો છે ! મચ્છ ભગવાન માછલાનું રૂપ, અને તેમના વોર્યથી જન્મ્યા 
તે ખધા માણુસ ! તે છેક પરિકમ રૂપિ સુધી, અને પરિકેમ રૂષિની સ્રી કમળા- 
વતીના દીકેરા ફૂર્મ કહેતાં કાચખાનો અવતાર ! ધન્ય છે ઈંમામશાહની બુદ્ધિને, 
અને ધન્ય છે છે તે ભગવાનને માનનારા ભોળા પીરાણા સતપ'થી ભાઈઓને ! ફૂર્મ 
અવતાર ડયા કારણુને લઈ પરમાત્માનો અવતાર મનાય છે, તે જે પીરાણા 
સતપ થી હિ'દુભાઇઓ હિ'દુધમના દશ અવતારો વાંચે તો તેમની આંખોજ 
ઉઘડી જાય. પણુ બિચારાઓને “ સુળખ'ધ્, નુરનાસું, ખાજનાસું, ઘટપાટની 
કીઆએઓ? વિગેરે વાંચતા પરવઃર આવે તોજ તે વાંચેને ! ફૂમૈ ભગવાન પાછા 
કાચમખાના રૂપે પરણ્યા હશે, ત્યારેજ તેમના વીર્યથી પ્રજા ઉત્પન્ન થઇ હશે ને ! 
દશતરી ગાવ'ત્રીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ફૂર્મના વ'શમાં પણુ મનુષ્યે જનમ્યા છે. 

કૂમના દીકરા વસરત, તેમના દકાઈએત, એમ કરતાં કરતાં પરજાપતના 
દાઢમ રૂષિ, અને તેની સ્ત્રી પદમાવતીના ઉદરથી પાકયા તે વારાહુ ભગવાન, વારાહ 
એટલે સુવર, શું ! ઇમામશાહે ખુદ્ધિ પોંચાડી છે ? માણુસમાંથી સુવર જન્સે એ 
પણુ ટીક છે. આ તો એમની કથાની ચાખ થાય છે. કોઈ હેયા કુટયાએ 
વળી સુવરને પણુ કન્યા આપી હશે, જેથી વારાહ ભગવાનનો પણુ વ'શ ચાલુ 
રહ્યો. વારાહના દીકરા પણુ પાછા માણુસ જનમ્યા, તેનું નામ દેહેર, તેના રૂપક, 
એમ કેરતાં ગોૌતમના અમરિષિ. વળી અમરિષ સાથે પણુ કલ'ક લગવાનું હરો, 
તે વળી તેમની સ્ત્રી ચ'દ્રાવતીને પેટે પાછા સીંહના સ્વરૂપમાં નસીંઢ ભગવાન 
જનમ્યા. આવી આવી ગપોડ કથાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં પણુ શરમ આવે છે, 
શું ઇંમાસશાહની નજરમાં એટલુ' પણુ નહી આવ્યું હશે કે, આ ખધું છાનું 
તે ડયાં લગી રહેશે ! માછલામાંથી માણસ જન્મે, ને વળી માણુસમાંથી કાચબો 
પેદા થાય, અને કાચખાના વ'શમાં વારાહ ( સુવર) જન્સે. પોલ'પોલની તે 
કાંઈ આથી વિશેષતા હોય ! વળી વારાહુનાં વશમાં માણુસો જન્મે ! અને 
તેમનો પાછે! સિ'હુ જન્એે. 

નરસીંહ અવતાર તો જ્યારે હુરણ્યાક'શો પોતાના રીકેરા પ્રલ્ડાઢને 
અસ'ષ્ય સ'કટરો દીધા, પર'તું લેને વાળ પણ વાંકો થયો ન્હોતે, જેથી 
છેવટે ધગધગતા લોહ થજે વળગાડી કરતાની હદ ડરી, ત્યારે લોહુથ'ભ 
ક્ષાટી તેમાંથી નીકળી પ્રલ્હાદની વારે આવનાર તે નદસિ'હ! ભગવાન, કે જેણે 
હૅરણ્યાક'શને માચૌ હતો, તેમાં ડ્યાં નૃસિર ભગવાનની મા, અને પિતા ! 
પર'તુ ઈમામશાહના અદભુત્‌ પ્રાકમની પ્રસારી રૂપ પીરાણા સતપ'થની દશતરી 
ગાવ'ત્રીમાં વારાહુના વ'શના તે નૃસિંહ ભગવાન ! અહા હા! ફેટલુ' જીટુ' ! 
રે ! પીરાણા સતપ'થતે હિ'દુધર્મ માનનારા આય જરાક તે! આંખ ઉઘાડીને 


www.realpatidar.com Page 401 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


આ તમારા પુજય શાસ્મની પોલો જુએ. હવે નૃસિંહ ભગવાન કે જેઓ 
સિ'હ સ્વરૂપમાં હતા, તેમને પણુ કોઇ કૅમભાગીએ કેન્યા આપી હોય એમ 
ઇંસામશાહે નષ્કી કરી, તેમનો વ'શ પણુ ચાલુજ રાખ્યો છે. નૃસિ'હ ભગવા- 
નના દીકરા મનાઇએત, અને તેમના વશવઢણુ એમ કે કેમે કાસમરૂખ, 
અને તેમના દીકરા તે શ્રી વામન ભગવાન. આ ખાખતમાંતો ખરેખર ઇંમાસ- 
શાહે કોઇની પાસેથી ઉછીતી ખુદ્ધિ લીધી હોય એમ માલમ પડે છે, કારણુ કે 
માણસના માણુસ જનમ્યા એમ ખતાવે છે. 

પાછળથી વામન ભગવાનના વ'શમાંજ કૂરસુરામનો પણુ જન્મ થયાવું 
અતાવે છે. અને કૂરસુરામ અખ'ડ ખ્રહ્મચારી હતા તે વાત ભૂજ્લી જઈ તેમને 
પણ પરણુવાની લપ વળગાડી, તેમના પુત્ર રઘુ, નથુ વિગેરે જણાવે છે, 
તેમના અજેપળ, તેના દશરથ, અને તેમના શ્રીરામ વિગેરે જણાવે છે, 
પરતુ વળી પાછુ' અહિ' ખુદ્ધિનું પ્રદર્શન ખુલ્લુ' કરતાં બ્રાહ્ણુના વશમાં 
સૂર્યવ'શી જનમ્યાનું જાહેર કરી દીધુ' છે. વળી* રામા અવતાર તો ખાસ 
કરીને હરિશ્ચ'દ્રતે તારવા સાટે, તથા રાવણુ દેત્યતે મારવા માટે જ થમે! 
ડુતો. આ લે કાંઈ નાની સૂની ગપ કહેવાય ! રામા અવતાર તે ખાસ 
ડુફિશ્વવદ્ર માટે જ ! ડયાં રાજા હુસ્શ્રિ'દ્ર અને ડયાં શ્રી રાસ ! સૂર્યવ'શમાં રા- 
સચ'દ્રજના દીકરા લવ સૂષ્ી તો ડીક પણુ પાછળથી લવના પદમ, અને એમ - 
કરતાં કરતાં વાસુદેવના દીકરા તે શ્રી કૃષ્ણુ એ વાત તો સાચી ખરી ! પર'તુ 
સૂયવ'શમાંથી એટલો જલદી ચ'દ્રવશ ફેમ કુટી નીકજ્યો ! એમાં જરૂર ઇમા- 
મશાહે પોતાને. એલમનો ઉપયોગ કર્યો હોય એમ દેખાય છે! કારણુ કે 
ગળ પણુ સાણુસમાંથી પશુ, અને પ્શુમાંથી માણુસ ખનાવવાની ઈમામશાહની 
જાડૂઈ શક્તિ પણુ આગળ ઉપરે આપણે જાણી ગયા છીએ. ત્યાર ખાદ શ્રી 
ૃષ્ણુના દીકરા તે પ્રદુમન, તેના સેસથાન, ખેલસ્થાન વિગેરે ચાલે છે, પરતુ 
પ્રદુમનના દીકરા અનીરૂદ્ધ તો દેખાયાજ નહિ ! કદાચ તેને જીન્નતની એકાદ 
ટુરાં ઉપાડી ગઇ હોય એમ માલમ પડે છે. એટલે તેની ખમર ઇમામશાહને 
ક્યાંથી રહે ! 

એ ખેલસ્થાન પછી અનુકમે સહીરાજના દીકરા છુદ્ર ભગવાન. ભલે! 
ભલે! ઇમામશાડુના ખુ ભગવાન તભે ભલે જન્યા! પણુ ડયાં તા! અન 
હિ'દ્શાસ્રો માને છે તે ખુદ્ધ ભગવાન! ફે જેમનુ" સુષ્ય સુત્ર *' અહિ'સા પરો 
ધર્મ ” ને વિસારી મૂકી, પાંડવો પાસે ગાય કપાવી તેમનુ' પાપ ઉતરાવનારા 
તએ ! વાહરે ! ગાય કપાવવા શ્રીકુષ્ણુ ભગવાનની છઠી પેઢીએ કૃટી નીકળનાર 
ઈમખામશાહના ખુ ભગવાન ! આ ઉપરાંત પીરાણા સતપ'થનો નવસો! શ્રી ખુદ્ધાઅવતાર 
ફે જે તદ્ન અપએધળ્તથી ભર્સુર છે, કે જેમાં ધર્ભાવતાર પાંડવો ફે જેઓ જે એઓ। શ્ર કૃષ્ણુ 


www.realpatidar.com Page 402 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ્રભુ ગોપાળ ગોપાલના ખાસ ભક્ત હતા, તેમને પણુ પીરાણા સતપ'થે એવા ભુ'ડી 
દશામાં ચીતર્યો છે, કે જેવાંચી એકેએક હિ'દનુ' હૃદય કકળી ઉઠયા શીવાય રહેજ 
નહી', તેવી દશામાં પાંડવોને એ પાખ'ડી પીરાણા સતપ'થમાં કેવી રીતે સ'રોવ્યા 
છે. જેનો ટ'ક સાર આ પ્રમાણે છે. ઇમામશાહી ખુધા અવતારના સ્વરૂપની 
એઓળખાણુમાં જણાવ્યું છે કે ખુ્ટ ભગવાનનુ' ખોઢ' ગોળ, પગ વાંકા અને 
શરીરે કદરૂપાનો વેસ લઈ પાંડવો જ્યાં રાજસુયજ્ઞ કરતા હતા. ત્યાં આવ્યા. 
મુખ્ય દરવાજે ભીમની ચોકી હતી તેથી, આવા કદરૂપા શરીરવાળા ખુદ્દને અટકાવી 
ભીએે પુછ્યુ' કે તું ડયાં જાએ છે ? ત્યારે ુદ્ધે જણાવ્યુ'કે મને ભુખ લાગી છે, 
તેથી રાજા ધમની પાસે જા3' છુ ભીમે કહયું ફે શાન ધે તો યસ કરાવે છે. અને 
ધ્રાક્ષબો વેદ ભણે છે. [યાં તારા જેવી અપવિત્ર વ્યક્તિને જવા રજા નહી' આપું. 
તું કોઇ પાપી માણુસ છે. માટે તારે યજ્ઞમાં જવું નહી', ત્યારે ખુદ કહ્યું કે 
લીમ! હુ' પાપી નથી પરંતુ જે થાહ્ષણો યસ્ત ડરાવે છે, તે ખા અસુદ્ધ અને 
પાતકી છે. અવતાર પાત્રને તે જ્રણુતા નથી, માત્ર પેટ ભરવાની ખાતર ડાલા 
ડાલા વેદ વાંચે છે. આજે તો હવે “ ધ્રાહ્મણુમાંથી ઘ્રહ્યા ગયા, તે ગુરૂ હ્માજીનુ 
રૂપ નમી મહમદ થયા. ” એ ધ્રાક્ષણો અથરવેદતે જાણુતા નથી, અને 
ત્રણ ચુગના વેદને જાણે છે તે આજે ચ'ડાળ સરખા છે. “ તે ખડુજ વેદ વાંચે 
ને અડસડ તીર્થની જાત્રાએ જાએ અને નીતનોત ગ'ગામાં નાએ, આજ પથર 
સુતિની પુજા કરે તે ચડાળ પાક શી રીતે થાએ? ” આ પ્રમાણે ભીમ સાથે 
ખુધ્ધે વાત કૅરવાથી, ભીમને આ ખુની વાતમાં ભારે શ'કા થઇ. ને મનમાં 
જાણ્યુ' કે આ ફોઇ દેવસુર્વિ છે. તેથી ભીમે કયું કે મહારાજ તમે ઉભા રહો, 
હુ* રાજા ધમને તમારી વાત કરં છુ. એમ કહી ભીમ તેને દરવાજે ઉભા 
રાખી ધર્મરાજાની સાથે વાત કરી, કે માહારાજ ફોઇ મહાન પુરૂષ દરવાજે 
ઉભા છે. તે અગમનીગમની વાતો કરે છે. શરીરે કદરૂપા પગ વાંકા, ગળતકોડ 
શરીરે વહે છે. આવી જયારે ભીમે વાત કરી વારે ધર્મરાજાએ પાંચે પાંડવ 
સાથે સહદેવને પુછયું કે ભાઇ એ કેણુ છે? વ્યારે સહદેવ જોસીએ કેહ્યું કે ખુદ્ધ 
અવતાર તે શ્રી કુષ્ુજી થયા છે. માટે તમે જગનને મુકીને મળવા જાઓ, આવો! 
પ્રસંગ ફરી નહી' મળે, આમ જ્યારે સહદેવ જોસીએ કક્ષું યારે સઘળા રાદશ 
બોલી ઉટ્યા કે મહારાજ, એવા ચ'ડાલનુ' મુખ જ્નેવામાં પાપ છે. માટે તસે 
યાં ન જશો. એટલે ભીમે પ્રાહ્મણોના ડાથ જક્રી ખહાર કાઢયા. અને પાંડવો! 
તો ખુ ભગવાનને મળવા ગયા, અને શ્રાઢાએ દેવને ઓળ'ખ્યા નહી', તેથી 
આજ કળયુગમાં ભીખ સાગીને પેટ ભરે છે. પાંડવોએ ખુન દર્શન કયો 
અને સમજ્યા કે આપણાં પાપ સવે ગયાં અને આપગ્રો ચસ્ત પુરો થયે!. 
ધસરાજાને ખુદ કહ્યું કે રાજા ધર્મ, તમે યસ શા માટે કરા છો, ત્યારે મે 


www.realpatidar.com Page 403 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૬૮ 


હ 


કહ્યું દે પાપ ઉતારવા માટે, થ્રાક્ષણ્રાના કેવાથી, ત્યારે ભગવાન ખુશ્ધે કહ્યુ' કે 
જો તમને પાપ ઉતારવું હોય તો ઇમાન રાખો, અને ગાયને વરોધો તો તે 
ed વેકુ'ઠમાં જશો. ત્યારે પાંચે પાંડવે સ્વામી બુદ્ધનુ' ફેવું કબુલ કયું, અને ગાયને 
કાપ્યાનો વિચાર નક્કી કર્યો, એટલે પાંડવો કામધેનુ' ગાયને લાવ્યા. કામધેનુ” 
ગામે ખુદ્ધનુ' વીકરાળ સ્વરૂપ દેખી પાંડવોને કહ્યુ' કે તનો આ ચ'ડાલના 
કહેવાથી મારો વધ કેમ કરો છો, હિંદુ આયધર્મની સઘળી દુનીયા ગાય 
બ્રાક્ષણુને પુજે છે, અને તમે આ પાપીના કહેવાથી મને મારો છો ! માટે 
ક'ઇક વિશ્યાર કરો. ચ'ડાળ અને પાપી વિગેરે શબ્દો ખુદને કહેવાથી ગાયને 


ભગવાને શ્રાપ સાપ્ચો કે અત્યારે ગળુ' કપાવીને કળજ્નગમાં તું વીષ 
આજે, આ પ્રમાણે કામધેનું ગાય અને એય ભગવાનનો સવાદ થયો, અતે 
પાંચે પાંડવોએ મળીને ગોવધ કીધો. ગાયનુ' માથુ' રાજા ધશે* માથે લીધુ', 
અને ચાર પગને ચારે ભાષએ માથે ઉપાડયા, ગાયનુ' ચામડુ' સતી દ્રોપટીએ 
એઓઢયું, એટલે ખુધે કહ્યુ કે તમે! હસ્તીનાપુરના ખજારમાં નીકળો ગાયનુ' લોહી 


વહે જાય છે, અને પાંડવો સુખે ખુધ ભગવાનનુ નામ જપે જાય છે. રેસ્તી- 
નાપુરમાં હાહાકાર થઇ રહ્યો, અને પાંડવોની લોકો નીંદા કરવા લાગ્યા. તેથી 


કિં ખોટ?] દંડવત યાપ ઉતરી ગયું, અને પાંડવોના મુગટ સોનાના થયા. તેથી લોકને 
અચ'બો થયો કે, આતો પાંડવોના _સગટ સોનાના થયા. જેથી પેલાં પ્ાહાણા કે 
જયાં ગાય કાપી હતી ત્યાં ગયા અને ગાયની જે આંતરડી પડો હતી, 

ઉપાડી આવ્યા અને તે ઔઆંતરડીની જનોઈ કરીને ગળામાં ગાલી. તેથી ભાઈએ 


આજ _કૅલજુગમાં થાક્ણની જિનોઈ તે ગાયની આંતરડી! છે. એમ ઇમામશાહ 
જણાવે છે. ખાકી બ્રાહ્મણની વેળાતો વઈ ગઇ. જ્યાં પાંડવોએ ગાય કાપી હતી, 


ત્યાં થોગી લોકો દોડયાં. લેને શીંગડાં હાથ “લાગાં જેથી જોગીઓ ક્રોકેટ સીંગી ગળામાં 
નાખે છે. આજ કળજીુગમાં નોગીની વેળાતેષે ચાલી ગઈ છે. ત્યાર પછી 
જ્યોં ગાય પાંડવોએ કાપી હતી ભાં અખદુત લોકો દોડયા તેને ગોચાંમ 
હાથ લાગાં તે લાવ્યા. “ ભાઈ આજ અમદુતની વેળા તો વહી ગઇ ખાકી 
પ્રકટ ચાંમડાં કેડે ખાંધે છે સહી.” ત્યાર પછી ન્યાં પાંડવોએ ગાય કાપી હતી, 
ણાં વૃત્ત પાળવા વાળા લોકો ગયા, તેમને પુ'છડુ' અને આંચળ મબ્યા 
તે આજ કળયુગમાં વૃતની વેળા વહી ગઈ છે. જેથી મુખ લોકો ગાયના 
આંચળતે અને પુ'છુડુ' દોવરાવે છે જ્યાં ગાય કપાણી હુતી, ત્યાં પ્રાહ્માણુ અને 
કેણીની છોકરીએ દોડી ગઇ, તેને ગાયતુ' છાણુ હાથમાં આવ્યુ” તેથી આજ 
5 | કેળચુગમાં કણુઔની તથા ધાહાણની છોડીઓ છાણુ મેળે છે, ત્યાર પછી કેટલાક 


નારાયણ અને કર . . 
વબી મહંમદ [ શિત્રી અને વેશ્ય લોકો ગાય કપાણી હુતી ત્યાં ગયા, આજ કળસુગમાં ફ્રૉમ્ટ 


એકજછે. | ગાયની પુજા કરે છે. અને સ'સાર એળે ગુમાવે છે. “ જો તમે આજ પીરાણા 


www.realpatidar.com Page 404 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ત્યારપછી પાંડવોએ ખુદ્ધ સ્વામીજીને કહ્યુ કે કળજીગમાં કળી કાળમાંથી ઉગ- 
રવાનો અમને રસ્તો ખતાવે।, ત્યારે ખુ સ્વામીજીએ કળજીીગન' કેટલુ'ક વર્ણન 
કેમું, અને કલુ દે તખે હેમાળે શરીર ગાળે, ત્યારે પાંડવોએ કહ્યું દે પભુ તસાર! 
વગર અમારાથી કેમ રહેવાય, ત્યારે ખુધ્ધે કયું કે કળજુગમાં હે ગુ રપે 
રહીસ ત્યારે પાંડવોએ કહ્યુ" કે તમારા ગુપ્ત અવાસનુ' ડેકાણ' કહો, ત્યારે ખુષેઘે 
કહ્યુ ફે “પશ્ચિમ ઢીસામાં આરખ દેશ, ત્યાં ઢે' દસ મનુષ્ય અવતાર લઈશ, 
અનેભરતખ'ડમાં જા'ખૂદીપે કૃવારકાં ક્ષેત્રે ઈમામપુરી કેતાં પીરાણામાં ગુર રહ્યા 


રૂપે હ ગુ રહીશ. ” કળયુગમાં ગુરૂ ધ્રહ્યાનુ' નાસ નબીમહ'મદ રૂપે છે. તેને | 
ગાક્રૃ્ દુનીયા નવ જાગે ફોઈ. બીજુ' હેકાણુ' શુરૂ પ્રક્યાવીસનુ' મહેસ રેપે ત્રમે 
કેળા લઈ ગુરૂ નખી મહમદ ક્રસે સહી, તેને ગાક્લ ડુનીયાં જાગે નહી', જ્યાં 
કહ્યા ભુદ્ધ સ્વામીએ ગુરૂ ખ્રહ્યા, નબી મહ'મદના ડામ વારે પાંચે પાંડવ લરગ્યા 
પાએ, વ્યારે સ્વામી ખુધ દેવ બોલ્યા ફે, અમાર ત્રીજુ' ડેકાય' જ્યાં “ ખાનામાં 
ગત એકાંત હોય, નીત નીત અમી પીએ જે કોય, ત્યાં નીત્ય નીવ્ય 


વાસ અમાશે હોય. ” અને ખુદ સ્વામી ખોલ્યા કે તમે જ્યારે જયારે યાદ કરજ્ઞો ત્યા 
તમારી સમીપ હુ' હાજર રહીશ. એમ કહી પાંડવોને પોતાના અવાસ મોકલ્યા એટલે 
આદ સ્વામીની પાસે આડસડ તીર્થ આવ્યા કે પ્રભુ તમારા વગર અમથો કળયુગમાં કેમ 
રહેવાય, માટે અમે' કૅયાં જઇએ ? કારણુ કે કળીયુગમાં મનુષ્યો પાપ કરીને તીર્થ 
સ્નાન રે, તેનાં પાપ અમ શીરે ચડે, તેથી અમે તમારા વગગ નહી રહીએ, ત્યારે 
આધ સ્વામીજીએ કયું કે, “ટ” કળજુગમાં પ્રગટ નહી' રહુ, પણુ ગુસ વાસ રહીશ; 
મારં ફેકાણું પશ્ચિમ દીશા એરાંક ખ'ડમાં હું મતુધ્ય રૂપે દશમો અવતાર લઈશ, 
તમો સગળાં તીર્થ બ્રહ્માએ સ્થાપ્યા છે, માટે તસે કળજીગમાં ગુરૂ પ્રક્યા નબી- 
મરુ'મઢની કળામાં જઈ રહેશ્ને. જ'ખુદ્રીપ નગરીમાં ગુરૂ હગનશાહ રહે તે 
ગુરૂ નબીમહ'મદ અ'તે કહે, જે ગુરૂના ઘરમાં તપસી કૂકીરી તેને જઈ લેન, 
ગાકૂલ દુનીઆં તેને નણુશે નહી'. ” કળન્નગમાં છંમામપુરીમાં ગ'ગુઆ કવાસાં પરિણત 
અડસઠ તીર્થ આવી રહ્યા છે. ખુધ સ્વામીનાં વચન સાંભળી વીથ સા ખુરસી ફ્વામાં ૬૮ 
થય', અને ગ'ગુઆ કુવામાં ગયાં, ત્યાર પછી ખુધ સ્વામીજી પાસે ભેરવ ભુત 
ગ્રેત વિગેરે આવ્યાં, અને કહેવા લાગ્યાં કે પ્રભુ તમે જ્યારે ગુસ રહેશો ? ત્યારે 
અમાર કળજીગમાં શું થારો ? તમારા વગર અમે' કેમ રહી શકીએ, ત્યારે ખુ 
સ્વામી ખોલ્યા કે, આજ કળજીગમાં અડસટ તીર્થ તથા દેવ મ'દીરોમાર્થી સા 
ચાલી ગયાઃ છે, અને ઇમામપુરીમાં ગયાં છે, જેથી તેનાં ઘર ખાલી છે, મઃટે તસે સો 


ભેરવ ભત પ્રેત વિગેરે તીર્થ સ્થળમાં જાઓ અને પરચા પુરજો, ભોળી દુની આ હિદુઓના 
તમને માનશે, “આજ કેળજુગના ભુત્યા લકો દ્ોકટ તીથ ન્ત્રાએ નય છે, 
ડે સડે રેવરાવી ક્રોકટ હેરાન થાય છે. પથર મુર્તી દેવળ દેરામાં જે મુજા થાય, હ... 


તે સર્વે ભૂત પ્રેવની પુજા થાય, % આજ કળીયુગમાં સતપથના અથરવેઢની અપમાન? 
પી. ૪2 


તીર્થ આવી 
ગયા. 


www.realpatidar.com Page 405 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રગના વીના જે પુજા થાય છે તે સવે ભૂત પ્રેત ખાઇ જાય છે. આજ કળી- 
યુગમાં ગુરૂ નખીમહ'મદ હાજર ઈમામતે ગાક્લ ટુનીઆં નવ જાખે કોય, અને 
ડ્રોકટ ફાંફાં મારે છે. અને પથર સુરતી અને મટીરોમાં હાલા ઠાલા સમજ્યા 
વિના ભુત પ્રતોને પગે લાગે છે.પર'તુ સઃથા સતગોરના ગરતે કછ જાણતું નથી. 
મા પ્રમપ્ણે બુ ભગવાને કહીને લેરવ ભુત પ્રેતાઢીને રવાના કર્યા. આ પ્રમાણે 
હીન્દ ધર કર્મનુ'. તેમજ હીન્દુઓના દેવ તેમજ તીથ સ્થળનુ', ભારેમાં ભારે અપ- 
માન કરનારો પીરાણા સતપથનો કહેવાતો ખુ દ્વાઅવતારનો ટ'કસાર આ પ્રમાણે છે. 

આ ઉપરાંત સેયદ ઈમામશાહે પોતાના દશમાં નકલ'કી અવતારની નેડ- 
ળમાં “ણુ એથી વધારે ગપ્પાં માર્યા છે. દશો નકલ'કી અવતાર કે ઝે 
હિ'દુએઓની માન્યતા પ્રમાણે હજ કલીયુગ પુરે થયે થવાનો છે. તે અવતાર 
તો અરખસ્તાનની આરખ ન્તતિમાં હજરતઅલ્લી રૂપે થઈ ગથે। છે, એસ જણાવે 
કકે, તથા પોતાના ભોળા તેમજ અસ્ઞાન હિ'દુ સેવકોને, એ અવતાર આરબ 
ન્તતિખાં કેવી રીતે થચે, તેની જોડખેળ ખતાવવા ખાતર, નેયદ સુદરરીનની 
ખીછાવેલ જાળ પરાણે ખુદ્ધા અવતારને પુંછડે, દાદા આદમની પેઢીઓ લગાડીને, 
મોલાના રુજરતઅલી સાહેખતેજ દશમા નકલ'કી અવતાર તરીકે એોાડવી ટીધા 
છે. અને તેમના વશન્ને તરીકે છેવટે પોતે ( ઈમામશાઢ ) આ કહલજીગના 
બ્રક્યા છે એમ જાહેર કરો, તથા પોતાના પુત્ર ( નુરમહ'મદ્શાઢ ) ને વિશ્તુ 


ભગવાનના અવતાર તરીકે ગડવી દઢ, પોતાના 


એ ઉપરાંત એમ પણુ ન્તહેર કયુ છે કે, “પેલા વેશાખ સુદ ૨ શ્ાકૅવારને 
ત્વિસે દ્વાપર ગુગ પુરો થયો છે, તથા તેજ દિવસથી કલિયુગની શરૂઆત થઈ 
છે, અને કાલી'ગો ટેત્ય પણ તેજ દિવસે ચીણુ મહાચીણુ નગરીમાં અવત ચૌ છે; 
ફે જે આજે પોતાને દે આખી પૃથ્વી પર જહેર કરી, નવે 
અ'ડમા પોતના નામનો જાપ કરાવે છે. ?? આ આવી અનેક ત સયદદ 
્મામશાહ હિ'દ દેવોન' અપમાન કરતોજ રહ્યો છે. એ ઉપરાંત પોતાના ખુદ્િ 
પ્રાકમરૂપ દશામાં અવતારમાં એમપણ જણાવે છે કે, કલીચુગના અ'તે હજરત 
અલી સાહેબ કૃરી જન્મ લઈ કાલી'ગા દેત્યને મરશો, અને જેઓ ખરા સતપ'થી 
હશો તેમને રાજ કરાવશો! ત્યારપછી અત્યારે કાલી'ગો દેત્ય રાજ કરે છે, 
તે ચીણુ મહાચીણુ કયું ! પીર શાસસે પોષ2 રૂપે સુરજા રાણીને ખેઃ્ધ ક્યો 
હતે, જેને આજે લગભગ છસો વર્ષ થવા આવ્યાં છે, તો પછી આ વાત પણુ 
કમામશાહના લખવા પમાણે એટી ડરે છે. કમળા કુ'વર, સુરનત રાણી અને 
ખીજોં છ જણ કુલ્લે આડ જબુને સતપ'થ ધમ નુ' સાન આપ્યુ, અને સરજા ઝૂંરના 
રાણીના હાથેજ ફાલીંગા દેત્યનુ' મૃત્યું થઇ ગયાની વાત પણુ સયદે લખી 


www.realpatidar.com Page 406 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ્રી પાણી વગરની ખાથીજ 


ત 


થા સરસ્વતી નદી કે જે ચાર યુગ 


કાલીગો મરી જાય છે એ પણુ સાબીત થાય છે, એળે વળી પાછો ખીજે 
લખે છે કે, કલીયુગને અ'તે શાહા સેન્ય ભેગુ” કરીને કાલીંગાને મારવા જશે, 


એ પરથી એમ સાખીત થાય છે કે આ ખધ્વી ગપ hoses છે. કારણુ કે 


'દેત્ય કાલીંગે। Ce ગચો છે જરૂર 
હ આવી જૂટી વાતો 


લખવામાં emerge અસ્તાન ed એને હિ'દ્ધ પરથી આસ્થા ઉઠાડવાનોજ 


છે. પર(તુ 
કાર્લોગા દત્યના પેટમાં દોજકનો પ્રો ભર્યો હતો, તે સવાપોર તેના પેટેમા 
રહ્યો, તે કાલીંગો દેવ્ય વાસો, અને દોજકનો ત્રો ખાલી કેરી નાખ્યો તે 
ખોરસનમાં જઇ પડયો, તેમાંથી તમાકુનું ઝાડ ઉઝ્યું. ns ALE 
ટ્રોજકમાં જયે, ત્યારે સયદ્‌ ઈમામશાહના વ'શના સેચદો તમાકુથો ભરેલા 
i L તેતં કેમ થફે_? ઓ ઉપરાંત 
કાલીંગા દત્યનું મૃત્યુ થવાનુ હતું, આખી 
ભેગા કરવાની તસ્ટી લીધી. કાલીંગા દેત્યને મારવા માટે 
નર ડરોડી ચક્ષ છપન કોડી એઘ, ખત્રીસ કરોડી ફેનર, પાંચ કરોડથી! 
દેલાદજી, સાત કરોડસું રાજા હુસ્શ્ધિ'દ્ર, નવકરોડથી પાંડવ રાજા ધર્મ, આર! 
કરોડઝું પીર સુદરદીન, અનત કરોડથી પીર કખીર્રીન, ચોસઠ લાખ જોગણી, 
વાસ'ગ નાગના દળ, ભૂત પ્રેત, પલીત, એક લાખ ચોવીસ હજાર પીર પેગાંખર, 
અઢાર ભાર વનસ્પતિ, સાત સમુદ્ર, નવસે નવાણ નીઉ', પાણી, પવન, હુનુમા-! 
નજ, રૂપીમુનીએ।, નવગ્રહ, સતયુગ, ત્રેતા, ઢ્ાપર, અને કલીચુગના મુનીવરો' 
ભએ સથળાને એકડા કરી ટૂલદ્લ ઘોડા ઉપર શા બેસી કાલીંગાને મારવા! 
! નીકળયા. ત્યાં તો કૉર્લીગા દેને સુરજા રાણીએ ટૂલના દડાથી આરી નાખ્યો. એ: 
OTE નથી. આ ખધાની નેડેશેળ કરવામાં 
મેયદ ઇંમામશાહે ભારે 


છે) તેમાં પણુ તેમનો પ્રપંચ છેકજ ઉધઘાડો' 


| 

I 

| 

| 

:'પડી જય છે. છતાંએ એવા કેટલાક હેયાક્ટા અર્ધદગ્ધ સતપ'થી હિ'દુઓ પચ્યા! 

'છે, કે જેએઓ એ વાતને પણુ સાચી માની રાગડા તાણી, એ કુટિલ હશઅવતારને' 

' ગાય છે: અતે તેને સત્ય માને છે, તેમને પરમાત્મા આ બધા પાપ પ્રપ “ચમાં * 

સત્ય શેં છે.તે .જાણવાનીસદ્ણૂદ્ધિ.. 2 - 
આ ઉપરાંત નેય ઈમામશાહે સતપ'થીએઓને ભવિપ્યની લાલચો! આપવામાં 

પણ જર ક'ન્યુસાઇ કરી_દે પ એમ_માલસ પૂત a જેમ બને તેમ ધક. 

હાથે ઉદારતા વાપરેજ ગમો છે. આ કલીયુગમાં પીરાણા સતપ'થએે માનનારા 


દશોદ આપે, નીવ્ય નીદ્ય ખાનામાંન્ય, તથા અમી પીએ છે,તેઓ અમરાપરમ 


સવા લાખ વર્ષ સધી રાજ કા છે. તથા અમરાપરભાં એ રક એેક મુમનતે માટે 
રા જડી અને ઝોન! ઈઝ ઝને કેશર કસ્તુરીના ગારાથી ખનેલા 


www.realpatidar.com Page 407 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રત જડીત ચળકાટ મારતા પાંચસો માઈલના ઘેરાવામાં આવેલા, આલીશાન 
મહેલો, ખાખ ખગીચાએઓ, કે જેની અ'દર અમૃતના ફુતાઓો, આંખને આંજી 
નાખે એવી ખુખસુરત સ્વર્ગની પચાસ હરાઓ, પાંચસો છોકરાઓ, નુરી 
રસ્તાએ!, વિગેરે સેવામાં હાજર રહે છે, તે ઉપરાંત અનેક પ્રકારની .અચરત 
પસારે એવી હુનર જાતની કીંમતી જણસ, એક એક સતપ'થી મુમનને મુવા 
પછી મળે છે. પરતુ જેઓ આજે ઈમામશાહુના વ'શને સુપાત્ર જાણી દચોંદ 
વિગેરે ઢાન પૂન્ય આપતા નથી, તથા ખાનામાં નથી જતા, તેમને શાહાના 


લાર્કરમાં પાળો કરવો પડશે. આ સઘળામાં સેયદ ઈમામશાહે ખાસ સુફી અજ્ઞાન 
તેમજ લોળા (ડિદુઓને ભડકાવી હિ'દ્ધર્મ તેમજ તેમના દેવે ઉપરથી આસ્થા 
ઉઠાડી તેમને મુસલમાન અનાવવાનોજ ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના ભોળા 
સેવકોને સમજાવ્યુ' છે કે,_ 
| જે લોક આજ પત્થર મુર્તિની પુન્ત કરે, તે બહુત પુજા પાપ'ડ દેવળ દેશમાં ધરે, 
ડ'ડી પત્રીને પથરની પુજા કરે,તેમુવા પછી સવાપોર લગી છાતી ઉપર લઈને કરે. 
જે કોઇ આજ આ દુનિયામાં તીરથ પાણીની યાત્રા કરે, 
તેદ્રીન સવાષોર લગી સુવા પછી નતનત પાણીમાં ડુમી મરે. 
પ . . a 3 
જે કોઈ આજ દુનિયામાં ખ્ાહ્ાગુ સાધુસ'ત જોગી સેવડા સન્યાસીતી પુજા કરે, 
તે સુવા પછી દીન સવાપોર લગી ખાંધે લઈને રવડતા ફ્રે. 
જે કોઈ આજ દુનિયામાં ગાય પીપળાને મુજશે, 
તેસુવાપછી સવાપોર લગી ગાય પીપળાને છાતી ઉપર લઈને ફરસ 
જે ફૉઇ સાણુસ આ દુનિયામાં વૃત અપવાસ કરશે, 
તે મુવા પછી લાકડાં અને ઘાસ વેચીને ભૂખે મરે. “ 
જે કોઇ આજ દુનિમામાં ગોર ઈમામશાહના જાપ પારશાહુને જપસે, 
તેને સ્વર્મનાં અનેસાં સુખ મળસે. 
જે ફોઈ આજ કલચુગમાં ગોર ઇમામશાહની આલ સેયદદોને જમાડસે, 
અથવા દાન પુન્ય આપસે લેને ગોર ઇમામશાહ ઇંઅ'ને ઈઆં સોગણું આપસે, 
આવી આવી અનેક ગપકથાઓ લખી, સેયદ ઈમામશાહે હિદુધર્મ, 
અતે હિ'દ જતીઓનુ' ભારેમાં ભારે અપમાન કયું” છે. તે સિવાય પિતાના 


જ્ઞાન સેવકોને તો એ પ'થ કલ્લીયૂગના વારા પ્રમાણે અથરવેઢી હિ'દુધર્મજ 
એમજ સમજાવી ગયા છે, તથા હાલના કલીયુગના વારા પ્રમાણે અથરવેદ 


રાનેને માનવાની ખાસ ભલામણ કરેલી છે. ખીન્ન વેદોનો હાલ વારો નથી, 


અથરવેદનો સાચો 
મતલબ શું છે. 
અને તેમાં શું 
આવે છે એ 
જુવો. 

Atharv Ved = 
Kuran 


મા ઉપરાંત ખીન્ત' પણુ ઘણાં શાગ્રો, અને તે સિવાય ખીજ્ન' અનેક સ્ઞાનો 
પણ ઇમઃમશાહે લખેડાં છે, તે સિવાય પીરાણા સતપ'થના પુન પાડ, ગાવ'ત્રી 
સતપ'થની કિવાએ, અતે તેના ચમત્કારીક એલ વિગેરેન' વિવેચન હવે પછીના 
પકરબુમાં કરવમાં આવશે. 


A RASEERIISTS =~ 


www.realpatidar.com Page 408 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


Ae 


પીરાણા સતપ'થીએાની રાત્રિના વખતે 'ખાનાસાં થતી 'પુજાની કિયા 
પીરાણા સતપ'થના મુળ સ્થાપક સયદ્‌ ઈમામશાહે પોતાના (હિ'દુ સેવ કોન 


આસ મુસલમાન ખનાવવાનાજ ઈરાદાથી, અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિ અને છળલેદે 
વાપરીને પોતાની ખેપચ જાળ પાથેરી છે, કે જેમાંથી અગ્ઞઃન અને ભોળા હિ'દએ 
ભડકીને છટકી જાય નહિ. એજ મુદો માસ ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના ભોળ 
સેવકોને સસનનવ્યું છે કે, પીરાણા સતપંથ એ કલીયૂગના વારા પ્રમાણે અથરવેર્ટ 


સનાતન ધમજ છે. અને અથરવેદ એ કત્નીયુગનો સુપ્ય વેદ છે. અથરવેદ 


એટલે ઇંમામશાહેનાં ખનાવેલાં ખનાવટી શાસ્ત્ર તથા અધદગ્ધ ડ્લમાઓને 


સ'ગ્રહુ આ ઉપરાંત એ પપ'ચ કુશળ સંયદે પોતાને ઉભો કરેલો! 


હના ના પલ હિન મળતા આયો છ. છવ ક ગોગા 
વેવેકે વણજારો, સતવેણી ધ્ધ આપ્યાન, સતપ'થીઓનુ' નીત્યકમ વિગેરે. આ 


ઉપરાંત હિ'દુઓઆની ગાય'ત્રો, જન્મ. લસ, અને મરણ પ્રસ'ગે કરાતી વહદિક 
કિયાઓ ઉપરથી એ કુટીલ કપટી સેયદે પણ એ દરેક ભ્રસંએનો સાટે અધદ્ડ્યો 

અનાવીછે કે, જે વડે હિ'દુ સ્ઞાતીઓનાં ધનતેમજ ધમ ની 
ખુવારી થઈ રહી છે. જન્મ અને લસ જેવી ઉચ્ચ ભાવનાવાળા કિયાઓ કે જે 
વિઢ્યાન ્રાહ્મણો પાસેજ કરાવવી જેઈએ. લેને બદલે એ દરેક ફિયાઓઆ પેસા 
થુતી લેવાના કારણથી સતપ'થના મુખી પાસેજ કરાવવી એવો નિયમ ઘડયો! છે, 
અને તે મુખીએ એ દરેક પસ'ગે મળતા સઘળા પેજ્ષાએઓ ઇમામશાહના વ'શજ 
સેયદોને મેકલી આપવાં નેઇએ, સખેવી એટવગુ કરી છે. તે ઉપરાંત મરણુ પછીની 
દશા, એકાદશ, ઢ્ાદશા ઈત્યાદિ શ્રાષ્યાટીક કિયાઓ જે પ્રમાણે હિ'ડુઓ કરે છે 
તે પ્રમાણે, એ દરેક પ્રસ'ગોને માટે પણ તેયદ ઇમામશાહ જુદી જીટી દવાઓ 
લખી ગયા છે* તથા મૃત દેને સ્વરમમાં સકવ્વવાને માટે પણુ સેયઢ ઈમામશાઃહુના 
વશજ પેસા લઈને દોવા પડી ગોડવણ કરી આપે છે. એ ઉપરાંત દેડશુદ્ધિ 
પ્રાયશ્ચિત, સુતક નિવારણુ ઈત્યાદિ માટરે પળુ દુવાઓ ખનાવી છે, કે જે 
સઘળામાં કોઈપણ હિ'દુ દેવની અગર બ્રાફ્ષાણુની જરૂરજ ન પડે તે કાળ 
આસ ધ્યાનમાં રાખી છે. oy en 
ame કે જે સવે વાંચતાં વગર્‌ 


ત સઘળાસાં જ્યાં જીવા ત્યાં 


એવી રીતની સઘળી [કયાઓ સતપ'થીઓ માંનો! 
જે એક પાકો માની હોય, તેને સુખીનો ઈંલકાબ આપે છે તેજ કરાવી શકે 
છે. આ પછી એ સઘળી દોવાઓમાંથી અનુકખે એક પછી એક વાંચક વગનો 
સમક્ષ રજી કરવામાં આવશે. જેમાં પ્રથમ દોવા મુખીની ડકિયઃની આવે છે, 
એમાં મુખી કોણુ થઇ શરદે! તથા મુખીની શું શું કરજો હોય, વથા 
હરરોજ મુખીએ શું શું કરવુ' નનેઇએ વિગેરે જણાવેલ છે. 


ન Se ૩s 


www.realpatidar.com Page 409 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ફેરમાનજી ખીસમીક્ષા હરરહેમાન નરરડીખ સતગેઃર પાવર બ્જ્ઞા ઈટ્ર 
ઈભઆમસાહા આદ વીસતવ નર'જન નરઅલી મંહમદશાાહા તમારી દોવા. 
પ્રથમ આટ લાખ કરણુ મધે ગોર ઇંસાએે ખ'દગી કીધી, 


ત્યારે હાલમાલ લેસ્તની કુ'ચી તે લઇ ઇમામકુ' દીની. ૧ 
લેસ્તની કુંચી ગોર ઇમામને હાથ દેજકની કુ'ચી ફીરસ્તા અન્નજેલની પાસ. ર્‌ 
જે ધર્મને માર્ગ ચાલસે, તે સહી અમરાપર માલશે. ૩ 
ત્યાં મલશે સતગોર સાહુના દેદાર, ત્યારે ચૌદભવન શાહા ઈમામને ખાર, ૪ 
જે સ્વર્ગ મૃત્યુને પાતાળ તે સતગોર સાહેખ સરજન હાર, પ 
આજે તેનો ભેદ ન જાણે કોઈ, અને સાચા મુતીવર ખુજે સોઈ. હ 
ઔજ્ન કોઇ ન જાણે દુનીઆં લેક, આજ ગોર નર રહ્યા જગમાં અલોપ. WY 
તેના ચ'તની કોઇ વાત ન જણે, સવે આપે અકલે રહ્યા વખાણે. < 
માઈને આપ લેણુ ખ'ધવ નડોં કોએ, ત્યાં મુરખ હાથ ગસતા જ્ઞેએ. હ 
તમે સાચા બોમન જાણો જેહ, આપ ખોરાદા નસે દોજક જાસે તેર. ૧૦ 
તસે ગત માંહે મળો મુનીવર ભાઇ, ત્યાં અમીં નીસાની લોને જાઈ. ૧ 
મખી તે જે જીવને મોજ આલે, એખ મુગતના માર્ગ ખતાવે. ૨ 
સખી તે જે કોઈને ગેર જો જાવે, તો ઉનકે જીવકા ભલા કરાવે. ૧૩ 
મખી તે જે અસતને મારળ ન જાવે, જીવને સખ સુત કરાવે. ૧૪ 
મખી તે જે સર્વે ખા નીકાલે, લખચોરાસીના ફેરા ટાળે. પ 
મખી તે જે સુવા માનવીને જીવતાં કરે, જનકા દલ હોવે તેનાં કારજ સરે, ૬૬ 
મખી હં જે સવે ઘરકા જીવ આવે, તેની ખમણી કમાર્છ કબુલ કરાવે. ૧૭ 
મખી તે જે ડાહ્યઃ હોવે, સારે જીવકુ' વેકુડમાં લાવે. ૧૮ 
મખી તે જે આપે અમર ભેદ જાણે, અગમ નીગમકી બાત પીછાહે. ૧૯ 
મી તે જે સુધ ખુધ ખરસાત કી ન્તણે, સવે નગરકી ખાત પ્રમાણે. ર૦ 

ખી તે જે પીર પિગામ્મરકુ' નજરે દેખે, જરણ મરણુકા હાલજ પેખે. ર૧ 
મખી તે જે સત વાત સાંચી કરી માને, તાંહાં કમાઈ સહી કરી જાણે. રર 
તે મખીની સેવા અમર જાગે, જે સત સણુરી સ'તોક મડે. ર૩ 
જે એકેમને એકેચ'ત સતપ'થ ધાએ, તે મખી તો! વેકુડમાં જાગે. “ર્ર 
જે દદ સુકરીત ખરા સુમન હશે, તે જીવતો અમરાપર જશે. રપ 
તમે રખેસર સાહેબસું રાખો ચ'ત, એર ગતમાં મળયું નત નત. ર્‌ 
તમે' અહ્રાપરસાં જસો સહી, આજ લુલાવે ન પડસો કોઈ. રૂ૭ 
ભુલા કાએ ભસ છે ગમ, સાચા રખેસર તે સચી ધાર. 24 

wewaealpaidaecon TT 8896410 6F600 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઝહ્પ 
રખેસર હશે તે સાહેગના સેનમાં મળસે, નુરાણે દોરે મુમન ગડે. રહ 
એઓરનર આગલ હજુર ફૂરસે, નત નત દેઢાર સાહેખનો કરશે. ૩૦ 


જયારે આવી આપ સાહેખ તખત બેસે, વ્યારે નત નત દેદારી મુમન રહેશે. ૩૧ 
આજ ગોર ગતમાંહે મલીને કરો તખત ખેસે, ત્યારે નતનત દેદોરી ગુમન રહેશે. ૩૨ 
આજ એર ગત માંહે મલ્લીને કરો કૅમાઇ, 


ભલે એર ઈંમાસશાહા તમે સત ચલો સથીઆરાભાઈ, ૩૩ 
સતાર ઇસામશાહા તર્અલીમહંમદશાહા,હકલારલાહા ઇલુ લાહો ભહભદર ર્સાલિલાહે* 
on Ce 


(૧) દોવા દેવ સ્થાપનના મ ડાણની છે. 
રૃમાનજ ખીસમહલ્ા હર રહેમાન નરરહીમ સતગે!ર 'પાત્રધ્રહમા 
દ્ર ઇખમાસશાહા આદ વીસતવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા 
તમાટીં દેવા. 


લોકો મળે ત્યારે 


તસે સુણો મુનીવર વેદ વીચાર, ખખીતણા કરીઆ આયાર, ૧ ડજદા (રમ 
અવી ગતમાંએ હિજદા કહે, એકમનો થઇને ઉભો રહે. રૃ રિષની જેમ) 
એર ગત પાસે માગે વચન, નરમ કરાવે જીવને પ'ડ. 3 
ગોર ગત મળીને કેરે આસીસ, આજ ગતમાંહે ગોરનર છે જગટઢીસ. ¥ 
તાંહાં નાનામોટા સહુ કરગરે, જપે પીરસાહા ને તોમાં કરે, ™ 
કહી કૂરમાનને માંણજ લહે, તાંહાં નરવખ થદને ઉભો! રહે. ટ્‌ 
રયે રાખે પીરશાહનો જાપ, તેષાં થકી ઉતરે પાપ. ૭ 
માંગ તણી આગ્રીસ ને કરે, જાપ જપે પાતક ઉતરે. B 
રોજણુ મળીને ઉતરાવે માંણ, એક ખીજાને કહી ફરમાન. હ 
માંણ ઉતારીને ઉભ રહે, નમી ગતને હેજ'ઢા કહે. ૧૦ 
એક મનો થઇને ડગ જને ભરે, અને મખી તણે આસણે સ'ચરે, ૧૧ 
આસણુ જઇને કરે હેજ'દા, ખકસે ગુના એર ગતના ખદ. ૧ૂ૨ 
એડી આસણ બેસે કાયા, ઢીક્ષી ટ્ર કરે સહુ માયા. ૧૩ 
જે સ'ત સ'તોકે બેસે સહી, તે દયા ખેમ્યા રહેણી રહી. વૂ૪ 
પુર્વ ટ્રીસા પુ'ડજ ધરે, ને પછમ દસા ઝુંનમુખ કરે. વૃપ 
દખણ સેલે ડાબે પાસ. જમણી ઉત્તર કુરે આસ, વહ 
એર શતને પુછે ક્રમાન, કહી જગનન' માંડે કામ. છ 
ત્રણ દરવાન્ત મજ કરે, જયાં થકી પવન નાં સચરે. ૮ 
કહી ફૃરમાન ને માંડે પાટ, સવે જીવતણા મુગતા ગાઢ. દહ 


માંડી પા2 ને આખર પેસાને કલસ જે લે, ત્યારે ધૂપ રીવાને અરપણ કરે, ૨૦ 


www.realpatidar.com Page 411 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ડક 
ભરી કળસને શુજરે આપ, ભળે કાંડી પોરજ્ઞાહાનો જપ. ર્ય 
માંડી કળસને એક ચીંતે રહે, શાખા લઇને કળસમાં ધરે. ર૨ 
કુલ હાર ગ2 પાટે ધરે, ચુવા ચ'દન અર્પણુ કરે, ર્ર 
આલ ભણીને ઉપજાવે નુર, આલે નર'જન છે લરપુર, ર્ઝ 
ત્રણ દેવની પુન્ત કરે, નુર લઇને કળસમાં ધરે. રપ 
નુર માંહે શક્તિનો વાસ, નુરે નારાયણ થાએ પ્રકાશ. રદ 
પાંચ તનતો નુરમાં રહે, ચોવીસ પાત્ર કળજગમાં છે. ૨૭ 
એક મનો થઈને મખી જો ભણે, ગોરનર આસે એક કરી ગણે. ર૮ 
આલે ગોરનર ખેડા સહી, દવાથી મખીએ ટીડા તહી'. રહ 
પરદખણાનુ' ખોટુ' દાન, પુજીએ તો મેરૂ સમાન. ૩૦ 
એવી દોવા સખી જે કરે, કલસ આગળ પર્સાઢ ધરે, * ૩૧ 
જીવ તો મરત'ગ હોઈને રહે, દુઃખ સુખ ટીલનાં સતગોરને કહે. ૩ર્‌ 
પુજા કરે કલસની સાર, માંહે નર'જન સચરાચાર, ૩૩ 
મખી તે જે ભાર ગતનો આપે સહે, પરવેદના દુ ખ દીલમાં ગ્રહે. ૩૪ 
સખી તે જે મન મારી રહે, મુખમાંથી મર કોઈને ન કહે. કપ 
નતનત હાલ ગુજારે આપ, દુવા ભજી ઉતારે પાપ. ૩૬ 
કરી આસીસને છોડાવે કરમ, ગોરગતની કરીઆ આચારે વાઘે ધરમખ* ૩ 
બોલે સાચુ” ને વચને પળે, ખાર કરોડીને સંગ જઈ મળે. ૩૮ 


સખી તે જે એટલ્વી કોયા પાળે, નતનત હાલ ગુજારીને માંણજ લહે. રહ 


મખી તે જે કોયા આચારસું નરલે રહે, એવી દોવા તે ગર ઇંમામશાહા કહે. ૪૦ 
સતગોર &મામશાહા નર અલી મહમદશાહા,હકલા એલાહા ઇલૅલાહોમહ મદર રસુલિલાહે* 
AIRE -- 


હ) દવા મુખીને તોખાં પડવાની છે. 
CATER) Bani 
કેરમાનજ ખઔીસમલા હરરહેમાત નરરહીમ, સતગોર પાત્ર બ્રહ્મા 
છંદ ઈમામસાહા આદ વીસતવ, નડ'જનનરઅલી, મડ'મદસાહા 
તમાકી દોઆ. 
સાહેમ તોખા હેન્નરવાર, આ ખ'દા ગુનેગાર, ખકસો ગુના લાખ. અવલ 
આખર સાહા સુરતજ અલ્વી પાક, અવલસાહા અલી, આખર ઈમામ મહે'ટી. જા'ખુ- 
ીપના ધણી વીસનવ નારણુ* વસમના આપધયાર, સેસટના સરજનહાર, જા'ખુદ્ધીપે 
પ્રવો અવતાર. રહેણી કીજે ખેર, દીવસ કીજે મહેર. નેકેનજર ધરો, ખ'દાની 
સુસ્કેલ આસાન કરો. સતગએેર ઈસામશાહા નરઅલી મહ'સદસાહા 
હકલાએલાહા ઈહ્લલ્ઞાહો મહમદુર રુ [લેલાહે. 


www.realpatidar.com Page 412 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(8) રોવા સુખીને આસણુ ઉપર આસણ આગળ રહીને ભણુવી. 
RSAC RAISER 

ફરસાનજ ઔસસશ્ષા હરરહેમાન નરરહીઅ, સનએાર પાત્ર બદયા 
ઇં“દ્ર ઈમામસાહા આાદ વીસનવ નર'જનત નરઅખ્ી મહ'મદશાહા 
તમારી દોવા. 

સતગોર પીર કખીરદીન, સતએર 'પીર સુદરદીન, સતગોાર પીર સાહેખદ્રીન, 
સતગોર પીર નસીરદીન, સતગોર પીર સમસટીન, નર અસલામશઃહઃ નર અવી 
નર'જન નામ નમી નુર સતગોર તમારી દોવા. પ્રથમ અડું'કાર, અહું'કારશથી 
ધ'ધુકાર ન૨જન નરાકાર, તમે સેસટના સરજનહાર. સ્વામી તખે ધર્યો અવતાર 
સ્વામી દીનમાં તમે, ડૂનીઆમાં તસે, જાહેર તમે, હજુર તસે, કાયમ તમે, 
દાયમ તએ, અવલ તમે, આખર તએે, નુર તમારે, જરુર તમાર, ભાવ 
ભક્તી ઇંમાન અમાર. અભે! ખ'દા ગુનેગાર તસે સાહેખ ગુના ખકસણુહાર. 
અખ'દાને દેદાર દેનો, આખરવેળામાં ઉગારી લેજે. તમે આસણુ સીંગાસણુ આવીને 
પર્વરો, કીધા ગુના અકસો. ખઔજા ગુના ન કરાવશો, પાંચ સાત નવ ખાર તેત્રીસ 
કેરોડીના સેળા દેજે. લખ ચોરાસીના દેરા ટાળે, સગળી જમાતસું દેદાર અ.લો. 
સ્વામી એકાંત કરો,રોાંત ડૂર કેરો. ધર્મ સ્થાપો, ને પાપ કાપો. સમજ આપો, 
સતીએઓની સોખતમાં રાખો. સમર્યા સાર કરો, કરમર્યા કાન ધરા, આવાગવન 
દુર કરો, સતગએર ઇમામશાહા નરઅલી મહ'મદશાહા હડ ફાએક્લાહા 
ઈલ્લલાહો સહમખદર રસુલીલાહે. 

> -— 


0 સેવા મુખીને આસુ ઉપર પેલો જમણે! પગ મીન 
તહાં ઉભા રહીને હાથ જોડીને ભણુવી, 


ફુરમાનજ ઔસમઅલ્લા હરરહેમાન નરરહીસ સતગોર પાત્ર ધ્હા 
ઈંટ્ર ઇંસામસશાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅખલી મખહ'અદસાહા 
તસારી દોવા. 

સાહા હેજદા કાયમ રેવ પાયા, સતગોર નુર પાયા, સાહા પાયા, સાહોકા 
રેદાર પાયા, સતીએઓની સખત પાયા, રખીઓનાં રાજ પાયા, અમરાપોરમાં વાસ 
પાયા, અન'ત કરોરીની સોખત પાયા. સતએઓર ઈમામસાહા નરઝાલો 
મહ'મદસાફા. હક લાએલાહા ઈલ્લલાહો મહમદુર રસુલીલ્લાલે. 


 HRRTEERRAR PE 


www.realpatidar.com Page 413 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૦ 

ફેરમાનજ ખીસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીસ સતગોર'પાત્ર ખહ્ષા 
દ્ર ઈમાસસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા 
તમારી દોવા, 

સ્વામી તમે અડુ'કાર માંહે આપો આપ, સકતી રૂપી જપાવે જપ. સકતી 
રૂપી રચ્ચો સ'સાર, સકતી વેદ ઉત્તમ આચાર, હેડળ શકતી રૂપને ઉપર કેલા, 
પાંચ દેવ તે સ'ભરે ભરા. આસણુ શકતી નુરી તેજ, નુરે ખલકાં નર'જન હેજ. 
સેસટ શકતી મીટી સહી, મીટી ખાજનાં ઉપનાં ફોઇ. માટી ઘટ ને 
માટી પાટ, માડી ્ૉખ મુગતની વાટ. સતગેઃર ઈંમામસાહા નરઅલી 
મહ'મદસાહા હક લાએલાહા ઇલ્યલાહો મહમદુર રસુલીલ્લાહે. 

ROSSER 
(હ) દેવા પાઢ માંડીને સરદો કરવાની દે. 
=~ Chccml Remeit> 

ફેરમાનજી ખીસમલા હરરહેમાન નરરહીમ, સતગોરપાત્ર બ્રહ્મા 
છું્ર ઈમામસાહા આદવીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા 
તમઃરી દેવા. 

નવતન અસલામ અરજતલા સલામ, મામા અરજીલા સલામ, 
અમ અમલ હરામ, શક્તિ માતા સલામ, ગોર અજખ સલામ. હેડસાહા 
મુરતજાઅત્રી અલા તે, અલખ તમે, કાયમ તમે, કરતાર તમે, સાહા પાયા 
અસે', સખકુલ જમીપર સરદા. સરદા મન સાહેમ. સાહેખ મન કૂકર, ફ્કર 
મન અલા, અલા મન મડુમ&, મહમદ મન ઉમત. સતગોર ઈંમામસાહા 
હક લાએલાહા ઈલ્લલાહો મહમદર રેસુલીલ્લાહે. 


(૭) દવા પાટ ઉમર આખા મુકવાની છે. 


ફરમાન ખીસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર'પાવ્ર ધ્રહમા 
“દ્ર ઇમામસાહા આદવીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાડા, 

સતગોર પીર કખીરદીન, સતગોર પોર સોદરટીન, સતગોર પીર સાહેખટીન, 
સતર પીર નસીરદીન,સતગોર પીર સમસટ્રીન, નરઅસલામશાહા નરઅલી નર જના 
નામ્ઃ નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. પ્રથમ આદ નરજન ધ'ધુકાર, સેસટને 
કારાગે ગોર નરે લીધા અવતાર. ધ'ધુકારમાં ધ્યાનજ ધરી, છત્રીસ જીને 


www.realpatidar.com Page 414 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૭ 


ચોરાસી ચોકડી પેલી કરી. પેલા સરજ્યા બ્રહમસત'ન, તેહુથી સરનયા 
રોહો રતન. આપ સતનથો જરીમાં નુર, તેહુનાં સરજ્યાં ચ'દ ને સુર. 
નારાણે સરજી મુરત ચારુ ચતુર વેદને અટું'કાર. અહું'કારથી સરજયા સતષ'થ, 
ધરી અવતારને ખાંધ્યા ખંધ. અથરવેદને ચેક સીંગાસણુ આવો, ગટમાં આવીને 
વાસ કરો. પાટની પુજાએ રહો, કલસ માંહે કલા ધરો, ગટ ગતમાં આવી 
પરવરો, આદ ખ્ક્ષાએ ગટ થાપો ચોદેશ નાંખી ક્રોઇ, અનતરૂપે ચળત્ર ફીધાં 
કર્તાર મુરત સોહી. અરલોક પરલોક દેવલોક જમલી જમાત ગોરગત ગગા 
ફેરમાની ખ'દાને ઈમાને અજનતમે' કખુલ કરો, કલસ માંહે તમારી કળા ધરો. 
અલ્ી નર'જના નકલ'કી પાત્ર, સતગે!ર સુઢરટહીન નર અસલામસાહાની કરાવી 
જાત્ર. ઘમામસાહા નરમહ'મદશાહે ટીધો દેદાર, જીવ સહી કીધા કરોડી ખાર. 
નબમીનુર સતગાર આદ બ્રહ્મા, પીર સમસે થાપાં ધર્મ. પીર સોદરટીને ન 
જપાવ્યા જાપ, પીર કબીરટીને કીધા પાક* ઈમામશાહા મહુમદ્દશાહા પુરો રૂંખ, 
સુખી થાપ્યા સવાલ્ાખ. સતગએર ઈંમામસાહા નરઅલો મહ મદસાહા. 
હક લાએલાહા ઈહ્લલાહો સહસદુર રસુલી્લાહે 


I 


00 


ફૅરસાનછ ખીસમલ્ઞષા હરરહેમાન નરેરહીમ સતગોર પાત્ર 
બ્રહમા દ્ર ઈમામસાહા આદવીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદગઞાહા 
તમારી દોવા. 


સ્વામી આજ કલજીમનુ' વર્તમાન જો નારાયણુનુ*' સ્થલ. ગટે ધ્હમા, 
ગટે વીસનવ, ગટે દેવ મહેશ્વર. ગટે અધે ચોદ લોડના વાસ, તેત્રીસ કરોડી દેવતા 
પ્રકાસ. ગટ મધે ય્રહમા વીસનવનો પરવાર, જો આજ કલજગમાં હોવે તેહને! 
વાસ. પાત્ર નકલ'કી નારાણ, તે નર અલી મહ'મદસાહા સીંગાસણુ તમારૂ' લમે 
સ્થાપો. તએ બેસો, સત તમારૂ) દત તમારૂ!) કરમ તમાર. ધમ તમારૂ, દીવાન 
આદશાહાજ આ ખ'દ્ા ગનેગાર તમારી પનામાં રાખો. કરગરા કાન ધર, સસરા! 
સાર કરો. સતગએર ઈમામશાહા નરઅલી મહ'મદશાહા હક લાએલાહા 
ઈંલહ્લાહો મહમદુર રસુલીલ્ષાહે- 


www.realpatidar.com Page 415 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(ક) દોવા પેસા મુકીને સરદાની છે. 
ફરમાન ખીસમક્ષા હરરહેસાન નરરહીખ સતગોરપાત્ર બ્રહ્મા 
દ્ર ઇમામશાહા આદરવીસનવ નર'જન નરઅક્ષી મહ'મદશાહા 
તસારી દોવા. 
પ્રથમ આદ નારાણે કીધો! વીક્તાર, ત્યારે રીસા લખી ચાર. ચતુર દીસા 
માંહે કીધાં ચતુર મુકામ, તાંહા સતગેર સાહાનાં દેખાડયાં ઠામ. જાચલા ફાયલા 
અરજલા ખલીફા ચતુર કલફ્ની સાંખ ધરી, ગોર નામ ભણાવ્યાં હુરી. જા”ખા, 
મેઘા કેનર અન'ત,જેણે અવીચળ રાષ્યાં સત. સતગાર ઈમામશાહા નરઅલી 
મહ'મદશાહા હક લાએલાહા ઇલ્લાહો મહમદુર રસુલીસ્લાહે. 
A IIA 
(૨૦) દોવા કલસને ધુપ લોખાનની છે. 
—— 
ફુરમાનજે ખીસમક્ષા હરરહેમાન નરરહીમ સતર પાત્ર બર્મા 
ટર ઈંમામશાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદશાહા 
તમારી દોવા. 
મહેર દરૂદ, જહેર દરૂદ, દરૂદ નબી ઉપર, અફાહો કાતીઆ. અગર જલે, 
પીડા 2ફે. સાહેમ જએ, સેતાન ભગે. ધુપ તાંહા રૂપ. દેવ તાંહાં પુજા. અલખ 
નર'જન નરાકાર, અવર દેવ નહીં ટૃન્ન. સતગોાર દંમામશાહા નરઅલી 
મહ'મદમાહા હકેલાએલાહા ઈફ્લલાહો મહમદુર રસુલિલાહે. 
RE 4 
(૬૧) દાવા રીવા નેતન પ્રણામની છે. 
REE 
ફૃરમાનજી બીસખલ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર 


ખ્મ ઇંદ્ર ઈમાસશાહા આદવીસનવ નર'જત નરઅશ્વી મહ'મદસાહા 
તમાડી દેવા. 


me 


ગોર ટીવો, એર દેવતા, ગોર વનાં ઘોર અ'ધાર, ગર વનાં જગત નહોં, 
ગોર લનાં સુગત નહી! ખન તાળુ', કલમો! કુંચી, ખોલો ધમ રોવારા, દેખો 
મહઅદશાહાકા દેદાર. જાગે એત, ને ભાગે છોત. સતગોર દંામશાંહા નરરમહી 
મહ'મદશાંહા હક લાએલાંહ ઈસક્ષ.હો અહંમદુર રસુરલીક્ષાફિ. 
PIR Tai 


www.realpatidar.com Page 416 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રેટ૧ે 


(ર) દાવા કલસમાં જળ ભરવાની છે. 
લ 

ફૅરમાનજી ખીસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતએર'પાત્ર છ્રક્ષા 

ઇ”દ્ર ઈમાસસાહા આદવીસનવ નરજન નરઅલી મહ'મદસાહા. 
સતગોર પીર કખીરદ્દીન, સતગોર પીર સોઢરઢીન, સતગોર પીર સાહેબટીન, 
સતગોર પીર નસીરટીન, સતગોર પીર સમસઃટ્ીન, નર અસલામસાહા 
નરખલ્ી નરંજન નામ નષખીનુર સતગોર તસારી દોવા. અહુ', ઉના, 
સાદ, શખ્, નુર, તેજ, ખ'ખ* આપોઆપ ઉપાયા ઇંડ, દંડ માંહેથી સરજ્યાં 
પ'ડ. પડ માંહે ઇચ્છા કીધો, અન'ત કળા વરતી લોધી ઇંડ છેદીને ઉપના 
આપ, ચતુર મુરત કીધો થાપ. કહી ટ્રમાને અટુ'કાર, પરગટ કીધી સુરત ચાર. 
ખાણી વાણી સરજ્યા વેદ, જુજવા વારાના જુજવા ભે. આલ કુરસીમાં છે 
ભરપુર, અસતળ ખાંધી સરજ્યાં નુર. નુર કાંડી અજ'પા જાપ, ચતુર સુરતને 
નર'જન આપ. અ'નદેવ તે ઉપનાં છ્રક્ષ, મચ્છ કળસ કરીને થાપાં ધર્મા સવા 
પુરૂષને શકતી સાર, વીસનવ જળને કળસ કીરતાર. આસા પુરો વાસ ધરો, 
નુરનો પ્રકાશ કરો. કળસ માંહે કળા ધરો, રખેશર જીવને પાવન કરો, નખીનતુર 
સતગોર નર અસલામશઃહા, સતગોર સક્ષાઓરીન, પીર સમ્સટ્દીત, પીરનસીરટીન, 


પીર સાહેબદીન, પીર સોદરઢીન, પીર કખબીરદીન, પીર ઈમામશહા અરજ કરે, 
જા'ભુદીપે કુ'વારકાં ક્ષેત્રમાં નકલ'કી નારાણુ અઃરખો રૂપે કલસ માંહે કળાં ધરો, 
ઘટમાં વસ તમારો કરો. સતગાર ઇંસામસાહા હક લાએ્ા હઈ લીહ્લાહા 
મહમદુર રેસુલીલ્લાહે. 


(૧૩) દવા કલસ માંડીને સરદાની છે. 
ANODE 

ફરમાન ખીસઅહલા હરરહેમાન નરરહીખ સતગોર પાત્ર બ્રક્ષા 
ધ્ર ઈમામસ્તાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી અહ'મદસાહા 
તમારી દોવા, 

વીસનવ ઉષજ'તે, માહાવેવારંગ શકત ઉપજ'તે. અન'ત ત્રતવ'ગ સ્વામી 
તમાર સીંગાશન થાપો. તમે નુર પરવરો, ગઢમાં તમારો વાસ ધરો. તમે 
અન'ત વાર થાપો તને અનંતવાર ઓચરો, તએે અથર્વેદને વાયકે ક્લે. 
તમે આદનારાણ કળા પ્રકાસી ત્રણુ દેવ પેદા કીધા, તે દેવ જગોજગ આવી 
અવતર્યો. ગટ ખ્રક્યા, ગટે વીસનવ, ગટરે દેવ મહેર, અથર વેદની કળા ધરો. 
ગઢમાં અહા ઇંશ્વર તમે કરતા. તમે હરતા. આદ ખ્રહ્યષાએ ઘટ સ્થાપીઓ 
ચે'દેશ નોખી ફેશોઈ, અન'ત રૂપે ચળત્ર કીધાં કરતા સુરત સોઈ. સતગોર 
ઈંમાપસાહા a અહ'મદસાહા હક લાએકલા હઈ લીહ્લાહો 

હે. 


ભૂહમડુર રસુલીસ્લ 


www.realpatidar.com Page 417 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૮૨ 


(૧૪) દોવા કળસ ઉપર આખા મુકવાની છે. 


ET 


ફરમાનજ ખીસમહલા હરઃહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર બ્રહ્ષા 
ઈટ્ર ્ઈેમામસાહા આદ વીમતવ ન?'જત નપઅલી મડુંમદવાહા. 

સતગોર પીર કખોરટીન, સતગે!ર પીર સોદરટીન સતગોર પીર સાહેખટ્ટીન, 
સતગોર પીર નમીરદીન સતર પીર સમસટ્રીન, નર અસજ્ઞામસાહુ! નરઅલી નર'જતા 
નામ નમોનુર સતગોરતમારી દેવા પરથમ આદ નર'જતા અડું'કાર, અડું'કારશી 
ધ'ધુકાર, સેસ2 તણા કી વીસ્તાર. મનમાં હરીએ ધરીઉ' હેત, તાંહાં ર્યું એકે 
ષ્રહ્યજ ખેત. ધ્ર સતની જરીઆં નુર, તારે સરત્ત' રોહે' રતન ભન્પુર હરીએ 
કીધાં દ્રષ્ટરે કામ, તારે સરજ્યાં પંડ ને પરાણુ. તે પંડમાહે મેત્રી માયા, અન'ત 
સરૂપી સરજી કાયા. જળ અખરે પુરોવાસ, આદ નર'જન માંહે પ્રકાસ. કેળસે 
ચાર સુરત મળીન કરો જુગત, રખેસર જીવને આલો સુગત, નર અસલામસાહા 
દાલાર, નર અલીમહ'મદસાહા હુશેતીમાં સલદાર, જા'ખુદીપે ભરતખ'ડે કુવારકાં 
ખેત્રને અસ્યળે બેસો, તમે' ન૨'જન નડલ'કી નારાણુ. સાહેમ સુલતાન ખાદસાંડાંજી 
નખીનુર સતગોાર મ્રક્ષા તમે આખર સ્વરૂડ ગઢમાં કળા ધરો. સતર 
ઈસઆમસાહા નરઅલી મહંમસદસાહા હક લાએલા હઈ લોલ્લાહો. 
સહમદર રસુલીલ્લાહે. 


(૧૫) દોવા કળસમાં આખા તારીને સરરો કરવાની છે. 

ફરમાન ખીસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોરપાવ્ર ખ્રહ્ષા 
ઇન્દ્ર ઈસમામસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી મહમદસાહા. 

સતગો૨ પીર કખીરટીન, સતગો૨ પીર સોદરદીન, સતગોર પીર સાહેખટ્‌ીન, 
સતગોર પીર નસીરડીન, સતૃગોર પીર સમ્સદીન, નર અસહલામસાહા નરખહલી 
નર'જના નામ નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. મહમદ રસુલટુ, જલજલાલહુ, 
વેનાંમત મચે, અકાવેનામતવકી અહા વેનામતે નસીમ સાહેમ સતાર. 
સાહેબ ગુફાર, સાંહાં પરવરદીગાર, સાંહાં ખેલી, સાંડાં ખલક, સાંહાં અવલ, 
સાહા આખ૨, સહા અવતાર, સાંહાં પાતર, સાંઢાં મચ્છ, સાંઢા ફકોર'ભ, 
સાંહાં વરાડ, સાંહાં નરસી'હ, સાંહાં વામન, સાંહાં કૂરસરામ, સાંહાં રામ, સાંહાં 
કશ્શન, સાંહાં ખુદ, સાંહાં નકલ'કી નારાણ, નર'જનાં નરાકાર, અલી નમી થકી 
સૌને રૈદાર. નર અસલામ સાહા દાતાર, સતગોર સોદરદીન સાર, નષખીનુર સતગોર 
ઇંદ્ર છેમામસષ્હા નરઅલા મહ મહશાફ તમારાં નામ ઉપર અવીહારી જાઉ, 


www.realpatidar.com Page 418 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૮૩ 


તમારાં કામ કર્તવ્યથી વારી જાઉં. અનત અવગુુુ અમારા, આ અદા 
ગુનેગાર ખાદસાહાજી તષે* શુના ખકસણુહાર, જ'બુદીપ કુવારકાં ક્ષેત્રમાં 
રખેસર જીવોને આલો દેદાર. સાહેમ તખે મહેર કરો, કળસ માંહે કળા ધરો. 
સ્વામી તમે નુર સ્વરૂપે કળસ માંહે પરવરો. સનગોર ઈમામસાહા નરઅલી 
મહ'મદસાહા હક લાએલ્ષાહા હઈ લીક્ષાહો મહમદુર રસુલ લાહે. 


> 
ગ 
__ 


(૧૬) હોવા ગટપઃટતે ફ્ષહાર ચદવગાની છે. 


ફૅરમાનજ મીસમવલ્ઞા હર હેમાત નરરહીમ સનએ!: પાત્ર બ્રક્ના 
ઈન્દ્ર ઈમામસાહા આદ વીસનવ નર'જના નરઅલી મહ'મદસાહા. 
સતગોર પીર કખીરટ્ટીન, સતગોર પીર સોદરટ્ીન, સતગોર પીર સાહેભટીીન, 
સતગોર પીર નસીરટીન, સતગોર પીર સમ્સદ્રીન, નર અસલામ સાહા નરઅલોી 
નર'જના નખીનુર સતળગોર તમારી દોવા. સ્વામી પાનકુલના ભોગદારી તમે છો, 
આસના વાસનાના ભોખદારી તમે છો, ધટપાટના ધણી તમે છો, ઘટ માંહે 
વાસ તમારો છે, સ્વામી દ:તા જો!ગતા તખે છે, ધ્ક્ષા વીસનવ માહેશ્વર અઃદ 
નારાણ ઘટમાં વાસ પુરો, અવલ આખરના ધણી તમે છો અથરવેદી કળાધરો, 
તમે પ્રગટ રૂપ કરો. ન્ત'ભુરીપના સુલતાન સતગએર ઈમામમસાહા નરઅલી 
મહ'મદસાહા હડ લાએકલાહા ઇક્ષલ.હો મહમદુર રેસુલીઉલાહે. 
— 2 Se OE Deter oe 
(૧૭૯) દોવા ઘટપટે ચુવાચ'દન અખીલ ચાવવાની છે, 


૦0 ———- 


ફરમાનજ ખઔીસમીક્ષા હરરહેમાન નરરહીખ સતગોર પાત્ર 
રક્ષા ઈંઠ્ર ઈમામસાહા આદ વીસતવ નર'જના નરઅલી મહ'મદશાહા 
તમારી દોવા. 

સ્વામી પાન પુલના ભેઃગતારી તમે છો, સવામી આસના વાસનાના 
ભોગતારી તમે છો, સ્વામી કેશર કસ્તુરીના ગતારી તમે છે, સ્વામી અગર 
ચદન મુસકના ભ્ઞોગતારી તમે છો, સ્વામી અતર અબીલ ગુલાબના ભોગતારી 
તસે છો, સ્વામી પરેમળ વાસનાના ભોગતારી તમે! છો સ્વામી દાતઃ લોકતા 
તમે છો, સ્વામી પાન કુલનો અહાર તમારે છે, સ્વામી ૧મારો આહાર વેવાર 
સ્વાસી પાન કુલનો તમે લો આહાર. સતગર પાગ બ્રહ્મા ઇન્દ્ર ઈસ સાહા 
નરઅલ્લી અહુ'મદસાહા હક લાએલ્લાહ ઈહ્લલ હો મહમદુર રસુલોલ્લાહે. 

sn me 


www.realpatidar.com Page 419 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(૧૮) દોવા ગોરનરની આલ ગાવત્રી છે. 
કા ૦,૦] 
મુખીએ હાથમાં ગેઃળી જાલીને બુધ લગી આલ ભણવી પછે કળસ માંહે 
'પાવળ ગેઃળવી. મીરાં મહ'મદસાહા લગી આલ ભણવી, 
ફેરસાનજી ખીસમીક્લા હરરહેમાન નરરહીમ. 
પ્રથમ પર્શેશ્વરા, પરદે જલે સાગરા, સેવાને કારણુ હેત રચ'તે, 
ધરતલો ઉપર પા$ઉ' ન દેતવા સદા સવે પરલેગત, પ્રથમ લીફ વર્ણ 
તે ધ'ધુકાર, ત્યારે સ્વામી તમે આદ નર'જન નરાકાર. તાંડાં કવન ચેહનાં 
પરીવરત'તે, દખદેહી તે આદ પુરૂષ નારાણ. આપ મન આપ્‌ ધ્યાન કરતવ'ગ હો 
સ્વામીજી. તે નુર નરવાણુ અઃપ હસ્તકે, તદા નર'જન તે નરાકાર, તાંહાં લીલ 
વર્ણ તે ધ'ધુકાર. તારે નહીં સાદ, નીં સબ્દ. નહીં ઉનાદ, નહીં ઉ'કાર, નહીં 
ઉતપત્ત. નહીં રેવત, નહીં રચના. નહીં પવન, નહીં પાણી. નહીં ખ'ણી, નહીં 
વાણી. નહીં વેદ, નહીં લેદ. નહીં જળ, નહીં કમળ. નહીં હુમલ, નહીં વસલ, 
નહીં પરખત. નર્હીં પાખાણુ, નહીં નદીઓ, નહીં નવાણુ. નર્ફી સમુદ્ર, નહીં 
સામર. નહીં ગેવર, નહીં ફેવળાસ, નહીં મેર, નહીં મેખળા. નડીં સ્વર્ગ, નડીં 
નક. નહી' મરત, નહી પાતાળ નહીં ધરતી, નહીં આકાસ. નહી' ચ'દ, નહી' 
સુર. નડી' તારા, નડી' ક્ર. નહી' સઘ, નહી' મડળ. નહી' રેહેણી, નહી' દીવસ. 
નહી' સુન, નહી' પોકળ. નહી' જઃણુ, નહી' મરણુ. નહી' સેસટ, નહી' સ'મગ, 
નહી' ભાવ, નહીં' ભે'કાર. નડી' રૂપ, નહી' રેખા. નહી' રાગ, નહી' લેખા. નહી" 
દમ, નહી' કદમ. નહી' ધમ, નહી' ધમકાર.  નહી' રીત, નહી' કરીત, નહી* 
જોગ, નહી' જોગત. નહી સંગત, નડી* ભગત. નરી' સોહો, નહી' માયા. નહી” 
કાયા. તારે ભાવ ને લેદ કાંઇ નવ હુતા, તદા આદ્‌નર'જના કઈ પેરે સ'સાર 
નીપાયા. તાંહાં સ્વામીજીએ પ્રથમતો લીલવ્ણ ધ'ધુકાર મે, અડં'કારથી 
હેત ધરીઆં. હેત થકી નીર જરીઆં, નીર થકી ખીર કરીઆં. ખીર થકી ણુ 
ઉપાયા, ફે'ણુ માંહેથી ઈંડ નીપાયા. ઇ'ડ થકી રચ'તે સવે રચના. તારે ઈંડ 
છેને ત્રણુ ત્રભોવન સરજ્યાં હો સ્વાસીજ. પરથમ તે જમીનનાં જડખ ધન 
જુમ પાંચ, પાંચ જીમતો પીયાળ થોભતાં. પાંચ જીગતો ગડશેરૂ ઉ8'તાં, પાંચ 
જાગતો! ખ્રક્ષમ'ડ જડ'તાં. આટ જીતો ગીતા ગાવ'ત્રી ઉધર'તા, નવ જુગતે! 
નીર નરવાણુ ખાંધ'તા. ખાર જમતો! ફંહમાળ દદેરવ'તા, વીસ જીમતો વભુત 
વનસપતિ વસ'તા- ત્રશુ જુમતો ત્રીલોવનના ત્રીસુળ ધરતા, એક જીતે! 
અટું'કાર બોલી ભણ'તા. એવા તોતેર જુમતો વઇછ ગયા. સ્વામીને અટકળ 
કરતા. તદા અગમ અગોચર સતગોર બ્રક્ષા નરનારાયણ દેવ માહેશ્વર. એ ત્રણુ 
દેવની જે કોઈ પુજા કરે, તેને આવાગવનના ફેરા ટળે. તદા સ્વામીજીએ 


www.realpatidar.com Page 420 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પેલ્મ રોપા સત. સત ઉપર દત. દ્રવ ઉપર ખમયા. ખખયા ઉપર ગજ્ત. ગજ્ન 
ઉપર નીલ. નીલ ઉપર સેસનાગ. સેસનામના શીર ઉપર ધખળો ધોરી. ધ'મળા 
ધોરીના સી'ગ ઉપર એક રાહી. એટલા ઉપર જતન કરીને સ્વામીજીએ 
સેસટ નીપાઈ. જે કરણુ કલકતા અવતાર પાત્ર, તે સુણો રખેસર ભાઈ. જ્'હાં 
થકી સ્વામીએ રૂપ ધર્યો, તે રૂપ ઓળખીને આજ કરો કમાઈ. પ્રથમ નામ તો 
નીલ, અનીલ, સુન, સાન, નાંન, ગ્યાન, એે'આન, નુર, તેજ, જળ, કમળ, 
ફેદમ, આદખુદ, નાદખુદ, ગજતત્વ, પરેમતત્વ, આદપુરૂષ આદપુરૂષથી 
અડુકાર. અડુ'કારથી ચાર વેદ પ્રકાસ. આદ પુરૂષથી નાંભ ચકે. નાંભ ચકરથી 
ભવે એર ખ્હ્મા. સતગોર પ્રહ્ષાથી સર્વે સેસટની ઉતપત. જે ચાર કલફ્ના 
અવતાર પાત્ર તે સાંભળો સુનીવર ભાઇ. જાડાં થકી ગરનરે અવતાર લીધા, 
તે અવતાર ઓળખીને આજ કરો કમાઇ. પ્રથમ નામ તો અડું', ઉનાદ,અવીગત, 
એઉહેદ, હેવ, કવ, તવા ધરમ, તેજ, લવ, નાદ, એઓતર, હરીતક, પુર્વો, 
અતીતવ'સી પરેમરખ. વે'સ તો શ્રી મચ્છ, મનઈત, ઉગ્રસેન, અજુવત, બ્રેસપત 
આસોામ'ત્ર, પરીકમરખ. વે'સ તો! શ્રી કોર'શ, વસરત, દકાઈત,”કાજમ,પ્રજ્ઞપત, 
દાઢમરખ. વેસ તે! શ્રી વરાહ, દેહ, રૂપક, કેશવ, નસખલ્વીપત, ગોતમ, અમીરખ. 
વસ તો શ્રી નરસી'હ, મુનાયક, વ'સવઢણુ, વીરલોચન, કાસમરખ. વે'સ તો 
શ્રી વામન, માનધાતા, પરથ્મીજે, અસરત, જમદગની રખ. વે'સતે! શ્રી ફૂરસરામ, 
રગુ, નગુ, જજાઈત, કેવળીક, અજેપાળ, દશરથ. વે'સ તો શ્રી રામ, લવ, પદમ, 
પરિખત, વીરપાળ, વાસુદેવ. વેસ તો શ્રી કરશન, પરતુમલ, સેસસ્થાન, 
બીલસસ્થાન, વેણીવચ્છરાજ, સહીરાજ. વૈ'સ તો શ્રી ખુદ. 
કૂરમાન કહીને કળસમાં ગોળી ગોળવી. (આલ ભણૂવી. ) 

સીસ, સામ, સુલકાન, અસલામ, હારૂન, આદમ, નીઝાર, ખીઝાર, અક્ીઆસ, 
મલીઆસ, મુલકાન, કાજમ, કાહુર, ઝાંઢુ'મ, ગાલખમ, એલખમ, કાહેમ, 
રાહ, અખદઢલમુનાટ, હાસમ, અખુમતલખ, અખુતાલખ. વે'સ તો સારા શ્રીં 
મુરતજાઅલી, ઇમામ હુશન, ઇમામ હોશેન, ઈમામ જેનલાખટ્ીન, ઈમામ 
મહમદ ખાકર, ઈમામ જાફર સદક, ઇંમામ અસમાઇલ, ઇમામ નર સતગોર, 
સેહેદ અસમાએલ સાહાની,સેહેદ નુરમહમદ, સેહેદ ઈમામરીન, સેહેદ મુસાક્રદીન, 
સેહેદ મનસુરઢીન, સેહેદ ગલ્લાખદીન, ' સેહેદ જમાહટીન, સેહેદ સાદકરીન, 
સેહેદ એહેરદીન, સેરેદ સાલેરીન, સેહેદ ટાદીન, સેહે કૃજલસાહા, 
સેહેદ હાસમસાહ!, સેહેદ મહ મદસાડ!, સેહેદ એમદસાહા, સેહેદ નાસરશાહ, 
સેહેદ મુસાએકસાઢા, સેહેદ માહાખુ, સેહેદ મસ્ત'ગ,' સેહેદ મહીઓરટ્રીન, 
સ્ેહેદ સમનસાહા, સેહેદ ખાલકેસ્ઞાહા, સેહેદ નીઝારશ્ઞાહા, સેહેદ અસલામસાહા, 

પી. ૪૪. 


www.realpatidar.com Page 421 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સેહેદ સલાએઓટીન, સેહેદ સમસટીન, સેહેટ નસીરટીન, સેહેદ સાહેમટીત, 
સેહેદ સોદરટીન, સેહેદ કખીરટીન. સતગએપર પાત્ર બહા! દ્ર ઈંમામસાહ! 
આદવીસતવ નર'જન નરઅલી સડખદસાહા હક લાએક્ષાહા ઇલ્લલાહો 
મહસદુર રસુલીલ્લાહે. 


(૧) દોવા ચાળીસ ઇમામની કાંડણુ પેલી, 
nd © 


કૃરમાનજ ખીસમકા હરરહેમત નરરહીમ, 
હુકમુલાંણાં સાહા મુરતજાઅલી. (૧) ઈમામ હશન. (૨) ઈમામ હોશન. 
(૩) ઇમામ જેનલાખદીન. (૪) ઇમામ મહ'મદ ખાકર, (૫) ઇમામ જાફર સાદક. 
(૬) ઈમામ અસમાઇલ. (૭) ઇમામ મડંમદ અસમાઈલ, (૮) ઇમામ 
સાજીઓઆતમ. (૬) ઈમામ રાજીઓઆતમ. (૧૦) ઇંમખામ ખકોઅડુમ, 
(૧૧) ઈમામ તંકી મડમઢ, (૧૨) ઇમામ કાહેમટીત. (૧૩) છંમામ મેરટી 
અખદ્લા. (૧૪) ઇંમામ કાયમ કહલ'દર. (રપ ઈમામ મતસુરદીન. 
(૧૯) ઈમામ સાસેહેજા. (૧૨૭૯) ઈમામ અજ મટુ'મદ. (૧૮) ઇંમામ 
હુકીમઅલ્લી. (૧૯) દમામ જાયેર હશન. (૨૦) દમામ મુસતમ સરખલા. 
(૨૧) દમામ સા નીઝાર. (૨૨) ઇમામ હૉંદી. (૨૩) ઇમામ ખેદી. (૨૪) મામ 
જકર અસલામ (૨૫) ઈમામ સહ'મદ અસલામ (૨૬) દમામ હશનઅકલો. 
(૨૭૪) ઇમામ અજીજ મહમદ. (૨૮) મામ જેનલાવદોન. (૨૯)૪ઇખામ રકાનટીન 
ખુરાસાની. (૩૦) ઇમામ સમસટ્ીન. (૩૧) ઇમામ સલાઓટીન. (રેર) મામ 
કાશસ બનકાસમ. (૩૩) ઇમામ અસલામ સાહા ખન અસલામ સાહા. (૩૪) ઈમામ 
મસતુમ સરખલા. (૩૫) ઈમામ ગરીખ નસોરનજન (૩૬) દમામ માકરઅલો, 
(ર૭) ઇમામ એરાદઅલી. (૩૮) ઇમઃમ જલપોકાર અલી. (૩૯) ઈમામ નુર- 
ધરઅલી ઈમામ સાહેમઅસી. (૪૦) ઇમામ સહા નીઝાર. હક લ્યાએલા હઇ 
લ્હલ્ાહો અહમદ રસુલહલાહે. 
Xe 
(૦) રોવા ગોરનરની આલકાંકશુ પેલી. 
Co 
ફરભાનજી ઔસસલા હરરહેમાન નરરહીમ, 
આદ વીમનવ નર'જના નરાકાર, સેસટ કારણુ સતગોરે લીધો અવતાર. 
(૧) અહુ.' (૨) અનાદ. (૩) અમી. (૪) ૭૨: (૫) તેજ. (૬) ઇંડ. (૭) ઉદ્બીજ- 
(૮) ઉત્તપત. (૯) વઈ તેજ* (૧૦) ઉમરરૂખ (૧૧) ખરમ, (૧૨) સસ. 


www.realpatidar.com Page 422 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(૧૩) મરમ. (૧૪) હરીતતવ. (૧૫) પરી. : (૧૬) પરીતમ. (૧૭) પરીભાંણુ. 
(૧૮) કઉતમ. (૧૯) કમાઇ. (૨૦) અડરખ. (૨૧) આદમરખ. (૨૨) અદીગત. 
(૨૩) પરેમરખ. (૨૪) હરીવ'સી. (૨૫) રુરીતખત. (૨૨) અકાસ વેહની. 
(૨૭)એકારમી (૨૮) રીખવ (રફ) રેવ'ક. ($૦) અમરીત. (૩૧) દાડમ રખ. 
(૩૨) ગરીવર. (૩૪) વ'સી. (૩૪) અમરીક.(૩૫) અકાસ અખ. (૩૬) ભવસાગર. 
(૩) મારકુ'ડ. (૩૮) ગરૂભાણુ, (૩૯) વનીતેજ. (&૦) અગનીપુરી (૪૧) અમરતેજ. 
(૪ર). વાચેવ'સરી. (૪૩) હરવ'સી. (૪૪) મ્રહાવસી. (૪૫) ઇંખવ ન. 
(૪૬) સન્નન'દ. (૪૭) પરીમુગત. (૪૮) વની. (૪૯) વદેવ. (૫૦) જમદંગની. 
(૫૧) જેવ (૫ર) ગુરૂદેવ. (૫૩) વજેમેટળ. (૫૪) વેણીગાર. (પપ) પારાસુર. 
(૫૬) વીદરવ્યાસ. (૫૭) સુખદેવ. (૫૮) અગસથાની. (૫૯) વેણી વછરાજ. 
(:૦) આદમ, (૬૧) મીઝાર. (૬૨) નુર (૬૩) પરકાસ. (૬૪) મુતલખ. 
(દપાસમ. (૬૬) અખુતલખ. (૬૭ અખદલા. (૨૮) નમીમહમ'દ રસુલલા, 
(૬૯) સેદ તઈઇઅમ. (૯૦) સેદ તાહાર. (૭1) સેદ હાસમ. (૭ર) સેદ કાસમ. 
(૭૩) સતશોર ઇમાસસાહા. હક લયએલા હઈ લલાહો ભહસડર રસુહલ્શહે. 


“BADER 
(૨૧) જોવા કળસને પ્રરખણાની છે. 
૦ 


કેરમાનછ ખીસમક્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર 
્રહુમા ઈં'દ્ર ઈમામશાહા આદવીસનવ નતર'જત નરઅક્લી મહ'મદસાહ!ઃ 
તમારી દોવા. 


(૧) હુકમુકલાણાસાહા સુરતજ્રઅલીી. (ર) ન૨ ગાલમસાહા. (૩) નર ફાજલસાહા, 
(૪) નર હાસમસાડા. (પ) નર મડુ'મદસાડા. (૬) ન૨ એહેમદસાહા. 
(૭) નર એહેદીમાહા. (૮) નર નાસરસાહા.(૯) નર મુમનસાહા (૯) નર ખાલકસાહા. 
(૧૧) નર નીઝારસાહા. (૨૨) નર અસલામસાહા. (1૩) નર અીમહમદસાહા. 
જે પ્રદખણા દઈને પુઝએ ઘટપાટ, તો સોહેલી થાએ અમરાપરની વાટ. 
સતગેર ઈમામસાહા નરઅત્ી મડ'મદસાડા હક લાએલા હઇ 
્લ્લાહો મહ'મદુર રસુહીલલાહે. 


wk 


www.realpatidar.com Page 423 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(૨૨) દવા કૅળસને એઓત્ર દેશો ઉદક મેલવાની છે. 
00 

કરમાનજી મીસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોારપાત્ર ખ્રહ્યાં 
દ્ર ઈમામસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા 
તમારી દોવા. | 

ઉતર, દખણુ, પુરવ, પછમ, ચાર ખાણ, ચાર વાણ, ચાર વેદ, ચાર કતેમ 
પાંચ તન પાક, સાત મલાક, ચાર દેમાસુસ. દોવા દશ ઇસાસ સત્ર સહેસત્ર 
હોસેની કુલ કાયમનો પરવાર. સતગએર ઈેમામસાહા નરઅલી મહ'મદશાહા 
હક લાએકલલા હઈ લક્લાહો મહ'મદુર રસુલક્લાહે. 
(ર૩) ઢોવા' કળસને પુરવદસા ઉદક મુકવાની છે. 

. oc 

ફેરમાનજી ખીસમલા હરરહેમાન નરરહીખ, સતગોરપાત્ર બક્ષા 
ઈંદ્ર ઈભમામસાહા આદવીસતવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા 
તમારી દોવા. 

ધરતી આકાશ, પવન પાણી, અઢારભાર વનસપતિ, એકવીસ છ્રક્ષાંડ, સાત 
દીપ નવખ'ડ, સાત સાંહેર, નવસે નવાણુ' નદીઉ', અસટકુળ પરખત, નવકુળ નાગ, 
ચાર્કુળ મેધ, દસેદસા હસે અવતાર નકલ'કી નારાણ. સતગએર ઈંમામસાહા 
નરૅઅલી મહ'મદસાહો હક લાએલા હઇ લલાહો મહ'અદુર. રસુલક્લાહે. 


2 


FE 
(ર૪) દોવા કળસને ૬ખણુ દસા ઉદકની છે. 
ee OO _ 


કૂરમાનજ ઔીસમક્ષા હરરહેમાન નરરહીમખ સતગોર પાત્ર 
ખ્રહમા ઈટ્ર ઇમામસાહા આદવીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા 
તમારી દોવા. 

સીતા, કુન્તા, તારા, ધરોપટ્ી, કનકા શકતી, તુળજરેવી, રેખમણી, સકતી 
ફાતમાં, જોગમાયા અલખ નર'જના સંસાર નીપાયા. એક લાખને એ'સી હુજાર 
પીર પેગમ્ખર, સોળ કરોડ કળ પરવાર, છત્રીસ કરોડ કળ પરવાર છપન કરોડ 
કળ પરવાર, સેત્ર સેસત્ર હોસેની કળ પરવાર, નવાણું કરૉડી જા'ખા, છપન કરડી 
મેઘા, ખત્રીસ કારેડી કેનર,તેત્રીસ્ન કશડ દેવતા, અન'ત કરોડીના પીર હશનસાહા. 
સનગોર ઈમામશાહા નરસી મહ'મદશાહા હક ક્રાસેલ્ઞા હંઈ લહલાહો 
સંડુગ્દકુર રુથીલાહે. 


www.realpatidar.com Page 424 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રટ 


લપ) દોવા કંળસને પછમ દસા ઉદકતી છે. 
a 
ફરમાન ખીસક્ક્ષા હર'હેમાન નરરહીમ, સતગોર 'પાધ થ્રહા( 
ઇં'દ્ર ઇખમામસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદશાહા 
તસારી દોવા, 


ચાંદો સુરજ, નવલખ તારા, સાત ટૃરસ્તા, નરમરુ'મદ સાહા, નુર ઝગારા 
નર'જના તે નરાકાર- અરસ કુરસી ને લોહો કલમ, તે વઇકુ'ડ દોઆશ કહે 
સતગોર ખ્રક્ષા* સતપ'થ સદા ઓત'મ'ગ, સુગત મારગ લેદ તે ધક દૂવારા. 
સતગ૨ દેંમામસાહા નરઅલી મહ'મદસાફા હક લાએલા હઈ લીલ્લાહો 
મહમદુર રસુલીહ્લાહે. 

૧૬) દોવા દરો દશામાં છાંટ નાંખી સરદે કરવાની છે, 

૦૦ 
_-ફેરમાનજે બીસમક્ષા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોરપાવ્ર બ્રહ્ષા 

દ્ર ઇમામશાહા આદવલીસનવ નર'જન નરઅકલી મહ'મદશાહા 
તમારી દોવા. B 

અટું'કાર, વહું'કર, મહુ'કાર, ભડું'કાર, નર'જના નરાકાર. આદે ચતુર 
રોપો થ'ભ, તસે માંડયો! પાટ ને ઉપર કુ'ભ. કુ'ભમાં ખેડા સુરત ચાર, માંહે 
નરજના નરાકાર. ચાર પુરૂષને એકજ નાર, માંહે સાત સરદાનો આચાર, 
પરદખણાનું મોટુ' દઃન, પુ૦)એ તો ખરૂ સમાન કરી ફરમાન ને નાંખી છાંટ, ધરતી 
અસમાન રહાં એકાંત. ૨.તુ૨ દીસાને ખુણા ચાર, ઓગળ ભાગળ સઉ વસતાર. 
સત સ'તોકી ઇંડ આકાઃ., ઇંડ થરી રશ્ચો સ'સાર. કુ'લે નુર કળસના ભેદ, જગન 
થાપો હોએ જા'સેદ. જ [ઘરવેહ જગન નીસાની વસ'મરા ભોજન'ગ. એક સુરત 
ત્રણુ દેવ મળી એ સે'સટ ને થાપી, આઇ સતપ'થ સરજ્યા અને પાપ નાખ્યાં 
કાપી. આસ પુરો વાસ ધરો નુરનો પ્રકાસ કરો, કળસમાં કળ: ધરો રખેસર 
જીવને પાવન કરો, અલી નરજના નકલ'કી રૂપ નર અસલામસા જીવોના 
ભુષ. નર મહુ'મદશા હાએ કીધી મહેર, વાસા ષર્મ ને ટાળ્યા કહેર. નીનુ 
સતગોર નરજ'ની ફડાયા, સ્વામી તમથી ઉપના ને તમુંમે સમાયા. સતગોર 
ઈંસઆમસાહા નર અલી મહ'મદશાહાં હુક લાએલ્ષા હઈ કીલ્લાહો 
મહમકદુર રસુલ સલાહે. 


www.realpatidar.com Page 425 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રહ) દોવા-કુલ રખેસરને હેજ'દા કીધાની છે. 


oo) 


ફરમાનજ ખૌસમહલા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર બ્રહ્યા 
ઈર ઈંમામસાહા આદ વીસતવ નર'જન નરઅલી મહંમદશાહા. 


સતગોર પીર કખીરદીન, સતગોર પીર સુદરદ્ીન, સતગોર પી૨ સાહેખદ્દીન, 
સતંગોર પીર નસીરદીન, સતગોર પીર સમ્સદીન, નર અસકામશાહા 
નરઅલી નર'જન નામ નખી નુર સતગોર તમારી દોવા. આદ નારાયણને હેજ'દા, 
મ્ક્ષા વીસનવ માહેસરને હેજદા, આઘ શક્તો લક્મીજીને હેજ'દા, સાત 
ફેરસ્તાને હેજ'દા, આવા આદમ, મામા હવાને હેજ'દા, નમી મહ'મદને હેજ'દા, 
હુકસ મુરતજાઅલીને હેજ'દા, બીબી ફૂતમાને હેજ'દા, ઈમામ હશન ડુશેનને 
હેજ'&ા, સત્ર સેસત્ર હોસેની કુલ કાયમના પરિવારને હેજ'દા, ધરની આસમાનને 
હેજ'&ા, પવન પાણીને હેજ'દા, ચાંદ સુરજને હેજ દા, નવલખ તારાને હેજ'દા, 
ખાર મેઘને હેજ'દા, નવકુળ નાગને હેજ'દા, સાત સસુદ્રને હેજ'દા, 
નવસેનવાણું નરીઉ'ને હેજ'દા, સાતવાર સતાવીસ નક્ષત્રને હેજ'દા» પ'દર તીથી ને 
ખાર કરણુને હેજ'ઢા, નવગ્રહુને હેજ'દા, સાતટ્વીપને હેજ'દા, નવખ'ડ પૃથ્વીને 
હેજ'ઢા, ચોવીસ મુલકને હેજ દા, અસઢકળ પરખતને હેજ'દા, અઢાર ભાર 
લનસપતીને હેજ'દા, ચાર વેદ, ચાર કતેખને હેજ'&ા, ચાર ખાણી, ચાર વાણીને 
હેજ'દા, અગની, તેજ, અનદેવને હેજ દા, આદ અ'ત મધને હેજ'દા, એઓતર 
દખણ પુરવ પછમને હજ'દા, નવનાથ ચોરાસી સીધ ને હેજ'દા, એડાસી સત્ર 
ફખીને હેજ'દા, એક લાખ એ'સીહજર પીર પેગમ્મરને હેજ'દા, નવાણું કરોડી 
ભજ'ખાને હેજ'દા, છપન કરોડી સેઘાને હેજ'દા, ખત્રીસ કશોડ ફેનરને હેજ'દા, 
પાંચ કરોડીસું પ્રહલાદને હેજ'દા સાત કરોડીસું હરીચ'દને હેજ'દા, નવ 
કરોડીસુ' જજેસ્ટરને હેજ'દા ખાર કેરોડીસું ટુમધા કુ'વરતે હેજદા, કુ 
રખેસર ગત ગ'ગાને હેજ'દા, મખી સુસાકૃરને, ચૌદ ભચનના દેવલોકને હેજ'દા, 
કૅરણુ કલકૂનાં અનત કરોડી દેવને હેજ'દા, નખીનુર સતડોાર નર અસલામશાહા. 
હમારા ગુના ખકસો, સતપ'થના: મારગમાં રાખો. લખઃપરાસીના ફેરા ટાળે, 
તેત્રીસ કરોડીના મેળા આલે. જા'ણુદીપના ધણી સતગોર ' ઈંમામસાહા 
નરઅલી મહ'મદસાહા હક લાએલાહા ઈલ્લલાહે મહસઃડુર રશુલીહ્લાહે. 


www.realpatidar.com Page 426 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(૨૮) રોવા પેલી વીસતવને થાળ જમાદવાની છે. 
FREESE 
પરસાદ પેલો લાષ્મસીનો સુકવેષ થાળ ઉપર પાવળ મુકયાથી પેલાં ટવ 
ચારે ભણવી. ત્યાર પછી થાળમાં નુર સુકીને દોવા પાંચમી ભગવી, 
ફેરમાતજ ખીસમલ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર બ્રક્ષા 
ઈન્દ્ર ઈમામસાહા આદ વીસનવ નર'જના નરઅલી અહ'મદસાહા. 
સતગોર પીર કખીરદીન. સતગર પીર સુદરઢીન, સતગોર “પીર સાહેભદીન, 
સતગોર પીર નસીરટીન, સતગોર પીર શમ્સદીન, નર અસલામશાહા નરઅલ્ી 
નર'જન નામ નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. સ્વામી તખે' આદે રેખ, પછે અલેખ, 
ચતુર શુણુ તમે એક. અહુ'કાર નર'જના નરાકાર ઉપજ પ'ડ તે સાહાં આકાર. 
નર'જને તારે હેમત કરી, સત સૌીંચોને ઉપના હરી. હરીએ તાંધરા અવતાર, 
તે નર!જના નરાકાર. ચતુરવેદ કીધો વીસ્ત:૨. તમે નર'જના નશાકાર. ચતુર 
જુગમાં દસે અવતાર, શાહા મચ્છ, શાડા કોર ભ, શાહ વરાહ, શાહા' શ્રીનરસી'હુ 
અવતાર. સોળ કરોડી કુળ પરવાર, શાડા વામન, શાડા કૂરસરામ,' શાહા' શ્રી 
રામ અવતાર. છત્રીસ કરોડ કુળ':૨વાર શાહા કરસન, શાહા શ્રી બુદ્ધાવતાર છપન 
કેરોડ કુળ પરવાર, સાહા સુરતજાખર્વા શાહા શ્રી 'ન્કલ'કી દસમા' અવતાર. 
સત્ર સેસત્ર કોસેની કુળ પરવાર. નબી નુર સતગોર નર અસલામ શાહા સતગોર 
સલાઓઢીન. સતગોર સમ્સીન સતગોર નસરટીત) સતગોર સાહેબદીન, સનગોાર 
સુદરટીન, સતગોર કખીરટરીન. સતગેઃર ઇમામશાહા ન૨ અત્રીમડ'મદશાડુ! તર'જના 
નકલ'કી નારાયણ. તમારી નેઅતે, તમ.રી દસતરે. મોમન રખેસર બ'દા નરનારી 
આલગોપાલની થાળ ખત્રીસી કબુલ કરો, નીશાની મહેમાનીના રૈને કખુલ કરી. 
પાંચ તન પાક, રૂયા પાક અરૂવા પાક, નવતન શાક, દેવ શ્માસ્રીસ તમારી, 
ખ'દગી અમારી, તખે કબુલ કરા. તમારે ભાવ સભાવે તમારી સૈઅતે દસતરે 
કેમુલ કરો અનપાણીના આહાર, પનકુલના ભુગતાર તમે દાતા, તમે ભુમતા, 
કરમ ધર્મઃ તમાર, ભાવભક્તો ઈમાન અમારૂં રવા્રીજી તસે કબુલ ડરો, 
આજ ૩ળમાં દેદાર આકષ અથરવેદના આચારે હો નર અહી મહુ'મદશાહુઃ 
નર'જન! નકલ'કી નારાણ. મી મુસાકૂરની દોવા આસીસ ક્રમાન ફાતીએ! 
કખુલ કરો. સતગોર ઈમામસાહા નરઅલી મહ'મદસાહા હક લાએ 
હઈ લીક્ષાહો મહમદુર રસુલીહકાહે. 


hd is 


www.realpatidar.com Page 427 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(૨૯) દોવા ખીજ બ્હ્યાને થાળ જમાડવાની છે. 


Ame) <> 


પરસાદ બીજો સીરાતો સુકવો* 


ફરમાનજી .ખઔીસમહલા હરરહેમાન નરરહીખ સતગોરપાત્ર ખ્રક્ષા 
ઇન્દ્ર ઈમામસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી સહમદસાહા. 

સતગોર પીર કખીરટીન, સતગોર પીર સુદરટરીન, સતગોર પીર સ્નાહેખદ્ીન, 
સતગોર પીર નસીરટીન, સતગોર પીર સમ્સરીન, નરઅસલામશઃહ નરસી નર'જન 
નામ નંખીનુર સતગે૨ તમારી દોવા. નર'જનાંતે નરાકાર, ઇંડથી કીધો! વીસ્તાર. 
કેરષ૨ કીધું દ્રષ્ટે કામ, આપો આપે વદયા ફરમાન નાણે વેધુ નેવ્વ વાલ ઉપજા 
ધ્રહુમા અડું'કારુ અન'દ શ્રહમા ભયા મલ'ગ, હરી હાથમાં થયા કલ'મ. ખરમ 
સતનથી કતરા ખરા, અનત કરોડી જીવ અવતર્યા રચી ખાણુ ને વરણા વેદ 
સરજ્યા સતપ'થ .અમરભેદ ખ્રક્ષા વીસનવે ધર્યો અવતાર, વશ એકને જીઠા 
પરિવાર. વ'શ જેવા ચ'દરમા સુર, ધરી: અવતાર ને સરજ્યા નુર. વેદ વ'શે અમર લેદ, 
પ્રગટયા. બ્રહમા ચારે ' વેદ. એઓળપ્યા રક્ષા અમર તેજ. પાંચમે મુખે અમરલેદ. 
વજેસટલ વીદરવ્યાસ, હસ આદમ નુર પરકાશ. અમઝીર સુના, મુતલખ હાસમ 
અખદલા નખી મહં'મદ રસુલફા. શક્તો ખીખી ફરાતમા. ઈમામ હશન હુસેન, 
ધંમામ જેનલાખરીન ઇંમામ મહ'મદ ખાકર, ઈમામ નાકર સાદક, ઇંમામ 
ઇંસમાયલ, ઈમામ નુર સતગોર, :સેદ અસમાષ્લિ શાહની. સેદ નુર મહમદ, 
સતગોર સલાઉટીન પીર સમ્સરીન,પીર:નસીરટીન. પીરસાહેખટીન, પીર સુદરટીન, 
પીર કમખીરરીન. સતગોર: ઇંમામશાડહા. નરઅલ્રી મરુ'મદશાહા નર'જના 
નકલ'કી નારાણુ. તમારી નેઅતે, તમારી દસતરે, બોમન રખેસર ખ'દા નરનારી 
આલ.ગોપાલની થાળ ખત્રીસી કબુલ કરો. નીસાની નારેજે કખુલ કરો, તમારા 
અરવાર પરવાર સાથે કબુલ કરો. તમારં ખાણું નીસાની કબુલ કરો, તમારે 
કેરે તમારે ધરભે કબુલ કરો. ખબદાનો ભાવ સભાવે કખુલ્લ કરો, તમારી 
આસના વાસના કબુલ કરો. દોસ્તી તમારી કબુલ કરો. સતગોાર ઈંમામશાહા 
નરઅલી મહ'સદસાહા હક લાએલાહા ઈલેલ્લાહો મહમદુર રસુલિલાહે. 


RETEBRRERE 


www.realpatidar.com Page 428 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com 
realpatldar.com ન્ડ 


(૦) રોવા ત્રીજી માહેશ્વરને થાળ જમાડવાની છે. 


પરસાદ ત્રીજો ખીર રોમ્લીનો મુકવેો* 

ફેરમાનજી ખીસસલ્ઞા હરરહેખાન નરરહીમ સતગોર પાવ્ર ખ્રહ્ષા 
ઇંદ્ર ઈસાસશાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદશાહા, 

સતગોર પીર કખીરટીન, સતગાર પીર સુદરરીન, સતગોર પીર સાહેમટીન, 
સતંગોર પીર નસીરટ્ીન, સતગોર પીર સમ્સદીન, નર અસલામશાહા નરઅલી 
નર'જન નામ નખી નુર સતગોર તમારી દોવા. અટહુંકાર આદ નર'જનાં 
શરીઆં હેત, પેસાનીથી લીધાં સવેત. લઇને ધ્યાન ધરી રહાં, લખ ચદરણાં 
ધ'ધુકાર વહી ગયા. કરમધે ધ્યાન ધરી રહા, છત્રીસયુગ ચોરાસી ચોકડી 
વહી ગયા. તદા સવેતથી નીર. નીરથી ખીર. 'ખીરથી ફીણુ. પ્રીણથી ઇડ. ડથી . 
કીધાં પ્રકાસ, ચતુરશુગુ ધરતી આકાસ. નુરથી સરજ્યાં સવે જાત, અરસ 
કુરસીને ફૂરસતા સાત. તમે નર'જના અમરદેવ, મસ્તકથી ઉપના મહાદેવ. હઈએ 
વીસનવ, નાંજે ખ્હુસા, જગ ખે અસતલે ઇચ્છા કરી. અ'ગથી અરષધાંગના 
મવતરી, ઉપની શક્તી તે માયા પરવરી. માયા માંએ ધર્યો સ'તેક, તારે ઉપના 
ચૌદ લોક, આદે સરજ્યા ત્રણ ટોળ, નહી' વાચા ને નહોતા ખોલ. બ્હમાને 
આપ્યું કૂરમાન, જઈ ણ્રડમાએ કીધું જાણુ. દોમકરને એકે રાખુ” ઈમાન, 
ઈંમાનીને આપ્રો સતપ'થ. છુટા લખચોરાસી ફેરા ક'દ રગુવેદની દેખાડી 
વાટ, સોષ્યાં જગન તે કળસને પાટ. જીવ ઓધયો નવાણુ' કરોડી જા'ખા, 
છપન કરોડી મેઘા, ખત્રીસ કરાડી કેનર, તેત્રીસ કરોડી દેવતા, તે સેવતા 
ઘટપાટ, નરસહી અમર તેજ, સામો રામ વજેસટળ, ખરમેસર ખુધ વીસેસર. 
અલી નમી આદમથી વસતાર, વ'સ એક ને જીઢા અવતાર. ષ્રડુમા પરવાર, વીસનવ 
પરવાર, સખ અવતાર, શક્તી અવતાર, તમારો પરવાર. પ્રલાજ, હરીચ'દ, જજેસ્ટળ, 
કેમળાકુ/વર, નખીમહ'મહ રસુલક્ષા હુકસાહા મુરતજાઅલી, ઈમામહેસેન હુસેન, 
ઇમામ જેનલાખટીન,ઇમામ મહ'મદ આકર, ઇમામ જાકેર સાદક,ઇમામ ઈસષાયલ, 
ઇમામ નુરસતગોર, સેદ અસમાઇલ સાંડાની, સેદ નુર મહ'મદ, સતગોર સલાઉઢીન, 
સતગોર સમ્સદીન, સતગોર નસીરટીન, સતગોર સાહેખઢીન, સતગોર સુદરદીન, 
સતગોર કખીરદીન, સતગોર ઇંમામશાહા નરઅલ્ી મહ'મદશાહા નરજન 
નામ નકલ'કી નારાયણ તમારી નેઅતે, તમારે દસતરે. બોમન રખેસર ખદાઓ 
નર નારી ખાલ ગોપાલની થાળ મત્રીસી કબુલ કેરો. તમારે ભાવે ઇંમાને ડખુલ 
કરો, તમારે અરવાર પરવારસું કબુલ કરો. કુળ પરવાર સાત પ્રીરસ્તા 
સએેત કખુલ કરો. તમારા વારાની દોસ્તી ખાણુ' નીસાની કબુલ કરો. 

પી.૫૦ 


www.realpatidar.com Page 429 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સવ સકત પરવાર, વીસનવ પરવાર, ધ્રહમા પરવાર, ચતુર કુળ તે નર'જના 
કબુલ કરો. દોવા આશીસ કરમ કરી કમખુલ કરો. તમને દાતાર, તમે ભ્ુગતા, 
કર્મ તમાર, ધરમ તમારૂ, માનું ગુણ તમારા જમો તમે, જમાડો તમે એ 
અદા ગુનેગાર ઢીવાન ખાદશાહજી તમે ગુના ખકશણુહાર, સનગે!ર ઈંમાસસાહા 
નરઅલી સહ'મદસાડા હક લાએલા હઇ લક્લાહો મહ'મદુર રસુલીલ્લાહે, 
Bhd 7 
(૩૧) દેવા ચોથી શાકતીને થાળ ૪માડવાની છે. 
૦S 
પર્રાદ ચેપ્થો ચુરમાનો મુકવે!, 

ફેરમાનજી ખીસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતશોર પાત્ર બ્રક્ષા 
ઈન્ટર ઈમામસાહા આદ વીસનવ નર'જના નરઅલી મહ'મદસાહા, 

સતગોર પીર કીરીન, સતગોર પીર સુદરટીન, સતગોર પીર 
સાહેખદીન, સતગોર પીર નસીરટીન, સતગોર પીર સમ્સટ્ટીન, નર અસલામશાહા 
નરઅલી નરજના નામ નખી નુર સતર તમારી દોવા. પ્રથમ આદ 
નર'જના ધ'ધુકાર, સેન એક કીધે! વીસ્તાર. આપે ઉપના ઈડિ આકાર, ઇંડ માંએ 
ધયો અવતાર. લીલા ઈચ્છા અન'ત અપાર, કરી ફોધ ઉ'થે સાસ નર'જતાં 
થયા પ્રકાસ. પેલા શખ્્ઠ અડું'કાર, તહાં ઉપજા નર આકાર, હતું તેજ તે 
ધ'ધુકાર, પેદા કીધા તતવ ચાર. ચતુર શુણુ, ચતુર ર'ગ, ચતુર ખાણુ, ચતુર 
વાણ, ચતુર વેદ, કેરમ ધરમના સરન્યા લેદ. ધરખે તો સરજયો સસાર, કરમ 
તમે કરો કરતાર, માયાનો કીધે! વીસ્તાર, શક્તીરૂપી રચ્ચો સ'સાર. નર'જને 
લો કરતવ કરી, ઇચ્છા લીલા પ્રગટ ધરી. અરસ કુરગરી ને ધરતી આકાસ, 
પવન પાણી ફીધાં પરકાસ. અસટ કળ પર્વત સમુદ્ર સાત, નવખ'ડ પૃથ્વી 
ટ્રીપ સાત. ચાર કળ શેદ્ઘ નવકુળ નાગ, ચ'દુ સુરજ સેલ્યા સાંખ નવલખ 
તઃરા ધર્યો આકાસ, નવસે' નવાણું નદ્રીઉ' જાણુ, અડસડ તીથ સહી પરમાણુ, 
પદર તીથીને કરણુ જ ખાર. નવલખ તઃરાનો વસતાર, સરસતી વનસપતી ભાર 
અઢાર. અગની લખમી સહી પરકાર, ચોદ લોકમાં દીવસ ને રાત. ગડુ નખેત્ર 
છમછર માસ, દસા ખોણુના ટીગપાળ. સાત સના ને ભીત્ર ખાર, ભીત્ર તો 
સર્જયો સ'સાર. ખાહેર વર્તો ધ'ધુકાર, ગોર નરે ધર્યો અવતાર. શ્રી મચ્છ 
એકારખી, શ્રી વામન સેજાન'દ, બરી કરશન વીદર વ્યાસ, શ્રી નકલ'કી સારા 
સુરતજાઅલી નખીમહ'મદ જીવુના સરજનહાર, રખેસર ખ'દાનો કેરો નસતાર. 
આર્ટ લાખ કદણુના અન'ત કશોડી દેવ, ચતુર કૅલકૂમાં દેવ, નવાણું કરોડ જા'ખા, 
છપન કરોડ મેધા, ખત્રીસ કરોડ જેનર, તેત્રીસ કરોડ રેવતાએ પુરી 
સાંખ, રખેસર ખ'દાને કરો પાક, રખમાગત, અમરીખ, ધ. પ્રહલાદ. કહ્યા 


www.realpatidar.com Page 430 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ડેક્પ 


કેમળાપતી, હરીચ'દ, સેહેદેવ, જજેસ્ટળ, કમળા કુ'વ૨, નવનાથ, ચોરાસી સીધ. 
એઢાસી સહત્ર રૂષી તે ધાયા સતપ'થ જાણી, જેણે લીપી અથરવેદની વાણી. 
શકતી માયા જેગણી, જે ઝેર કીધે! જ'ગ. જતી સતી સાર. પરજ તારા મતોવરી, 
ચ'દ્રાવતી; ધરૂપતી, સુરજારાણી ધાયા સતપ'થ જણી, જેણે લીધી અથરવેદની 
વાણી. અથરવેદી ઓલીઆ અ'બીઆ, એક લાખ એ'સીહુજાર પીર પેગ'મ્ખર, 
ફેરસતા મલાએક. ગોસકતખ, સાંડાં રલે હેજખ. ચાર કુરમી ચાર 
પીર ચોદ ખાન વાદાં ચાર. દેમાસુમ દોવા દે ઈછંમામ. હકસા 
તમને સલામ, નર'જના નકલ'કી નારાબુ તમારી નેઅતે હુરલક, અરશોક, 
પરલોક, દેવલોક, મેરના, પરીના, જળનાં, થળનાં, હંકમદારા ઉમેદવારી ફાતીઓ 
કેબુલ કરો, અલી નર'જના સકલ'કી અવતાર, રખેસર ખ'દને આપો દેદાર, 
સવેઈ જીવ ઉમતનો કરો નીસતાર, નખી મહુ'મદ રસુલ, શક્તી ખીખી કાતમા 
હંકસા મુરતજ્ઞઅલી, ઇમામ હેશન હોશેન, ઈમામ જેનલાખદીન, ઈમામ મડુ'મદ 
આકર, ઈમામ જક્‌ર સાદક, ઈમામ ઇંસમાયલ, ઈમામ નુર સતગોર, સેદ 
અસમાયલ સાંહાંની, સેદ નુરમહ'મદ, સેદ નર અસલામશાહા, સતગોર સલાઉદીન. 
સતગેર સમસટ્ીન, સતગોર નસીરદીન, સતગોર સાહેખદીન, સતગોર 
સુદરઢીન, સતગોર કખીરટ્ટીન, સતગોર ઇંમામશાહા નર અક્લી અહુ'મદશાહા 
નર'જના નકલ'કી નારાણુ. તમારી નેઅતે તમારી દસતરે. સમન રખેસર 
અ'દા નરનારી ખાલ ગોપાલની થાળ ખત્રીસી કબુલ કરો. તમારે ભાવે સભાવે 
કખુલ કરો, તમારૂ ખાણું નીસાની કખુલ કરો. નીસાની મહેમાની નારેજ્ને 
કબુલ કેરો, તમારે કરએે, તમારે ધરે, કબુલ કરો. નર'જનો તમારી દોસ્તી, 
એરનરની દ્‌ેસ્તી, તમારા પરવાની દોસ્તી, માહાદેવ આદમ અવતારની દોસ્તી, 
તમારં ખાણું નીસાની કબુલ કરો. તમારા વારાની દોસ્તી, તમારં ખાણું નીસાની 
કખુલ કરો. તમારા વારાની દેઃસ્તી, ગેરનરની દોસ્તી, ગોરનરના જાપની 
દોસ્તી, ખાણું નીસાની કખુલ કરો. વખત વેળા વારાનું વરતમાન, અથરવેદના 
જ્ઞાન ધ્યાનની દોસ્તી નીસાની કબુલ કરો, કખુલ કરાવો. શાહા અક્ષી નર'જનાં 
નામ, નખી મહ'મદ કરો જીવનાં કામ. શક્તી ખીબી ટૃાતમાં તમને પરનાંમ, 
તમારા સગ સોખતની દોસ્તી નીસાની કબુલ કરો, કબુલ કરાવ. તમારા નુરની 
દોસ્તી, તમારા નામની દોસ્તી, તમાશ કલમા કાંડીની દોસ્તી નીસાની કબુલ 
કેરો, કબુલ કરાવે. સાડા અલી સુકાંમ વરન્ત શહેર ગામ, જ'ખુટીપે કુ'વારકાં 
ક્ષેત્રમાં ઇંદ્ર ઇમામશાહાએ કીધાં ડામ. તે ડામ સ્થળની દોસ્તી નીસાની કબુલ 
કરો, કબુલ કરાવો. સાડત્રીસ પાત્ર, અડત્રીસમા નર મર'મદશાહાની દોસ્તી, 
ત્રેવીસ પાત્ર ચોવીસમા શાહા સુરતજાઅલીની દોસ્તી નીસાની કુલ કરો, 
કેખુલ કરાવો. ચતુર વેદ, ચતુર કતેખ, ચતુર વાચા, ચતુર અ'સશક્તો પરવાર. 


www.realpatidar.com Page 431 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


આદ શબ્દ અટું'કારની દોસ્તી નીસાની કબુલ કરો, કખુલ કરાવે. શાહા તમારાં 
કીધાં કરાવ્યાંની દોસ્તી, સાહેમ તમારી ઇશ્છા, સાહેખ તમારી લીલા, સાહેખ 
તમે સરનયાં તમારા સરજાવ્યાની દોસ્તી નીસાની ખાણું કખુલ કરો, કખુલ 
કરાવો. છ્રહ્યા વીસનવના દશે અવતારની દોસ્તી નીસાની અહેમાની કબુલ કરો, 
કખુલ કરાવો. સાહે તસે પાક, અમે” ખાક, નવતન સાક, નર'જન તમારી 
દોસ્તી નીસાની ખાણુ' કબુલ કરો, કખુલ કરાવો. એ ખ'દા ગુનેગાર સાહેમ 
શુના ખકસણુ હાર સતગોર ઈસામશાહા નરઅલી મહ'મદશાહા હક 
લાએલાહા ઇલક્ષાહો મહમદુર રસુલીકાહે. 


. AYRE 
(૩૨) દોવા પાંચમી સવે દેવ રખેસરતે જમાડવાની છે, 
તથા 


[e]0] 
પ્રસાદ પોંચભો ચોખાનો મુકવે. થાળ ઉપર પાવળ મુકયા પછી ભણવી, 

ફરમાનજી ખીસમલા હરરહેમાન નરરહીમ, સતએર'પાત્ર ખ્રહ્ષા 
ઇંદ્ર ઈભામસાહા આદવીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા. 

સતગોર પીર કખીરટીન, સતગોર પીર સુદરટીન, સતગોર પીર સાહેખદીન, 
સતગોર પીર નસીરદીન, સતગોર પીર સમ્સદ્ીન, સતગાર પીર સલાઉટીન, 
નર અસલાસશાહા નરઅલી નર'જન નામ નમખીનુર સતગોર તમારી રોવા. 
દીવાન ખાદશાહાજી હોસેની પાત્ર જીવોના ઓધાર, સેસટના સુરીજનહાર જંખુદ્દીપે 
ધ્રચો અવતાર. તમે અવીચળ, તમારી વાચા અવીચળ, તમારૂ' આસણુ 
અવીચળ, તમે થાનકના ધણી, તમે રચના રચી, ચૌદ ભવન તણી. તમારે વારે 
તમારી નંઅતે, તમારે દસતરે તમારી દરગાએ, તમારી જગ્યા ખાને, જે કોઇ 
સોસન ખ'દો હીણો ખીણો ખાઇ ખાવડી જે કોઈ મનની મોરારે, ઈચ્છાએ 
તમારા ભડારસાં ભાવ કરીને તમારે લગરખાને જે ફોઇ ખ'દે માન્યું ઇંથ્છયું 
હોય, લાહી લાહાણુનું જે કોઇ ખ'દે દસરો દોકરો, સુતર વશતર, કણુ કાકણુ, 
દાણા ખાણુ', ત્રાંખુ રૂપું. હીમ કુ'દન, હખુઓ પેસો, દાસ દરમ, કોડી દોકરો, 
રૂપાનણુ' અનપાણી, પાન કુલકૂળ, શાક પાક, જે કોઈ ખ'દા તમારી દરગાએ 
ઇંમાનસું ગત ગંગામાં પુજે, દોવા કૅરાવે તે કબુલ કરો. દીવાન ખાદ્સાહાજી 
ખ'દાનાો ૨૪૩ પાણી સુગતાં કરો, અનપાણ્‌ીના ભ'ડાર અખુટ કરો. ખટી કમાઈમાં 
ખરકત કે, વાટ ઘાટ સોહેલી કરો, દુઃખ દોહેલાં દુર કરો, રખેસર ખ'દા 
ઉપર રહેમની નજર રો. અ'દાઓની ખેતીવાડી વણુજ વેપારમાં સાહે પુરો, 
, આવાગાવન દુર કરા. એકધાયુ' દાન, સવાલાખ ગણુ' પુન્ય, એકવાર દાન રૂખેસર 
દેહે. તે સવાલાખ ગૅણેરૂ' લહે. નખીનુર સતગોર પાત્ર ઘુમા ઈદ્ર ઇંમામશાહા 


www.realpatidar.com Page 432 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તેની સાખ ભરે, નર અલીમરુ'મદશાહા નર'જના નકલ'કઠી આણુ ધરે. હરીવ'સ 
પરવાર શાહા મુરતજાઅલી તે નારાયણુ નકલ'કી અવતાર. આદ વીસનવતમખે કરો 
અ'દાની સફ્‌ાયત, ખ'દાની પુજાયત્રી કબુલ કરો. ખ'દાને નીએે ધરને સતપ'થના 
મારગ માંહે ભર્યા પુરા રાખો, દસોદ સુકરીતમાં મેળે આપો, ગત જસાતમાં 
લેળો રાખો. અન'ત કરોડીની સોખત આપે, કૂરમાન ક્ષાતીઓ ડબુલ કરો, મહેર 
સમાનદાન વ'શમરા' ભોજન કખુલ કરો. પ્રથ્વી પ્રદક્ષણાનું ફેળ આપો, રખેસર 
અંદાના પાપ કાપો. મહાદન વેળામાં ઉગારજો, રોજે કીયામતમાંહે દેદાર 
દેજે. ખદાની આકખતખેર ઇમાન સલામત રાખો. પાંચ સાત નવ આર વ્ેત્રીસ 
કેરૉડીનાં મેળા આપો, લખચોરાસીના ફેરા ટાળો. કમળા ઝુ'વરની સોખતમાં 
રાખો. દેહેદર ટુનીઆં સહસત્ર આખર. સતગએાર ઈભમસાહા નરઅહ્ી 
સહ'મદસાહા હક લાએલા હઈ લૌક્ષાહો મહસદુર રસુલીલ્લાહે. 


—eck>e— 
(૩૩) દોવા જીવતે માણુ લીધાની છે, ગુતા ઉતાર્યાની છે. (૧) 
> 


ગતમઃ ઉભા રહીને તોષ્મો પડવા, 

ફેરમાનજ ખીસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતર પાત્ર 
ધ્રહમા ઈં'દ્ર ઈભામશાહા આદવીસનવ નર'જનનરઅર્લ. ખહ'મદસાહા, 

સતગોર પીર કખીરટ્ીન, સતગોર પીર સુદરઢીન, સતગોર પીર 
સાહેમટ્ીન, સતગોર પીર નરસરટીન, સતગોર પીર સમ્સટ્ીન, સતગોર 
પીર સલઃઉદીન, નર અસલામસાહા નર અક્ષી નર'જના નામ નખીનુર 
સતગોર તમારી દોવા. દીવાન ખાદશાઢાજી તમારે વારે આવો. તમે 
છડે માંહે આસલેખણ કીધી, ત્યારે ધ્રહુમા વીશનવ માહેસર શક્તી 
ઉપજી, લહાંથી સી જો થઇ, ત્યારે પ્રહુમાની સેસટના ત્રણુ ટોળ થયા, 
તે ટોળ માંહે ધ્હુમાજી પુછવા ગયા. ત્યારે કૂરમાન નારાયણુનાથી વાયક બે 
ટોળે ન માન્યા તાહાં, એક ટરેળે વાયક માન્યા, તે જવ અમર થયા. પેલા 
જાયલા કલક્‌ માંહે નવાણું કરોડ જીવ જા'ખા સાથે અમર થયા. જેણે ધ્રટુમા 
વીસનવના પરવાર પુજ્યા, તે રગુવેદે ને વાયકે ચાલ્યા. આ સતપ'થને આધારે તે 
જીવ અમર થયા. (૧) ખીજા કાયલા કલ્‌ માંહે છપન કરોડ જીવ મેધા સાથે 
અમર થયા, જેણે ધ્રહુમા વીશનવના પરવાર પુન્યા પાએ પુજાતે જજીરવેદને 
વાયકે ચાલ્યા, આ સતપ'થના આધારે તે જીવ અસર થયા. (૨) ત્રીજા અરજલા 
કેલ માંહે ખત્રીશ કરોડ જવ ડેનર સાથે અમર થયા, જેણે ધ્રહમા વીશનવના 
પર્વાર પુન્યા પાએ પુજ્યા, તે સામવેદના વાયકે ચાલા, આ સતપ'થને આધારે 
તે જીવ અમર થયા. (૩) ચોથા ખલ્લીક્‌ા કલટ્ના જીગ કીધ્યા ચાર, તેમાં વીશાનવ 
નારાયણે ધર્યા દશ અવતાર. પેલા કરતાજુગ માંહે પાંચ કરોડી જીવ સાથે 


www.realpatidar.com Page 433 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રાજા પ્રહલાદ અમર થયા, જેણે ધ્હુમા વીશનવના પરવાર પુજ્યા પાએ પુજ્યા, 
તે રગુવેદના વાયકે ચાલા. આ સતપ'થને આધારે તે જીવ અમર થયા. (૧) 
ખીજ ત્રેતા જુંગમાંહે સાત કરોડી જીવ સાથે રાજા હરિય'દ અખર થયા, 
જેણે ધ્રુમા વીશનવતા પરવાર પુજા પાય પુજ્યા, તે જજુરવેદને વાયકે ચાલા, 
આ સતપ'થને આધારે તે જવ અમર થયા. (૨) ત્રીજ્ન ટ્વાપર જુગમાંહે નવ 
કરોડ જીવ સાથે રાજ જજેસ્ટલ અમર થયા, જેણે બ્રહમા વીશાનવના પરવાર 
પુજા પાએ પુજયા તે સામવેઢને વાયકે ચાલા, આ સતપ'થને આધારે તે જીવ 
અમર થયા. (૩) ચોથા કળજુગ માંહે ખારકરોડી જવ તે કમળાકુ'વરની 
સોખતમાં રાખો, હુમારા ગુના અજ્ષે!, અમે ગુનેગાર ગડી ગડીના, પળ પળના, 
તલ તલના, દીવાન માદશાહાજી જે હીસાખ મહાદીનમાં પુછો, તે જીવના હીસાખ 
ધટપાટ આગળ સુકાવો. તે ગર ગતમાં હીસાખ ચુકાવો એ પરતીત જીવ તમારો! છે. 
તે જીવને પાવન કરે, તસે' પાવન કરવા એગ છો. આજ અથરવેદને વાયકે 
આ સતપ'થને આધારે એ જીવતે પાવન કરો. સહત્ર સેસત્ર હોસેનીકુલ કાયમના 
પરવારને પ્રતાપે કરી, હમારા શુના ખક્ષો. જ'ખુઢ્રીપે કુ'વારકા ક્ષેત્રે સ્થળ કરી 
હમારા ગુના અકસો. તહાં જે નરજના બેડા હોય તેને પરતાપે કરીને હમારા 
શુના ખકસો, ચોદ લોક માંહે જે કોઇ દેવતા હોએ, લેને પ્રતાપે કરીને હુમારા ગના 
અકશો. સાહેમ તસે સાચા, તમારો સતપ'થ સાચો, જે ફોઈ તમારા સતપ'થમાં 
દેવતા હોય તે પણ સાચા, જેણે આજ કળીચુગમાંહે ખાર કરડીને સતપ'થ 
દેખાડય!,તે સતએેઃર સુદરટીન સાચા, તમારે સતે, તમારે દતે કરીને એ જીવના ગુના 
અખકસે. જે કઇ ગુનેમાર જવ તમારે સીંગાશણુ આવે તે જીવના ગુના ખકસો. 
જીગોજગ ગોરગતન! ધણી છો. ચાર ખાણના રા ઉતારો, રાસી અવતારનાં 
દુખ નીવારો. નંમુદ્દીપમાં આસ પુરો, અમરાપરમાં વાશ કશે. ભુલા જીવ ગુપતી, 
પ્રગટી, ઉણીઆંઆચારી, મવ જીવ તમારી ડળામાં રાખો. ત્રેત્રીસ કુરોડીના 
મેળા આપો, અનત કરોડીની સોખતમાં રાખો. એેરૂ સમાન હાન, પ્રશ્વી 
્રદખણા વસસરા ભોજન ડૅજુલ કરો. આ સતપ'થને આધારે, અથરવેદતે વાયકે 
જે નર જોંખુદ્વીપમાં હોય તેના પર્તાપે કરીને, નકલ'કીને પરતાપે કરીને, એ 
જીવના શુના ખકશો. એ ખ'દા જીએોજીગના ગુનેગાર છે, રરગર્યા કાન ધરો, 
સ્મર્યો સાર કરો. કૌધા ગુના અકશે, બીજા ગુના ન કરાવશો. તમારી કળામાં 
રાખો, તમારી નજર તળે રાખો, તમારા છત્ર તળે રાખો, સતીઆની સેઃખત 
આપે. સતી જતી સ'તોકીના મેળામાં રાખો. અમે' ખ'દા ગુનેગાર, તસે દીવાન 
પદશ્યાઢાજી શુના ખકેશણડ!૨, અતએપર ઈેમાસસાહ! નરઅવ્લી મહ'મદસાહા 
હક લાએક્ષા હ લહ્લાણો સહભદુર રસુલીલ્ઞાહે. 
he 


www.realpatidar.com Page 434 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ડેમ્ક 


(૩૪) દોવા જીવતે ગુના ઉતારવાની છે. (૨) 
———— OC 
ફરમાનજી ખીસસહ્લા હરરહેસાન નરર્હીમ સતગો!ર્‌ પાત્ર ણ્રહ્યા 
કિ ઈંમામસાહા આદ વીસતવ નર'જન નર્‌ી મ્હંસદશાહા, 
સતએોર પીર કખીરટીન, સતગાર પીર સુદરઢીન, સતળોર પીર સાહેમટીન, 
સતગોર પીર નસીરદીન, સતગોર પીર સમ્સટ્ીન, નર અસલામસાડા નરખલી 
નર'જન નામ નમોનુર સતગએર તમારી દોવા. 
એોર વાચા નર વાચા સવ શાશ્તી વાચા, આદ ઉનાદ જગો જગનો એ 
જીવ ભુત્ો સુકો આવ્ય છે. જાયલા ફાયલા અરજલા એવા ત્રણુ કહક્‌ અને 
ચોથા ખલીકા કલકૃનાં ચાર જુગ થયા છે, પહેલા કરત જીગના ભુલા જીવ તે 
ત્રેતાજીગમાં આવી મળ્યા છે. ખીજ ત્રેતા જુમના ભુલા જીવ તે દેવાપર જુગમા 
આવી મહ્પા છે. ત્રીજ્ન દેવાપર જુગના ભુલા જીવ આજ કેળજીગમાં આવી 
સળ્યા છે. તે સતગોર ખ્ક્ષાને પ્રતાપે કરીને એ જીવ ગત ગ'ગામાં આવી મન્યે! 
છે. એ જીવ આદ ઉનાદનો છે. સુતક ટાળે એ કવે ખોટુ ઉાયું હોય તે 
માટ્ર કરો. એ જીવે ચે!રીઉ', હર્યું હરામ લીધુ' હોય તે માટ્ૃ કરો. એ છવે 
ગેરહક દાણા ખાધા હોય તે મા્‌ કરો. એ જીવે ટીન દુનીઆ માંહે ખાધું 
પીધું હોય તં માકૂ કરો. એ જીવે પર સ્રી ઉપર બુરી નજર કીધી હોય, તે 
સાકર કરો. એ જીવના પરાછત કરમ ય'ધન છોડાવો, એ જીવે ખાર ખાટુ, 
એુ' જીટુ' કહયું હોય તે માક કર. એ જીવે અદકાં રોકી આગી પાછી કરી 
હોય તે મા્‌ કરો. એ જીવે નદા ખદગોઈ કીધી હોએ તે માફ કરો. નવાણું 
કરોડી જા'ખાને તપે કરી માક્‌ કરો, છપન કરોડીસુ સેઘાને તપે કરી માક કરો, 
ખત્રીસ કરોડીસુ' કેનરને તપે કરી માક્‌ કરો, પાંચ કરોડીસું પ્રહુલાદતે તપે 
કેરી માક્‌ કરો. સાત કેરોડીસુ' હરીશ્વદ્રને તપે કરી મટર કરો. નવ કરોડીસું 
જુજેસ્ટળને તપે કરી મા્‌ કરો. આજ કળજીગમાં ખાર કરોડીના એર 
સુદરદીનને તપે કરી માક્‌ કરો, હવે કળજીગ સંગે ગોર ઇડ ંમામશાહાને તપે 
કરી એ જીવના પરાછીત ટાળે, કમળાકુ'વરની સોખતમાં રાખો. સાતે ટૃર્સતા 
સત્ર સેસત્ર હુસેની કુલ કાયમના પરવાર આજ ડે!ર ઇંાસશાહાની દેસ્તીએ 
કરી એ જીવ ગતમાં દાખલ થયો છે. તે કળસ આગળ કણખુલ થયે! છે. જે 
હીસાખ મહાદનમાં પુછો તે હીસામ ગે!૨ ગત માંહે મળીને ધટપાટ આગળ 
ચુકાવો. એ જીવ તમારે ચોલે દામણે ખાંધ્પો છે. સાહેખ તમે એ છીવને 
લેજે ઉગારી, મહાદન વેળા ન લોપે લગાર. નખીનુર સતગાર નર અસલામશ્ાહા, 
નર અલીમડ'મદશાહા સુલાણાં તમે જીવે!ના તારણુહાર. સતગોર સલાએ[ોનની 
ર્‌ોસ્તી, સતગાર સમ્સદ્ીનની દ્‌ોસ્તી, સતગએોર નસીરટીનની દોસ્તી, સ્નતંગર 


— 


www.realpatidar.com Page 435 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સાહેમદીનની દોસ્તી, સતગોર ગુદરટીનની દોસ્તી, સતગોાર કમીરટ્ટીનની દોસ્તી, 

સતગોર ઇમામશાહાની દોસ્તી, નરઅલી મહુ'મદશાહાતી દોસ્તી, એ જીવના ગુના 
ho ge * 

મા્‌ કરો. સતગોર ઈસમસાહા નરઅલી મહંમદસાહા હકૅ લ્ઞાએલા 


હઈ લોલ્લાહો. મહમદર રસુલીલ્લાહે. 
TSS ગ 
(૨૫) ક્નૅવા જીવના ગુના ઉતારવાની છે. (હ) 
NDEI 


ફેરમાનજી ખીસમહલા હરરહેમાન નરરહીમખ સનગોરપાવ્ર ધ્હમા 
ઈ'દ્ર ઇસાસસાહા આદવીસનવ ન૨'જન નરઅલી મહ'મદસાહા, 

સતગોર પીર કખીરદીન, સતગોર પીર સોદરટીન, સતગોર પીર સાહેમટીન, 
સતગોર પીર નસીરઢીન, સતએર પીર સમસદ્દીન, સતગોર પીર સહાઉટીન, 
તર અસલામસાહા નરઅલ્ી નરંજન નામ નખીનુર સતર તસારી દોવા. 

શાહા અલા, શપ્ઢા ખુદા, શાહો ખાલક, શાહા અવતાર, શાહા પાતર, 
શાહા દીનમાડા, શાહા ડુનીઆં, શાહા મીરા, શાહા મેરખાન, શાય્ડા રામ, શાહા 
રહેમાન, શાહા ઇમામ, શાહા મહમદ, શાહા સુસ્તર્ર, શાહા સુરતન્અલી, 
શાડા હુમસી ઈલા, શાડા નામત નમેલા, શાહા નામ તવકીલ, શાહા સતાર, 
શપ્ટા ગુફાર, શાહા પરવાર દગાર, શાહા ખાલક, શાહા ખેલી, શાહા શ્રી મચ્છ, 
શાહા શ્રી કોર'ભ, શાહા શ્રી વરાહ, શાહા શ્રી નરસીંડ, શાહા શ્રી વામન, 
શાહા શ્રી ફૂરસરામ, શાહા શ્રી રામ, સાહા શ્રી કરશન, શાહા શ્રી ખુધા, 
શાહા શ્રી નકલ'કી દસમા અવતાર, શાહા અલી વઈસ સેરી, નર અસલ્યામ શાડા 
દાતાર, નરઅકલ્લીમહુ'મદશાહા હક કૂરમાન તમારાં, સાહેખ શુના ખકસ્ઞો હમારા, 
મહેર કરો નજર ધરો, કેળસમાં તભે પરવરો, ઘટમાંહે તમારી કળા ધરો. 
મગ'મ અગોચર થાન થાન!વ્ર કળસમાં પુજ્ત અર્ચનાં પરમાણ, મ્વામી તમે 
અનાથ દેવ રહેમાન રહીમ તમે સદાએ નર'જના નરાકાર, રૂપ રેખા નહીં 
આકાર. તભે ઓલીઆ તસે અ'બીઆ, તમે અલા પીર પેગામ્મર, એ સવે 
રગના તમારી છે. આ સતપ'થ તમારો સ્વામી તમે સ'ભાળો, ત્યારે સાહેમ 
મહેર તમારી, ફ્રીયાદ હમારી ક્રીઆઢ અવલની, ફ્રીઆદ આખરની, કૃરીયાદ 
મમી મુસાટ્રની, ફરીયાદ કુલ રખેસર ગતમ'ગાની, કૃૅરીયાદ કુલ ગુનેગાર 
જીવોની, સ્વામી તમે અવલ, તસે આખર, તમે ટીન ટુમીથના ખાદશાહા 
તમારા ગુણુના પાર નહીં, અમારા અવશુણનો છે નર્રી. તમારા નામ ઉપર 
અલીહારી જાઉ',તમે અમારૂ રદય ના ડોલાવસો. કરીઆ માં ચુકાવસો.વખડી વેળામાં 
ઉગારજે. તમને માલમ છે, તમોને રોશન છે. તમે સરવે જાણ છો, ખાપ 


www.realpatidar.com Page 436 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


અમે' તો અજાણુ છઉં, અશે' અજાણુના ગુના ખકસો, દીવાન ખાદશાહાજી 
અતર ખાંડા દેને. દલ બેસી કામ કરો, અંધારે અજવાળાં કરો. ખેરસકા 
પેદા કેરો, કુલખલા દફે કરો, રહાં ને રહેમ ફેરો. ચાલતાંને દેદારમાં ધરો, એકાંત 
કેરો, દોહાંત દુર કેરો. નેઅત એોરાદ હાંસલ કરો. સ્વામી તમે કરતા જીગમાં 
શ્રી મચ્છરૂપે વાચા દીધો, આજ કળજીગમાં તસે તે વાચા પાળો. વીનતી 
નખી નુર સતગોરની વીનતી, સતગોાર સલાઉટીનની વીનતી, સતગએર સમસટ્ટીનની 
વીનતી, સતગોર નસીરટ્‌ીનની વીનતી, સતગાર સાહેખટીનની વીનતી, સતગોાર 
સોદર્ટીનની વીનતી, સતગોર કંખીરટીનની વીનતી, સતગોર ઇમામશાહાની 
વીનતી, નર અલ્ષીમહ'મદશાહાની આદ નર'જના તમે! જીવને કબુલ કરે, જગો 
જગનાં પાતક ઉતારો. સતએર ઈમામસાહા નરઅલી મહ'મદસાહા 
હક લ્ાએલા હઈ લીહલાહો મહમદુર રસુલીલ્લાહે. | 


(૩૬) રોવા જીવના ગુના ઉતત્રવાની છે. (૪) 
IHG 
કૅેરમાનજ ખઔીસમહ્લા હરરહેસાન નરરહીમ સતગોારપાત્ર બ્રહ્મા 
ઇંદ્ર ઈસામસાહા આદવીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા, 
સતગોાર પીર કૅખીરટ્ીન, સતગોર પીર સુદરટરીન, સતગોર પીર શાહેમટ્ટીન 
સતગોર પીર નસીરરીન, સતગએર પીર સમ્સટ્ટીન, નર અસલામશાહા ન૨ અલી- 
મહ'મદશાહા નર અહી નર'જન નામ નખીનુર સતગોર તમારી દોવા, 
મંહેરઆાન ખાદશાહા મહેર કરો, રૂજલ કરો, ફૂરસત કરો, રહેમની નજર ધરો, 
કુડીબલા દફે કરો, મુલતાનની ઘડી કરો, મુખી મુસાકૂરની વાટે નુર ચાદરણાં કરો. 
જાનો જુગતો કરો, કાલ ભાગતો કરો, શાહા ધટ સગટ કરો, ધટમાં તમારી 
કળા ધરો, ઘટે થ્રહ્ષા, ઘટે વીરાનવ, ઘટે મહેશ્વર, ચાલીસ લાખ ત્રહ આગલાં 
વીસ સરેસ્્ર એતા ચાર જીગના હીસાખ લપ્યા, અવર ન જાણું કેતા, ચાર 
જાગમાં ચોરાસી અવતાર, સ્વામી તેનો તસે' કેરો નસતાર. જે કોઈ માને 
તેને સરગાપરી, જે ન માને તેને નરકાપુરી. ખારગોરને હરીચ'દને ધાએ, તે છવ 
અમરાપરમાં જાએ. અડસડ તીરથનાં કૂળ લભ'તે, ખટ લ'લાએ તે જે વાર 
કૉમ જમી એલાંણા, નેક નજર ધરો. કષ્ટીઆના કુષ્ટ ટાળો. એ જીવના કીધા 
શુના ખકશો, ખીજા ગુના ન કરાવશો પાંચ સાત નવ આર તેત્રીસ કડીના મેળા 
આલો, લખ ચોરાસીના ફેરા ટાળો. સઘળી જમાતસું દેદાર આલો, અમરાપરમાં 
વાસ ધરો. સ્વામી એકાંત કરો, દેહાંત દુર કરો. રખેસરને રાજ આપેઃ, 
સતીએઓની સોખતમાં રાખે. ગટકેળા થાપ્વો, પરાછત કાપો, સામળ સુકીત આપો, 


રહેમની નજર ધરો, પડયા પ'ડ તે પરગટ કરો. શરીર ઉપર છત્ર ધરો, 
પી. પ૧ 


www.realpatidar.com Page 437 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૦૨ે 


શુરનખી મહ'મદશાહાની કળાએ તે: પ્રગટ રૂપ કરી. સીંગાશણુ તમા તમે થાપ, 
તમે ઉથાષો. કરગથો કાન ધરો, સમર્યા સાર કરો. એ ખ'દા ગુનેગાર, સાહેખ 
શુના ખકસણહાર, સાહેખ તમારી દોસ્તી, દીવાન ખાદશાહાજી કરમ ધરમ તમારૂ, 
ભાવ ભગતી ઇમાન અમાર. તમારા ખ'દાના શુના ખકશો, તકે” સાહેખ સુલતાન 
વારાના સાર'ગધર, શ્રી મચ્છ તસે, શ્રી જોર'ભ તમે, શ્રી વરાહ તમે, શ્રી 
નરસિ'હ તમે, શ્રી વામન તમે, શ્રી ફેરસુરામ તમે, શ્રી શમ તમે, શ્રી કુષ્ત 
તમે, શથી ખુધ તમે, શ્રી નકલ'કી તમે, એ મીરાં સુરતજાઅલી નખીનુર સતગોર 
નર અસલામશાહા દાતાર, નર અલી મહમદશાહા મુલાણાં જાંખુદ્દીપના સુલતાન, 
વષે' જીવોના તારણહાર, સતગોર ૪માસશાહા નરઅલી અહમ 'દશાહા હડ 
લાએલાહા ઇલીહ્કાહો મહંમદુર રસુલીઃ્લાહે. 


(૨૯) દોવા જીવને ગુના ઉતારવાની છે. (૫) 


Scicmmciimmed IC) 

ફેરમાનજ ખીસમક્લા હરરહેમાન નરરહીખ સતગોર પાત્ર બ્રહ્ષા 

ઇન્દ્ર ઈમામસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી. અહ'મદસાહા. 
સતગોર પીર કખીરદ્ીન, સતએાર પીર સુદરીન, સતગોર પીર સાહેખદ્‌ીન, 
સતગોર પીર નસીરદીન, સતગએર પીર સમસદ્‌ીન, નર અસલામશાહા નરઅલી 
નરજન નામ નખી નુર સતગોર તમારી દોવા. તમે આદ નર'જનાં ધ'ધુકાર, 
કરણુ કલફૂના સરજનહાર. જીવ પ'ડના કરો નીસતાર, અવલ તમે આખર તમે 
જાહેર તમે ખાતન તમે શાહા શ્રી મચ્છ રૂપની દોવા, શાહા શ્રી ફોર'ભ રૂપની 
દોવા, શાહા શ્રી વરાહુ રૂપની દોવા, શાહા શ્રી નરસિ'હરૂપની દોવા, શાહા શરી વામન 
રૂપની દોવા, શાહા શ્રી ફૃરસુરામ રૂપની દોવા, શાહા શ્રી રામરૂપની દોવા, શાહા 
શ્રી કરશન રૂપની દોવા, શાહા શ્રી ખુધ રૂપની દોવા, શાહા શ્રી નકલ'ફી રૂપની દોવા, 
શાહા સુરતજાઅલીની દોવા, એક લાખ એ'સી હજાર પીર પેગ'ખરની દોવા, ધરતી 
આસામાનની દોવા, અસ્ટકળ પરખતની દોવા, નવ કુળ નાગની દોવા, ચાર 
કળ એેઘની દોવા, ચાર ખાણુ ચાર વાણુની દવા, ચારવેદ ચાર કેતેમની 
દોવા, ચાંદ સુરજની દ્વા, નવલાખ તારાની દોવા, શ્રમ'ડળની રોવા, સાત 
સાંહેરની દોવા, નવસે નવાણુ' નટીઉની દોવા, સાત કૂરસતાની દોવા, 
અન'ત કરોઠી કરણુના દેવની દોવા, નવનાથ ચોરાસી સીધની દોવા, અઢાસી 
સહઅ રૂષીઓની દોવા, નવાણુ કરોડીસું જાખાની દોવા, છપન કરોડીસું મેઘાની 
દોવા, ખત્રીશ કરોડીસુ' કેનરની દોવા, પાંચ કરરોડીસું પ્રહલાદની રોવા, સાત 
કરીડીસું રાજા હરીશ્'દ્રની દોવા, નવ કરોડીસું રાજા જુજીસ્કલની રોવા, આર 


કેરોડીસું કમળાડુ'વરની દોવા, મખી સુસાક્રતી દોવા, કુલ રખેસર ગતગ'ગાનો 
દવા, જમની જમાતની રોવા, નબી નુર સતગાર નરઅસલામ્શાહાની દાવા, 


www.realpatidar.com Page 438 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઝબ્ડ 


અડસઠ તીર્થનો દોવા, આ શક્ત ચોસઠ લાખ દેવીઉની રોવા, ખાવા આદમ 
મામા હવાની દોવા, સત્ર સહે હુશેની કુલ કાયમના પરિવારની દોવા, નબીની 
ઉમતને આખરીત વેળામાંહે ઉગારનો, રોજે સ્યામતમાંએ દેદાર દેએે, તમે દીન 
ડુનીઆના ખાદશાહાજી, તમે સાહેમ સુલતાન જે ઉપના અરખસ્તાન, શેત્ર ઢ્રીપ 
એરાકખ'ે કીધાં સકાન. જે આવી વસ્યાઉ'ચ મલસ્થાન, જેણે ગુજરખ'રે કીધાં 
ઠામ જે આવી વસ્યા આજ ગરમા ગામ, તેના પાત્ર બ્રહમા ઈટ ઇમામશાહા 
નામ. જે કરશે અનત કરોડી છીવેનાં કામ; આદ વીસનવ નર અલી મહમદશાહા 
નામ. તમે કરો અ'દાની સુશ્કેલ આસન લખ ચોરાસીના ફેરા ટાળો, તેત્રીસ 
કરોડીના મેળા આલો. જા'ખુટ્વીપના ધણી સતગે!૨ ઈમામશાહા નરઅલી 
મહ'મદશાહા હડ લાએલાહા ઈલેક્ષાહો મહમદુર રસુલીક્ઞાહે. 


(૩૮) દાવા જીવને ગુના છોડાવવાની છે. (૬) 


ESD TERRES 

ફૂરમાતજછ ખીસસીલા હર રહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર ખ્રક્ષા ઇહ 
ઈંમામસાહા આદ્વીસનવ નર'જના નરઅલી મહ'મઢસાહા, 

સતગોર પીર કખીરદીન, સતગર પીર સુદરઢીન. સતગોર પીર સાહેખરીન, 
સતગોર પીર નસીરઢીન, સતગર પીર સમ્સઢ્ીન, નરઅસલામશાહા નરઅલ્લી નર'જન 
નામ નખીનુર સતગોર તમારી દોવા- શાહા સલામ આલેકમ, વે મોલાણા કૂજલ કરો, 
વેહુલ કરો, વેક ઉવત કરો, વેજુવ'ત કરો. અલા હક તમે, અલાપાક તમે. અહા દીન 
તમે, અહાદુની તમે. અહા ખોદા તમે, અક્ષા ખાલક તમે, અહા ઇંદર તમે, 
અક્ષા ઇંમામ તમે. અહા રામ તમે, અલ્યા રહેમાન તમે. અલા અવલ 
તએ, અ્ા આખર તમે, અલા જાહેર તસે, અહા ખાતન તમે. અહ્ઞા 
કાદર તમે, અક્ષા કરીમ તમે. અક્ષા હેતા તમે, અલ્યા હસો તમે. અહલા છો 
તમે, અહલા આદમ તમે'. અહ્લા અત તમે, અદલા મધ તમે'. અહા કરમ 
તમે', અહા ધર્મી તમે. અહા નકલ'કી તમે', અલ્લા નારાયણુ તમે. અલ્લા 
હજરત મુરતજાઅવ્વી તમે', અવલ અલી, આખર અલી, જાહેર અલી ખાતનઅલી. 
અરજ મુલાણા અક્ષી, ગુમટ ગરદેના અલ્લી. એ ત્રણુપોર ત્રણુ તારા અલી, ચોથે પરે 
પાર ઉતારો અલી. જા'ખુદ્વીપે તખત રચાવ્યાં અલી. જગોજગ ફ્રે મનોવરી, 
દઇતના પીયાણુ ભાંગે. ધર્મની જે કરો, પાપની ખે કરો. સાચ પેદા કરો, 
કુડ પરહરો. અકલ સુખ ખરકરો, તમારા નામથી સખદટીન છીવે સાહા જીવો! 
અનત જીવો હરમ કરી મહમદ અઆરખી નખી રસુલલાહે હક સન્યાસી 
દફેમલા હે, ઇઆ સાહેખ ખુરાસાનની વાડીહરી કરો, ઈઆ સાહેમ અગરેઅ 


www.realpatidar.com Page 439 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


મગરેખની વાડી હરી કરો, ઈઔઆં સાહેખ મુલતાનની વાડી હરી કરો. ઇઆં સાહેખ 
તમારા નગરત્તી વાડી હરી કેરો. ઇંઆં સાહેખ તમારા જનમતની વાડી હરી ડરો. 
સાહેખ સલામ અસલામની વાડી હેરી કરે. હુમેરા નામ ખોતીઆ કુતા તુમારે 
દરખાર ઉભા, હાડ હાડ કરે તો જાઉ' કુ કુ કરતો આઉ', ગળે ખાંધી જે વડી 
જએ એ દોરી ત્યાં દોર્ચો જાઉ. ઈઆં સાહે કફૂજલ કરો, ઇભાં શાહાં રહેમ 
કરો, ઇઆં શાહા મહેર કરો, ઈમાં શાહા કરમ કરો. આં શાહા વકરમ પરહરો, 
ઈઆંશાહા ગુના માર્‌ કરો, ઈં શાહા સેજ નક્ષા કરો, ઇં શાહા ખાને અવાં 
દાન, કરો. ઈખાં શાહા પુરાને પાર ઉતારો, દોસ્તી મહમદ સુસ્તફાની, દોસ્તી 
ખીખી કાતમાની, દોસ્તી શાહા સુરતજઅલીની, દોસ્તી ઈમામ હશન ડુસેનની, 
દોસ્તી ખુડા ખુરખાંની, દોસ્તી નખીનુર સતગોર નર અસલામશાહાની, દોસ્તી પીર 
સલાઉદીનની, દોરતી પીર સમસટ્‌ીનની, દોસ્તી પીર નસીરદ્‌ીનની, દોસ્તી 
પીર સાહેખરીનની, દોસ્તી પીર સુદરરીનની, દોસ્તી પીર કખીરટ્રીનની, 
દ્દોસ્તી સતગોર ઇમામશાહાની, દોસ્તી નરઅલી મર'મદશાહાની, દોસ્તી સેત્ર 
સેહર હોસેની કુળ કાયમના પરવારની, દોસ્તી એક લાખને એ'સી હજાર પીર 
પેગ'ખરની, દોસ્તી સાત ફૃરસ્તાની, દોસ્તી નવનાથ ચોરાસી સીદ્ધની, દોસ્તી 
અહાસી સહસ રૂષીઓની, દોસ્તી સાત સારેરની, દોસ્તી નવસેનવાણું નરીઓની, 
દોસ્તી ચાંદા સુરજની, દોસ્તી નવલાખ તારાની, દોસ્તી અડસટ કુળ પવતની, 
દોસ્તી નવકુળ નાગની, દોસ્તી ચાર કુળ મેઘની, દોસ્તી અઢાર ભાર વનસપતીની, 
એ: જીવના ગુના માક્‌ કરો, જગોજગના કરમ ખમ'ધન છોરો. ચોરાસી 
અવતારનાં દુખને ભાંગ. દોસ્તી નવાણું કરોડસું જા'ખાની, દોસ્તી છપન ૩રોડીસું 
ેધાની, દોસ્તી ખત્રીસ કરોડી કેનરની, દોસ્તી પાંચ કરોડીસું પ્રહલાદની, 
દોસ્તી સાત કરોડીસું રાજા હરીશ્રદ્રની, દોસ્તી નવકરોડીસું રાજા જુજેસ્ટળની, 
દોસ્તી ખારકરોડીસું કમળા કુ'વરની, દોસ્તી અન'ત કરોડીસુ પીર હેશનશાહાની 
દોસ્તી જમી આકાસની, દોસ્તી પવન પાણીની, દોસ્તી મખી મુસાક્‌રની, 
દોસ્તી કુલ રખેસર ગત ગ'ગાની, દોસ્તી જમદક્રી જમાતની, રરોસ્તી પીર 
શાહાના જાપની, એ જીવના ગુના ખકસો, લખચોરાસીના ફેરા ટાળો. દોસ્તી 
કુલરાહી દરગાની, દોસ્તી પીર વકીલની, દોસ્તી ચોસટલાખ દેવીઉ'ની, દોસ્તી 
અસ્ી તેજ અન્ન દેવનો, દોસ્તી જતી સતી સ'તોકી જીવની, દોસ્તી ચાર ખાણુ 
ચાર વાણુની, દોસ્તી ચાર વેદ ચાર કતેખની, દોસ્તી સાતવાર સતાવીસ નક્ષેત્રની, 
દોરતી પનર તીથી ખાર કરણની, દોસ્તી નવત્રહેની, દોસ્તી અડસઢ તીરથની, 
દોસ્તી દશ દીસાની, દોસ્તી હીણા ખીણા જીવોની, રોસ્તી લખ ચોરાસી છીવા 
જોનની, એ જીવનાં પાપ પરલે કરો, એ અ'દાતે વૈકુંઠમાં વાસ આપો. 
એ ખ'દા નકુચ અખુજ છે. એ ખ'દા પિટારથી ખુધાંરતી છે. એ ખ'દા ઘટારથી 


www.realpatidar.com Page 440 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૦૫ 


લોભારથી છે. ખ'દા સ્વાર્થી લવારથી છે, ખ'દા સતહીણા દત હીણા છે. ખ'દા લાઇ 
સુતકે ભર્યો છે. મદા મોહોના જુડા, ટીલના ખોટા છે. મહેરમાન ખાદશાહા 
મહેર કરો, અ'ધારે અજવાળુ' કરો. પાંડવાને પરગટ કરો, જે કેઈ આવા 
સતપ'થ દેખાડે તેડનાં એફોતેરસો પરીયા તારો, અ'દા કરણુ કલકૃમાંહે જગે- 
જગના ગુનેગાર છો. રાત રાતના દાડે દહાડાના એ ખ'દા ગુનેગ(ર છે. મન ચતના 
શુના, આંખે દીઠાના ગુના, કાને સાંભળાના ગુના, મનસા કરમણુષ્ના ગુના, તમે 
કાદર છ કરમ કરો. કીધા ગુના ખકશો. ખીજા ગુના ન કરાવશો. દીવાન ખાદશાહાછી 
શાહા શ્રીમચ્છ તમે, શાહા શ્રી ફોરભ તજે, શાહા શ્રી વરાહ તમે, 
શાહા શ્રી નૃસિ'હ તસે, શાહા શ્રી વામન તજે, શાહા શ્રી ફ્રસરામ તમે, શાહઃ 
શ્રી રામ તભે, શાહા શ્રી કરશન તમે, શાહા શ્રી ખુધ તમે, શાહા શ્રી નકલ'કી 
તમે, દશમા અવતાર હક સોલાણા શ્ઞાહા સુરતજાઅલી તમે જીવોના તારણુહાર. 
કેરમ નખીનુર સતગોર મરુ'મદ મુસતર્રાનું. સફ્રાયત ખીખી ફાતમાંની. હક તાલા 
કબુલ કરો, એ ખદાંના ગુના માક્‌ કરો. જા'ખુરીપના ધણી તસે જીવોના 
તારણહાર સતગોર ઇસામસાહા નરઅલી મહ'સદસાહા હક લાએલા 
હઇ લીલ્લાહોમહમટુર રસુલીલ્લાહે. 
BESSA RS 
(૩૯) રોવા ગુના છોયાવવાની છે. 
દોવા ચાલ્યા જીવતે ઉડાસણાની પેલી સ્વેત ખાણની ભણુવી, 
૦૦ 

ફરમાનજી ખીસમસક્ઞા હરરહેમાન નરરહીસ સતગોર "પાગ બ્રહ્ષા 
દં'દ્ર ઈમામસાહા આદ વીસનવ નર'જત નરઅ્ી મહ'મદશાહા. 

સતગોર પીર કખીરટીન, સતગોર પીર સોદરટીન, સતગોર પીર સાહેખદ્ીન, 
સતગોર પીર નસીરટીન, સતગોર પીર સમ્સહીન, સતગર પીર સલાએઃરીન, નર 
અસલામસાહા નરઅલી નર'જના નામ નખીનુર સતગોર તમારી દેવા. સ્વાસી આદ 
તે, ઉનાદ તમે, સાદ તસે, શખ્હ તે, તેજ તમે, મ'બ તસે, ઇંડ તસે, પીંડ તમે, નુર 
તમખે,નર'જના તસે, નર'જના તે નરાકાર, પેદા કીધી મુરત ચાર,શખ્દથી સરજ્યે। સસાર. 
આદે સરજી ચારજ ખાણુ, ચતુર સુરત વરતી વાણ. ત્યારે ધ્હમા થયા પ્રકાશ, 
ઉપન્ન પડ તે જીવતે સાસ. વ્રીઆસણુ બેટા રહા, હરીએ એરને કહ્યુ જ્ઞાન, 
જઈ સતગોરે કીધું જાણ. એકે વચન માના સોય, એેઈમાની મકરા દોએ. ઇમાનીને 
આવ્યો સતપ'થ, બેઈમાની પડીઆ ફૂ. પરમાણા તે પાસ્યા ધમ, મકરા તે 
શર બેઠા કરમ. તેના કીધા ત્રણુજ ભાગ, જગ શરૂપી સરજ્યા દાગ. લખચોરાસી 


www.realpatidar.com Page 441 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૦૬ 


ટા કર્યો, કરણુ કલકૃમાં જીવ અવતર્યો. જે એકી દેહે આસણુ રહ્યા, વારા સહીત 
અમરાપર ગયા. જે ફઇ ભણીઆ રઘુવેદ, તે જીવ પામ્યા અમર લેદ. સ્ત્ર વ્યારાં 
કેલકે ને રહ્યા, તારે પ્હુમાને હુકમ જો થયા. તેના કીધા જુગ ચાર, સકત રૂપી 
રચ્ચે સ'સાર. કરતા જગમાં સવેતજ ખાણુ, જેણે ગોરનર કીધા પરમાણ. રગુવેદી 
દેખાડયા ધર્મ, તે જીવ અમર થયા ને છુટા કેરમ. માન્યા તે અમરાપર ગયા, 
મકરા તે ફેરામાં રહ્યા. (૧) ત્રેવા જુગમાં ઇંડજ ખાણુ, જેણે ગોરનર કીધા 
પરમાણુ. જજીરવેઢી દેખાડયા ધમ તે જીવ અમર થયા ને છુટાં કેરમ. સાન્‍્યા 
તે અમરાપર ગયા, મકરા તે ફેશામાં રહ્યા. (૨) દોવાપર જીગમાં ઉદબીજ ખાણ, 
જેશે ગોરનર કીધા પરમાણુ. સામવેઢી દેખાડયા ધમ, તે જીવ અમર થયા ને 
છૂટાં ડરમ, માન્યા તે અમરાપર ગયા, મકરા તે ફેરામાં રહ્યા. (૩) ઓજ કળજુગમાં 
જરોજ ખાણ, જેણે ગોરનર કીધા પરમાણુ. અથરવેદી દેખાડયાં ધર્મ, તે જીવ 
અમર થયા ને છુટાં કેરમ. માન્યા તે અમરાપર ગયા, મકરા તે ફેરામાં રહ્યા. (૪) 
તમે અહ્લી નરંજના નકેલ'કી નારાયણુ, નર અસલામશાહા દાતાર. નર અહી 
મહ'મદશાહા એોલાણા સાહેબ સુલતાન જીવને છોડાવે સવેતખાણુ, ફેરા છોડાવે! 
એકવીસ લાખ રગુવેદે પુરી સાંખ, તમારો આડે; તમારો પારો તમારો વારો એ 
જીવને સ્વેત ખાણી માંહેથી કારો. સતગોરપાત્ર ધ્રહુમા ઈદર ઈમામશાહા પ'ચસુખી 
્રડુમા નરઅલી મહ'મદશાહા આદ વીસનવ નારાયણુનો અવતાર, તમે 
ધ આઉત ને લો સણુગાર. માંધો હથીયાર વારાના ધણી, ચીંતા કરો એ જીવ 
તણી. તમે ખાંધો દેતસુ આરો, તમારા જીવને સ્વેત ખાણીમાંહેથી છુટાડો. 
તમે જાણો ને તમે પીછાણ, છોડાવો ખાણુ જીવને મારગ આણે. અક્ષી નખી 
નર અસલામ શાઢા સતગોર સુદરઢીન તમારે વાયકે, તમારો ગજસકો, તમારો 
પાડો, તમારા નામ નુરની દોસ્તી, જા'ખુઢ્દીપ કુ'વારકાં ક્ષેત્રની દોસ્તી, એ જીવતે 
સ્વેત ખાણીમાંહેથી કારે, એકવીશ લાખ ફેરાનાં કરમ ખ'ધન છુટાદો. એ જીવને 
સતી લોકની સોખમતમાં નેડો, એ જીવને ભવોભવના પાપ એરો. તમે જીવ 
ઉપજાવ્યા તમે જીવને સમારો. એકવીસ લાખ ફેરા પરથે કરો, આ સતપ'થની 
દોસ્તીતભે જીવને કરધરો. તમે જીવને જાણો, તમારે પારે આણ. નખીનુર 
સતગોર પાવ્રધ્રહમાજી સતગોર ઇંમામસાહા નરઅલી મહ'મદસાહા 
હક લાએકલા હઇ લીક્લાહો સહ'મદુર. રસુલલ્લાહે. 


TT 


www.realpatidar.com Page 442 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૦૭ 


(૪૦) દોવા ખીજી ઇંડજ ખાણુની છે. 
સો ક 

કૅરમાનજી ખીસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીખ સતર પાત્ર બ્રહમા 
ઇંદ્ર ઇમામશાહા આદ વીસનવ નર'જના નરઅલી મહ'અદસાહા. 

સતગોર પીર કૅખીરદ્ીન, સતગોર પીર સુદરટીન, સતગોર પીર સાહેખટ્દીન, 
સતંગો૨ર પીર નસીરદીન, સતગોર પીર સમ્સટીન, સતએોર પીર સલાઉદ્‌ીન, 
નર અસલામશાડા નરઅહ્ષી નરજના નામ નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. 
સ્વામી તમે આદ નર'જન નરાકાર, એહેદ થકી રચ્ચો સ'સાર. પહેલી સરજી 
ખાણી ચાર, ચતુર મુરતથી વીરતારૂ ચતુર વેદ સચરાચાર, તેમાં નર'જના ધર્યા 
અવતાર. નરનારીનો એક વીચાર. સ્વામી તને સતગોરને સોંપ્યા ધમ, રચી 
સતપ'થને ઉતાર્યા' કરમ. ત્રણુ સુરતે ધો અવતાર, શક્તરૂપી રયર સ'સાર. 
માયા રચી અન'ત અપાર, તસે નરંજના સરજનરાર. ઈંડજ મખાણીમાં જીવ 
અવતચૌ, એકવીસ લાખ તો દેશ ક્યો. જુજરવેદે પુરી સાંખ, દેરા ટાળ્યા 
એકવીસ લાખ. અમર્લેદસું લાગુ' ધ્યાન, વારો ગારનરને કરી ફરમાન. 
એળખ્યા અમે વીસનવ નારાયણુ વારાના ધણી, તમે ચ'તા કરો એ જીવ તણી. 
તમારો આડોજ, તમારો પાડો, તમારો વાડો, એ જીવને ઈંડજ ખાણી માંહેથી 
કૉડો* તમે એ જીવના પાપ ખોડો, ભવેભવના ડરમખ'ધન છેડો. તમે અલી 
નરજના નકેલ'કી નારાયણુ, એ જીવને આશા છે ગણી, છુટાડો ઈંડખાણી માંહેથી 
ત્રીલોવનના ધણી. તમે સાહેમ, તમે સુલતાન, તમે સુભાન, તમે જીવોના 
સર્જનહાર, જા'ખુઠ્દીપે કુવારકા ક્ષેત્રને અસ્તળે એ જીવને આક્ષો દેદા૨, 
સતગોર ઈમામસાહા નરઅલી મહ'મદસાફા હક લાએલા હઈ લેલાહો 
મહ'મદુર રસુલીહ્લાહે. 


(૪૧) દોવા ત્રીજ ઉદખીજ ખાણની છે. 
LPIA 
ફરભાનજ ઔસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોરપાત્ર ખ્રક્ષા 
ઇન્દ્ર ઈસમસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલ્ી મહ'મદસાહા. 


સતગોર પીર કખીરઢીન, સતગોર પીર સુદરહીન, સતગોાર પીર સાહેખદ્ીન, 
સતગએર પીર નસીરટીન, સતગોર પીર શમ્સદ્રીન, સતગોર પીર સલાઉદ્્‌ન, 
નર અસલામશાહા નરઅલી નર'જન નામ નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. 
સ્વામી તમે આદ નર'જન દેવ, પ્રક્યા વીસનવ માહેશ્વર. શીવ શક્તિથી સરજયે! 
સસાર, તમે નર'જના નરાકાર. ખાણીથી રચ્યો સ'સાર, વેદથી કર્યો વીસ્તાર, 


www.realpatidar.com Page 443 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સરજી ખાણુ ને રચી માયા, ખાણે ઉપના તે ખાણે સમાયા. વીસનવ બ્રહ્યા ને 
માહેશ્વર કાયા, મરતુ માંહાં દેવને શક્તિ માયા. ચતુર મુરત નર'જનાં તમે ઉપાયા, 
ઉદ્બીજ ખાણી માંહે જીવ અવતર્યો. એકવીસ લાખ તો ફેરા ફૂર્યો, સામવેદ 
પુરી સાંખ ફેશ ટાત્યા. એકવીસ લાખ ત્રણુ દેવને શક્તિ સાર, તમે નરજના 
ધર્યા અવતાર, ત્રણુ દેવથી થયો સતપ'થ, તમથી છુટે જીવના દ્‌ેરાફ'દ. નર 
તમે, નર'જન તમે, નરાકાર તમે, નકલ'કી તમે, નારાયણુ તમે, ગુનેગાર ુ' 
અભે, સ્વામી ગુના ખકસો તમે, ઉણીઆઆચારી છુ અમે, તમે અક્ષી નખી 
નરજના નર અસલામશાહા દાતાર. નરઅલી મહ'મદશાહા મલાણા. તમે કેરો 
અનત કરોડી જીવોનો નસતાર, અહ્વીનર'જના નકલ'કી નારાયણુ તમથી છુટે 
પડને પ્રાણ પીર સમસથી ધર્મ પ્રમાણ, પીર સુદરરીનથી છીવોનાં નરવાણુ. 
છંમાસશાહા મહ'મદશાહા કરો જીવોને પરમાણુ, છુટારો જીવને ઉદમીજ ખાણુ. 
આદ વીસનવ નરંજના નકેલ'કી નર અસલામશાહા ધણી, તમે ચી'તા કરો એ 
જીવ તણી. તમારો આડો, તમારો પાડો, તમારો વાડો, એ જીવને ઉદખીજ 
ખાણી માંહેથી કાઢો. જા'મુટ્રીપના ધણી નરઅલી મહ'મદશાહા તમે ચ'તા કરો, 
એ જીવ તણી. એ જીવના ભવોભવના પાપ મોડો, અમર લેદની સ'ગત સોખત 
માંહે જરો. તમે દેખાડો જીવને પાર, તમે ચૌદ ભવનના સરજનરાર. 
સતગએાર ઈમામશાહા નરઅલી મહ'મદશાહા હક લાએલા હઈ લહલાહો 
મહમદુર રસુલીક્ષાહે. 


2 


(૪૨) રોવા ચોથી જરોજ ખાણીની જવની છે. 


ફુરમાનછ ખીસમક્ષા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર'પાત્ર બ્રહ્ષા 
ઇંદ્ર ઇમામશાહા આદવીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદશાહા. 

સતગોર પીર કખીરદીન, સતગોર પીર સુદરટીન, સતગોર પીર સાહેખદદીન, 
સતગો૨ પીર નસીરટીન, સતગોર પીર સમસદીન, સતગોર પીર સલાઉદીન, 
નર અસક્ષામશાહા નરઅલો નરજના નામ નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. 
સ્વામી આદ નરંજન તમે, અગમ અગોચર તમે. થાન થાન'તર તમે, કરણુ 
કેલકૂમાં તમે, જુમ જગાત્ર તે, આસણુ અસતળમાં તમે. ધ્યાનમાં તમે, 
ધ'ધુકારમાં તે. ઈંડમાં તસે, પૌંડમાં તુમે, નવખ'ડમાં તમે, બ્રહ્માંડમાં તમે. 
તને ભણુતાં તમારો જાપ, તમે ઉપના તે આપોઆપ. સ્વામી તમે ત્રણુ દેવ 
ઉપાયા, કરી શક્તિ ને સરજી માયા. તે સરજી ચારે ખાણ, સરજયા પ'ડને 
પ્રાણ. પછે સરજયાં ચારજ વાણુ, વાણુથી કરયા વીસ્તાર. સરજા વેદને અહુ'કાર, 
સરજી સેસટને સકળ સ'સાર. લખચોરાસી દેરા કૂર્યો, રૂહમાળાએ સઉ અવતરી, _ 


www.realpatidar.com Page 444 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ફેરે પડયા સો જીને જ'ત, રચી માયા તે સકળ અન'ત, તમે નર'જના 
આપે હેરી, ધક્ષા વીસનવે સેસટજ કરી, ફરતી કીધ્રી ચારે પાણુ, 
ઉત્તમ મધ્યમ સરજ્યા પ્રમાણ. તમે અવતરીઆ નરરાણુ, ખહ્યા વીસનવ રડ્યા 
પરમાણ. સરજ્યા સતપંથ ને થઃપ્યા ધર્સ, માની જીવને આપ્યા મરમ, 
બેઈમાની શર બેડાં કરમ, અથરવેદની પુરી સાંખ, ફેરા ટાળો એકવીસ લાખ. 
સાદ નરહરી નારાણ, ધડુમા વીસનવ માહેર ત્રણુ સર્જ્યા પરાણુ, નરજના 
નકલ'કી અહી અવતાર, તમે કીધા આવા વેદ ને વીસ્તાર. આદ થ્રડુમા નગી 
મરમ'દ રસુલ, હક શાહા મુરતજઅલી, ઈમામ હશન, ઇમામ હુશેન, ઈમામ 
જેનલાખટીન, ઈંસામ મડમદ ખાકર, ઇમામ જાકૂર સાદક, ઈમામ ઈસમાયલ, 
સેઢ તુરમડુ'મદશાહા તમારો પરિવાર. નખીતુર સતગાર, નર્‌ અસલામસાહા 
દાતાર. સતગોર સલાઉદીન, સતગોર સમ્સટ્દીન, સતગેર નસ્રીરરફીન સતજોર 
સાહેખદીન, સતગોર સુદરદીન, સતગોાર કબીરદ્રીન, સતગોર ઇમ!મશાહા નરઅલી 
મહ'મદશાહા એલાણા સુલતાન વાશના ધણી, તમે ચીંતા કરો એ જીવ તણી. 
તમારો આરો, તમારો પાડો, તમારો વાડો, એ જીવને જરોજ પાણીમાંથી 
કારો, એ જીવ લખચોરાસી દેરા ક્યો, જરોજ ખાણી આવી અવતરો. સતાર 
્રહુમા ઇં ઈમામશાહા આદ વીસનવ નરઅલી મહ'મદશાહા મોલાણા તમે 
જીવોના તારણુડાર. કરગર્યા કાન ધરો, સમર્યો સાર કરો. વારાના સરદ તમે 
જીવને છુટાડો, જરોજ ખાણીમાંથી કાડો. જંબુટ્રીપને ભરતખ'ડ કુવારકા ક્ષેત્ર 
માંહે પરવાર તમારો. નરનામની દોવા સહી, આસણુ અસતલ અજ'પા જાપની 
રોવા સહી. તમારા જાવ જમલી જમાતની દોવા સહી, હીણા ખીણા જીવ 
રખેસરતી દોવા સહી. કાયમ તમારા વ'શ પરવારની દોવા સહી. અહ્ની આલ નબી 
ઓલાદની રોવા સહી. તમારા કલમા કાંડીની દોવા સહી. તમારા નુર ફરમાનની્‌ 
રોવા સહી. એ છવતે લખચોરાસીના ફેરાથી છુટાડો, જરોજ ખાણી માંહેથી 
કાઢો. ચારે ખાણના દેરા ટાળો, ત્રે્રીસ કરોડીના સેળા આતે. જા'બુટ્ઢીપના 
ધણી ચીંતા કરો એ જીવ તણી. સતએર ઇમામસાહા નરઅલી ખહ'મદસાહા 
હક લાએકલા હઈ લલાહો સહમદુર રસુલીહક્ષાહે. 


www.realpatidar.com Page 445 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જર) દોવા પાંચમી જીવતે રવીમ'ડળ પોંચાય્યાની છે. 
EE ©. 

કૅરમાનજ ખીસમહલા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર ખક્યા 
ઈ'દ્ર ઈસઆમસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા. 

સતગોર પીર કખીરદીન, સતગોર પીર સુદરરીન, સતગેર પીર સાહેમટીન, 
સતગોર પીર નસીરટીન, સતગોર પીર સમસદ્રીન, સતગોર પીર સલાઉદીન, નર 
અસલામશાહા નર અલી નર'જન નામ નખી નુર સતગોર તમારી દેવા. સ્વામી 
તમે આદ નર'જના નરાકાર, અહું'કાસ્થ્રી સડુ વીસ્તાર. ડમા વીશનવ માહેશ્વર 
શકિતી સાર, તમે નર'જના એહેદ રૂપે કીરતાર, તમે શ્રી મચ્છ, તમે શ્રી કોરંભ, 
તમે શ્રોવરાઢ, તમે શ્રી નૃસિ'હ, તમે શ્રી વામન, તમે શ્રી ફૂરસુરામ, તમે શ્રી રામ, 
તમે શ્રી કુષ્ત, તમે શ્રી ખુધ, તસે શ્રી નડલ'કી નારાયણુ દસમા અવતાર, નર 
અસલામશાહા દાતાર. નરઅલી મહમદસાહા તમે જીવના તારણુહાર, જંખુઢ્દીપને 
ભરતખ'ડે કુ'વાર્કાં ક્ષેત્રને સ્થળે અથરવેહરું જીવનો કેરો વેપાર, હુવે ઈયાં 
થાશે એકાકાર, તમે રચ્ચો મહાઢન વારો વસમને ૧૨ દાતાર. સ્વામી તસે ફૃલાણા 
જવને તારો, સવગ અમરાપર ખેસારો, નરઅલી મહ'મદશાહા, સતગોાર ઈમામસાહાની 
દોવા, સતગોર પીર કખીરટીનની દોવા, સતગોર પીર સુદરદીનની દોવા, 
સતગોર પીર નસીરદીનની દોવા, સતગોર પીર સમસટ્દીનની દોવા, સતગોર 'પીર 
સલાઉદીનનો દોવા, નખી નુર સતગોર નરઅસલામશાહા તમારી દોવા. આદ 
વીસનવ નારાણુ સષ્ટીના ધણી, તમે રશ્ચે સતપ'થ ચીંતા કરો એ જીવ તણી. 
દશે અવતાર માંહે તમે નર'જના નરાકાર, ચાલીસ ઇમામની દેવા, શક્તિ ખીખી 
ક્રાતમાની દોવા, એ જીવને સ્વગમાં અમરાપરમાં લાઓ, સતગોર ઈમામશઃહા 
નરઅલો મહ'મદશાહા, તમારો આડો, તમારો પારો, તમારો વાડો, એ જવને 
ચ્રાર ખાણુમાંથી કાદો, એ જીવને મરત લેકને આસણુથી ઉટાડો, રવીમ'ડળને 
મુકામ પોચાડો. ચતુરવેદની ટીષ્રી સાંખ, સાહેમ દોસ્તી તમારી, દોસ્તી તમારા 
સતપ'થની, દોસ્તી તમારા નામ નુરતી, દોસ્તી તમારા નીમ કાંકણની, દોસ્તી તમારા 
કેરમ ધરમની, દોસ્તી તમારી આલ એઓલલાદની, એ જીવનું આસણ ઉઢાડો, રવી મ'ડળ 
માંહે પોંચાડો. દોસ્તી તમારા અરવાર પરવારની, દ્દોસ્તી તમારા કલમા કૉંડીની. 
એ જીવની માયા મમતા ઉડાહો, રવીમ'ડળ માંહે પોંચારો. દોસ્તી સત્ર સડુસ્ 
હોસેની કુળ કાયમના પરવારની, દોસ્તી હુરીવસ બહ્ષા પરવારની દોસ્તી એ 
જીવની મુમતા મોડો, માયાનું કર્મમ'ધન છોડો. એ જીવને ચાર ખાણનાં 
પાપ તોડો, એ જીવ અનતવાર અવતર્યો તે દેરાના કરમખધન છોડો. સતગોર 
ઈંમામશાહા નરઅલ્લી મહ'મદશાહા ફૂલાણા જીવનો પ'ડ પડે, તે જીવનાં 


ન ક. 


કળગોત્ર માહે પોચાડો. એફોતેરસો માએના, એકોતેરસો ખાપના, સાતકળ્‌ 


www.realpatidar.com Page 446 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સાસરીના, એ વને અરવાર પરવારના, એ છવ વાસના કરે, જે છવ આસના 
રાખે. તે જીવતે સુખ સોહેલા કરો, રુખ દોહેલા ડુર કરો. એ જીવને મરત 
લોકને આસણુથી ઉડાડો, રવી મ'ડળને મુકામ પોચાડો. સુરજ મંડળ તે રવી 
મકામ, તાહાં કુલ રખેસર સતપ'થ જીવોના ઠ.મ. એ જીવને કળ ગોત્રમાં 
શ્વૉચાડો, પાંચ સાત નવ ખાર તેત્રીસ કરોડીના મેળા દેખાડો. લખ ચારાસીના 
ટિા ટાળો, સઘળી જમાતસુ દેઢાર આલો. અથરવેદમાં અલી દસમા અવતાર, 
નર અસલામશારા દાતાર. નરઅદ્રી મડ'મદસાહા એલાણા જા'ખુઢ્દીપના સુ્તાન, 
તમ્ને જીવોના તારણહાર. સતગર ઈંમામશાહા નરઅલ્લી મહ'મદશાહા 
હક લાએલાહા લાહો અહઅદુર રસુલીક્ષઃહે. 


AYRE 
(૪૪) દોવા છડી જીયને ઉડાસણાની છે. 
—— 0૦ 


ફરભાનજી ઔીસઅહ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર બ્રહ્મા 
દદર ઈંમામસાહા આદ વીસતવ નર'જન નરઅલી મહંમદશાહા. 

સતગોર પીર કેખીરટીન, સતગોર પી૨ સુદરટીન, સતગોર પીર સાહેબંદ્દીન, 
સતગોર પીર નસીરટ્રીન, સતએર પીર સમ્સટ્ીન, સતગોર પીર સલાઉઢીન, નર 
અસલામ શાડા નરઅલી મહુંમદશારા નરઅલી નરંજના નામ, નખીતુર 
સતગોર તમારી રોવા. સ્વામી તમે જહેર મીરાં, ખલકના ખઃદસાહા 
તમે સાહા શ્રી મશ્છ, સાહા શ્રો કરભ, સાહા શ્રી વારારુ, સાહા શ્રી 
નૃસિંહ, સાહા શ્રી વામન, સાહા શ્રી ક્રસરામ, સાહા શ્રો રામ, સાહા શ્રી કુષ્ત, 
સાહા શ્રી બુધ, સાહા શ્રી નકૅલ'કી દશએ અવતાર નરઅલી મહં'મદસાહા 
્રોલાણા સુલતાન, તમે જીવોના તારણુહાર, જે જીવનું ઉડાસણું રે તે છીવને 
ચલાવો મુકામ. ટીવાન ખાદશાહજી તે જીવને રવી મ'ડળ પોંચાડોજી, એ જીવને 
તરત્રીસ કશડીના ખેળામાં રાખોજી, વમને જે જીવ જપે તે જીવને છોડાવોજી, 
એ સર્વે રચના તમારી રચી છેજ. એ જીવની ચીન્તા તમને છેજી. જ ચાલ્યા 
જીવનું ઉડાસણં કરે તે સ્વામી તમે કબુલ કરોજી. મખી સુસાફર ગાર નર 
ગતની દોવા કબુલ કરોદજી, દોસ્તી દરગાની કબુલ કરોજી, દોસ્તી નર અસલાસ 
સાહાની, દોસ્તી દશસા અવતારની, દોસ્તી કુલ રખેસ* ગત ગ'ગાની, દે!સ્તી 
મ'મી સુસાકૃરની, આજ કેલજુગમાં જપીએ તે ગોરનરની દોસ્તી, જતી સતી 
સ'તોકી જીવની વીનતી. જે જીવ આસતા વાસના રાખે તે જીવને તભે કણરુલ 
કુરાજી, હવે એ છીવની દયા માયા ઉક્ંસણું જે મખી સુસાક્ર ચત ફરે તે 
તમે કખુલ કરાજી, વળી એ જીવને નાસે ઉઠાસણું જે મખી કરાવે તે કયુ 
કરૉ, એ જીવતે લેસ્તમાં લાવેજી, એ જીંવને લમારાં લાડ લાવો એ તો 


www.realpatidar.com Page 447 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઝજેરે 


ખાખી જીવ છેજ, એ ખાખી જીવની દોવા કબુલ કરોજી જે જીવનું ઉડાસણોં 
કરાવે તે જીવને લખ ચોરાસીના ક્ેરાથી છુટાડોજી. ત્યાર પી મટાદન થાસે, 
તહાં આરખ રૂપે બેસીને એ જીવના શુના માક્‌ કરોજી. પછે શેસ્તમાં લાડ 
લડાવોજી. ઈહા રેહેમ અલા જાહેર મુસલમાની દીવાન ખાટઢસાહા તમે છોજી. 
સ્વામી જેમ તમે સમુદ્રમાં ઘોડા ઉગાર્યોજ, જેમ સાત ફૂરસતાને તાર્યા. 
જેમ કરણ કલર્માં ભગત ઉગાર્યાજી, જેમ રાજા પ્રહલાદ ઉગાર્યાછ. જેમ રાજા 
હરીશ્ધ'દ્ર ઉગાર્યાજ. જેમ રાજા જીજેસ્ટળ ને પાંચ પાડવ ઉગાયોજી, જેમ કાગળની 
નાવમાં પીર સુદરટીને જવ ઉગાયોજી, સ્વામી એણી રીતે વખડી વેળામાં એ જીવને 
ઉગારોજી. ક્રીયાદ ગાર્ગત ગ'ગાની, ફરીયાદ મખી સુસાકૃરની, કૃરીયાઢ અનત 
કરોડી દેવની, ક્રીયાદ નવાણું કરોડી જા'ખાની, ફરીયાદ છપન કરોડી મેઘાની, 
ફરીયાદ ખત્રીસ કરોડી કેનરની, ક્રીયાદ પાંચ કરોડી પ્રહલાદની, ફરીયાદ 
સ.ત કરોડી હરીચ'દની, કૂરીયાદ નવ કરોડી જીજેસ્ટળની, ક્રીયા માર કરોડી 
કમળા કુ'વર્ની. ફરીયાદ કુલ રખેસર જીવોની, ટીવાન ખાદસાહાછ એ જીવને 
ઇંમામપરીમાં લાવેજી, એ જીવને તેત્રીસ કરોડી સાથે લાડ લડાવે! જી. જા'ખુદ્દીપના 
સુલતાન તસે કરો ખદાને આસાનજી. સતગોર ઈમામસાહા નરઅલ્ી 
સહ'મદસાહા હક લાએલા હઇ લહ્લાહો મહ'મદુર રસુલીલ્લાહે, 
BAAR 
(ઝય) દોવા સાતમી જીવને ખાવન વ્વાટીની છે. 
૦૦ 

કેરમાનજ ખઔસમલા હરરહેમાત નરરહીમ, સતગેરપાત્ર ખ્રક્ષા 
ઇંદ્ર ઈસામસાહા આદવીસતવ નર'જન નરઅલી અડ'મદસાહા. 

સતગોર પીર કબીરટીન, સતગોર પીર સુદરરીન, સતગોર પીર સાહેખટ્રીન, 
સતગોર પીર નસીસ્ટીન, સતગોર પીર સસ્સીન, સતગોર પીર સાઉદી, નર 
અસલાસસાહા નરઅલ્રી નર'જના નાસ નષખીનુર સતગોર તમારી દોવા. સ્વામી 
મહેર કરો, જીવને તમારા પગને પરતાપે કરી, જીવને સુગતા ઘ!2 કરોજી. 
અથરવેદને ચલે કરી એ છીવતે રવીમ'ડળ પોચાહો. નખીનુર સતગોર 
નરઅસસલામસાહા, સતગોર સલાઉદીન, સતગોર સમસટીન, સતગોર નમીરટ્‌ીન, 
સંતગોર સાહેબટીન, સતગોર સુદરટ્રીનન, સતગોર કખીરટીન, સતગોર 
ઇઈંમામસાહા નરઅલી મહ'મંદસાડા તમે આદ વીસનું નારાયણુ વલી વલાયતના 
વસનારા, સુલસ્થાનના મુગટ જીવોના વર દાતાર. તમે તમારી વાચા પાળે, જ્યારે 
ત્રણ ટ્રોળ' હતા ત્યારે તમે વાચા દીધી આજ તે વાચા તમે પાળો. તમારે કરજે, 
તમારે ધે કરી, તમારે સાતે તમારે દતે કરી, તમારી દયાએ, લમારી માયાએ 
કેરી; [વારી ક્ષમી સસોકે કરી,' મારી [મહેશ ખજરે કરીને એ છીવને 


www.realpatidar.com Page 448 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


માવન ઘાટી પોંચારો. જેમ નવાણું કરોડ જામા પોતા, જેમ છપન કરોડી 
ેધા પોતા, જેમ ખત્રીસ કરાડી કેનર પેઃતા, હલે તેત્રીસ કરડી દેવ જીવના 
ળા પુરા કરો, જા'બુદ્દીપના ભરણુ જાગતાં કરો. આજ અથરવેદને વાયકે 
આ સતપ'થતે પરતાપે કરી, રહ્યા વીસનુની કળાએ કેરી, સીત્ર સેહુત્ર હોસેની 
જોલ કાયમનો પરવાર. તમારે સતે, તમારે દતે કરી, સર્વ શક્તિના પગને પરતાપે 
કરીને, એ જીવને ખાવન ઘાટી પોંચાડો. રવી મ'ડળમાં વાસ આલો, ચાર 
ખાણના દેરા ટાળો. નરઅલ્લી નર'જન નકલ'કી નારાયણ દશમા અવતાર સતગોર 
પાત્ર ણરહ્મા ઈંઠ્ર ઈમામશાહા નરઅલી મહ'મદસાહા મુલાણા. તમે જીવોના 
તારણહાર, એ જીવના કળગોત્ર માંહે એકોત્રસો માએના, એોત્રસો માપના, 
સાત કળ સાસરીના, જે' જીવ વાસના કરે, જે જીવ આસના રાખે, તે છીવને 
તમારી પાવળને પરતાપે કરીને ખાવન ઘાટી પોચાડો, વળી જે જીવને નામે 
ખરથે વાવરે, તથા કરીઆવર કરે, જીવને ઉઠાસણે દોવા ભણે, તાહરે રોકડ 
નાણુ' એલે, તમારી પાવળના પરતાપે કરીને એ જીવનું ઉડાસણુ કેણુલ કરો. 
એ જીવતે ખાવન ધાટીના હુસાખ ચુકાવો, ફલાણા જીવતો પ'ડ પાડો તેને પાંચ 
સાત નવ ખાર તેત્રીસ કરોડીના મેલા આલો, લખ ચોરાસીના ફેરા ટાળે, સધળી 
જમાત દેદાર આલો, અમરાપરમાં વાસ કરો. સતીઓની સોખતમાં રાખો, ૨ખીઓનાં 
રાજ આલો. સતગોર પાત્ર ધ્રક્ષા ઈ ઈમામશાહા સહેજાદા રખેસર જીવોને 
ભસ્ત આવાની તમારે સતે, તમારે દત કરી એ જીવને રવી મ'ડળમાં વાસ આલો, 
ખાવન ગાટીના હીસાઅ ટાળો. રીવાન ખાદસાહુજી કરમ ધરમના ધણી તમે છો. 
જોખુદ્દીપતા સુલતાન સતગોર ઇમામસાહા, નરઅલી મહ'મદસાહા, ખાકેરસાહા, 
ખાલકસાહા, ખાલેસાહા, નીઝારસાહા, સેહેદસેર, સૈયદ સાહેભટીન, સેયદ સુસ્તર્રાજી, 
સેયદ ખાનખાવાજી, હક લાએ્ઞા હઈ લેલ્લાહો મહમદુર રસુલલ્લાહે. 


ARG 
(૪૬) હોવા બાવન ધ!ટી માંહે ભણુવી. 
02 


કરસાનજી બીસસક્ઞા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર 
ખ્હ્યા ઈ્ર ઈમામસાહા આદ વીસતવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા 
તમારી દોવા. 

ેરવની ચોકી, ભુતની ચોકી, પ્રેવની ચોકી, એરૃ ફરસ્તો હોય અજરાઝલનો 
વોળાવો, એવા સાત ક્રસ્તાનો વોળાવો. જખરાઈલ ફ્રસ્તાનો વોળાવે, મીકાઇલ 
છીરસ્તાનો વોળાવો. અસરાફેલ ફૂરસ્તાનો વેળાવે, તુરવાછલ, નુરવાઇલ કૂરસ્તાનો 
વરળાવેઇ આંટી ઘાંતે સોહેલી કરો, ન ઘાંટીના વીગન હશે, કડ ઘાંટી, ઓહો 


www.realpatidar.com Page 449 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ધાંટી, સ'તાસણુ ધાંટી, જમ ઘાંટી, એ ચારે ઘાંટીનાંખ'ધ ખલાસ કરો, થુળ ધાંટીના 
વીગન હૂર કરો. સોહો ઘાંટી સુષમ ઘાટીની ચોકીથી છોડાવો, રવી ઘાંટી ચાર 
ઘાંટીયે સાથ તમારો રાખો, ખાવન ઘાર્ટનો હીસાખ નીવારીને રવી મ'ડળમાં વાસ 
આપે. ખાવત ધાંટી પાર ઉતારો, સાત ઘટી તે ખાવન ઘાંટી માંહે જખરાઈલેનો 
વોળાવો, એ જીવનું નવ મહોર કાંકણુ ખાંધ્યું છે. નખી સાહેમ, નુર સતગોર, 
પીર સમ્સચાટ, પીર નસીરટ્રીન, પીર સાહેખટીન, પીર સુદરટીન, પીર 
કેખીરઢીન, પીર દંમામસાહા એ શઠ ગોરની સાંખ સાહેદી. નરજામા 
સાહો ગુરતજાઅ્ી (૧) નરઅસલામ સાહા (૨) નરઅજ્લી મહ'મદસાટા. 
(3) પાત્ર નકલ'કી નારાયગુ જમે જાહાંન જીવ તમારો છે. સ્વામી 
ગજસકો તમારો. કુલ જગને વર્તમાતે. અથરવેદને વાયકે. તમારો 
આરો, તમારો પાડો, તમારો વાડો, તમારો ગજસકો પારો, એ જીવ છૂટે 
યારે અનંત કશોડીના મેળા માંહે રાખો. મખી કમળા કુ'વરની ટોળી માંહે 
રાખો. મખીઓની ટોળી માંહે રાખો. સ્વામી મહોર છાપ તમારી સાથે છે સહી. 
સતગએાર ઈમમસાહા નરઅલી સહ'સદશાહા હક લ્ાએલા હ કેક્લાહો 
મડમદુર રસુલીલ્લાહે. 


00 —— 
(૪હ) દોવા જીવતે આસણુ વસ્નની છે. 


ફેરમાનજ ખીસમકા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાવર ખ્રહ્ષા 
છ'દ્ર ઈમામશાહા આદ વીસનવ નર'જત નરઅલી મહ'મદશાહા. 

સતગોર પીર કખીરટ્રીન, સતગોર પીર સુદરદ્ીન, સતગોર પીર સાહેબટીન, 
સતબોાર પીર નસરદીન, સતગોર પીર સમ્સદીન. નરઅસલામ સાહા નરઅલી 
નર'જના નામ નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. સ્વામી તમે આદ વોસનવ નારાયણુ 
નકફ'કી રૂપ, પ્હ્યા વીસનવ માહેશ્વર ભુપ. સ્વાશ્રી તમે શ્રી મચ્છ, સ્વામી તમે 
શ્રી કોર!ભ, સ્વામી તમે શ્રી વરાહ, સ્વામી તમે શ્રી નસિ'હ, સ્વામી તમેશ્રી 
વામન, સ્વાસી તમે શ્રી ક્રસરામ, સ્વામી તભે શ્રી રામ, સ્વામી તમે શ્રી કૃષ્ત, 
સ્વામી તમે શ્રી ણુધ, સ્વામી તસે શ્રીં નકલ'કી નરજન દસમ અવતાર, સાહા 
અકી વસ મેરેઢી નમી નુર સતગેર નર અસલામ સાહા, તમે જીવોના દાતાર 
છોજી. સ્વામી તમે સુભાવ સ'ભવે શુત્ર વગની દોવા કરાવે તે તમે કખુલ 
કરૉજ. એ જીવે અનપાણી. સુત્ર વ્મ ખુરાંનાં લીધાં હોએ તે ખકજ્ઞોજ, એ 
જીવે કામ કેપધ ખુરાના કીધાં હોએ તે તમે ખકસ્ઞોજી. મહેરખાન આદસાહાજી 
વષે જેવાં કામ કરતા આવ્યા. આજ તેવાં કામ કરોજી. તસારા શુણુનો પાર 
નહો, અમારા અવગુણુઞો છેહે નહિ'. સ્વામી લમાણ નમપર ખતીહારી ૯”, 


www.realpatidar.com Page 450 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


લમારા નામ ઉપર મદખે જઉ. ટીવાન ખાદસાહાછ તજે જેમ કારજ નીપાયા 
તેમ કારજ નીપએજી. સ્વામી તમસું ભાવ સુભાવે, ઘટપાટ આગળે સુત્ર વસ્મની 
રોવા કરાવે તે તખે કબુલ કરોજી, મમી મુસારૃરની દોવા કખુલ કરોજી. 
એ જવના પાંચે વસન કબુલ કરોજી. એ જીવને આવાગમન દૂર કરજ. એ 
જવને લખચોરાગ્રી ફેશ ભાંગોજી, તમે ટીન દયાળ ખાદસાહ છોજી. એ ખ'દા 
જુગોજ્નુગના ગુનેગાર કેજી, સાહેમ ગુના ખકસણડાર છેજી. સ્વામી તમે નેક 
નજર ધરોજી, અધ્ારા ઘરમાં અજવાળાં કરોજી. તસે જા'ખુટ્દીપના ધણી, ચોન્તા 
કેરો એ જીવતણી. સતગોર ઇ'ટ્ર ઈેભામસાહા નરઅલી મ્હંમદસાહા હક 
લાએલા હઈ લોલ્લાહો. સહમદુર રમુલીલ્લાહે. 
SB TREEESEA GE 
(કહ) દોવા નવમી જીવને ઉટાસણે આસની છે સહી. 
INNA 
ફરમાન ખીસખહ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોરપાત્ર બ્રહમા 
ઇંદ્ર ઇમામસાડા આદવીસનવ નર'જના નરઅત્લી મહ'મદસારા, 
સતગોરપીર કખીરટીન, સતગોર પીર સુરી, સતગોર પીર સાહેખટ્રીન, સતગોર 
પીર નસીડટીન, સતએર પીર સમ્સટીન, નર અસલામસાહા નરઅલો નર'જના નામ 
નમી નુર સતગોર તમારી દોવા. સ્વામી તમે એ જીવને મહેર કરો, કૂજલ કરો, રહેમ 
કરો, કરમ કરો, વકરમ પરહરો. તંમારે કરખે, તમારે ધખે જમલ્લી જમાતને સતે દને 
કરી, તમારી આસના તમારી વાસનાએ કરી, તમારા વેદ વ'સ પરવારે કરી, એ જીવનું" 
ઉઠાસણુ કણુલ કરો. નમીનુર સતગોર નર અસલામસાહા નરઅજ્ી મડ'મદસાહા 
દશમા અવતાર. ચાલોસ ઇમામની આસીસ તમે કખુલ્્‌ કેરો. ઇમામ હશન, 
હશન, સાહાઅલી મુરતજા, હજરત ખીખી ફાતમાંની આસીસ તભે કખુલ કરો. 
તખે અવતાર પાત્ર સેસના ધણી છે, તમારા નામ નુરની દોસ્તી, તમારા પગ 
પાવળની દોસ્તી, એ જીવના ગુના ખકસો. એ જીવની આરીવાડી સોહેલ્ી કરો, 
દુખ દોહેલાં દુર કરો. તેની ઘંટીના વોગન હશો, ખાવન ઘાંટી પાર ઉતારો. 
સ્વર્ગની વાટે જીવને તારો, મરત લોકને આસણેથી ઉડારો. રવી મ'ડળને મુકામ 
પ્ોચાડો, ઉતમ વની સાસા પુરો. દોસ્તી સત્ર સેસત્ર હોસેની કુલ કાયમના 
પરવારની દોસ્તી એ જીવને ઉતારો પાર, તમે જીવોના તારભુહાર, તમે નારાયણ, 
તમે નરીજન, તમે અક્ષખ, તસે અક્ષા, તમે રામ, તમે રહેમાન, તમે માદ 
વીસનવ નારાયણ નકલ'કી ન'મી નુર સતગોર નર અસલામસાહા દાતાર. સલાઉઢીનની 
આસીસ, સતગે!ર સમ્સટીનની આસીસ, સતગોર નસીરટીનતી આસ્રીસ, સતગોર 
સાહેખદીનની આસીસ, સતએર સુદરીનની આસદીસ,સતગો૨ કખીરદીનની આસીસ, 


www.realpatidar.com Page 451 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૧૬ 


સતગોર ઇમામસાહાની આસીસ, નરઅલ્લી સહઢ'મદસાહા સ્વામી તમે કખુલ કેરો. તમે 
સાહે સુલતાન જે ઉપના અરખસ્તાન સરુસ્રટ્ીપે એરાકખ'ડે કીધા મુકામ. 
જેઓ આવી વસ્યા ઉચ મુલસ્થાન. જેણે ગુજરખ'ડે કીધાં ટામ, જે આવી 
વસ્યા ગરમઢા ગામ. તેનુ' પાત્ર ધ્રુમા ઈટ ઇસામસાહા નામ, જે કરસે અન'ત 
કેરોડી જીવનાં કામ. તેનુ' નરઅલી મહ'મદસાહા નામ, તમે કરો જીવને મુસ્કેલ 
અઆસાનજી. સતગાર ઈ'દ્ર ઈંમામશાહા નરઅલી મહ'મદસાહા હક 
લાએલા હઈ લેલ્લાહો મહમદુર રસુલલાહે. 


ee 
c 


ee 


(જહ) દોવા ઉડાસણે વાસણુને છાંટ નાખવાની છે. 
EEE 
ફરેમાનજી ઔીસમીકા હરરહેમાન નરરહીમ સતએ।ર 'પાત્ર ખ્રહ્ષા 
ઇર ઈમામસાહા આદ વીસતવ નર'જન નરઅલી મડ'મદસાહા 
નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. 
અલા એહેટી, સાહાઅલી સેરખુદા, હક સનાસી દફે ખલા. ત્રાબેકા ફોટ, લોહેકા 
કેસાડ, નવસેનવાણુ' નદીઉ' સાહેબઢ્ટાર. કુલ ગુના દફે થાએ, સખકુ' કૂરાન સેતાન 
આજી દુર કરો. દમ દોહેલી, વાટ સોહેલી. દસે સાહા મુરતજાઅલી, કદે 
સક્‌ાતર સુલી. ખુદા આસણુ વાસણુ કબુલી, સમસ તખરેજ અલ્લો. સાહા સુદરદીન 
વલી, ખફેજઅલી સાહા ખરકત નવે તની, ભલી. એ દોવા આસણુ વાસણુ 
તવગીર દાન, સ્વામી તમે કખુલ કરો. કૃરમાન રેહેમાનકુ' કૂરીયાદ કરૂ, 
અલીકુ' ફરીયાદ કરૂ, ઉમત કાજ ક્રીયાદ કરૂ'. તમે પાક પરવરદીગાર નરઅલી 
મહ'મદસાહા જેણે પીર પાયા, તેના અમરાપુરમાં વાસ, મુખ સીડા ગરાસ, 
અલ્યા નબીકા દેદાર પાસ. અ'દા ગુનેગાર ખાક, એ જીવનાં આસણુ વાસણુ પાક. 
સતગએર ઈમામશાહા નરઅલી મહ'મદશાહા હક લાએલ્લા હઈ લેલલાહો 
મહંમદુર રસુલીલાહે. 
EVE 


(૫૦) રોવા ઉડાસણે હેવેથાળ નીસાનીની છે. 
ફેરમાનજ બીસમહ્લા હરરહેસાન નરરહીમખ સતગોર પાત્ર 
બ્રહમા ઇં'દ્ર ઈમામશાહા આદવીસનવ નર'જન નરઅલી ખહ'મદસાહા. 
સતગોર પીર કૅખીરટીન, સતગોર પીર સુદરદીન, સતગોાર 'પીર સાહેખરીન, 
સતગોર પીર નસીરદીન, સતગોર પીર સમ્સઢીન, નર અસલામ સાડા 
ન્રઅલ્ી નરજન નામ નખીનુર સતગોર તુમારી દોવા. સ્વામી તેજે સુરીજનહાર, 


www.realpatidar.com Page 452 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


્રહુમા વીસનુ કુળ અવતાર, નખીનુર સતગોર કાયમ રૂપ, આદ નર'જન એક 
તે જુજવા સ્વરૂપ. તમાશ નુર, તમાશ ' જહુ, તમે ગત સેસ2માં છો ભરપુર, 
કુલ ગતના ગુના કરો દુર. તમારાં નાસ, તમારાંડામ, તમારાં કૂશમાન, નીસાની 
મહેમાની કબુલ કરો. પાન, પુલ, ફળ, સાક, પાક, અનપાણી, વસ વાસણુ, 
દ્રમડો દોકરો, કોડી ખદામ, કબુલ કરો. મુખી મુસાક્રની, ગત જમાતની દોવા" 
કખુલ કેરો. તસે દાતા,. તમે ભોગતા, તમે વસમતને વરો, સ્ત્રી તમે નુરે 
પરવરો. તમારા નામ નુરની રહેમ કેરો, ગતગંગા જમલી જમાત. ઉપર નેક' 
નજર ધરો. તમારી સક્રાત સનાને જાસો હેક હલાલ કરો, વારાનુ' આઉત 
ધરો, જીવને ખુસાલ કરો. વેદ વરતમાનાનુ' કૂળ આપો, સૌંગાસણુ તમારે ' તમે- 
થાપો. રખેસર ખ'દાનાં પાપ કાપો, ખઢી કમાઇમાં ખરકત _આઔંપો. મમી 
સુસાક્રનો રાડો, ગત જમલી જમાત માંહેથી દોહાંત કાડો. ' જીવ જામઃને 
જગાડો, ચલાવી ધર્મ ને.વસાવો પાડો. રખેસર ખ'દાની સક્ાત કૅખુલ કરો. 
કર્યો તમે, કરશો! ત્ર, વરા તષે, વરસો તમે, શુરનર ખેલી એક. આખરર 
મહે'ટી કાયમ અવતાર, જા'ખુદ્દીપમાં ગોરનરનો પરિવાર. રખેસર ખ'દા ઉપર 
રહેમ કરો, કુલ ખલા દે ધરો. દોવા આશરિસ અમારી, ખરકત સરત દેવ 
તમારી. વેગે જાઓ ને વેલા. આવો» રહેમ કરમ કરીને વાડી વસાવો. સત 
સાહેનાં નુર કાંડી, જપાવો અજ'પા જાપ, તમે ઉતારો ખ'દાનાં પાપ. એમન 
રખેસર ખ'દાએ! નરનારી, ખાળગોપાલ ચાલ્યા જીવની થાળ 'નીસાની કણુલ 
કરો. સતર ઈન્દ્ર ઈસામસાહા નરઅલી સહ'મદસાહા હફ લાએકા 
હઈ લીકાહો' મહમદુર રસુલીક્ક્ષાહે. | 
(૫૧) રોવા ખાળક તથા નવા ધર્મીને કાકણુ બાંધવાની છે, 
00) : 
ફેરસમાનજી ખીસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતગર પાત્ર બ્રહ્ષા 
ઈન્દ્ર ઈસાસસાહા આદ વીસનવ નર'જના નરઅલી સહ'મદસાહા. 


સતગોર 'પીર કખીરદીન, સતગોર 'પીર સુદરદીન, સતગોર પીર સાહેમહીન, 
સતગોર પીર નસીરદીન, સતગોર પીર સમ્સટીન, સતગોર પીર સલાઉટઢીન, નર 
અસલામસાહા, નરઅલી મહંમદસાહા નરઅલી નર'જન નામ નખીનુર સતગોર 
તમારી દોવા. સ્વામી તમે આદ નર'જન ધ'ધુકાર, જીવ પ'ડના સરજનહાર. 
ધ્રહુમા વાચા, વીસનવ વાચા, માહેશ્વર વાચા, સખ શક્તિની વાચા, શ્રી મચ્છની 
વાચા, શ્રી કોરભની વાચા, શ્રો વરાહની વાચા, શ્રી નૃસિ'હની વાચા, શ્રી 
વાસનની વાથા, શ્રી ક્રસરામની વાચા, શ્રો રામની વાચા, શ્રી કૃષ્નની વાચા, શ્રી 

પી. પ૩ 


www.realpatidar.com Page 453 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ખુધની વાચા, શ્રી નકલ'કી નારાયણુની વાચા, હુક મોલાણા સાહા મુરતજાઅલી 
નખીનુર સતગોર નર અસલામસાહા વેદ વારાના મરદ, સતગોાર ઈમામસાહા 
નરઅલી મહં'મદસાહા સત્ર સેહુસ્ હોસેની કુલ કાયમના પરવાર, જાખુદ્દોપ 
ભરતખ'રે કુ'વારકો ક્ષેત્રમાં હોવા દશમા અવતાર. નકલ'કી નારાયણુ પાત્ર પ્રહુમા 
નરહરી અથરવેદની કાંડી ભણીને જીવનાં કાંકણુ ખાંપ્રીએ. તો જીવની કાયા 
નુરાણી થાએ, તે જવ અમરાપુરમાં જાએ. તે જીવ ફેરાથી છુટે, અમર આસણુ 
એડો મનકો અમારો, ગજસકો તમારો. એ જીવતે કમળા કુ'વરની સોખતમાં 
રાખો, ત્રૈત્રીસ કરોડીના સેળા આપો. ચાંદ સુરજ, પવન પાણી, જમીઆકસ, 
અસટ કુળ પરખઅત, નવ કુળ નાગ, ચાર કુળ મેઘ, ચાર ખાણ, ચાર વઃણુ, ચાર 
વેદ, ચાર કતેખ, તેત્રીસ કરોડીની પુરી સાંખ. ત્રોલોકની દીધી વાચા, સ્વામી 
તમારે નીમ કાંકણે, તમારે કમે ધખે, એ જીવને સતપ'થતા મારગમાં રાખો, 
ગોરનરના દેદાર આપો. એ જીવના ગુના ખકસો, અમ્રરાપુરમાં વાસ આપો. 
એ જીવની ચીન્તા તમને છે, એ જીવને પાકપાવન કહ્ધો. સતએર ઈન્દ્ર 
ઈએઆમસાહા નરઅલી મહ'મદસાહા હક લાએલા હઈ લક્ષાહો હમ દુર 


રસુલીહલાહે 
eR 
(પ૨) દોવા વર કન્યાને કાંકણુ ખાંધવાતી છે. 
[૦] 


ફુરમાનજ ખીસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીખ સતએર પાત્ર બ્રહ્મા 
ઈન્દ્ર ઇમાસસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅખલી મ8હ'મદસાહા. 


સતગોર પીર કેખીરટીન, સતગોર પી૨ સુદરદીન, સતગોર પી૨ સાહેખઢીન, 
સતગોાર પીર નસીરરીન, સતગોર પીર સમસદ્ીન, નર અસલામસાહા નરઅલ્લી 
નરજન નામ નખીતુર સતગોર તમારી દોવા. ગોર વાચા, નર વાચા, રૂદ્ર- 
શક્તિની વાચા, ખ્રહમા વીસનવ મહેશ્વરની વાચા, કૂરમાન નારાયણુનુ' સતે વાચા, 
દતે વાચા, વેદ વાચા, આઢ આલ સતપ'થની વાચા, વેદ વ'સ પરવારની વાચા, 
નવખ'ડ પૃથ્વીની વાચા, ચોવીસ સુલકની વાચા, અસ્ટકુળ પર્ખતની વાચા, નવકુળ 
નાગની વાચા. ચાર કળ એેઘની વાચા, સાત સાંહેરની વાચા, નવસે નવાણું 
નદીઉ'ની વાચા, ચાર ખાણુ ચાર વાણુની વાથા, ચાર વેદ ચાર કતેમની 
વાચા, અઢાર ભાર વનસપતીની વાચા, ચાંદ સુરજની વાચા, નવલખ 
તારની વાચા, ચૌદ ભુવનના દેવસોકની વાચા, અગ્નિ તેજ અનદેવની વાચા, 
ધધુકાર કરણુ કલકૂની વાચા, જર'મ'ધણુ જુગની વાચા. ઇંડ છેદાની વાચા, સત 
દૃતની વાચા, દયા ક્ષમાની વાચા, સતી જતીની વાચા, સ'તોક રેહેણીની વાચા, 


www.realpatidar.com Page 454 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કક 


અડસઠ તીર્થની વાચા, નવનાથ ચોરાસી સિહ્ની વાચા, સહુ અડાસી રૂપીઓની. 
વાચા, એકલાખને એ'સી હજાર પીર પેગ'મ્ખરની વાચા, નવાણું કરોડ જા'ખાની 
વાચા, છપન કરોડ મેઘાની વાચા, ખત્રીસ કરોડ કેનરની વાચા, પાંચ કરોડી 
પ્રહલાદની વાચા, સાત કરોડી હરીશ્વ'દ્રની વાચા, નવ કરોડી જજેસ્ટળની વાચા, 
આર કરોડી કમળાકુ'વરની વાચા, અનત કરોડીના પીર હસનશાહાની વાચા, 
કુલ્લ રખેસર ગતગ'ગાની વાચા, સુખી મુસાકૂરની વાચા, સાત કૂરસ્તાની વાચા, 
ચાસ લાખ દેવીઉ'ની વાચા, સત્ર સહસ હોસેની કુલ કાયમના પરિવારની વાચા, 
આદ ઉનાદ અહુ'કારે ધર્મ થાપી, સતગોરે કીધો વીસ્તાર આટ સતપ'થની 
થાપના કરી, વેદ વ'સે તો આવ્યા હેરી. થાપના કરીને દેખાડયાં ધમ, રખેસ૨ 
છવોનાં ઉતાર્યા કર્મ, પેલા સરજયા વેદ ને વાણ, પછી સરજી ચારે ખાણુ. જે 
જીવ સતપ'થે મળ્યા, તેને આવાગમનના ફેરા ટ્યા. ફૂરમાન તમારૂં, સત દત 
વાચા તો, ફરીયાદ વીનતી અમો, સતગએર ઈંન્ટ્ર ઈમામસાહા નરંઅલી 
મહ'મદસાહા હક લાએલા હઇ લીલ્લાહો મહમદુર રસુલીહલ્લાહે. 
SB TSEIERARS SS 
(૫૩) દોવા કળસ ઉપરથી આખા ઉતાયાની છે. 
૦૦ 

ફરમાનજ ખીસમક્ઞા હરરહેમાન નરરહીમ સતર પાત્ર રક્ષા 
ઇં'દ્ર ઈમામસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી મખહ'મદશાહા 
નખીનુર સતગોાર તમારી દોવા. 

આખે જીવ રાખે, જવતણા હો ઓધાર, સેસટના સુરીજનહાર. જમડા 
રૂઠા કેયા કરે, જસ બેલી ફીરતાર. કરતા માનો કળ નમો, કળસને દીજે ખહુ માન. 
તેત્રીસ કરોડી દેવતા આવીયા, ધરે સ્વામીનું ધ્યાન. સેવા કરે સફળ હોય, સ્વામી 
ફરો કેખુલ.નર નારાયણુ ભેટીઆ, હાજર સતગોર રસુલ. જે જીવ તુરે મળીઆ, 
તેને આવાગમનના ફેરા ટળીઆ. કાયા જમી જીવ અમ૨, અમરાપર વાસ, સતાર 
મળે સાહાકા દેદાર પાસ. અમર એટ અમરાપરી સતગોર મળેતો જાઓ, ઈયાં 
કરણી કમાઇએ, તાંહાં દેદાર અફાકા પાએ. અનમ! શ્રી નકલ'ડી નારાયણુ. 
જ૪નાઅરજનો અલખ નર'જન, પીતાંખર કેશાવ માધવ દાસાદર, હમ સુગન ગરૂડટ્જ, 
આદ વીસનવ દેવ, અડુ'કા૨ મધે સેવ, છત્રીસ યુગ ચારાસી ચોકડી, તમ મધે આદ 
ખુ'& સેસટ નામ ભણાવા. આઢ આખર તમે છો. સતગોર ઇંટ ઈમાસસ્ાહુ 
નરઅલીમહ'મદસાહા હક લાએલા હઈ લીહલાહે। મહખ દુર રસુલીલ્લાદે. 


www.realpatidar.com Page 455 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઝર 
(પ૪) દોવા મોટી છાંટ નાખી સરરે ઝીધાની છે. 


૦ 

ફરમાનજ ખીસમહલા હરરહેમાન નરરહીમ સતએરપાત્ર મ્રહ્ષા 
છન્્ર ઈસામસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅકલ્ી અહ'મદસાહા 
નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. સ્વાસી તરો આદ નર'જના નારાયણ 
નકલ કી આરથખીરૂપ, ત્રણ સુરતનાં એક સ્વરૂપ. આદ 'પુરૂષથી અડુ'કાર, તે 
સેસટના શરીજનહાર. છેટી ઈંડ રચ્ચો સ'સાર, ત્રણ સુરતનો એક વીચાર. સાતે 
સ્વગે એકાકાર, ખોગળ જોગળ સચરાચાર. સવગ મરત ને પાતાળ, જળ થળ 
ને પરખત. બેહેર ખાર ને થાવર, જંગમ ગામ સીમ ને વભુત નગરે. નવખ'ડ 
લે ચોવીસ સુલકે, એકવીસ છ્રહ્ષાંડ માયા વસુંધરા તસે રચી છે. આસણુ 


સ્ગાશન થટપાટ એક સુસ્ત ત્રણુ દેવ મળી, કળસ માંહે કળા ધરી. સ્વાસી 
તસે અસીનુરની છાંટ નાખો, તમારા જીવને તમારી પનામાં રાખો. સતગોર 


ઈમામસાહા નરઅલી. મહ'મદસાહા હડ લાએકલા હઈ લેલાહો 
મહ'મદુરે રસુલીલ્લાહે. 


_ 0 
(૫૫)દોવા સીને લાઇસુતક ઉતારવાની છે. 


nis O00 

ફુરમાનજ ઔસમક્લા હરરહેમાન નરરહીસ સતગોર પાત્ર બ્રહ્યા 
ઇન્દ્ર ઈભામસાહા અદ વીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા. 
સતગાર પીર કખીરદીન, સતગોર પીર સુદરરીન, સતગોર પીર 
સાહેમઢીન, સતગોર પીર નસીરદઢીન, સતગોર પીર શમસદીન, નર 
અસલામશાહાં નરઅલી નર'જન નામ નખી નુર સતગોર તમારી દોવા. 
પ્રથમ આદ નર'જના અહું'કારથી ધ'ધુકાર, તભે સરજી મુરત ચાર. તશૈ સેસટના 
સરજનહાર, તસે કીધા વેદ ને વીસ્તાર. સ્વાસી તમે ધર્યો અવતાર, અથર 
વેદમાં સચરાચાર. ખાણી વાણીને સરજ્યા વેદ, તમે સરજ્યા અમર લેદ. અમર 
લેદની અમર કાયા, આ અ'તે નુર નીપાયા. નુરથી નીરમળ જીવ નીપાયા. સુતક 
ટાળો, પાતક ખાળે. નુરે જીવનાં પડળ 'ખાળો, ઈમામશાહા મહમદશાહા છાંટ 
દારો, છોત ઉતારો, પાપની ખોટ દેખો, સુતક પાતક લાઈ લેખો. દન એક 
સાસ..છ માસ દશ માસ દો ચારા સોદન ચાર જરોજ ખાણીમાં મનખા 
અવત્તાર, તમે ઉતારો ખ'દાનો ભાર. પર અન પર જળ દુનીઆં તણે વહેવાર. તે 
વરથી કરો નસતાર, સુતક ટાળો પાંચેનાં પાતક ખાળો. સાચો જુડો, ભુલો 
ચુકો, વાચા વચને વેદ હીણો, ઉણીઆ આચારી, અવગુણુ પાતકે ભયો, પાંચે 
પાતક દુર કરો,વારોવાર લગી પાવન કરો. નુર કૅરમાન કાંડી જપાનો અજ'પા જાપ, 
તમે ઉતારો ખદાના પાપ. ગત ગ'ગાજમ્લી જમાત, અનેક વરણુ તે. એકજ નાત્ત, 


www.realpatidar.com Page 456 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૨૧ 


મુરથી કરો પાતક દુર, અલી નખી. તમે કરો-જીવની સકાત. સ્ઞતંગોર. 
સુદરદીન નર અસલામશાહા તમે જીવને આલો દેદાર, ઇમામશાહા મહે'મદશાહો 
તમે' જીવના તારણુડાર. એ ખ'દાને પાક કરો, એ જીતે ગુના માક્‌ કરો. 
સતગોર ઈ'દ્ર ઈસામશાહા નરઅલી મહ'મદશાહા હક લાએકલાહા 
ઇલીલ્લાહો અહમદુર રસુલીલ્લાહે. 

I 

ષને 


(૫૬) દોવા પુરૂ સુતક ઉતા્યાની છે. 
00 —————— 


_કેરમાનજી ખીસમહલા હરરહેમાન નરરહીખ સતગોર પાત્ર ્રહસા 
ઇંદ્ર ઇમામશાહા આદ વીસનવ નર'જના નરઅલી મડ'મદસાહા 
ખઔનુર સતગએર તમારી દોવા. પીર પાક, નુર પાક, નર'જન નારાયણુ 
યાક, પાંચ તન પાક, સાત મલાક પાક, ચાર દેમાસુમ પાક, દોવા દે ઇમામ 
પોક, તમારં નામ પાક, તમારં ડામ પાક, તમારા નાસ નુરને પરતાપે કરી 
અદા પાક, ધરતી આકાસ પાક, પવન પાણી પાક, ચ'દા સુરજ' પાક, તારામડળ 
ધ્ર પાક, અસ્ટકળ પરખત પાક, નવકુળ નાગ પાક, ચાર કુળ મેઘ પાક, સાત 
સાહેર પાક, નવસે નવાણું નટીઉ' પાક; તમારા નામ નુરને પરતાપે કેરી મદા 
પાક. નવનાથ ચોરાસી સિદ્ધ પાક, અડથાસી સહસ રૂષીએઓ પાક, એકેલાખ 
ને એ'સીડુજાર પીર 'પેગ'મ્ખર પાક, સત્ર સેહસ હોસેની કોલ કાયમનો પરવાર 
પાક, અડસઠ તીરથ પાક, નવાણું કરોડ જા'ખા પાક, છપન કરોડ મેધા પાક, 
અત્રીસ કરોડી કેનર પાક, . તેત્રીસ કરોડી દેવતા પાક, અન'ત કરોડીના પીર 
હૅસનશાહુ પાક, તમારી પાવળને પ્રતાપે કરી ખ'દા પાક, નુરની છાંટે કરી 
અ'ઢા પાક. સતગોર ઇંટ્ર ઈંસામસાહા નરઅલી સહ'મદસાહા હક 
લાએલા હઇ લીક્લાહો મહ'મદુર રસુલહ્લાહે. 


ed 


(પ૭) દોવા રખેસરને મોડે છાંટ નાંખ્યાની છે. 


00 

ફરમાતજ ખીસમીકા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર ખ્રહ્યા 

ડ્ર ઈસાસસાહા આદ વીસતવ નર'જન નરઅલી મહમદસાહા 
નભીનુર સતગોર તસારી દોવા. 

અથરવેદી કાયમ પાયા, પીર શાહા નુરી અમર કાયા. એવલ 

આખર દેદાર આપો, ઈમાન સલામત રાખો. સમત સખુરી આપો, કરોડ કરોડ 

શના કાપો. ખોળે તે છુટે, ડરે તે તરે. નુર નકલ'કી પીર શાહનું જે ૨ખેસર 

પીએ; તે જીવે ખાર કરોડીની સેઃખત મળે સતગોાર ઈ'ટ્ર ઈમાસશાહા 

નરઅલી સહ'મદશાહા હક લાએલાહા ઈલક્ષાહો મહભદુર રસુલોકાહે. 


www.realpatidar.com Page 457 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રર 
(૫૮) દોવા (સુખીને(પાવળ (પીધાની છે. 


ફેરસાનજી બીસમલા હરરહેમાન નરરહીમ, સતર પાત્ર ધરા 
ઇંદ્ર ઈમભામસાહા આદવીસનવ નર'જન નરઅતી મહ'મદસાડા 
મબીનુર સતગોર તમારી દોવા. 

તમે દેવ નરજન નરાકાર, નકલ'કી નારાયણ દસમા અવતાર, 
કુશ્વર જગોજગના ખ્રહ્માજ, પરખ પાવળની છાંટેથી સપત પાતાળ તે એકવીસ 
ધ્રહ્માંડના ખ'ધ ખાધ્યા, તે નુર પાવળે ખ'ધ ખાંધ્યા, છ્રહ્યા વીસનવ માહેશ્વર કળસ 
માંહે કળા ધરી ખેડા, તે નુર છાંટના ખાંધ્યા. હરી આલના હ'સરાજા, પરી દેવના 
ટોળ, અહુ'કાર આલે ખાદશાહા, પાતાળ દેવતાએ જમી આકાસ, પવન પાણી 
ગુપની પ્રગઢી કળ માંહે ગોત્ર માંહે, આણી વેળાએ જે કોય નુર્ની વાસના 
કરે, તે જીવની આસના પુરો. આઘ છ્રક્ષાએ ઘટ થાપીઓ ચોદસ નાખી ફરોઈ, 
અન'તરૂપે ચરિત્ર કીધાં કરતા મુરત સોહી. સતગર ઈદ્રિ ઈમામશાહા નરઅક્ષી 
સહ'મદશાહા હક લ્ઞાએલા હઈ લીહ્લાહો મહમદુર રસુલહ્લાહે. 

ANB 
(પક દવા કળશને ઉડાડવાની લખી છે. 


ફુરમાનજ ખીસમહલા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર'પાત્ર બ્હ્ષા 
ઇં'દ્ર ઈસામસાહા આદવીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા. 

સતગોર પીર કખીરટીન, સતગાર પીર સુદરટીન, સતગોર પીર સાહેખદ્‌ીન, 
સતગોર પીર નસીરરીન, સતગોર પીર સમસર્ીન, નર અસલામશાહા નરઅહી 
નર'જન નામ નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. અહું'કાર અનો, શ્રી નકલ'કી 
નારાયણ. સન હેત ખાંધ્યા જલ કુ'ભે રહે, જળેખાંધ્યા કુ'ભ છે, કુલે ખાંધ્યા 
જળ રહે. જળ વીના કુભ ન હોય, સ્ઞાને ખાંથ્યા મન જોયે. ગોર વીના સાન 
ન હોય. આદ કુ'ભ કળસની ઘડી, ઉતપત જળસેથી ભરી. તે આદ કુભ સટ 
એઓતમ ઉપના, જે કુંભની પુનજ્ન પરીવરત'તે હો સ્વામી. સતગોર દરસણુ 
બુંજતે હૉ સ્વામી. જીવું કારણુ ભવે ધ્હુમા, અહે'કારે શ્યાદ ઉનાદ 
અલી, તેમાં જેધંગ દેવતા, આજ કલયુગમાં અલી અહખ નર'જતા 
અવતાર પાત્ર, તે નર ઉત્તમ: ઉપન! હો સ્વામી, જે નર માનતે, 
જે નર પુજતે, તે નર લહ'તે. મેર મેહેલ'ગ, અમર ભોજ'ગ, અમરાપુર 
વાસ'ગ. જે નર ના માનતે, ના પુંજ'તે. તે નર જવતે ગોર અ'ધારે. તે જીવ 
ભવ્રો ભવો ભવ ખુડતે હો સ્વામી. સતગોર સુદરટ્ીન વાચા, પેલ્લા કરતાયુગમાં 
ચાર રૂપ, મચ્છ, કચ્છ, વરાહ, શ્રી નૃસિ'હ. ત્રેતાયુગમાં ત્રણુ રૂપ, વામન, 
ફૂર્સરામ શ્રી રામ, દોગાપર યુરામર! બે રૂપ, કુપ્ત અને શ્રી ખુધ, 


www.realpatidar.com Page 458 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


આજ કળયુગમાં એક રૂપ, શ્રી નકલ'કી નારાયણુ ઘટપાટ સ્થા'પી રખીઓ ઓધાર્યો, 
હઇંત દીયા પાતાળ, એણી પાવળે સીધાર્યો પ્રહલાદ, પાંચ કરોડી જીવોનાં તો! 
કીધાં કાજ. એણી પાવળે સીધાર્યો હરીશ્વ'દ્ર. ગેઃરને વચને સહ્યા રાજ, સાત 
કેરોડી જીવનાં કીધાં કાજ. એણી પાવળે સીધાર્યા જજેસ્ટળ, પાંચે પાંડવે છેડયાં 
રાજ. નય કરેડીનાં સીધાં કાજ, એણી પાવળે કસ્યા પીર સુદરઢીન, કામળનાં કીધાં 
જજ, માર કરોડી જીવનાં કીધાં કાજ. નીમ જલ, નીમ થલ, નીમે માંધી 
વળ, સતગોર બેટા જા'ખુઢ્દીપે, ઘટપાટ પખાલા ઘટપાટ થાપી રૂખી ઓધાયો, 
ઢૃઈત દાખ્યા પાતાળ, હક સાચા સાડા હેજ'દા, એ પાવળેકા એહી વીચાર, 
સતગોર કબીરઢીન કથતે, પીર સુદરીન શા્હા વાચા, ગગન મ'ડળમાં અમીરસ 
હોય તાંહાં નર'જનકા વાસા, સોગરા હોય સો ભર ભર પીવે, નુગરાજ એ 
પાયઃઃા. સતાર ઇઆઅશાહા નરઅલી મહ'મદસાહા હક લાએકલા 
હઈ લ્લીહ્લાહો મસુર રસુલીલ્લાહે. 
sean) Cees si > 
(૬૦) હોવા પાટ ઉપરથી પેસા ઉપાડ્યાની છે. 

oo 

રમાને ખીસમલા હરરહેમાન નરરહીસ સતગોરેપાત્ર બ્રહ્મા 
ઈં્ર ઇમામશાહા આદવીસનવ નર'જનત નરઅવ્ી મહ'મદશાહા. 

નખીનુર સતગોર તમારી દ્દોવા. સ્વામ હેક તમે, પાક પીર તમે, અવલ 
તમે, આખર તમે, જાહેર તમે, ખાતન તમે, દાતાર તસે, ખલક તમે, 
કાયમ તસે, દાયમ તમે, સખી તમે, સાહેખ તમે કરો તે થાય. તમારી દરગેકું' 
આવે, મુલ જમાતકુ' ભાવે. જુનાં ખકસો, નવા ન કરાવસો. પાંચ સાત 
નવ ખાર તેત્રીસ કરોડીના એેળા આલો, લખ ચોરાસીના ફેરા ટાળો. સઘળી 
જમાતસુ' દેદાર આલો. ખ'દા ખુધારથી પેટારથી છે. ખદાના કુલ ગુના ખકસો. 
સતગોાર ઈઆમસાહા નરઅલી મહ'મદશાહા હક લાએલા હઈ લીંલ્્ાહો 
મહમદુર રસુલીક્લાહે. 

ERE 
(૬૧) હોવા નીસાની થાળ અખેપાત્રતી છે. 

૦૦ 
ફરમાન બીસમક્ષા હરરહેમાન નરરહીમખ સતગોર પાત્ર 


ધ્રહ્મા ઈદ્ર ઇસાસસાહા આદ વીસનવ નર'જના નરઅલી મહ'મદસાહા 
નખીનુર સતગોર તમારી દાવા. 


હરીચ'દ ચતુર વેદી થ્હુમા, મોક્ષદાતા દેવ મહેશ્વર, અંને સેહેદેવ 
તપ કસે કળસ કરતાર. ચાર જુગ મધે જીવ ઓધર્યો પાંચ સાત નવ ખાર, 
તેત્રીસ કરોડી અનત નીસતાર. તમે હોસેની પાત્ર રીવાન ખાદદશાહા, ભાવ 


_— 


www.realpatidar.com Page 459 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪ર 


ભગતિ સૌધે!' સ્વરૂપ, થાળ પ્રસાદ, નીસાની મહેમાની, દરૂદ  સુકરીત, દામ 
દ્દોકરો, પાન કુલ કૂળ, અનપાણી, સાકૅપાક, જકર ખ'ઢગી કબુલ કરો. સાહેબ. 
તમસું ખલીહારી, અમતે આસા દેવ તમારી. અખેપાત્ર અમુટ કરો, સ્વામી 
તમેગત જમાતમાં નુર નીશાનીએ પરવરો. અનપુરણુ અન પુરો, પાણી પુરો, ગણેશ 
રીધ્રી સીધી આલો, માતા ભવાની મહાદેવ સ્વામી, લોજન પીરસો માતા ભવાની. 
માતા ભવાનો ગયે ણ્રહમાની પાસ, રધ સધ આલ તમારા દાસ, ભરો ભ'ડાર 
થાવ સુખી, અનદેવ પુરણુ જાલ'ધર સુખી. સતર ઈન્ટર ઈેમામશાહા 
નરઅલી મ૬'મદશાહા હક લાએલાહા ઇલીક્ષાહો મહમ દુર રુ તીક્લાહે. 
En 
(૬૨) હોવા નીમાની થાળ અખેપાત્ર જમવાની છે. 


EE EEO 

ફૅરમાનજી ખીસમક્ઞા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર બ્રહ્મા 
ઇંદ્ર ઈસામશાહા આદ વીસતવ નર'જના નરઅલી મહ'મદશાહા 
નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. 

હરીચ'ઢ ચતુર વેદી પ્રહુમા મખ દાતા, સવારી તમે સેસટના સહજહાર, 
નીશાની મહેમાની ભાવ સભાવ સમારી નેઅતે, દસતરે કખુલ કરો. અન 
પાણીના અહાર, પાન પુલના ભોગતાર. જમલી જમાત ઉપર રહેમની નજર 
ધરો, તમારાં નુર તમે વરો. અનત જીવ તપ કરી આવ્યા, એમ દેવ વેદ 
વાયફે ભાખ'તે, સતગોર હેત કેરીઆ તે ચતુરવેી હુમા. સ્વાસી હક દાણા સેવાય 
આણા, જા'કા દાણા ખટી કરે કમાણુા. સતસું લાણા, પ્રેમસું પકાણાં. દર્વેસી ગરાસે 
દ્દાણા, હક હલાલ ખાણાં. સાહેબ તમકુ' પોંચાંણા. સતર ઈન્દ્ર ઈસામસાહા 
નરઅલી મહ'મદસાહા હક સાએલા હઇ લહ્લાહો મહ'મદુર રસુલીલ્લાહે. 


aR 
(૬૨) ર્વોવાનીસાની થાળ જમીને ભણવાનો છે. 


[o/0] 

કેરમાનજી ખીસમહ્લા હરરહેમાન નરરહીખ સતગોર પાત્ર ખ્રક્ષા 
ઇ'ટ્ર ઈમામસાહા આદ વીસનવ નરજન નરઅલી મહ'મદસાહા 
નમીનુર સતગોર તમારી દોવા. 

દેહેદર દુનીઆં, સેસત્ર આખર, આકા ખતખેર. ઈમાનકી સકયામતી, 
યા સતગોર ખેર કર કષુલ. મદત અલ્લા રસુલ, જીસ ભ'ડારથી રોજી આવે, 
સો ભડાર કરો ભરપુર. ખાયા નુર, હુવા હુજુર. અલા આદમ રસુલ ખ'દે ખાયા 
કૂરમાન ખીસમલા સાહા તમકુ' પોચાયા. સતગાર ઈં'ટ્ર ઈમામસાહા નરઅહી 
મહંસદસાહા હક લાએલા હઈ લોલ્લાહો સહમદુર રસુલીલ્લાહે. 


www.realpatidar.com Page 460 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(૬૪)ોવા ગત જમાત પરવારી ઉઠયાનો છે. 
NN RNR 

કેરમાનજ ખીસમહલા હરરહેમાન નરરહીઅ સતજોર પાત્ર બક્ષ 
ઈટ્ર ઈંસામસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા 
નખીનુર સતગોર તમારી દોવા. 

સ્વામી તમે વાટે ઘાટે મુસ્કેલ આસાન કરો, સહેતાન તોકાન ટૂર 
કેરી. વાડી તમારી હરી ભરી રાખો, ખટી કમાઈમાં ભરકત આપો. ટીન દનીયામાં 
'સરખરં રાખો, લજા આખરૂ શરમ તમે રાખો. તમારે નીમે ધમે[, તમારી 
#શોદ સુકીતે, તમારી કીઆ આચારે, તમારી ગત ઉપરે મહેરખાની રાખો. 
જાખુઢ્વીપના સુલતાન જે ઉપના અરખસ્તાન, સેત્ર ટ્રીપ એરાકખ'ડમાં કીધે! 
સુકામ, જે વસ્યા ઉ'ચ્ચ મલસ્થાન. જેણે ગુજર ખ'ડમાં કીધાં ઠામ, જે વસ્યા 
આજ ગરમટા ગામ. તેનું પાત્ર બ્રહુમા ઈદ્ર ઈમામશાહા નામ, જે કરશે 
અન'ત કરોડી જીવોનાં કામ. તે આદ વીશનવ નારાયણ નરઅલ્ી મહુ'મદશાહા 
નામ, તમે કરો ખ'દાને સુસ્કેલ આસાન. લખચોરાસીના દેરા ટાળો, તેત્રીસ 
કેરોડીના મેળ આલો. સતગોર ઇન્ટ્ર ઈમામસાહા નરઅલી મહ'મદસાહા 
હક લાએલા હઈ લીક્ષાહો મહમદુર રસુલીહ્લાહે, 


— ARE 
(૬૫) રોવા બીજનો ચ'દ્ર જેવાની છે. 


૦૦ 


ફેરમાનજી બીસમહલા હરરહેમાન નરરહીખ સતગોર પાત્ર બ્રક્ષા 
"દ્ર ઈસામસાહા આદ વીસનવ ત્તર'જન નરઅલી ,મહ'મદસાહા 
તમારી દોવા. 

અરકત રહેમત, સાહેખ સલામત. અરજ ઉમેદવાર, અજહો ચટ્રમા 
ગાર, લમે સતીઓનાં સત રાખજો. નખીની ઉમતના કરગર્યો કાન ધરો, સમર્યો 
સાર કરો. કીધા ગુના ખકસો, ખીજ શુના ન કરાવશો. જા'ખા, મેઘા, કેનર, 
દેવ તેત્રીસ કરોડીના મેળા આલો, અન'ત કરોડીની સોખતમાં રાખો, લખ ચોરાસીના 
દેરા છુાડો. સતગોર ઇંમામશાહા નરઅક્ી મહ'મદશાહા હક 
લાએલા હઈ લીલ્લાહો મહસદુર રસુલીલ્લાહે. 


www.realpatidar.com Page 461 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(૬૬) રોવા સુરજની સામે ભણુવાની છે. 
૦૦ 
કેરસાનજી ખીસસહલા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર બ્રહ્યા 
દન્દ્ર ઈમાસસાહા આદ વીસનવ નર'જના નર્‌અલી મહ'મદસાહા 
તમારી દોવા. 
ઉગ'તાં સુરજ, આથમતાં ભાંણ, નર ખીજ તે મહ'મદશાડા નામ. પડ'તે 
એર ગાવ'ત્રી, જપ તપ ખ'ખ ઉપાયા, તખ તસે સુરજ દેવતા, તમારે ચરણે 
આયા, અખટ્લા જખાર, અખદલા સતાર, અખમદલા ગુફાર અખદલા રહીસ, 
અખદલા કરીમ, ચાર પીર માંડુમઢ સક્રાત, આટલી દોવા ભણે સુણે ઉનકુ' 
રૉજક હરામ. સતગોર ઇમામશાહા નરઅલી મહ'અદસાહા હક લાએલા 
હઈ લ્રીહ્લાહો સહમદુર રસુલ્લીહલાહે. 
TD ed 
(૬૭) હોવા નારેઅલીની છે. 
૦૭ 
ફરસાનજ બીસમલા હરરહેમાન નરરહીસ, 
નાદે અલોય'ત, મજહરીલ, અજાએમ તજદહુ', અવનલકા) રીત્નેવા એમ 
કુહશોહમીન, વગસીન, સેએનજલી ખકુદરતકા) ઈયા અ્ષા, ધયા અક્ષ, પયા 
અલ, બી નખુવતકા; યા મહ'મદ, ઇયા મહ'મદ, ઈયામહ'મદ, ખા વીલાયતકા, 
ચા અલી, ઇચા અલી, ઇયા અલી, અદરીકની, 
નાદેઅહ્તીની ખાસીએત લખી છે. 
RSENS 
જે માણસને ફુસમન વેરી વધારે હોએ, ને ખીતો હોએ, તે એ દોવા 
ટુરરૉજ વાર સાત પડીને અલા આગળ દોવા માગે, તો તેના ફૂશમન ટુર 
થાએ (૧) વળી કૉએના ઉપર કોઇએ દુ કરેલુ' હોએ, તો સાત કુવાનું 
પાણી મ'ગાવીને, લેના ઉપર નાદેઅહ્ી સાતવાર પડીને, તે પાણીથી નવરાવે, ને 
ડુ પાએ તો જાદુ દુર થાએ, ને સારં થઈ જાએ (૨) કોઈ માણુસને ઝેર 
ખઅવરાવું હોએ, તો! તેને કાચની રકાખીમાં કેસર અને કસતુરીથી નાદેઅલી 
લખી પછે ધોઈને તેન! ઉપર નાદેઅલી પચીસ દેરા પડી કુ'કીને પાએ તો 
સાર થઇ જાએ (૩) કદી કોઈ માણસને મ'દવાડ હોએ, અને તેના ઓસડથી 
યુફીમ વેદ થાકી ગઆ હોએ, તેને નાદેખ્ી પાણી ઉપર પડીને રોજ પીવરાવે, 
તો સારો થઈ જાએ, મ'દવાડ જતો રહે (૪) કઇ માણુસને માથે દુઃખ તથા 
મુસકીલ પડી હોએ, તે! નાદેઅલ્ી હુજાર વખત પડે. તો દુઃખ દુર થાએ. (૫) 
કદી કોઇ માણસ આપણા ઉપર ગુસ્સે થયો હોએ, ( ખકા થએ હોએ ) તો! 


www.realpatidar.com Page 462 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


નાદેઅલી ઈકોતેર ફેરા પડીને તેની પાસે જાએ, ને ત્રણ વખત પડીને પોતાના 
પ'ડ ઉપર કુ'કે, તો તે માણુસ તેના ઉપર મેહેરવાન થાએ (૬) પોતાની મુરાદ 
ંચ્છા પુરી પાડવા સારૂ રોજ છત્રીસ વખત પડે, તો તેની ઇચ્છા પુરી થાએ (૭) 
સવારે સોટે પરોઢીએ નાદેઅજ્તી ખાર વખત પડીને ખાહેર જાએ, તો જે 
મળે તે સરવે તેના દોસઢાર થાએ (૪) ખીજુ' ફોઈને માથે ખોટી તોહોમત 
સુકી હોએ, તો તે માણુસ નાદેઅલ્રી ુમેસાં ચાલ્લીસ (૪૦) વખત પડે તો 
તેના માથેથી તોહોમત ટૂર થાએ (હ) ફોઈ માણુસ પૈસાવાળો થવા ઇછગચ્તો 
હોએ, તે! ખાર વખત સવારે ને ખાર વખત સાંઝે પડે તો પેસાવાળો થઈ 
નએ (૧૦) ફોઇ જરૂર કારણુને લીધે સંતાઇ જવું હોએ, તો નાદેઅક્ી અઢાર 
વખત પડીને સંતાઈ જાએ, તો તેને કોઈ જોઈ ના શકે. એ સિવાય ધંણીજ 
ખાસીએત છે પણુ લખતાં પુરી થાએ તેમ નથી. 


--ofamy 
ઉપર જણાવેલી ખધી સુખીની કિયાની દાવાઓ ઉપરાંત સતપ'થીએઓને 
પોતાના નીત્યક્મ' તરીકે કરવાની દવાએ, તથા મુદ્દાને નવરાવવાની, તેમજ 
તેને ભૂમીદાહ ( દાવાની ) કરવાની દોવા; તથા પીરાણા સતપ'થની રઘુવેદ, 
સામવેદ, જજુરવેદ, અથરવેદ, અને પાંચમી મુગત માર્ગની ગાયત્રી, અને 
તેનુ' બયાન, તથા જુદી જુદી જાતના કલમાએઓ વિગેરે પીરાણા સતપ'થીઓ! 
ભણે છે, તે ખધા અનુકસએે નીચે પ્રમાણે છે. 


BR 
દોવા દિવા જતને પ્રણામ કરવાની છે. 
on Be 

ખાતામાં પાટ આગળ ઘીની જોતને પ્રણામ કરતી વખતે ખોલવાની રોાવ!, 

ફરમાનજ બીસમલ્લા હરરહેમાન નરરહીમ સતગોર પાત્ર બ્રહ્ષા 
ઇં'દ્ર ઈમામસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅલી મહ'મદશાહા 
તમારી દોવા. 

ગોર દીવો, ગોર દેવતા, ગોર વિના ઘોર અ'ધાર. ગોર વિના યુક્તિ નહિ, 
ગોર વિના મુક્તિ નહિ, મન તાળુ કલમો કુંચી, ખેલે! ધર્મદ્વાર. દેખે! 
મહં'મરશાહાકા દૈદાર. જાગે જેત, ભાગે છત. સતગોર ઈસ્ટર ંસમસાહ! 
નરસઅલી મહ મદસાહા હક લાએકા હ! લ્લીહલાણો મહ દુર રસુલીક્લાહે. 

ઉપર પ્રમાણેની દોવા બોલી જોત પાટને પણામ કરી, દરેક સતપ'થી 
ભાઇઓ માંહોમાંહે “ હેજ'દા કાયમ પાયા ફ્રમાનજી પીરશાહ, ? એ 
પ્રમાણે બોલીને એક ખીજાના હાથમાં હાથ મીલાવીને પંચો લે છે. સો એ 
પ્રમાણે એક ખીજાને મળીને પોચો લીધા પછી બેસે છે. અને ણાં પીરશાહાના 
નામી માળા ફેરવે છે. | 


www.realpatidar.com Page 463 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


#૧૮ 


પીરાણા સતપ'થીઓને સવાર, ખપેર, સાંજ અને મધરાતની 
વેળાએ ભણવાની દોવા. 
ઠઠ 
ફરમાન ખીસમીહલા હરરહેમાન નરરહીમ. 

સહાર પાત્ર શ્હ્મા ઈદ ઈમામશાહુ આદે વિષ્ણુ નિરજન નરઅલી 
મહસ્મદશાહુ. તમારી અમ્મર ટ્રષ્ટે કરી, કૅરમ સેહેર કરી, અમારા પાતક 
દૂર કરો. તોખાં વખત ત્રણુ કેખુલ કરો. યા શાહ અલી સુર્તુંઝા (૧) યા ઈમામ 
હશન હુશેન (૨) યા ઇમામ ઝયનુલ આબેદીન (૩) યા ઈમામ મહમ્મદ ખાકર (૪) 
યા. ઈસામ જાફ્રો સાદીક (૫) યા ઈમામ ઈસમાઇલશાડ (૬) યા ઈમામ 
નુરસહુમ્મદશાહ (૭) યા ઈભામ મુન્તે સરબિલ્ારુ (૪) યા ઈમામ શમ્સોદ્નિ (૯) 
યા મામ ઇશ્લામશાહુ (૧૦) યા છંમામ નુરમહસ્મદશાહ (૧૧) યા ઇમામ 
નર્અલી મહમ્મદશાહુ (૧૨) આખર જમાનાના શાહો. અમારી તોખા ખ'દગી 
કખુલ કરો. દિદાર દો, તોબો તોબો ખદ ગુનેગાર, સાહેબ તો ખક્ષણુહાર, 
ખ'દો તેમાં કરે, સાહેમ કબુલ કરે. ખક્ષો ખક્ષણુહાર, સશ્ચા પીર ફેર્માન. 

હક ્ઞાએલા હઈ લિલ્લાહો મહમદુર રસુલિલ્લાહે. 

આટલુ' બોલી રહ્યા પછી શીજદો કરવો, ત્યારમાદ એક માળા વ્હકુ લાએકષા 
હુઈ લ્ીક્ષાહો મહમદુર રસુલીક્ષાહે.' એ નામના કલમાની કરવી, પણુ ને 
સધરાતની વેળા હોય, તો બે માળા કલમાની અતે એક માળા ( પીરશ્ાહુના ? 
જપની કરવી. પછી શિજરો કરી ખે હાથ જોડી માથ” જમીન ઉપર જ રહેવા 
હઈ નીચેની દોવા ભણુવી. 
મુભાનક્ષઞાહે, યા અક્ષાહ, યા અલી, યા અલી) યા અલી, હક લાએલાહા 
ઇલીવાણો મહમદૃર રસુલીક્ષાહે, 

(એટલુ' કહી બેડા થઇ સઢાં ઉપર હાથ ફેરવી, નીચેની દોવા ભણુવી, ) 

ફેરસાનજ ખીસમક્ષલા હરરહેમાન નરરહીખ આદ નિર'જન 
તરઅલી ખહ'મદશાહા, આદ વિખયુ તમારી દોવા. પ્રમથ તમે સ્વામી 
(વે) શ્રી મચ્છ, (૨) શ્રી કચ્છ, (૩) શ્રી વ્યારાડ, (૪) શ્રી નસિ'હ, (૫) સ્વામી 
શ્રી વાખન, (૬) શ્રી પરશુરામ, (૭) શ્રી રામ, (૭) શ્રી કૃષ્ણ, (૯) શ્રી ખુ, 
(૧૦) શ્રી શીલ, (૧૧) શ્રી નહ, (૧૨) શ્રી ઈથ્યાહીમ, (૧૩) શ્રી ઇસમાઈલ, 
(૧૪) શ્રી સુષેસાન. તેજ અલી, તેજ આજ નરઅલી મહ'મદશાહ, અ'તે શ્રી 
નકલ'કી નઃરાયણુ, ઈમામ મેહદી, તમાર ર્ખેસરીની લાજ રાખી ગુનાહ 
બક્ષી કરમ સેહર કરી, તમારા ખદા જાણી, અરજ ખ'ફગી કખુ્ કરો, 
સુભાન, કરીમ, રહીમ, કિરતાર, તુ'હી દાતાર. ય! અહી, યા અલી, યા.અહી. 
તુરેયુક અય સહી. તે વુ અણી મહ'મદશાહુ લેજે એેઈ. તુંહી યુંડ્‌ અલી 


www.realpatidar.com Page 464 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઇર 


હમારી દોવા કબુલ કર. સચ્ચો ફ્રમાન નુર સઢગોર બ્રહ્ષા પાત્ર ઇંદ્ર 
ઇૅંમામશ્ઞાહ. નિર'જન નરઅલી મહ'અદશાહ, હુમારી દોવા કબુલ કરો. હક 
લાએલ્લાહા ઇલીકલ્ષાહો મહ'મદુર રસુલહ્લાહે. 

(આટલુ' ભણ્યા પછી રિજદો કરી એક માલા “પીરશાહુ'ની કરી શિજદો કરવો. ) 


પીરાણા સતપ'થીઓની હિજદની હોવો, 
EE 

કેરમાનજ ખીસમહ્લ્ા હરરહેમાન નરર્હીખ સતગોર પાત્ર બ્રહમા 
ઈદ્ર ઈમામસાહ, આદ વીસતવ નીર'જન નરઅલી મહ'મદસાહા. 

સદગાર પીર કખીરદીન, સદગર પીર સુદરરીન, સદગર પીર સાહેખદીન, 
સદગોર પીર નસીરદીન, સઢગોર પીર શમ્મસટ્ીન, નર ઇંસલામશાહુ, નર અલી 
નર'જન નામ, નખીનુર સદગોર તમારી દવા. આદ નારાયણુને હેજ'દા. પ્રક્ષા 
વિષ્ણુને હેજ'દા, આઘ શક્તિને: હેજ'દા. સાત ફિરિસ્તાને હેજ'દા. ખાવા આદમને 
હેજ'દા. મામા હવાને હેજ દા. નમી મહ'મદને હેજ'દા. હેક શાહે મુશ્તુઝાઅલીને 
હેજ'દા. આદશકિત ખીખી ફાતમાને હેજ'દા. ઈમામ હશન, હુસેનને હેજ'દા, 
સિતેર સેહેસ્ હુશેની કુલ કાયમનાં પરવારને હેજ'દા, ધરતી આકાશને હેજ'દા, 
પવન પાણીને હેજ'દા, ચ'દ્ર સુરજને હેજ'દા, નવલખ તારાને હેજ'દા, ખાર 
ેઘને હેજ'દા, નવકુળ નાગને હેજ'દા, સાત સમુદ્રને હેજ'દા, નવસે નવાણું 
નદિએઓને હેજ'દા, સાત વાર સત્તાવીશ નક્ષત્રને હેજ'દા, પ'દર તિથી ખાર કરણુને 
હેજ'દા, નવ થડને હેજ'દા, સાત ટ્ીપને હેજ'દા, નવખ'ડ પૃથ્વીને હેજ'દા, 
ચેવીસ મુલકને હેજ'દા, અછ્કુલ પર્વતને હેજ'દા, અઢાર ભાર વનસ્પતીને 
હેજ'દા, ચાર વેદને હેજ'દા. ચાર કિતાખને હેજ'દા. ચાર ખાણી, ચાર વાણીને 
હેજ'દા, અસિ, તેજ, અન્ત દેવને હેજ'દા, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્રિમને હેજ'દા, 
નવનાથ, ચોરાશી સિદ્ધને હેજ'દા, અડયાસી રોહેસ્ર પિને હેજ'દા, એક લાખ 
એ'સીડુજાર પીર પેગ'ખરને હેજ'દા, નબ્વાણું કરોડી ઝાંખાને હેજ'દા, છપન 
કેરોડી મેધાતે હેજ'દા, ખત્રીસ કરોડી કિજ્તરને હેજ'દા, પાંચ કરોડી પ્રહલાદને 
હેજ'દા. સાત કરાડીસું હરિચ'દને હેજ'દા. નવ કરોડીશું ચુધિઠિરતે હેજ'દા. 
બાર કરશોડીશું કમલાકુ'વરને હેજ'ડા, કુલ ઝષિવર્‌ ગતગ'ગાને હેજ'દા. સુખી 
મુસાક્રિને હેજ'દા. ચાદ ભુવનનાં દેવ શ્વપિવરને હેજ'દા. કરણુ કલફ્ના અનત 
કરોડી દેવને હેજ'દા. નખીનુર સદગોર, નરઅસલામશાહા હમારા ગુના ખજ્ષો, 
સતપ'થનાં મારગમાં રાખો, લક્ષ ચોરાસીનાં કેરા ટાળે, તેત્રીસ કરોડીનો મેળો 
આલો. જા'ખુટ્ીપના ધણી સદગર ઇમામસાહા નરઅલ્લી મહ દસાહા હક 
ક્ઞાએલા હાઈ લીલ્ફાહેષ સહમદુર રસુલીહ્લાહે- 


www.realpatidar.com Page 465 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩૦ 


મુડદાને નવરાવવાની રોવા. 
oo i 
કેરમાનજે ખીસમહકા હરરહેમાન નરરહીમ સતગે!ર 'પાત્ર બ્રહ્ષા 
ઇન્ટર ઈમામસાહા આદ વીસનવ નર'જન નરઅત્ી મહ'મદસાહા. 
તમારી દોવા. 
સ્વામી તમે હેત ધરિયુ', હેતથી નીર ઉપાયા. નીરથી ખાંધ્યા જુગ ચાર, 
ચાર દિશાએ કર્યો પ્રકાશ. નીર ખથુ પિ'યથી સાર, તે નીરે પવિત્ર વિસ્તાર. 
નીરે ક્યો નુર, નીરે સજયા ચ'દ્ા સર. નુર મેઃક્ષ મુગતનો ઘાટ, પવિત્ર 
માંડ્યા ધટ ને પાટ. નવાણ કરોડી ઝાંખા, છપત કરોડી મેઘા, મત્રીસ કરોડી 
કિન્નર, તેત્રીસ કરોડી દેવતા, અડયાસી સેડક્ન રૂપિ. એકલાખએ'સીડજાર પીર 
પેગમર પામ્યા મોક્ષમુમતની વાટ. સદગોર પીર સલાહાટીન, સગર પીર 
શમસદીન, સદગોર પીર નશીરદીન, સદગોર પીર સાહેમઢીન, સઢગર પીર 
સુદરદીન, સગર પીર કખીરટીન, સગર પીર ઈમામશાહુ આ જીવને પવિત્ર 
કરો, દુઃખ દોહેલા ટ્ર કરો. મોક્ષ મુગતનો મારગ આપો, તમે પવિત્ર છો, 
લમાશા સેવકોને પવિત્ર કરવાનો ધર્મ છે. તમારે ધે, તમારે કમે, આ 
જવની દેહ પવિત્ર કરો. તેત્રીસ કરોડીનાં મેલામાં રાખો. કૃરમાન પીરશાહ 
હેક લાએલ્લાહા ઈલીલ્લાહો મહમદુર રસુલીકાહે. 


મુડ્દાને દાટવાની રેવા. 
a Bsns 
( સૂડર્હાને કમરમાં ઉતારીને ભણુવી, અને પછી માટી વાળવી. ) 
ફરસઆનજી ખીસમહલા હરરહેસાન નરરહીમ સતએરપાત્ર બ્રહ્મા 
અદ વીસનવ નર'જન નરઅલો મહ'મદસાહા તમારી દોવા. 
સ્વામી તમે પ્રથમ રોપ્યા સત. સતથી દત. દતથી ક્ષમા. ક્ષમાથી હેત. 
હેતથી નીર, નીરથી ખીર ખીર્થી નીલ, નીલી અનીલ, અનીલથી ફીણુ, 
રીણુથી ખાક, ખાક તે સદાસે પાક. 
સ્વાસી નીરથી પવત, પવનથી અગન, અગનથી રચી ખાક, જાગ ચારનાં 
ચાર દાગ, ખાકપાક, મોક્ષ ુગતની વાટ, સતપ'થી જીવતે આલી હાથ, ચાર 
જગનાં દશ મવતાર, દશ અવતારે ચાર દાગ. શ્રી મશ્છની રક્ષ, શ્રી ડૉર'ભની 
રક્ષા, શ્રી વારાહની રક્ષા, શ્રી નૃસિ'હની રક્ષા, શ્રી વામનની રક્ષા, શ્રી 
કૂરસુશામની રક્ષા, શ્રી રામની રક્ષા, શ્રી કુષ્ણુની રક્ષા, શ્રી ખુઃ્ની રક્ષા, શ્રી 
નકલ'કો નારાયણુ તે શ્રી મૌલા સુરતુજ્ત અસીની રક્ષા. આજ કલવારે ખાકપાક 
મિત્ર ભોષદાગ, ' સદરો નખ . ખહુ'સદ પાક, શ્રી સદએર તુર પાક, 


www.realpatidar.com Page 466 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૩૧ 


શ્રી સદગોર શમસ પીર પાક, શ્રો ગોર નસીરટીન પાક, શ્રી ગોર સાહેમટીન પાકુ, 
શ્રી ગોર સુદરદીન પાક, શ્રી ગોર કખીરટીન પાકે, શ્રી ગાર ઈંસામશાહે નરઅત્ની 
મહ'મદશાહુ પાક, મૌલાના સતપ'થી જીવની સહલી કરો મખ મુગતની વાટ. 
ચારે જુગના ભૂલેલા જીવ સતપ'થના આમારે ભોમદાગે પવિત્ર થઇ, આપની 
રક્ષા માંહે આવેલો તેને પાક પવિત્ર કરી, તેત્રીસ કરોડીનાં મેલા આપી, 
તમારા નુરમાં વાશ આપો. ગુના ખક્ષો, ટૂઃખ દોહેલાં ટ્ર કરો. સદગોા૨ પાત્ર 
સ્રક્ષા નખી નુર સદગોર ઈઇદ્ર ઈમામશાહ, નરઅત્તી મહ'મદશાહ ફરમાન પીરશાહુ. 
હક લાએલાહા ઇલિલ્લાહો મહ'મદુર રસુલિલ્લાહે. 
= TEER 
ચ્રાને દાટયા પછી બોલવાની હેવા. 
MEME SE 

(આ દાવા કમરને ફુલ લોવ્માન ચડાવ્યા પછી પાસે ઉભા રહીને બોલવી, ) 

કેરમાનજ ખીસમહલા હરરહેમાન નરરહીખમ સતગોર પાત્ર ખહ્ષા 
ઇંદ્ર ઈમમસાહા આદે વીસતવ નર'જન નરઅલી મડ'મદસાહા. 

થી નકલ'કી નારાણ સતપ'થી જીવતો કૂરમાન ફાતીઓ, મે।ક્ષની આશીશ, 
દુવા દાન, કુલ લોખાન, આપની પંવેત્ર એહેરે. સતપ'થના સરદાર, કેલજીગના 
દાતાર. પહોંચડાવો, જીવને દુખમાંથી છોડાવે. સુખ સોહેલાં કરો, દુઃખ દોહેલાં 
દુર કરો. શ્રી નકલ'કી મુર્તજાઅલી, શ્રી નખી નુર સતગોર આશિશ કબુલ કરે. 
સતગોર પાત્ર છ્રહ્મા ઈન્દ્ર ઈસામસાહા નરઅલી અહ'મદશાહા હક 
લ્ાએલ્લા હઇ લીહ્લાહો મહમદુર રસુલીહ્લાહ. 


SENSE 
મુડ્દાને દાટયા પછી નાવાની હોવા. 


ફુરમાનજી ખીસમહલા હરરહેમાન નરરહીખમ સતર પાવ્ર બ્રહ્મા 
ઈન્દ્ર ઈમામસાહા આદ નારાણ શ્રી નકલ'કી નરખઅલી મહ'મદસાહા. 

તમો પાક પાવન છે, જીવોને પાક પાવન કરવા નેમ છો, અન'ત કરાડી 
જીવ પાવન કરણુહાર છો. મારા સ્થુળ શરિર સાથે જીવતે પાક પાવન કરો. 
ડરમ એહેર કરો, હુમારી અરજી કખુલ કરો. શ્રી સતગોર નબી નુર 
મહ'મદશ્રી ઈમાસસાહા નરઅકલી અહ'મદસાડા હક લાએકલા હ૪ 
લિલ્લાહો મહ'મદુર રસુલીલ્લાહે. 


www.realpatidar.com Page 467 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૩ 


પીરાણા સતપ'થની રઘુવેરી ગાયનો. 
Se ae 

એષહ'ગ, એઓહ'ગ, અટુ'કાર'ંગ, ઉનાદ પુરસ'ગ, નારૂપો, નારેખો, નાકેરંગ, 
નવાણુના પાદગ, મચોઅ'ગ, મ'ગલંગ વરત'તે. ધ્ક્ષા અ'ગ, થ્રક્ષા નાદંગ, 
પરીષ્્માહા. ચતુર સુરતી ઈશ્વર કરતવ'ગ, વેદો પરીખ્ક્ષા, સ્ઘુવેદ રતુવરણાંગ. 
વરણાવેટી વિશ્તુ ષ્રહ્ષા વંશ પાજ, અતિ પરીષ્રહ્ાહા પરએેસરંગ, પર'મ, 
પરખ, પરીપ્રક્માહા પરજાલંતે પાતગો, હુતાસન'ગ, મચે તેંજ'ગ, વઈસાદી 
પાત્ર'ગ, વેદો પરી ખ્રહ્યાહા. અહુનાદો, અડુ'કાર'ંગ, પર'મ, પરમો, પ્રેમવેદો 
પરમેસર'ગ, વઈસારી પાત્ર વેદ પરીષ્રહ્ાહા. 


a 
8 


પીરાણા સતપ'થની જીજરવેરી ગાયત્રી. 


૦૦ 


અહોમ, અહોમ, અહુ'કાર'ગ, વેદ વાએકે આખર ખ્રક્ષા, વભુતી પ'ચ 
ભુતાંગ, ખટલલાઅ'ગ, પરીવરત'તે, પરજાલ'તે, પાતકો, પરભેસર'ગ, પરીછ્રહ્ષા 
રૂપરેખા વેદ, મએ જુગત'ગ પરમેસર'ગ, પર'મ પરભો, પરિણ્રક્ષા, વઈસાટી 
પાત્ર મએજુગત'ગ, વેદ પરમેસરંગ. પરીણ્રક્ષા જુજરવેહ જર૬ વરણાંગ, 
વરણાવેદી વિનુ. 


AEG 
પીરાણા સતપ'થની સામવેરી ગાયત્રી. 


અહોમ, અહોમ, અહુકાર'ંગ, કરસન વેદી વરણાંગ, તદા વેદ પરમેસરો, 
ઉપજ'તે ધરમ, તદા અરધ'ગ પાતગો. પરજાલ'તે સરવે વઈસાટી પાત્ર. પુજાઅ'ગ, 
પરીછ્ક્ષાહા ખટલલાઅ'ગ, તરતવ મ'ગલેચા, મમાએગ'મ, વડત'તે, સખદો 
વેદ, પરીષ્ક્ઞાહા, હુ ચકસુ પરીધ્રક્માહા. અહુ, ઉનાદ, માહાવેદ'ંગ, પરીવરત'તે, 
વેદાંગ, પરબેસર'ગ, પરીષ્હ્માહા. 


MABRY 
પીરાણા સત થની અથરવેરી ગાયત્રી. 


RAMEY CONN 

અહમ, અહોમ, અહું'કાર'ગ કહ્ીઉ'ંગ કરતા વિસમ, વીસવા પાપ'ગ. 
અરધ વીસવા ધરમ'ગ. અનરોધી પાત'ગ કર'ગ, ધરો રેખા માત્ર'ગ, ધરખેતી 
પરીધ્રક્ષાહા. અથરવેટ સવેત વરણાંગ, વરણાવેદી વિક્નુ, તેજરૂપ વિશ્તુ નારાએણ'ગ. 
મ્રક્ષાઅંગ ખ્રક્ષા વઇસાદી પાત્ર, વરણા વેરી ધરમ'ગ મલેચો, * મયેજુગત'ગ, 
ઇેચ્છાઅ'ગ, વિશ્તુનારાએણુ'ગ, અતી પરવર ખામી'ન માહા એનાના લેરો. 


www.realpatidar.com Page 468 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


TE 
is or 


f 


vss RE 
WIAA) 
ASE 


રૈ 


UPS 


é 
Bo 
Ao, 4 
RRS 
“ he 
OAR UIA 
ED 
{ 


ASS 


by Narayanji Ramji Limbani 


Page 469 of 600 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 470 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


www.realpatidar.com Page 471 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 472 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ન ્ોડો. 


6 


OANA 
ARTS 
DAA yy 


W 
E AR 0, 
સ fp 


af Ne PN 
IV 
IDSC 
Ae 


www.realpatidar.com Page 473 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 474 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ન SY» yy 


ey Pe 
Pho YS 
i IY i k 


www.realpatidar.com Page 475 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 476 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૩ડે 


ન્ત'ખુટીપે કળા અંગ, પવિત્ર'ગ, વરતમાન'ગ, માહા કલીયુળે ઉપજ'તે, 
નારાએણુ'ગ. તેજો નવેવ'ગ, કરતા પરજલ'તે પાતગો, અના મુરસ'ંગ, મએ 
જીવન'ગ, ભવેતી આર્જાઅ'ગ, પરીષ્રહ્યાહા ખટલલાઅ'ગ, મ'ગલેચા સતાણી 
સત. અતીપાત્રારી, પરએેસર'ગ, પરીષ્રક્ષાહા. અનાદ અનાદ'ગ પુર્સ'ગ, વેલાઅ'ગ 
ભવેતી કરખેતી, પરીષ્રક્ષાહા. અસતલે સેવ'ગ, નસે। સરવેતી પરીબ્રક્માહા. 


> , 
પીરાણા સતપ'થની સમુગત મારગની પાંચમી ગાયત્રી. 
૦૦ 
ભર્તખ'ડે ઈહાં વરત'તે, તે સ્વામી વાસતે ગતા વરત'તે. પરેમ સુખાંસી 
ટીપે સટીપે, જા'ખુદીપે કોઢાંગ ફોટાંગ જીવનાંગ, પરમ સુગતી આમીંદ, 
ઓવત્ર'ગ દેશ'ગ કુમારિકા ક્ષેત્ર'ગ ગુગતબ'ગ. સતમુખ'ગ વભુત નગરે, વેરાટવાખે 
ભવેત'ગ. માહા સરસતી સાબ્રમતિ પૂવ ત્રસટે નવથળ ગુમ'ટે, રેવા ઓત્ર'ગે 
પોડશ જોજનગે, પ'ચનદિ મૂલસ્થાને દેસા ઓત્ર'ગ, સોળ સોળ નેજન'ગ 
સતરૂપી ખ્રહ્ષા વાએકે મહા નારાયણ વચને, કલીજુગ અ'તે, બુથ શાસ્ર'ગ, 
હુરાવરણે સસાવરત'ગ દષાંગ સૂરજાંગ મહા મ'ગલ'ગ, કૂલ પદદેહે, માસે 
દિવસે, તિથી વારે, નખેત્ર હુરાવરણે અસથાપનાએ, થ્રસ'દે એતે અસતલે 
ઉપજ'તે. નકલ'કી નારાએણ'ગ પરીધ્રક્ષાહા આદે ઉપજ'તે પરે પ્રેમ હેતવ'ગ 
ખેત્ર માહા કલીયુગે કરતવ'ગ નારાએણુ નવી સેસટી થાંપતે. તદા હોતવ'ગ 
સમાપત'ગ ઊપષજ'તે. છેલ્દી સ'ઘે નકલ'કી નારાએણુ'ગ, પરીધ્ર્ાહા સમાપતે ભવત'ગ. 
Be 
પાંચે ગાયગ્રાઓનુ' ખ્યાન. 
૦9 
( ત્રતવ'ગ ગાયત્રી મોખસ પામવાની છે. ) 
અથરલેદી. શ્રી આદો બ્રહ્યાજ, સહીસત ખ્રહ્યાછ, નર ખ્રક્ષાજ, તેજ 
થકી સરજ'તે સુરીજ'ન, નરંજ'ન નરાકાર, નર'જ'ન જોતસરૂપ. ખ્રહ્ષા વાચા, 
ઉતપત રચના સરજ'તે, શ્રી સતપ'થ ધરમ, સતમારગ, આદે સાચા મુનીવરને 
કાજે પ્રકાસ'તે. જે કોએ મુનીવર સાંભળ'તે, તે ાવાગવ'ન મધે નહીં જાયતે. 
લખશોરાસીએ નર તથા નારી છુટ'તે, જે કોઇ અથરવેદી ગાયત્રી પોતાની પાસે 
રાખીને ભણ'તે, પોતાની પાસે રૂદીઆમાં રાખ'તે, તે જીવ અમરાપર ભોમ 
અમરાપુરી ભોગવ'તે. જે કોએ નર તથા નારી એની સુધ ના જાણ તે, તે 
સઢાએ જનમ હાર'તે. લખચોરાસી આવાગવન મધે ભોગવ'તે, તે સહી સત 
કેરીને જાણજે હો સુનીવરો. આદ જોગ તેજ થકી નુર, નુર થકી નર'જન, 
નરજન નરાકાર થકી નેત સરૂપ. જોત સરૂપ થકી આટ ખ્રક્ષાજી, આદ બ્રહ્યાજી 
થકી સત ખ્રહ્ષાજી, સત ખ્રક્ષાજ થકી નુરના તેજ. સતગુરૂ પ્રહ્યાહા. સતગોર 
ય્રક્ષાજ થકી સરવે રચના રચ'તે, સતસત ધરમ મારગ. આદ ખ્રક્ષાજી થકી નુર 
સતગોર. નુર સતગોર થકી સરજ'તે, સતસુનીવરને કાજે પ્રકાસ'તે. 
પી. પપ 


www.realpatidar.com Page 477 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્રી કૂરમાનજી બીસમીલા હર રહેમાન નરરહીમ. 

નુર સમાવતવલે અરજ, તેજ સમાવતવલે અરજ, નુર સમાવતવલે અરજ, 
ધે ખુદ્રત, જલ જલાલ નુર સમાવત વલે અરજ, નુર સમાવત નુરમહ મદ 
ુસતક્રા, સલલા આલે વસલ'મ નુર સમાવતવલે અરજ, નુર એકલાખ ચોવીસ 
હજાર પીર પેગાંખર, સલલા આલે વસલ'મ, નુર સમાવતવલે અરજ, કાદરત 
કુદરત ઇંલલાહે આલે વસલ'મ, નુર ' સમાવતવલે અરજ નુર સમાવત વેહી 
જ્નેત સરૂપ, નીરાકાર સલલ્ષા આલે વસલ'મ, નુર સમાવત વતે અરજ, નરજન 
તેજ સરૂપ, આદ સરૂપ, સલલા આલે વસલ'મ, તુર સમાવત અખડ સુરત 
આદે સરજ'તે, જત સરૂપ નેત સરૂપ થકી આદ સકતી સરજ'તે, વીસ મધેથી 
અખ'ડ સુરતી પ્રકાસ કૅરતવ'મ, તારે આદ ્રહ્માજી, વીસનુજી, માહેસરજી, 
સાવ'ત્રીજી, પારવતીજી, લખમીજી, તીસ મધેથી અખ'ડ સુરત પ્રકાસ કરતવ'ગ 
સરજ'તે, તારે સકત સુરત પ્રકાસ કરતવ'ગ, તારે એક સુરત અગોચર રહેતી 
હુતી. તીસથકી સકળ સેસટ સરજ'તે, જે જીવ અથરવેદી ગાયત્રી ભણતા, તે 
આવાગવ'ન નહી જાતવા, જે જીવ ભણુતાને સાંભળતા, તે જીવ લખચોરાસી 
કરા નર્હીં ખાતવા, તે જીવ અમરાપર ભોવનમાં અમરાપુરી ભોગવતા, તે જીવ 
સદાએ અમર હોતવા, તદા ગુરૂ ખ્રહ્યાહા સતગોર પીર સોદરહીન વાચા, આદ 
ગુરૂ પીર કખીરટીન, હુસનસાહા વાચા. વેદ ચાર સરજ'તે પેલા ર્ઘુવેદ (૧) 
ઓજા જાજીરવેદ (૨) વ્રીજા સાંમવેદ (૩) ચોથા અથરવેદ (૪) આજ કળજુગ 
પ્રમાણે અથરવેદી સાર ગાયત્રી ઓચર'તે, પીર હસનસાહા કખીરદીન સુણો હો 
મુનીવરભાઈ તેનાં કારજ સરસે, તે જીવ અમર થાસે, નર તથા નારી. અથરવેરી 
ગાયત્રી બેઆન સુધાં સપુરણુ છે. 


wR 
પીરાણા સતપ'થની માન્યતાના પાંચ કલમા 
oo 


અવલ કલમે તૈયખ, લાએલાહા ઇલલ્લાહો, મહ'મટુ૨ રસુલિલ્લાહે. (૧) 
રોય'મ કલમે સહાદત, અસહુદોઅન, લાએલાહા ઇંલક્ષાહો વહુ 
લાસરીક લહુ, વઅસહદો અન્ના, સોહ'મટ્ટીન અખદઢડું, વ રસુલ. (૨) સય'મ 
કલે તમજીદ સુખહાનક્ષ.હે, વલહ'મદો લીલ્લાહે વલાએલાહા, ઇંલલ્લાહો 
વાહો અકખર, વલાહુલવા, વલાકુવતાઇલ્લા, બીલાહ, હીલ અતીયુલ અસદહો અન 
અજી'મ, (૩) ચહાર'મ કલે તોહીંટૂ લાએલાહા ઈલેહાહો વહદડુ લાસરીકલ 
ટુલહુલ સુલકો વલડુલહ મદો, યેષહઈવએ મીતો, ખેયદે કલખેર, વહોવા અહ્યા 
કુલ્લો સ્થઈન કીર (૪) પજ'મ કલમે ૨૬ કુકર, અક્ષાહુમ્મે, ઇન્ની, અજન, 
ખેકા, મીન, અ'નઉસરેકા, બેકાસ્યઅ'વ, વઅસતગ ફેરોકા લેમ! લા, આલમે'ખેહી 
વઅના, આલમ, બેહી, તુખતો, વરજાતો, વઅસલમતો, વઅકુલો, અસહદો 
અ'ન, લાએલાહા ઈલલ્ાહો, વેઃષહખહુલા, શરીકલહુ વઅસહુદ્દો અન્ના 
જ્નોહ'મદ્રીન, અખદડુ વરસુલો (૫). 


www.realpatidar.com Page 478 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


j લેયખનો ડુલખો 
વલ કલમે તેયમ, દોૉએમ કલમે સાહાદત) અસોદહે અન, હક 
લાએલાહા, ઈલલાહો મહ'મદર રસુલલાહે) વાએદ્ટુ અલા, સરીકુલહુ; 
સેહેદવાન) મહ'મદીન; અમદહુવેહે રસુ સહુ. 
ઉપર ખતાવેલા સઘળા કલમાઓ સયદ ઈખામશાહે પોતાના સતપ'થી 
હિ'દુ સેવકોને ભણવા માટે ખાસ આશ્રહુ કરેલો છે; એટયુ'જ નહિ પણુ તેમણે 


કલમાઓઆના સખધમાં એક જ્ઞાન ખનાવેલુ' છે તે, “ કલમાના સ્ઞાન?? થી 
એળખાય છે, 
EVES S-—— 
કેલમાન' જ્ઞાનરચનાર સેયદ મામસાહ. 
કલ્બો કહો ભાઈ મુનીવરો, અને મત જાએ! તમે ભૂલ, 
જે રાહ નમીકી સાથ હે, તે સદાએ છે રે કખૂલ. 
અહ્ષાએ નેઆમત ભેજીયા, ઈસ ટુનીયાકે યીચ; 
રૉ નિમાજ મ'દગી કરે, પણુ કલો નિઆમત ચીજ. 
હેતે પ્રીતે મન ભાવથુ', અતે જપો અક્ષા રસુલ; 
કલમો કહો દીલ સાચશું, તેને કેરોડ વિધ્ હોવે ટૂર. 
નખી સોહો &ઢાતા જીવકા, અને કલો કહો પોકાર; 
જેણે માન્યા તે ભસ્તી હુવા, ખાટી ભૂલ્યા મૂરખ ગેમાર, 
જે ફોઈ વણુ કલે કરે ખ'દગી, અને સુણે વેદની શાખ; 
નત ઉડીને ચાલવું, ભાઇ જેમ નેણા વગરની આંખ. 
આજ અલા નખીકુ' ધાઇએ, અને સુણો મુમન વાત; 
કેલએો કહો દીલ થાંદરણા, ભાઈ નહિ તો કાલો રાત. 
જેણે કલમો ના કહો, અને નખીએ કહા પોકાર; 
તેને ઉ'ધે મસ્તકે ટાંગશે, તેને દોજખને દરખાર. 
જેણે કહા નખીકા ના સુણા, અને કલ ના કીયો! કેખૂલ; 
તેના મુખ માંહે ફીરસ્તા ડાલશે, ભાઈ દોજક કેરી ધુળ. 
જેણે સુખ કલમા ના કહુચો, “ની? ના જાણ્યા નામ, 
તના મુખ જેસા ભુડકા, તેન દહોજખમાં નહિ દામ. 
ભાઈ નામ અલાકા મીટડા, જેસી સાકર ટુધ, 
કલમો કહો! રીલ સાચસું, ભાઇ તેમ તંમ આવવ ખૂધ 
પાંચે કાલ વશ કરીને, અને રીહ રાખે! ડેમ; 
જે કલસ કહે, દીલજાનથી તેને દોજખ આંચ હરામ. 
ભાર્ધ મુસન દલમાંહે ચાંદરણાં, અને અલા નખીકારે પડ; 
એ ફેલમાની રોસતી, તેના ફેદેયમાં ઉઘડયા કમાડ. 
કલભો કહો રે સુષીપરો, અને સુરેખ ભૂલો રે કાં; 


www.realpatidar.com Page 479 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જે ઓહોર છાપ ભસતની, તેને નખી વશ્યા દીલ માંહે. 
સન નીરમલ કરીને સેવીએ, અને રૂદામાં લીજે હટરીસું નામ; 
સુમનકુ કલમા મીટડા, જેમ લોભીકુ મીડા રે દામ. 
કે્નો કહે રે કીમતરું, અને હૈ હુ ખાજી છોડ, 
માયા મનથી ટૂર કેરી, ભાઇ પ્રીત અલાસું જોડ. 
કેલ્ષભો કહો રે જાધરો, અને ઘેર હક કણુ ખાય; 
ભાઇ ખુરા કૂલ તજે નહિ, તે તો માહાદન માંહે કુટાએ. 
પાંચે વ'ખેઆ દલ માંહે વસ નહિ, અને કુડી નજરે જોએ; 
કૅલસાની કિ'મત ના ખૂજે, તે જીવ લેસ્તે કેમ કરી હોએ. 
ભાઈ કલમા તણી કિ'મત ખુજે, અને અલા નખીકુ ધાએ; 
જે મન મારી મરતગ હુઇ રહે, તે સુમન ભસ્તી કેવાએ. 
ભાઈ કહેણી રહેણી શાહાસું, અને હકની રોટી ખાએ; 
જે કેરે નિમાજ રોન્ત ખ'હગી, ભાઈ તેથી ભેસ્ત માંહે જાએ, 
ભાઇ ધન દેશ ધન નખીકુ, અને ધન ધન નરને નારી; 
જેણે નમી આખુ દેખીઆ, તે લોકોની હુ' ખસહારી. 
ગતમાંહે નખી બેસતા, અને કલો કીયો રે સૂણાએ; 
તે લોકોની હુ' ખલીહારી, જે દેદાર અહલાકા પાય. 
જે ધન ધન જલોણી માતા પીતાકુ, ધન કટમ એર ભાઈ; 
જેણે નખી આંખુ દેખીઆ, તે લોકોની હ' ખલહારી. 
નખી મહમદે જુગને કહ્યા, અને ઈસ કકસેથી તરીએ; 
જે ઈમાન અલાસું રાખીએ, ભાઈ કાક્રર થઈ ના સરીએ. 
કલમો કહો અલા રસુલનો, જે કાટે જીવોના પાપ; 
દુનીયા સરવે કૂના થશે, તારે રહેશો કરીમ આપ. 
ભાઇ જેણે કલએ ના કહ્યો, અને નખી ન જાણ્યા રે નામ; 
તે ઘોડા ઝીર છત્ર રંશે, તેને રોજક માંહે નહિ ડામ. 
ભાઈ જેણે કલએ ના કહ્યો, અને તીસ સુખ ટીધ્રી આગ: 
એ કલમાની દોસતી, ઉપર ક'ઇ દરૂદ સરફૃથેત. 
આગ ખળે અપશડન થાએ, અતે જીગમાંએ એસીખાત; 
જેણે મુખે કલમો ના કથા, તેને આગળ આગ સાત. 
જન્નત ખડકી ખોલીએ, ઉઘરે લેસ્તના કમાડ; 
સુમન હશે તે ન્તણુશે, ભાઇ શું ન્નણે ગાકૂલ ગમાર 
ભેસ્ત દરવાન્ત ખોજ્સીઆ, અને કુ'ચી કલમો ન્તણુ; 
ને પાંચે તરતવ . ન્તણીએ, અથરવેદ માંહે નરવાણ. 
ભણે ગાર ઈંસામશાહ સુણ સુનીવરા, અને કલસ કહોરે પોકાર; 
અથર્લેદને વાયકે ચાલીએ, ભાઇ તે! કક્ષસાં વિદ્ઞા નહિ ઠાર. 


www.realpatidar.com Page 480 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


lS le] 
દોવા ખોહોર નખુવતની લી છે. 

FS fe] 
ફરમાનજી ખીસમીલા હરરહેમાન નરરહીમ. 


૦૦ 


ખે મહોર નખુવત નખી સાહેખનું નુર છે. નુરવે નુર ઈમામ જાદે સાહેખ, 
ઇસામ હશન હુશેન, સલલા આલે વસહલ'મ, મહોર નખુવત માંહેથી પેઢા કીધાં 
છે, નયુવત નુર ફાતમાં જહુરા, મામ જેનલાખરીન નુર નખુવત પિગાંમર 
સવાલાખકે, નખુવત નુર સેઈ. ઈમામ નુર નકલ'કી સત્ત ખરમ'ઢ, અરસ કુરસી, લો 
કલમ, સ્વામી ઉનાદ અવીગત. તસે સરજ'તે, સસ પાતલ'ગ. (૧) સોહોર 
નણુવલવ મચ્છા જના અરજન'ગ. (૨) એસહોર નખુવત કોર'ભ જના અરજન'ગ, 
(૩)એહોર નખુવત વેઆારા જના અરજન'ગ. (૪) સહર નબુવત નરતસિ'હ જના 
અરજન'ગ. (૫) એઓહોર નખુવત વામન જન. અરજન'ગ. (૬) એહોર નખુવત 
ફૂરસરામ જના અરજનંંગ (૭) મોહોર નખુવત રામ જના અરજન'ગ. 
(૮) મોહર નણુવત કરસન જના અરજન'ગ. (૯) સહર નખુવત અુધ જના 
અરજન'ગ. (૧૦) એહોર નખુવત નકલંક જના અરજન'ગ. અલી વિસનવ 
ચૌદે ખરમ'ઢ, સપત પાતલ'ગ, સાહા અક્ષી વીસનવ સત ધરમ, સતપ'થ સુધ 
મારગ. સપાતર ગ, શખ, ચકર, ગ, પદમ, સાર'ગધર, ધરમ એઓતમ'ગ, ઈમામ 
હશન ડુશેન, ઈમામ જેન લાખટ્‌ીઃન, ઈમામ મહમદ ખાકર, ઈમામ. જાફર 
સહાદક, ઈમામ ઈસમાઇએલ, ઈઃખામ નુર સતગોર. ઈમામ ઈસમાઈએલ 
સાહાની, સેહેદ નુર મહ'મદ સાહ', સેહેદ પીર ઈમામશાહા. 


હક લાએલાહ ઇલલાહો મહમદર રસલલાહે. 


www.realpatidar.com Page 481 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ખોહોર નબુવત નેયાનુ' ધર્મ લખ્યુ છે. 
૦ 

(૧) સવારના પહોરમાં ખોહોર નખુવત જીવે તે, ઈમામ જેન લાખટીનનું 
એહો નનેયાનું ફૂળ થાએ. (૨) દીન પોહોર ચડતાં સણોર નખુવત જને તો માતા 
કાતમાના દેદાર કર્યાનું કૂળ થાએ. (૩) બપોર ચઢતાં મોહોર નખુવત જીવે તો, 
નખી સાહેખની મીજલસમાં બેટાનું કૂળ થાએ. (૪) પાછલો દીન ઘડી ચાર હોએ 
ત્યારે સોહોર નષુવત જીવે તો ઈમામ હશન હેરોનની દસપોસી લીધાનુ' ફળ 
થાએ. (૫) સાંજની વખતે એહોર નબુવત જીવે તો શાહા ખરદાન મુરતુન્ત અલીને 
દસત વ્લીધાનું કળ થાએ. (૬) રાત પહોર જાતાં સહાર નબુવત જુવે તો, તથા 
વાંચીને કાને સવાલ પાડે તો, નબી સાહેખનુ' સોહો જેયાનુ' ફલ થાએ, તથા 
પાંચતન પાકના ચરણુ ધેઈ પીધાનું ફળ થાએ. (૭) જો માણસ મરતાં સોહોર 
નણખુવતનાં દર્શન કરે તો, તથા વાંચીને કાને સવાલ પાડે તો, તેની રૂડુ કખજ 
રતાં સોહેલ થાએ, તથા સાહેખ દીદાર આપે, તે જીવતે લેસત નસીખ કરશે. 


ee 


tw 


એહોર નખુવતની ખાસીએત લખી છે. 
— ૦0 

એવા વખત છો મધે મહોર નખુવતનાં દશન દરરોજ કરીએ (૧) એમ 
કરતાં જેઈ ન શાકીએ તો, દીન એકમાં એકવાર જોઇએ (૨) એમ કરતાં ન્નોઈ 
ન શકીએ તો, દિવસ આડમાં એકવાર જોઇએ (૩) એમ કરતાં જોઈ ન શકીએ 
તો, એક મહિનામાં એકવાર એેઈએ (૪) એમ કરતાં જોઈ ન શકીએ તો, 
એક વરસમાં એકવાર જઇએ. (૫) એમ કરતાં એઈ ન શકીએ તો, ઉમર સરવેમાં 
એકવાર જોઈએ (૬) જે કાંઇ કામ કરવું હોય, તે મહોર નખુવત ચાંચી, તથ: 
જોઈને કરે તો, તે કામ કૃતેહ થાએ, બોલબાલા થાએ. એ સોાહોર નણુવત 
ન્નેયાનુ' સરવે ધરમ છે. કથ'તે પીર સુદરદીન, પીર કખીરદીન, સતગોર પાત્ર 
ધર્મા છ” ઈસોમશાહા નર્અલી મટ'મદ્શાહા. હક ક્ષાએક્ાહા ઈે્ષલાહો 
મહ'મદર રસુલલાહે. 


www.realpatidar.com Page 482 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ધ'ઘુકારી નુરનામુ . 


ફેરસાનજ ખીસમીહ્લા હરરહેસાન નરરહીમ. 


પર્થમ આટઢ નરંજન યધં'ધુકારફ આપે હોતા એક સતાર. ૧ 
આપસ માંહેથી નુર નીપાયા, વેભી ખાસા રોસત કેલાઆ. ૨ 
ઊનથી સારી સેસટી નીપાછ, દેખો તખમે મખાલકકી ખડાઈ. ૩ 
હો કહેતાં માંહે સખ હોકર ગયા, ઉસ હોતે માંહે કછુ' ન રહા. ૪ 
નત અપારી આદમ ડુવા, સાખી આદમી નુર મ્રગટ હુવા. પ 
શજસકા અમર ટીન જો ધડીઆ, જાણુ બખુઝંક૨ર ગફ્લતમે' પડીઆ. ૬ 
અદગી કારણુ સરજ્યા સ'સાર, જ્નણુ ખુઝંકર ભુલા એમાર. ૭ 
: ઊસ નુર ખાજ ફૂઝા નુર ખખાનો, નરક પરે પીછે તમે જાનો ૮ 
રે નુર ચલે સંબ આવે, જો કેહ ડુદે સાહ જે પાવે. ૯ 
દીવે દીવા રૉસન હોવે, સોહે જાને જવરલા કોએ. ૧૦ 
દીવા માંહે દીવે સાર, સોહા ટીવા તે નર ખકાર. ૧૧ 
ઊસ નુર થકી અહી સુરતુન્ન, રોશન હોવે દીન સુસતફા. ૧૨ 
સુરતુઝા અલીથી હુવે દીન ઇમામ, છીનકું જાને ખલક તમામ. ૧૩ 
તૈેયખ કલ કહે તમામ, સોહા પાવે દીનમાં ટામ. ૧૪ 
ઈસ દીન ડુંદે તો ચત્તીઆ આવે, નુરકુ' પીછાએે તો ગઞાટુકુ' પાવે. ૧૫ 
ડુનીઆ ફર તુમ નુરકુ પાએ, કની સોહા તો મનખો ગમાએઓ. ૧૬ 
ચલીઆ સોહો તો લેસ્તમે જાવે, એ નુરનાખે પર. કાન લગાવે. ૧૭ 
નરનામા સાંહે એસા ભાંખ્યા, ને કુછ થાસો ખોલકર દેખાયા. ૧૮ 
નુર મટુ'મઢકા કરો ખખાનો, પેદાશ ઉનકી દેખ પીછાનો. ૧૯ 
અખાલક આખો એક સોભાના, નુરનાસાં પડે ધીર છંસામા. ૨૦ 
પીરકુ' પાવે સો ભેસ્તમાં જાવે, એર નરરુ' એક કરી ધાવે. ૨૧ 
અલી મરહ'મઢ સો એક સોભાના, તખે જાનો વેહી ઈમામા. ૨૨ 
નુરનામાં માંહે એસા સુણાયા, એઓમનકુ' નુર ખોલ દેખાયા. ૨૩ 
આંખો ખોૉલક૨ નુર સોભાના, નુર તખત છે નુર જે ટડામાં. ર૪ 
આદ વિસનવ નર પમહ'મદશાહા નાસા, સતગોર બ્રહ્યા તે પીર ઇમામા. ર૫ 
આખર અસતળ ખાંધ્યા જેહે, જા'બુટીપ કુ'વારકા ક્ષેત્ર તેણે. ૨૬ 
નુરનામાં પરે પીર ઇછંમામમ સુબા સુમન એકે ધ્યાન. ૨૭ 


હક લાએલાહા ઈંલલાણો મહ'્દર રસુલલાહે. 


www.realpatidar.com Page 483 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઝદ 


““ શ્રી મોટુ નરનામુ” લખ' છે, ” 


૦૦ 


ફરસાનજ ખઔીસસીલા હરરેહેસાન નરરહીમ. 

અઉજબલાએ સન સેહેતવાન, નરલજીન, વલરૂજલ, ફૂરમાનજ ઔીસમીલા 
હરરેહૅમાન, નરરહીમ, અક્ષા હ'મરુલલાહે, રમલા આલસીનકા, વલે અકખતો, 
વલે મસ તાર્કોના, વેહીસલવાતે!, વેહી સલાંખો, અલા રસુલહી, મડામદીન, વલી 
અલાહે, વેહી અજખ હે, અલાખેર ખાલકી, વેહેનુર અરસહી, નખી નામ મહા- 
મદીંન, હજરત રસુલત પનાહી. સલલા આલે વસલ'મ, નુર મહમદ સુસતક્રાનું 
પેદા કીધું છે. તારે ખખર હદીસ સરીર્‌ માંહે કીધી છે. અને પાક પરવર 
રેગાર ઓટા છે, વજુઢ આદમને હુવા, સલલા આલે વસલ'મ. પરથમ ખુદાતા- 
લાએ બેઉ ચીજ પેદા કીધી છે. તે પણુ નુર અમાર છે. એક ટીન એહેત્ર 
જીમરઇલ, અલેહી સ સલામ આવા છે, તારે ખીખી કાતમા જડેરા, ૨ અલાહો 
તઆલા, તે વખતે હાજર હોતાં, તારે ખીબી ફાર્તમાએ કહુ' છે જે, સકામ 
આલે ક'મરે આહો કાકા જીખરઇંલ, તારે એેહેત્ર જીખરઇંલ બોલા નહી. તારે 
બીબી ફ્ાતમાએ કહુ છું જે, તમે સલામનો જવાખ કેમ પાછો વાળો નહી. 
તાર સેહેત્ર જીબરઈલ બોલા છે, કે આણો ખીબી ક્‌ાતસા, તમને અમને કાકા 
જેમ કહા. ખાઈ અમારી ઉ'મર તો ઘણી મોટી છે. તારે ખીખી ફાતમા જ્ડુશા 
રજીઅલાહો, તઆલા અ'નડુએ, નખી સલલાહો, આલે વસલ્લમને મુછ છે. 

આણો નખી રસુલલાહે તમે ખોટા છો ડે એેહેત્ર જીમર્ઈલ ખાટા છે. તારે 
નુર મહમદ સુસતક્ાએ કહુ' છે જે, ખોટા તો નખી રસુલલાઢ છે. તારે ખીખી 
કાતમાએ કહુ' છે જે, આહો ખેહેત્ર જીખરઈલ, એટા તો નખી રસુલલાહે છે. 
તારે એહેત્ર જીમરઇલ અલેહી સ સલાંસે કહુ છે જે, આહો નખી રસુલલાહે, 
તમે ઓટા એ, અને સોટા કહેવાઓઆ છે. પણુ ઉ'મર તો અમારી ઘણી સોટી 
છે. તારે હઝરત રીસાલત પનાહી, સલલા આલે વસલ'મે કહુ” છે જે, આહો 
એહત્ર જીમરંલ તસારી ઉ'મર કેટલીંક ખોટી છે. અને તમારી ઊમરમાં તમે શું 
શું યું છે. તારે મહેત્ર જીખરઇલ અલેહી સ સલાંમે કુ છે જે, આહો 
હુજરત રસુલલાહે પરથ'મ ખુઢાતાલાએ એક તારો પેદા કીધો! હતે, તે તારાનું 
નામ કેતાખ તારો હતું. તે તારો જારે ઊગમતે! હતો, તારે સીત્ર હન્તર વરસ 
લમી ઊગમણો રેહેતો હતો. તે તારો જારે આથ'મતો તારે સીત્ર હજાર વરસ 
લગી આથમણો રેહતો, એવા એક લાખને ચાલીસ હેન્નર વરસ લગી મ્મમારી 
ઉ'મર માંહે ઊગતો ને આથમતો દીડો હતે. તારે નુર મહમદ સુસતકાએ 
કહુ છે જે આહો એહેત્ર જીમરઈલ તે તારો અમારા નુર માંહેથી ખુદાતાલાએ 
પદા કોધો છે. તસ તારાથી આગળ પચાસ લાખને ચ$દ હજાર વરસથી ઔહોરે 


www.realpatidar.com Page 484 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com ૪ર 


ખુદાતા્ાએ પોતાના નાભ કસળ થકી હમારં નુર પેદા કીધું છે. આહો એહેત્ર 
જીમરઈલ તમે સુણાતો તે વાતનું ખેઆાંન તમારી પાસે કરીએ. જે ખુદાતાલાએ 
પોતાના નુરની તારીક્‌ કીધી છે, તે તએે યાદ રાખજે. તારે સેહેત્ર જખરઇલ 
એકે ચ'તે રહા છે. તારે નુરમહ'મદ સુસતક્ાએ કહુ' હુ જે, તમે જે કેતામ 
તારો દીઠો હતો, તેને કેરાં નીસાંન હુતાં. તારે એેહેત્ર જીમરઈલે કડુ' છે જે 
તે તારાને પાંચ નીસાંન હતાં, તારે નુર મડ'મદ સુસતફાએ ગુછુ' છે જે, તે. પાંચ 
નીસાંન તે કેઆ કઆ છે. તારે મેહેત્ર જીખમરઈલ બોલા છે, તે તારાને કાન 
માંહે ખે ધુર હતા (૨) ગળા માંડે હે'સ હતો! (૩) માથા ઉપર તોરો હતો (૪) 
હાથ સાંહે અ'ગુઠી હતી (૫) એવા પાંચ નીસાંન ટુતાં, તારે નુર મહમદ 
સુસતકાએ કહુ' છે જે આડો સએેહેત્ર જીમરઈંલ, અલેહી સ સશાંમ, તે તારાને 
કાન માંહે ખે ધુર હતા તે હુસન હુસેન હતા (૨) ગળા માંડે હંસ હતો, તે ખીખી 
કાતમા હેતાં (૩) માથા ઉપર તોરો હતે, તે રસુલીલાહનું નુર હતું (૪) હાથ માંહે 
અ'ગુડી હતી, તે હજરત અલી હતા (૫) તે પાંચે તન પાક છે. તે અમારા નુર 
ખરાખર છે. એવી તારીર્‌ સાંભળીને એેહેત્ર જીખરઈલે બોલા છે, કે વઆતે ક'મ 
સલામ, જો ખીખી ફાતમાહા, એવા સલાંમ વાલા છે. અને અમર અલાહુને માંના 
છે. વળી પૂદાતાલાએ કાંઇ ચીજ પેઢા કીષ્રી છે, તે નુર સરવે અમાર છે. 
તાંહાં નુર મહમદ મુસતફાએ સીજદો કીધો છે. તારપછી વળી મુદાતાલાનુ' 
કૂરમાન આવું છે. એ નુર હમારા, એ દોસદાર હમારા, એ હજરત હખીમ 
હમારા, એ મહુ'મઢ માસુક મારા, એ નુર મુતલક મારા, એ રસુલ મેહેણુબ મારા, 
એ સતગોા૨જી તમે પોતાનુ* માથુ ઉપાડો, તમારી મોહોમત માંહેથી અમે હસ 
દરીઆવ પેદા કીધા છે. તે માંહે પેલો દરીઆવતો ઇલમતો પેદા કીધો! છે (૧) 
ખીજ દરીઆવ તો હિલમનો પેદા કીધો છે (૨) ત્રીજો દરીઆવ તો હેઆતો 
પેઢા કીધે છે (૩) ચોથે દરીઆવ તો! હોંમતનો પેદા કીધે! છે (૪) પાંચમો! 
દરીઆવ તે! અકલનો પેદા કીધો! છે (૫) છહો દરી આવ તો ફૃકરનો પેદા કીધે! છે (૬) 
સાત દરીઆવ તે! સણુરીનો પેદા કીધો! છે (૭) આડટમો દરીઆવ તો! 
ઈસકનો પેદા કોધો છે (૮) નવમો દરીઆવ તો મુ'મીનો પેદા કીધો છે (હ) 
દસમો દરીઆવ તો ઊમત રહેમતનો પેદા કીધો છે (૧૦) એવા દસ 
દરીઆવ માંહે ઓટા મોટા મુકાંમ ઉપર દસડજાર વરસ લગણુ હમારા 
તુરને રાખા છે. એવા દસ યુન્તર વરસ થઈ ગથાં છે. તાહાં લગી સર તે! સજદા 
માંહાં રહા છે. તે દસ હુનર વરસ પછી ખૂઢાતાલાનુ' કૂરમાન આવું છે. એ નુર 
હેમારા, એ દોસદાર હુમારા, એ હજરત હુમીબ મારા, એ મહંમદ માસુક મારા, 
એ નુર સુતલક મારા, એ રસુલ એેહેણુખ્‌ મારા. એ સતગોરજી તમે ખાહેર 
પી. ૫૬ 


realpatidar.com 


www.realpatidar.com Page 485 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


આવો. તારે નુરમહ'અદ મુસતક્ાના ખાહેર આવા છે, અને કળા નુરાંણી પરકાસ 
ફીપ્રી છે. તારપછી વળી ખુદાતાલાનુ' કૂરમાન આવું છે, એ નુર મારા, એ 
રૉસદઢાર મારા, એ હજરત હુખીખ મારા, એ મહમદ માસુક મારા, એ રસુલ્લ 
એેહેબુખ મારા, એ નુર મુતલક મારા, એ સતગોરજી તસે ઉડીને પોતાન ડીલ 
ઢ'ઢેઃબો વારે હજરત પેગાંખર સલલા આલે વસે ઊડીને, પેતાનુ ડીલ 
ઢ'ઢાળુ* છે, તારે હજરત મહ'મદ ઞુસતફાના તન સુમારક માંહેથી અનત અનત 
નુરના કતરા પડા છે. તે માંહેથી અનત અન'ત રૂહાની જીવ જોત જણુસ 
પેદા થઇ છે. આહો એહેત્ર જખરઈલ અલેહી સ સલામ. 


તારપછી વલી કતરા એક લાખને એસી હુન્નર અમારા નુરના, પર 
મુખારક માંહેથી પડા છે. તે માંહેથી એક લાખને એ'સી હેજાર પીર પિગાંખર 
પેદા કીધા છે પછી વકી કતરા આડ હેજઞર ત્રણુસે'તે તેર (૮૩૧૩) અમારા 
નુરના મુખ સુખારક માંહૅંથી પડા છે. તે માંહેથી આટ હજર ત્રણુસે'ને તેર 
સુરસલ પેદા કીધા છે. પછી વલી કતરાકેતા એક લાખ અમારા નુરના, રૂમરાએ 
સુખારક માંહેથી પડા છે. તે માંહેથી કેતા એક લ્લાખ નુરી ફ્ૂરસતા પેદા કીધા 
દ્છે. પછી વળી કતરા સીત્ર હજાર અમારા નુરના સીસ સુખારક માંહેથી પડા 
છે. તે માંહેથી સીત્ર સેસત્ર હુસેની પેદા કીધા છે. પછી વળી કતરા એક 
અમારા ઝુરંનો પેસાંની સુખારક માંહેથી પડો છે, તે માંહેથી [હોર નછણુવત 
ચેદા કોધી છે. પછી વળી કતર! એઊ અમારા નુરના જમગરી આંખ સુબારક 
માંહેથી પડા છે, તે માંહેથી પેકે કત્રેકાતો એહેત્ર જીમરઈલ પેદા કીધા છે (૧) 
ઓઔીજે કત્રેકાતો ખેહેત્ર ખેહેકાઈએલ પેદા કીધા છે (૨) પછી વળી કતરા બેઊ 
અમારા નુરના, ડાખી આંખ મુખારક માંહેથી પડા છે તે માંહેથી પેલે કત્રેકાતો! 
એેડેત્ર અસરાકેલ પદા કીધા છે. (૧) બીજે કતરેકાતો મેહત્ર અજરાઇએલ 
ચેહા કીધા છે (ર) પછી વળી કતરા ખેઊ અમારા નુરના જમણા નેત્ર સુભારક 
માંહેથી પડા છે, તે માંહેથી પેલે કતરેકાતે! ખેહેત્ર સુરવાએલ પેદા કીધા છે 
(૧) ખીજે કતરેકાતો ખેહેત્ર નુરવાએક પેઢા કીવા છે (૨ર) પછો વળો કતરા 
ખેઊ ડાખા નેત્ર મુારક માંહેથી પડા છે. તે માંડેથી પેસે કત્રેકાતો એહેત્ર 
અદરાઇએલ પેદા કીધાછે (૧). ખીજે કત્રેકાતો મેહેત્ર અજાજેલ પેદા કીધા છે (૨) 
પછી વલી કતરા એઊ અમારા નુરના જમણા કાન સુમારક માંહેથી પડા છે, 
તે માંહેથી પેસે કતરેકાતે લોહો પેઢા કીધો છે (૧) ખીજે કત્રેકાતો કલમ 
પેદા કીધી છે (૨) પછી વળી કતરા બેઊ અમારા નુરના ડામા કાંન ગુમારક 
માંહેથી પડા છે. તે માંહેથી પેકે કતરેકાતો અરસ પેઢા કીવા છે (૧) બીજે 
કત્રેકાતો કુરશી પેદા કીધા છે (૨) પછી વળી કતરા આઠ અમારા નુરના 
જમણા નાક સુખારક માંડેથી પડા છે (૮) તે માંહેથી આડ [[એસતાડા તપ્રેદા 


www.realpatidar.com Page 486 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કીધા છે. પી વળી કતરા આટ અમારા નુરના ડાખા નાક સુખારક માંહેથી 
પડા છે. તે માંહેથી સાત કતરાના સાત દરોજક પેદા કીધા છે, ને આડા 
કતરાનો સેતાન છખવ્લીસ પેદા કીધો! છે. તે રોજકને દરવાજે બેડો છે. (૮) 
તારપી કતરા સાત અમારા નુંરના જમણા ગાલ મુખઃરક માંહેથી પડા છે. 
તે માંહેથી સાત જમીનના તખાકે પેદા કીધા છે. પછી વળી કતરા સાત અસારા 
નુરના ડાખા ગાલ સુખારક માંહેથી પડા છે. તે માહેથી સાત આસમાંનના 
લખાક પેદા કીધા છે. પષ્ઠી વળી કતરાકેતા એક લાખ અમારા નુરના દાંત 
સુમારક માંહેથી પડા છે. તે માંહેથી કેતા એક લાખ તારા પેદા કીધા છે. 
પછી વળી કતરા ચાર અમારા નરના જભા મુખારક માંહેથી પડા છે, તે માંહેથી 
ચાર વેદ ને ચાર કેતાખ પેઢા કીધા એ. પછી વળી કત્રા અડસડ અમારા 
નુરના જમણા પ'જા મુખારક માંહેથી પડા છે, તે માંહેથી અડસડ તીરથ પેદા 
કીધા છે ( ૬૮) પછી વળી કરો એક અમારા નુરનો જમણા ખભા મુખારક 
માંહેથી પરો છે. તે માંહેથી રેહેણી પેદા કીધી છે. પછી વળી કતરો એક 
અમારા નુરને, ડાખા ખભા મુમારક માંહેથી પરો છે.. તે માંહેથી દિવસ પેદા 
કીધો! છે. પછી વળી કતરો એક અમારા નુરનો જમણી ખાજી સુખારક માંહૅચી 
યડો છે. તે માંહેથી ચ'દરમા પેદા કીધો છે. પછી વળી કતરો એક મંમારા 
નુરનો ડાખી આજુ સુમારક માંહેથી પરો છે. તે માંહેથી સુરજ પેદા કીધો છે. 
પકી વળી કતરા દસ અમારા નુરના જમણા હાથ સુખારક માંહેથી પડા છે. 
લે માંહેથી પેલે કેત્રેકાતો નુરીવાએ વાહલસર સુર પેદા કીધા છે (૧) બીજે 
કૃત્રેકાતો વાએ તોફાન અર અર પેદા કીધા છે (૨) ત્રીજે કત્રેકાતો ગજણુ 
રજારીલ પેદા કીધા છે (૩) ચોથે કત્રેકાતો વીજલી ચમકાર પિદા કીધા છે (૪) 
ચાંચએે કેત્રેકાતો રેવેલ મકદસ સુર અસરા કેલની ધસ'ણુ, તેત્રીસ હનર 
એેજ'ન સુધી લાંખી, એવી સુર પેદા કીધી છે (૫) છડે કત્રેકાતો સીલવ'ત 
હુરાં પેદા કીધો છે (૬) સાતમે કત્રેકાતો અમરાપુરીમાં નુરાંણી કુ'વર પેદા 
કીધા છે (૭) આટલે કૅત્રેકાતો સજરતોલ મુ'ન તેડા ઝાડ પેદા કીધાં છે (૮) 
નવે કૅત્રેકાતો ઝાડ લોક્રાન પેદા કીધા છે (૯) દસએ કેત્રેકાતો અઢાર ભાર 
વનસપતી એવાદાર ઝાડ પેદા કીધાં છે (૧૦). પછી વળી કૅત્રાઢશ અમારા 
નુરના ડાખા હાથ મસુખારક માંહેથી પડા છે. તે માંહેથી પેલે કતરેકાતે! 
સુરાખત'ન હુરાં પેદા કીધી છે (૧). ખીજે કતરેકાતો સેતનો ૬દરીઆવ પેદા 
ઝીધે! છે (૨) ત્રીજે કત્રેકાતે ડુધનો દરીઆવ પેદા કીધો છે (૩) ચેથે 
કગ્રેકાતો હાજેકોસ૨ પેદ્દા કીધા છે (૪) પાંચમે કત્રેકાતો ફૂનીઆમાં જેટલુ 
ધ તે સરવે પેદા કીધુ' છે (૫) છે કતરૈકાતો કુલ ભાતભાતનાં પિદા 
કીધો છે (૬) સાતમે કત્રેકાતો એક ક્ષાખને ચત્લીસ હુનર નરીએઓ પેઢા ફી 


www.realpatidar.com Page 487 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


છે (૭) આટસે કૅત્રેકાતો ભસતનાં લુગડાં ભાતભાતનાં પિદ્દા કીધાં છે (૪) નવમે 
કેતરેકાતો ખસબોઇ ભાતભાતની પેઢા કીધી છે (હ) દસસે કતરેકાતો દુનીઆનાં 
લુગડાં ભાતભાતનાં પેરા કીધાં છે (૧૦). 

પી વળી કતરા દસ અમારા નુરના બેઊ હાથની દસે આંગળીઉ 
મુખારક માંહેથી પડા છે. તે માંહેથી પેલે કતરેકાતો ક'ચન પેદા કીધા છે (૧). 
ખીજે કતરેકાતો તરકાન પેદા કીધા છે (૨). ત્રીજે કતરેકાતો મુરાદ અ'ગુડી, 
ખત'મ સલેમાંન પેગાંમરા, અલેહી સ સહલાંમની પેઢા કીધી છે (૩). ચોથે 
કૃતરેકાતો 'ખીસા મેહેત્ર મુસા પિગાંખર કે આસા પેદા કીધી છે તે આદમ 
થકી સોએખતે પોતા છે, તે સોએખ થકી, ખેહેત્ર મુસાને પોતા છે (૪). 
પાંચમે કત્રેકાતો ફુ'મ્બો મુરમાંની અસમાઇએલ પેગાંખર ફે વાસતે મુઢાતાલાએ 
ભસત થકી એકલો હતો. તે પેદા કીધે! છે (૫). ડે કેતરેકાતો ઊંટઢડી 
સાલેહ પેગાંમર અલેહી સ સલાંમની પેદા કીધી છે (૬). સાતમે કતરેકાતો 
ઘોડાની જાત પેદા કીધી છે (૭). આડેસે કતરેકાતો ઊ'ટની જાત પેઢા કોધી 
છે (૮). નવખે કેતરેકાતેઃ કુ'જરની જાત પેદા કીધી છે (૯) દસમે કતરેકાતો 
ચોપષગ પ“મીની જાત પેદા કપ્ધી છે, જીવ જનાવર નાના સોટા પરખત સરવે 
પેદા કીધા છે (૧૦). 

પછી વળી કતરા દસ અમારા નુરના, સેહેના મુમારક માંહેથી પડા છે, તે 
માંહેથી પેલે કતરેકાતો આસડ લેક પેદા કીધા છે (૧).ખીજે કતરેકાતો પરજગાર 
લોક પેઢા કોધા છે (૨). ત્રોજે કતરેકાતો મુસત'કીમ લોક પેદા કીધા છે (૩). 
ચોથે કતરેકાતો ર્કર લોક પેદા કીધા છે (૪). પાંચમે કતરેકાતો આ લી'મલોક 
પેદા કીધા છે (પ). છડે કતરેકાતો સખી લોક પેદા કીધા છે (૬) 
સાતે કતરેકાતો નેકખખત લોક પેદા કીધા છે (છ). આડે કતરેકાતો 
હાજી લોકે પેદા કોધા છે (૮). નવસે કતરેકાતો એઓલીઆ લોક પેદા કોધા 
છે (હ). દસએ કતરેકાતો સુમન લોક પેદા કીધા છે (૧૦). 

પછી વળી કતરા દસ અમારા નુરના વજીઢ સુખારક માંહેથી પડા છે, તે 
માંહેથી પેલે કતરેકાતો નેકનામ લોક પેઢા ડીધા છે (૧). ખીજે કતરેકાતો 
સણુર લોક પેદા કીધા છે (૨). ત્રીજે કતરેકાતો સલેમાંન લોક પેદા કીધા છે (૩), 
ચોથે કતરેકાતો સાચા લોક પેદા છે. (૪). પાંચમે કરતેકાતો સાહેમની 
રજ નારાજી લોક પેદા કીધા છે (૫). છડે કતરેકાતો ખોખલસ લોક પેદા 
કીધા છે (૬). સાતમે કવરેકાતો હાફીજ લોક પેદા કીધા છે (૭). આશે 
કતરેકાતો સુસહક લોક પેદા કીધા છે (૮). નવમે કતરેકાતો જીકર લોક પેદા 
કૌધા છે (૯). દસમે કતરેકાતે! નુરી ખુરાખ, નખી સહલા આલે વસલમતે! પેઢા 
ફોધે! છે (૧ ૦). પછે વળી કતરાં દસ અમારા યુરના ખે હોડ સુર્મારક માંહેથી પડો છે, 


www.realpatidar.com Page 488 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હઠ 


તે માંહેથી પેલે કતરેકાતો સુખડ પેદા કીધા છે (૧). ખીજે કતરેકાતો મુસક 
પ્રેદા કીધા છે (ર). ત્રીજે કતરેકાતો અ'મર ભસતની પેઢા કોધ્રી છે (૩). 
ચોથે કતરેકાતો અભર ટુનીઆંની પેદા કીધી છે (૪). પાંચને કતરેકાતો કપુર 
રેહા કીધા છે (૫). છકે કતરેકાતો જાકૂરાંન પેદા કીધા છે (૬) સાતે કતરેકાતો 
મુરઝાંન પેદા કીધા છે (૭). આમે કતરેકાતો ઝવે૨ પેદા કોધા છે (૮). નવષે 
કતરેકાતો લાલ પેદા કીધા છે (૯). દસમે કતરેકાતો પાનાં નીલ'મ પેદા કોધા 
છે (૧૦). એટલી ઉતપત સરવે નબી સાહેમના તન સુમારક સાંહેથી 
ખુદાતાલાએ પેદા કીવ્રી છે. આહો સેહેત્ર જીમરઈલ અલેહી સ સલાંમ, 
ખુદ્ાતાલાના વહી, વારપછો વળો ખુદાતાલાનુ' કૂરમાંન આવુ” છે. તે માંહે 
કેલ'મને હકમ થએઓ છે, અને વળી કહુ' છે જે, આહો કલમ તમે પોતાના 
દીલજાનથી લખો, તારે વળી કલ'સે કહુ છુ જે, આહો પાક પરવરદ્‌ંગાર 
અગે શું લખીએ, તારે ખુઢાતાલાએ ફૃરમાવુ' છે જે, આહો કલ'મ તમે લખો, 
અને વળી કહો જે, હક લાએ લાહા ઈલેલાહે!, તારે કલ'મ તો લોહો 
ઊપર રવાંન થઆ છે, અને તાહોં સીત્રહજાર વરસ સુધરી લખુ” છે, અને તાંહાં 
કહુ' છે જે, હક લાએલાહા ઈલેલાહો, એમ લખતાં લખતાં સીત્રહુજાર 
વરસ થઈ ગયાં છે, તાર પછી વળી મુદાતાલાતુ' ક્રમાંન આવુ' છે, જે આહો 
કલમ તમે લખો અને વળી કહો જે, મહુ'મઢર રસુલલાહે, એ મહુ'મટર 
રસુલલાનુ' નામ, કેલ'ભે જારે સાંભળુ' છે, તે નામની હેખતસુ કલમ તો 
વચમાંહેથી ફાટી ગઆ છે, અને કલ'મ તો ઇલાહી સજદામાં રહા છે. તારે 
વળી એક હજાર વરસ સુધી માથુ” ખડુ' છે, અને કલ'મે સીજદો કીધો છે, 
તારે વળી ખુદ્ધાતાલાનુ' કૂરમાન આવુ' છે જે આહા કહલ'મ તમે સર ઉપાડો, 
તારે કલ'લે પોતાનુ' માથુ' ઊપાડીને ખારીકતાલાને કહુ છે જે, આહો પાક 
પરવરરેગાર એ નામ કેતુ' છે જે, આપ નામ ખરાખર લખાવો છે, તારે 
'ખુદાતાલાએ કૂરમાવુ' છે જે, એ નામ તો મહ'મદર રસુલલાતુ' છે. એ નામ 
જો આપણે પેદાના કરતા, તો સાત પાતાળને સાત આસમાન, તથા અરસ 
મુરસીતે લોહો કેલ'મ, પેદાના કરતા, જો એ નામ મહુમદતુ' પેદાના 
કરતા, તો કસીએ જણુસ પેઢાના કરતા, અને પોતાની ખુદાઈ પણુ જાહેર 
ના કરતા, તે માટે કલ'મ તમે લખો, અને વળો કહો જે, મહ'મદર રસુલ કાહે, 


he 


તારે કલ'મ તો લોહો ઉપર રૂવાંન થખા છે, અને સીતેર હજાર વરસ 
સુધી લમુ' છે. અને લાહા કડુ છે જે, મહુ'મદર રસુલલાહે એમ લખતાં 
્ષખતાં સીતરહુજાર વરસ થઈ ગચઆં છે. સીતરહજાર વરસ પેહેલાં ને સીતર 
હુજાર વરસ ખીજા એવાં એક લાખતે ચાલીશહજાર વરસ થઈ ગયાં છે, 
તારે કમે કલએ લખીને લેયાર કીધો! છે, લાંહાં જમલે વીસ અક્ષરનો કલમનો 


www.realpatidar.com Page 489 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


લખીને લેયાર કીધો છે, અમે તાંહાં કહુ' છે ઝે, હક લાએક્ષા હઈ લિલ્લાહો! 
મહસદુર રસુર(લિહ્ક્ષાહે. (૨૦) એવી રીતે કલસાની પિદાસ થઈ છે. 

તારે વળાં કલે પુછુ છે જે, આહો પાક પરવર રેગાર એ કેલમાની 
માંહે કેટલોક સવાખ કોધો છે, અતે ફેવડાએક કૂૃક્ષ લખા છે, જે વડી 
કીંમત કરીને પોતાના સુખથી કલસ લખાવો છે. તારે વળો ખુદાતાલાએ 
ક્રમાવું છે જે, આહણો કલમ તે સુણો તો તે કલમાનો સવાખ તમારી આગળ 
તે વાતનું બેઆંન કરીએ. જે ભસત મહે એક ઝાડ છે, તે ઝાડ ઉપર પ'ખી બેટુ' 
છે, તે ઝાડકા નામ તો સજર તોલમું નતેહા કહે છે, અતે પ'ખીકા નામ 
તો અતલહેયાત કહે છે, તે જનાવર હરેક આદમી ઉપર ખુઢાતાલાનુ' કૂ૨જ 
બેસે છે. જે કોઈ ખ'દો ખુદાતાલાનો ફુનિઆં મહે કલમો નખી સાહેબનો 
પડે છે, અને તાહાં કહે છે જે, હક સાએકલાહા ઈલીશક્લ્ષાહો સહમખદુર 
ર્સુલ્લીકલ્ષાહે. તારે તે પ'મી ઊડીને હોજ કોસર માંહે નાહે છે. તે પ'ખી 
વળતું પાછ્&' જઈને ઝાડ ઉપર બેસે છે. તાહાં પ'ખી તા બેસીને પોતાની પાંખો 
અ'ખેરે છે, વે પાંખા માંહેથી જેટલી પાણીની ખુ'દટ પડે છે, તે અકેકી ખુ'દે 
અકેકો કૃરસતો પેદા થાએ છે. એટલા ફ્રસના સરવે મળો ખુઢાતાલાની આગલ 
જઇને, તે ખ'દાને વાસ્તે દોવા માગે છે, અવે તાહાં કૃૂરસતા સરવે મળીને 
કેહે છે જે આહો પાક પરવર દેગાર જે કોઈ ખ'દો ખુઢાતાલાનો ડુનીઆ માંહે 
કલો નખી સાહેભતો પડે છે, અને વળી કહેસે જે, હક લાખએક્ષાહા ઇલી- 
હ્ક્ષાહો મહ'મદુર રસુલહલ્લાહે. તે અખ'દાને તો ભસ્તત નસીખ કરસે, અને 
વળી મખુઢાતાલાના દેદઢાર થ[સે, તે કલમાનો માંહે એવડો સવાખ કીધે! છે, 
તાહાં એવડા કૂળ લખાયા છે, તે ખાર વરસતો આદમી થાએ છે. તારપછે 
રજ લખાએ છે, તે કલમાંની માંહે એવડો સવામ કીધે! છે, તે માટે કલ'મ 
તને સલામ કરી એ નામને, તારે કલ'મે ઉડીને સલાંમ કીધા છે, અતે તાહોં 
કહુ' છે જ, સસાંમ આતેક'મ જે નુરમડ'મદના તાહ સહ'મદને નુરે જવા'મ 
રીધો નથી. તારે વળો કલમે કહુ છે જે, ખુઢાતાલાના નામની દોસ્તીએ કરી, 
સલાંમનો જવાખ આપો તો વાર્‌ છે. તાહાં નમી મહં'મદને નુરે જવાખ દીધે। 
છે, અને તાંહાં કહુ' છે જે, વાલેકુ'મ સલાંમ ને કલામ ખુદાતાલ્લાએ તુંને 
ભોટાઈ દીધી છે, અને વળી કહુ' છે જે, વાએ રેહેમત અલાહે, વેહે ખરકતડુ, 
અતે મોટાઈ તો! કૅક્ષમાની છે. તારે વળી કલમે કહુ' છે જે, સાત પાતાળને 
સાત આસમાન, તથા અરસ કુરસીને લોહો કલ'મ તેવો અમારા પેટમાંહે છે. 
તમે અમને એવડી એસઓટાઈથી પેદા કીધા છે. તારે અમે એકલાખતે ચાક્તીસ 
હેજાર વરસ સુપ્તી એ કલો લખાવો છે. તે કલમો પડા વીનાં જીવને સુખ 
ગવ થાસે નહીષ લે માટે એવા કલમાસે મેચો! ખ'દો વડી શકસેટા[લારે; વળી 


www.realpatidar.com Page 490 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ખુઢાતાલાએ ટ્રમાવું છે જે, આહો કલમ તમે જે નાંમ મહ'મઢનુ લખુ છે, 
તેને અમે આખર જમાના માંહે નખી પેદા કરીસું. તેને વળી અમે તો જાણું 
સઢ” જે નખી સાહેમની ઉ'મતના લોકની ઉ'મર થોડી કરીસુ'. તેની ફીકર 
એટી આસસતીસ એવી હીંમત આપીશું જે, એક લાખને ચાત્તીસ હન્તરવાર 
હરરોજ એ કલમો પડસે, અતે તાંહાં કહેસે જે, અવલ કલે તેય મ દે.એસમ 
કલસે સહાદત અસોાદહેઅ'ન હક ક્ાએક્ષા હઈ લ્ીક્્લાહો અહ'મદુર 
રસુલીહ્લાહે. વાએદટુ અલ્ષા સરીકુલ્હુ, સેહેદવંન, અહ'અદીન, 
અખદહુ વેલે રસુલહુ. એવે કલમો જે કોઈ પડસે, તે કલમાનો અવાજ 
તો ભસત સુરી પોંચસે, તારે તે કલમાનો કુ'ંચી થકી આદે ભસતના દરવાજા 
ઉઘડસે, વારે તે કહેસે જે, એવો! કલમો કહેનારા જીવ તો ભસત માંહે આવે 
સહી, એવી કૃરસતા દુવા માગે છે. 

અહો ભાઈ જીખરઈલ અલેહી સ સલ્ષામ ખાદાતાલાના વહી, તારષષ્ઠી વળી 
ખુદાતાલાનું કૃરમાન આવું છે, એ નુર મારા, એ દોસદાર મારા, એ હજરત 
ેખીબ મારા, એ મરુ'મદ માસુક મારા, એ રસૂલ ખેહેબુમ મારા, એ નુર 
સુતલક મારા, એ સતગોરજી, તમે સુલકુલ મોતને એલ'મ, તોરીત પડાવો, 
તારે હજરત પિગાંખર સલલ્લા આલે વસલ'સે એલ'મ તોરીત પડાવે, તારે 
હજરત પેમાંખર સલલા આલે વસલ'મે એલ'મ તોરોીત કેતાખ કેરસતા 


hos 


અજરાઇલતે પડાવો છે, જે થકો ધરતી આસમાંન થર રહા છે. અને ચ'દરમા 
સૂરજ ચાલે છે, તથા જીવાજનોનની ઉતપત થાએ છે, તેને ખાજનાંમું કહે છે. 
એ ખરકત સરવે આજનાંમાંની છે. તારે મહ'મઢ મુસતકાએ કહુ છે જે, કતર 
ચાર અમાશ નુરના સુધા જ્સા સમારક માંહેથી પડા છે, તે માંહેથી પેતે 
કતરેકાતો વાએ પેઢા કીધા છે (૧) બીજે કતરેકાતો પાણી પેઢા કીધા છે (૨) 
ત્રીજે કતરેકાતો અગન પેદા કીધા છે (ર) ચોથે કેતરેકાતો ખાખ પેઢા કાધા 
છે (૪) એવા ચાર પદારથ પરથવી માંહે પેદા કોધા છે (૪) આહો એહેત્ર 
જીખરઈલ, અલેહી સ સલામ ખુદાતાલાના વહી, તારપછી વલી ખુદાતાલઃનું 
ક્રમાન આવું છે. એ નુર મારા, એ દોસદાર સઃરા, એ હેજરત હખીખ મારા, 
એ મર'મદ માસુક મારા, એ નુર સુતક મારા, એ સતગે'ર ખરમાજી, અમે 
તમારી સોહોખત માંહેથી ચાર ચીજ પિઢા કોધો છે, તે માંહેથી તમે કેઈ 
ચીજ ઉપર અખતીઆર ધરો છે. તારપછે તમને સરવે પેખાંખરકા સરદાર 
કરીશું, એસ ખુદાતાલાનું કૂરમાન આવું છે. તેમાં ચાર ગુ'ણુના જવામ લખા છે. 

પેલા વાશ્ખે ગુણની વાત લખી છે આહો મેહેત્ર જીમરઈલ અલેહી 
સ સલાસ ખુદાતાલ્ષાની વહી, તારે વળી હુકમ ઈલાહી, નુરમહ મદ સુસતફાના 
નુરી ખુરાખ ઊપર સવાર થઆ છે. તે સવાર થઈને વાએગુ'ણુ પાસે -રા,છે, 


www.realpatidar.com Page 491 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તાહાં જઈ મહે'મદને નુરે કહુ છે જે સલામ આલેક'મ રે વાએ, તારે 
વાએ કહુ' છે જે, વાલેકુ'મ સલામ, અને તું કોણુ છે, તારે મડુ'મટને નુરે 
કહુ' છે જે, જેનો તું મદો છે, વેના અએે નુર છં. પણુ તું કેનો ખદ 
છેરે વાએ, તારે વાએ કહુ' છે જે, એક મખ'દો ખુદ્દાતાલાનો તું છે, તેમ એક 
અ'દો ખુદાતાલાનો હુ' પણ છુ, તારે મહ'મદને નરે જેચુ' છે જે, વાએ તો 
પોતાના જોર માંહે જાએ છે. અને સોટાઈ તથા તકખુરાઈ કરે છે. તારે 

મસહુ'મદને નુરે કહુ છે જે, દૂનીઆ માંહે જઇને તું કેવું કરીસ રે વાએ, તારે 
વાએ કહુ છે જે ys મારા મનમાંહે આવસે, તે કામ હ કરીસ. જે નુર 
ખહ'મદના તારે મહઢ'મદને નુરે કહુ' છે, જે ના જોઇએ ને, ચોતાના 
મનમાંનું કામ કરીસ. તોખા પડરે તું વાએ, તુજ માંહે એખ ઘણી છે, 
અને ખદાથી શું થાએ. સાહેમના હુકમ વીના, જે કાંએ સાહેબને ગમે 
લે કરે, ખ'દાનું કેવું ગજુ છે રે વાએ. તારે વાએ કહુ છે જે, મુજ માંહે 
ફેવી એખ છે. જો નુરમહે'મદના તારે મહુ'મદને નુરે કેહુ' છે જે, વાએ તું 
છષો આવે, ને છુપો જાએ. તું તો સ$ની એખ જુવે છે, અને તારી એખ કોઈ 
જોતુ' નથી. તુજ માંહે એવી એખ છે રે વાએ. તારે વાએ કહુ' છે જે, તમે વણ 
ગને છો જે અમને ગનેગાર કરો છે, જે નુર મહ'મદના, તારે મહુ'મદને તુરે 
કહુ છે જે, અસતખર તોખાઅલા, અમે તો ખ'દા સાહેખના મનેગાર છુ 
સુજમાંહે તો એખ ઘણી છે. વણુગતે તો એક ખુદઢાતાલા છે, તારે સહુ'મદના 
નુર ઊપર વાએ ંમાન આણું છે. તાર મહમદ મુસતફાએ કહુ છે જે, ટ્કલએો! 
તેયખનો તું પડ રે વાએ, તારે વાએ કલમ કહો છે. અવલ કએ તેય'મ, 
ટોએમ ડસએે સહાદત, અસોદહે અ'ન હડે લાએલા હઈ લીહ્લાહો | 
મહમદુર રસુલી* લાહે. વાએદટુ અલા, સરીકુલહુ, સહેદવાન, 
મહ'મકીન અખદટુ, વેહે ર્સુલહ્‌. જે કહશો પડીને સુમનદીન દાર થઆ છે, 
અને મહુ'મદના દીન માંહે આવા છે, તારે વાએ પોતાના પીર મુરસદ એર 
કુલ કીધા છે, તાહાં પોતે નખીની ઊમત થઈને રહા છે. પેલા વાએ ગુ'ણુની 
વાત સ'પુરણુ છે. 

લ્ષખીત'ગ ખીજ પાણી ગરુણુ (૨) આહો મેહેત્ર જમરઇલ, અલેહી સ 

સત્ઞામ તારે વળી હુકમ ઇલાહી, નુર મહ'મદ સુસતક્‌ાના, નુરી ખુરાખ ઉપર 
સવાર થઆ છે, તે સવાર થઈ ખીન્ત પાણી ગુ'ણ પાસે ગઆ છે. તાહાં જઈ 
મહ'મદને નુરે કહુ' છે જે, સલામ આતે ક'મરે પોંણી, તારે પાંણીએ કહુ છે 
જે, વાલેકુ'મ સલામ. અને તુ' કોણુ છે. તારે મહ'મદને નરે કહુ' છે 
જેનો તુ ખદ છે, તેનો અમે નુર છઇએ. પણુ તુ' કેનો ખ'રો છે રે પાણી, 
તારે પાણીએ કહુ છુ' જે, એક ખ'દો ખુદાતાલાનો તુ' છે. તેસ, એકદા 


www.realpatidar.com Page 492 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ખુદાતાલાનો હુ” પણુ છુ'. તારે મહ'મદને નુરે જેયું છે જે, પાંણી તો 
પોતાના જોર માંહે જાએ છે, અને સાટાઈ વથા તકણુરાઈ કરે છે. તારે 
મડમદને તુરે કહુ' છે જે, દુનીયાં માંહે જઈને તુ કેવું કામ કરીશ રે પ'ણી, 
તારે પાણીએ કહુ' છે જે, કાંએ મારા મન માંહે આવસે, તે કાંમ હુ કરીસ. 
જો નુર મહ'મદના, તારે મહ'મઢને નુરે કહ' છે જે, ના જોઈએ ખ'દાને પોતાના 
મનમાનું કામ કરીશ. તોખા પડ રે તુ' પાણી, તુજ માંહે એખ ધણી છે. ખ'ટાથી 
શું થાએ. સાહેમનાં હુકમ વીનાં, જે કાંએ સાહેમને ગમે તે કરે. ખ'દાનું કેવું 
ગનજ્નુ છે રે પાંણી, તારે પાંણીએ કહુ છે જે મુજ માંહે કેવી એખ છે. જો નુર 
મહ'મદના, તારે મહેમદને નુરે કહુ” છે જે, આહો પાંણી તું પાક છે. પણુ 
સારી ખાલકનો મેલ તુજ માંહે ધોવાએ છે તુજને ખાંધી રાખે છે, તારે તું 
ગ'ધુ થાએ છે. તે ખેલ સાથે જીવ ખ'ધાએ છે, તુજ માંહે જીવ પડે છે, જેટલા 
અ'દા સાહેબના ખુદાતાલાએ પેઢા કીધા છે, તેટલા તુજ માંહે નાહે છે. નાપાફી 
ધોઇને પોતે પાક થાએ છે. પછે તુજને સુરજ પાક કરે છે. સુરજની ગરમી થકી 
તુજ માંહે ફીણુ થાએ છે. તારે વાએ ્ીણુને કાઢી નાંખસે, તારે ખુદાતાલાની 
હીકમત જાહેર થાએ છે. તારે પાંણી તું પાક થાએ છે. તુજ માંહે એવી એખ છે રે . 
પાણી તારે પાંણીએ કહુ' છે જે તમે વણુગને છો જે, અમને ગનેગાર કરો છો, 
તારે મહ'મદને નુરે કહુ' છે જે, અસતખર તોખા અલા, અસે તો ખ'દા સાહેમના 
ગનેગાર છુ, ભાઈ મુજ માંહે તો એખ ઘણી છે. વણુગને તો એક ખુદાતાલા 
છે, તારે મડ'મદના નુર ઉપર પાંણીએ ઈમાંન આંણું છે, તારે મહ'મદને નુરે 
કહુ' છે જે, કલ તેયખત્નો તું પડ રે પાંણી, તારે પાંણીએ કલસ કહો છો. 
અવલ ડૅલએે તેયબ દોએમ કલમે સહાદત, અસેપદહે અ'ન હક 
લ્ાએક્ષાહા ઈલલાહો, મહ'મદર રસુલલાહે વાએદહુ અલા સરીકુલટુ, 
સેહેદવાન, મહ'મદીન, અબદટુ, વેહે રસુલટુ. એવો કલષો પડીને 
સુમન રી'નદાર થઆ છે. અને મહ'મદના ટીન માંહે આવા છે, તારે પાંણીએ 
પ્રૉતાના પીર મુરસદ, એર કબુલ કીધા છે. તાહાં પોતે નીની ઉમત થઈને 
રહા છે. ખીન્ન પાંણી ગુણુની વાત સ'પુરણુ છે. 

્ષખીત'ગ ત્રીજ અગ'ન ઝુ'ણુ (૩). આહો એહેત્ર જીખરઈલ, અલેહી 
સ સલામ, ખુદાતાલાના વહી. તારે વળી હુ'કમ ઈલાહીનુ નુરમહ' મહ ગઝુસતક્‌ાના 
નુરી ખુરાખ ઉપર સવાર થઆ છે. તે સવાર થઇને અગ'ન ગુ'ણુ પાસે ગયા 
છે. વાહાં જઈ મહ'મદને નુરે કહે' છે જે, સલાંમ આલે ક'મરે અગ'ન, તારે 
અગ'ને કહુ' છે જે, વાલેકુમ સલાંમ અને તું કૉણુ છે, તારે મહ'મદને નુરે 
કહુ' છે જે, જેનો તું બ'દો છે, તેના અસે નુર છઈએ. પણુ તું કોનો ખદ 

પી. પછ 


www.realpatidar.com Page 493 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


SS 


છે રે અગ'ન. તારે અગ'ને કહુ'* છે જે, એક ખ'દો ખુદાતાલાનો તુ' છે, તેમ 
એક ખ'દો ખુદાતાલાનો હુ' પણુ છુ' તારે મહમદને નુરે જેયું છે જે, અગ'ન 
તો પોતાના જોર માંહે જાએ છે, અને ટાઈ વથા તકખુરાઈ કરે છે. તારે 
સહે'મદને નુરે કહુ' છે જે, દુનીઆ માંહે જઈને તુ' કેવું કામ કરીશ રૈ અગ'ન, 
તારે અગ'ને કહુ' છે, જે કાંએ મારા મન માંહે આવસે તે કામ હુ' કરીસ. 
જે નુર મહ'મદના, તારે મહ'મદને નુરે કહુ' છે જે, ના જોઇએ ખ'દાને પોતાના 
મન માનુ કામ કરીસ. તોખા પડ રે તુ અગ'ન તુજ માંહે એખ ઘણી છે. 
ખ'દાથી શુ' થાએ. સાહેખના હુકમ વીનાં, જે કાંએ સાહેમને ગે તે કરે. 
અ'દાનું કેવું ગજુ છે રે અગ'ન, તારે અગ'ને કહુ” છે જે, મુજ માંહે કેવી 
એખ છે, ને નુરમહુ'મદના. તારે મહ'મદને નુરે કહુ' છે જે, જેર તાર વાએ 
થકો ચાલે છે, અને સત તારૂ' પાંણી માંહે છે. તુજ માંહે એવી એખ છે રે 
અગન, તારે અગને કહુ છે જે, તસે વણુગને છો જે અમને ગનેગાર કરો છો. 
જો નુર મહમદના, તારે મહ'મદને નુરે કહુ' છે જે, અસતખર તોખા અલા, 
અસે તો ખ'દા સાહેમના ગનેગાર છૂુ'. ભાઈ મુજ માંહે તો એખ ઘણી છે. 
વણુગને તો એક ખુદાતાલા છે. તારે મહ'મહના નુર ઊપર અગ'ને ઈંમાંન 
આંણું છે, તારે મહે'મદ સુસતકાએ કહુ છે જે, કલખો લેયખનો લું પડ રે 
અગ'ન. તારે અગ'ને કલમો કહો છે, અવલ ડલએે તેયખ, દોએઅ કલ 
સહાદત અસોદહે અ'ન, હક લાસએકાહા, ઈલીક્ષાહે મહ'મદર 
ર્સુલીહ્લાહે વાએદહુઅલા સરીકુલટુ, સેહેદવાંન, અહ'મદીન, 
અખદહુ, વેહે રસુલહુ. એવે કલમો પડીને મુમન દીનાર થઆ છે. અને 
મહ'મદના રીન માંહે આવા છે. તારે અ'ગને પોતાના પીર મુરસદ, ગોર કખુલ 
કીધા છે. તાહોં પોતે નમીની ઊ'મત થઈને રહા છે. ત્રીજના અગન ગુ'ણુની 
વાત સપુરણુ છે. 

્વખીત'ગ ચોથો "ખાખ ગુણ (૪) આહો સેહેત્ર જીાખરઈલ અલેહી 
સ સલાંમ, તારે વળી ડેક મ ઇલાહી, તર મહમદ સુસતક્‌ાના, નુરી ખુરાખ 
ઊપર સવાર થઆ છે. તે સવાર થઇને ખાખ ગુ'ણુ પાસે ગઆ છે. તાહાં જઈ 
અહમદને નુરે કહું' છે જે, સલાંમ આલે ક'મરે ખાખ, તારે ખાખે કહુ' છે 
જે, વાલેકુ'મ સલાંમ, વાલે રેહેમત અલાહે, વેહે ખરકાતહુ, હવે માલહુ, અને 
તે કોણુ છે, તારે મડ'મદને નુરે કટુ' છે જે, જેનો તું ખ'દો છે, તેના અમે 
નુર છઈએ. પણુ તું કેતે. મદો છે રે ખાખ, તારે ખાખે કહુ' છે જે, હૂ'તો! 
અદા ખુદાતાલાનો, ઊંમત નખી સહલલાએ વસલ'મની છુ'. જો નુર મહ'મદના, 
તારે મહ'મદના નુરે કહુ' છે જે, ખાખ ગુ'ણુ તો ગરીખ છે. અતીમન નીઝાર 
છે. વથા સુસતડીંમ છે. તારે મહ'મદને નુરે કહુ' છે જે, ફુનીઆ [ત સાંણે 


www.realpatidar.com Page 494 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪પ 


જઈને તું કેડું કામ કરીસ રે ખાખ, તારે ખાખે કહુ' છે જે, સુજ માંહેથી 
તો કાંએ ના થાએ. સાહેમના હુકમ વીના, જે કાંએ સાહેમને ગમે તે કરે. 
અ'દાનું ચેતનું કાંએ ના થાએ. અમે તો ખ'દા ખાખ સાહેબના ગતેગાર છુ. 
ભાઈ મુજ માંહે તો એખ ઘણી છે. ભાઈ વણુંગને તો એક ખુદાતાલા છે. 
નખીકા નુર તો ખરહુક હે, જે નુર મહુ'મદના, એવું નખી સાહેમ ઊપર ખાખે 
ઈભાન આણુ' છે. તારે મહ'મદને તુરે કહુ! છે જે, કલએો વેયખનો તું પડરે 
ખાખ, તારે ખાખે કલમો કહો છે, અવલ કસે તેયખ દોએમ ડલમે 
સહાદત, અસોદહે અ'ન, હક લાએલાહા ઈલેલાહો, મહ'મદર 
રસુલલાહે વાએદટુ અલા સરીકુલડુ સેહેદવાંન મહ'મદીન અખદટુ 
વેહ રસુલટુ. એવો કલમ પડીને મુમ'ન ટીનદાર થઆ છે. અને મહં'મદના 
દી'ન માંહે આવા છે. તારે ખાખે પોતાના પીર મુરસદ, ગોર કખુલ કીધા છે. 
તાહાં પોતે નખીની ઊમ'ત થઇને રહા છે. ચોથા ખાખ ગુણુની વાત સ'પુરણુ છે. 

ચાર ગુણની ફૂલપત લખી છે. આહો એેહેત્ર જીમરઈલ, અલેહો 
સ સલાંમ ખુદાતાલાના વહી, લારષપછી વળી મુદાતાલાનું કૂરમાન આવું છે. 
તે નખી મહમદ મુસતક્ાએ કહુ' છે, એવા ચાર શુણુ માંહે સેસટ ખાંઘી છે. 
એવા ચારે શુણુના જુદા જુદા પરકાર છે. તે સરવે ગુણુનાં જુજવાં લખસણુ 
છે. તે માંહે ખાખ ગુણુને તો દેમી મર'મદના નુર ઘણું રાજી ખુસહાલ થઆ 
છે. તે ખાખ ગુણુને તો તેડી કરી પોતાને ગલે લગાડા છે. અને વળી 
મહ'મદને નુરે કહુ' છે જે, મુદાતાલા તો! જુવે છે, અને તે વળી જાણે છે. અમે 
ખાખ ગુણુને તો કણુલ કીધા છે. તે ખાખ ગુણુને તો પોતાના કરીને રાખા 
છે. જે કોએ માંનવી જાત છે. તેમાં ચાર ચીજ વગર કોએ નથી. વાએ (૧) 
પાંણી (૨) અગન (ર) ખાખ (૪) એવા ચારે ગુ'ણુના જવાખ વિચાર છે. 
એમ ખુદાતાલાએ ફૃરમાવું છે. તે નમી સાહેખ કહે છે. આહો એહેત્ર જીમરઈલે, 
અથેહી સ સલાંમ, મુદ્દાતાલાના વહી, જે કોએ આદમી માણુસ અશે 
વાસો શુણુ માંહેથી સરજા તથા પેદા કીધા છે, તે લોકો માંહે. ખેઈમાંની ઘણી 
હજ્ઞે, તથા વળી સુકર હસે (૧). જે કૉએ આદમી માણુસ અમે પાંણી ગુ'ણુ 
ાંહેથી સરજા, તથા પેદા કીધા છે. તે લોકો માંહે મસતાઈ ઘણી હસે. તથા 
વળી ખે રેહેમ હસે (૨). જે ફોએ આદમી માંણુસ અભે અગ'ન શુણુ માંહેથી 
સરજા તથા પેદા કીધા છે. તે લોડો માંહ જલાઇ ધણી હસે. તથા વળી તખર 
હશે (૩). જે કોએ આદમી માણુસ અમે ખાખ મુણુ માંહેથી સરજા, તથા 
શા ઝીધા છે. તે લોકો માંડે ગરીમાઇ ઘણી રુસે. અતિ મ'ન નીઝાર હસે, 
તથા મુસત'કીમ હસે (૪)* એમ ખુદાતાલાએ ક્રમાવું છે. જે ચાર શુ'ણુ માંહેથી 
ચાર ચીજ પેઢા કીધી છે, તે માંડેથી અભે ખાંખ ગુંશુને તો અખતીઆંર 


www.realpatidar.com Page 495 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ટૅપર 


પો છે. તે ખાખ ગુંણુને તો અહલઞાછીએ કબુલ કીધા છે. તે એમ નથી 
મહમદ સુસતક્ાએ કહુ' છે. આહો સેહેત્ર જમરઇલ અલેહી સ સલાંમ તારપછી 
વળી મુદાતાલાનું ક્રમાન આવું છે. તેમાં ચાર ગુંણુની કૂલપત લખી છે. 
જે કોએ આદમી માંણસ અસે ખાખ ગુણુ માંહેથી સરજા તથા પેદા કીધા 
છે. તેને અમે ખાખ માંહે સોંપીસુ તથા ભસત માંહે જાગા દેસું (૧) જે કોએ 
આદમી માંણુસ અસે અગ'ન ઝુણુ માંહેથી સરજા તથા પિદા કીધા છે, તેને જે 
અમારા મનમાંહે આવશે તો ભસતમાં જાગા દેસું, નહીકાં અ'ગન માંહે હેલાખ 
કેરીસું (ર). 'જે કોએ આદમી માંભુસ અમે પાંણી ગુ'ણુ માંહેથી સરજા તથા 
પેદા કીધા છે, તેને જો અમારા મન માંહે આવશે, તો ભસતમાં જાગા દેસું. 
નહોંકાં પાંણીમાં હલાખ કરીસું. (૩) જે ફૉએ આદમી માંણસ અમે વાએ 
ગુ'ણુ માંહેથી સરજા તથા પેદા કીધા છે, તેને ને અમારા મ'નમાંહે આવશે, 
તો ભસત માંહે જગા દેસું, નહીકાં વાએ માંહાં હુલાખ કરીસું. એમ 
ખુદાતાલાએ લખા છે (૪). 

આહો ભાઇ જીખરઈલ અલેહી સ સલાંમ, તારપછી વળી ખુદ્દાતાલાનું 
ફેરમાંન આવું છે* જે નુર મહમદ મુસતક્‌ાના, ત'ન સુખારક મ'હેથી અમે 
સરવે ખલક જીવા જન જણુસ પેદા કીધી છે, તે ઊતપત સરવે નખી 
સાહેમના તન સુખારક માંહેથી પેદા થઈ છે. આહો મેહેત્ર જખરઇલ, અલેહી 
સ સલામ ખુદાતાલાના વહી, વળી તેથી પણુ આગળે, નખી સાહેખના નુર થકી 
દાદા આદમને પોતા છે. દાદા આદ'મ થકી સૈયદોને પોતા છે, તારપછે કુરુન 
આએત ડુનીઆમાં પરવર થઆ છે, એમ ખુદાતાલાએ કૂરમાવું છે, જે મસતગ 
સુમારક મહ'મદ મુસતકાનું તે અસે ભસતની ખરકત માંહેથી પેદા કીધા છે(૧) 
'પેસાંની સુમારક મહમદ મુસતક્ષાની તે અમે ભસતના ચ'દ માંહેથી પેદા 
કૌધા છે (ર). આંખો સુખારક મહ'મટ્્‌ સુસતકષાની, તે અમે ભસતના હુઆ 
માંહેથી પેદા કોધી છે (૩). રૂ. મુમારક મટુ'મદ સુસંતક્ષાના તે અમે ભસતના 
તેજ માંહેથી પેદા કીધા છે (૪) કાન બેઉ સુખારક મહુ'મદ સુસતક્રાના તે 
અસે ભસતના અલક માંહેથી પેદા કીધા છે (પ. નાક મુખારક મહ'સહ 
મુસતકાના તે અમે ભસતનાં અ'ખર માંહેથી પેદા રીધા છે (૬). સુખ 
સુમારક મહમદ મુસતકષાનું તે અમે ભસતની નોત માંહેથી પેદા ઝીધા 
છે (૪). હોટ મુમારક મહમદ મુસતકાના તે અમે ભસતની તસખી 
માંહેથી પેદા કીધાં છે (૮). જીભા મુખારક મરુ'મદ મુસતકાની, તે અમે 
ભીસતના જીકર માંહેથી પેદા કીધા છે (૯). દાંત મુમારક મહમદ સુસતકાના 
તે અમે ભસતના તુર દાવ'ણુ માંહેથી પેદા કીધા છે (૧૦). ગળુ” મુખારક મહ'મ& 
ડુસતરાનું, તે અભે ભસના મધ માંહેથી પેદા કીધા છે (૧૧). ખભા બેઊે' 


www.realpatidar.com Page 496 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪પ૩ 

સુમારક મહ'મદ શુસતકફાના તે અમે ભસતના જદ માંહેથી પેદા કીધા છે (૧૨). 
આજુ બેઊ મુખારક મડુ'મઢ સુસતકાની, તે અસે ભસતની કઊવત 
માંહેથી પેઢા કીધા છે (૧૩). હાથ બેઉ મુમારક મહમદ મુસતફાના તે અમે 
ભસતની સખાવત માંહેથી પેઢા કીધા છે (૧૪). હોઈઉ' મુમારક મહુ'મદ મુસતકાનું 
તેઅમે ભસતના જાફૂરાંન માંહેથી પેદા કીધા છે (૧૫). આંતરડીઉ સુખારક મહુ'મદ 
સમુસતફાની, તે અમે ભસતના સંતોક માંહેથી પેદા કીધા છે (૧૬). હરદદો. 
સુમારક મહ'મ& સુસતક્ાનો, તે અમે ભસતની સુરી માંહેથી પેદા કીધે। છે. (૧૭) 
હાડ સુમારક મહુમદ મુસતફાનાં તે અમે ભસતના, કૅપુર માંહેથી પેઢા 
કીધા છે. (૧૮) પગ બેઊ સુમારક મહમદ સુસતક્રાના તે, અમે ભસતની 
અ'દની માંહેથી પેદા કીધા છે. (૧૯) રૂમરાએ મુબારક મહમદ સુસતક્ાના, તે 
અમે ભસતના પુલ ઘાસ માંહેથી પેઢા કીધા છે (૨૦). એમ ખુદાતાલાએ ક્રમાવુ' છે. 

આહો મેહેત્ર જીાખરઈલ અલેહી સ સલામ ખુદ્ાતાલાના વહી. એ તારીક 
સરવે મહ'મહ મુસતકાની કીધી છે. તારે એવી નખીસાહેખની તારીકૃ્‌ સાંભળીને 
એેહેત્ર જીખરઇલ, પોતાના રીલજા'નથી કલમો તેયખનો પડા છે. અને તાંહા કહુ' 
છે જે, અવલ કલમે તેયખ, દોએઅ કલમે સહાદત્‌, અસોદહે અ'ન, હકૅ 
લાએલાહા ઇલલાહો, મહ'મદર રસુલલાહે, વાએદહુ અલા સરીકુલડુ 
સેહેદવાંન, મહ'મદીન, અખદરુ વેહે રસુસડુ. ક શુધ કલો 
પડીને સદક આંણું છે. તે ની ગોર ઈમાંમે કહુ' છે, એવે સુધ કલો પડીને 
મરદ તથા ઓરત ઈમાંન સાખુત રાખસે. તે જીવ તો ભસતી હોસે, તાહાં અમર 
લીલા ભોગવશે, એવી નુરનામાની હકીગત તમામ સુધ સપુરણુ છે. જે કોએ 
ભણે સાંભળે, નર કે નાર, તં ફૂરી નહી અવતરે આવાગવ'ન જુગ સ'સાર. એ 
વુરનામું વાંચે તથા સાંભળે તે ગત જમાતકુ સલામ છે. મહેજદ મેહે રાજકુ 


સલામ છે. નુરનામુ' સપુરણુ છે સહી. નુરનામના હરકૃ, નવસે નવાણું ઉતારી 
કાઢા છે (લ્હહ). 
AR 
કિ 
4 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કપ૪ 


“* નુશ્નાંમાની માસીએત લભી છે. ” 


૦ 

તારપછી વળી ખુદાતાલાનું ફૂરમાન આવું છે આહો ખેહેત્ર જીમરઈલ, 
અલેહી સ સલાંમ, એમ નખી સાહેખ કહે છે. એ તારીક સરવે નુરમહ'મદ 
સુસતક્ાની કીધી છે. જે કોએ ઈમાનસું વાંચે, તથા સાંભળે, નુરનાંમું લખીને 
પોતા પાસે રાખે, તથા લખીને પોતાના ઘર માંહે રાખે, તો તેને ખુદ્ાતાલા 
પોતાની પનાહમાં રાખશે. તે ખ'દાને દીન દુનીઆં માંહે, પોતાના કેરીને રાખસે, 
વળી જે ફોઈ ખ'દાને અજલ આવી પોંચસે, તેને અ'તકાળને વીખે નુરનાખું 
સ'ભળાવું હોએ તો તે મ'દાનો રૂહું કમજ ડરતાં સોહેલો થાએ. ક્રસતા તેનું 
અવલનામું લખસે, અને વળી ખીજી પણુ મદ કૃરસતા કરસે, તે ખ'દાના ધના 
દીન ટુનીઆંના, તથા આખરીતના ઘના, સાહેખ ફૃજલ કેરે, તેતે કખરસતાંન 
માંહે, આજાર થાસે નહી, તેની મીટી, ચાંમ, હાડ, ખાસે નહી. લેને 
ખુદાતાલા સેતાંન થકી ટુર રાખસે. તેને ચાર કીતાખ પડાનો સવાખ થાશે. 
પેલા કીતાખ તોરીત ખેહેત્ર સુસા (૧) ખીજા કીતાખ જબુર મેહેત્ર દાઊદ (૨) 
ત્રીજા કીતાખ એન્જલ સેહેત્ર ઈસા (૩) ચોથા કીતાખમ કુરકાન મહમદ 
મુસતકા સલલા આલે વસલ'મ (જે. એવા ચાર ફીતાખ પડાનો સવાખ થાસે. 
જે ફોઇ ખ'દ્દો ખુઢાતાલાનો નુરનાઞું વાંચે, તથા સાંભળે, તથા લખીને 
્રોતાના ઘરમાં રાખે, તો તે ખ'દાના ધના, તેના * માતપીતાના ઘના, તેના 
સાતપરીઆનાં ઘના સાહેખ કજલ કરસે. જે કોએ નુરનામું વાંચે તથા સાંભળે, 
તેના ડુસમન દરે થુએ. તે ખ'ઢા ઉપર સેવાન સુકર ચાલે નહી. તેને સાહેખ 
આખરીતના આજાર થકી રાખી લેશે. તેને ગાજી ઊમરદનો સવાખ થાસે, 
તેને દુનીઆંના તોટ્ાનથી સાહેમ રાખી લેસે. તેને અવલ માંણુસની સોખત 
માંહે સાહેમ રાખસે* અને વળી હકતાલાએ કૂરમાવું છે જે નખી સાહેમનુ' 
શ્નામું છે. તે ગાંહે જે કોએ શ'કા લાવજે તે તો કાકૂર થાસે, અને જે કોઈ 
સહી કેરીને માંનસે તે તો સુમ'ન ભસતી હસે. જે કોએ નુરતાગું વાંચે, તથા 
સાંભળે તેની મુરાદ હાંસલ થાશે, તેને ત્રણુ હજાર ત્રણુસોને સૌીત્ર (૩૩૭૦) 
શ્રેગાંખર જમાડાનો સવાલ થાસે. તેને એટલો સવાખ ખુદાતાલાએ ખકજ્ઞો છે. 
જે કોએ નુરતામું વાંચે તથા સાંભળે તે મ'દ્ાને ગેમ થકી આવસે, તે ખ'દાનો 
મરતબો ઓટો થાશે. વળી એક નકલ કહો છે જે સુલતાંન મહ'મદ ગજનવીને 
રહેમતને કાજે, હેકતાલના નુરનામા માંહેથી નવસે' નવાણું હરક ઉતારી કાઢા 
છે. એ હુરકૂ સાંભળીને ધણું ખુસહાલ થયા છે. અને વળી સ'નમાંહે જાણું છે 
જે, એ હુરક્‌ શુલતાંન મહ'ભદ ગજનવીને દેઈ મોફલીસું, તારે તે વાતની-ખૂમર્‌ 


www.realpatidar.com Page 498 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પપ 


સુલતાન મહ'મદ ગજનવીને થઇ છે. તાહાં અઢાર રીવસની વાટ હતી. લાહાંથી 
પોથી સામી ચાલી આવી છે. તારે તે કીવામ સુલતાન મહે'મદ ગજનવીને દેઇ 
સુકા છે. તાહાંમાણુસ ધણાં હતા, તરકને આરખ ઘણા હતા, તે માંણસે હરક દીઠા, 
તથા સાંભળા છે, તે સાંભળીને ઘણું ખુસહાલ થઆ છે, તેને ઘણું હાંસલ થયુ” 
છે. સુલતાંન મહ'મદ ગજનવીએ એ કીતાખ પોતાની પાસે લાવીને વાંચી જોઆ 
છે. તથા વાંચીને ખુદાતાલનુ' સુકરાન કીધું છે. તથા ઉડીને ખુરખાંનીઓ। કીધી છે. 
અલામત તથા કૃજલસકાની, તથા હાલી સોવાલીને ખેરાત ઘણી ઝીધી છે. 
પછે એ હરક ઇમાંસે મ'ગાવી લીધા છે. હકીગત સરવે વાંચી જોઈ છે, અને 
હજરત રસુલની મહોર તે તે નુરનાંમાં ઉપરથી થઈ છે. જે એ કેતાખ સુલઞાતાંન 
મ'હષદ ગજનવીને ખકસા છે, એણે ઘના સોટા કીધા છે, તે પણુ ખકસા છે; 
જે કોએ નુરનામું વાંચે તથા સાંભળે, તેને ધણી ઈજત રીધી છે, અને દોસટારી 
દેતા હતા, તેના મોટા ઘના સાહેખે ખકસા છે. તેને કાજે ભસતના દરવાજા સાહેબે 
ઉઘાડી મેલા છે. તેના વખાણુના જવાખ સાંભળો, તેને ખાર હજાર ગુલામ આજા 
કીધા છે. તેને એકહજાર મોલગઢ ચણાવી ટીધા છે. એવડી શોભાની, તંથા 
એેહેરવાંની, એવડી રાએત ખુદ્ાતાલાએ ખકસી છે, તેને તે! ખરકત નુરનાં માની છે. 

જે કોએ નુરનાઝ્ું વાંચે, તથા સાંભળે, તેને ટુમ દવા કાંએ ના થાએ. 
તેને ખુદાતાલા પોતાના પનાહુમા રાખસે. જે કોઇ પેદાસ મહ'મદ સુસતફાની 
વાંચે તથા સાંભળે, નુરનામું લખીને પોતા પાસે રાખસે, તે જારે નીવાજ પરે, 
તારે સીજદા ડૈકાણે રાખસે, તે નુરનામાં સાથે સીજદો કરે, તે! તેને કુલ ફેરા 
પેગાંરને નમાનુ' ફેળ થાએ. તેને ખુદાતાલા પોતાના પનાહુમાં રાખસે, જે 
જોએ મરુ'મદ મુસતફાની પેદાસ તથા તારીક્‌ રીલ દહને સાંભળસે, તેને સવાખ 
એક હુજારવાર કુલડવલ્ા પડાનો થાસે. દોૉસતી ઈમાંમની જેવડો સવાખ 
મરતબો મોટો થાસે જે કોએ નુરનામું વાચે, તથા સાંભળે, તે દી'ન થકી ખાજ 
નહી' થાએ. પછે વળી રેવાએત કીધી છે, જા'હાં સુધી પોતાની જગા ભસતમાં 
થાસે. જે એકદીન મહ'મઢર રસુલલા સેહેજદ ખાનાંમાં બેડા હેતા, તારે વઇ 
જીખમરઈલને ખુદ્દાતાલ્ાએ સોકલા છે. તાહાં વઈ જીખરઇલ આવા છે, તે 
વ્ઇઆના હાથમાં એેવા બે હતા, એક તો ઊસ (૧) ખીજન્ન તો સોફ (૨) તે 
વઈઆએ કહુ' છે જે, આહો મહુ'મદર રસુલલાહે એમ મુદતાલાએ ફેરમાવું 
છે. જે કોએ નુરતાઝું વાંચે તથા સાંભળે, તથા લખીને પાતા પાસે રાખસે 
તેનો હેકતાલાએ મરતખો સત્રો કીધો છે* તે ખદાની કમાઈ એટી થઇ છે, 
એમ હકતાલાએ કૃરમાવું છે. તે ખમર વઇ જીખસ્ઈલે મહ મદર રસુલલાને 
ઢીધી છે. જે કોઇ ઇંમાંનસુ વાંચે તથા સાંભળે, તે મ'દાને સાહેખ એજ 
દેસ, તથા કરમ ખકસીસ કરશે, સરવે મીમીન મરદ, તથા ઓરત, જારે 


www.realpatidar.com Page 499 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૫૬ 


મીને મરત લોક માંહેથી જાસે, અને આસમાંન નવનેજા ઊપર આવશે, તા 
હેકતાલ્ઞા તે મ'દા ઊપર મોજ દેસે, તથા સકાએત કીધો છે, હજાર વરસ 
લગી જઇ સુકાંમ માંડે બંદગી કરસે, તથા સારી ઊ'મર રોજા રાખશે, તેનો! 
સવાખ તે ખ'દાને મકો છે, લે ખુદાતાલ્ષાએ પોતે ખકો છે. તેના દુસમન 
દુર થાશે. તે મદાપર છળજારુ કેનુ' ચાલશે નહી, જે કોએ નુરનાખું વાંચે 
તથા સાંભળે, તેને એક હજારને એક ( ૧૦૦૧ ) રોજા રાખાનો સવાખ થાશે, 
તથા ખકરત તોખનીસું તે ખદાનાં ગનાં ખકસસે, તે બઢાના ગના નાના 
જ્રોટા હોએ, તો તે પણુ સાહેખ ખકસસે* 

જે કોએ નુરનામું વાંચી, તયા સાંભળી જૂવે, તેની રૂવાંની પુરી પાક 
થાએે. તારે હકતાલાએ ક્રમાવું છે જે, ભાઇઓ હુ” તેનો મુદાતાલા છુ', જે 
નુરતામું વાંચે, તથા સાંભળે તેને સાડેખ પોતાની પતાહમાં રાખસે, જે કોએ 
અ'દ્ો સોમવારની રાત્રે, તથા શુડરવારની રાત્રે વાંચે તથા સાંભળે, તથા ખીજાને 
સ'ભળાવશે, તેને હરામ થકી વેગળે! રાખસે, તેની ખુદાતાલાને ઉમેદ ધણી છે. તારે 
વળી મુદાતાલાનુ' ફૂરમાન આવુ” છે, જેમ મનીસ નાના ખોટા કીધા છે, અને 
અુજર કાંઇ આપી છે. પેલા પેમાંખર તે! ઇસેરૂહુઅલા (૧) ખીજા પેગાંખર તો! 
સુસેકરીમુલા (૨) ત્રીજા પેગાંમર તો ઈણ્રાહીમ ખલીલુલ્યાહ (૩) ચોથા પેગાંમર 
તો ઈસા સાખલા (૪) પાંચમા પેગાંમર તો આકુબલા (૫) છઠા પિગાંમર તો 
ઇંસમાએલ તેમની મુંનજાગા અમે કૂરજ'ન સુષ્રી, અમે ભસતમાં રાખી છે, જે 
જોએ નુરનાખું વાંચે, તથ! સાંભળે, તેનો હો' ખુદાતાલા છુ'. અમે તેનું અવલનામું 
મીએ, તે ખ'દાના દસહુજાર ગના હોએ, તોપણુ સાહેબે ખકસા છે. તે 
અ'ઢાને વાસતે દસહુજાર હુવેલીએઓ ભસતમાં થાસે. તે ખ'દાનો મરતબો મોટા 


એલ્લીઆના જેવડો થાએ, અને રોજ ડ્યામતના ટીન સુધી ફૂરસતા ભસતની 
જોરે લેઇ જાસે. તેને ભસતની રાહેત મોટી થાશે. તે ખ'દાના ડીલમાં જેટલા 
મુવાલા છે, તેટલા ગના હોએ, તોપણુ સાહેબે ખકસા છે. સાંમી ખીજી પણુ 
મદ કરશે. તે ખરકત સરવે નુરનાંમાની છે. જેમ લાએક જણુ બે. એક તો 
ઞુંનકીર (૧) ખીજ તો નકીર. તે ખ'દાની કખરમાં પુખાણું લેવા સારૂ આવશે, 
તે સાથે પણુ સરખરં થાશે. તારે ક્રસતે કહુ' છે જે, સુધ રેહમત છે રે ખ'દા, 
ઘોર કયામતના દુખ માસાંન છે. તે ખરકત કલમા તૈયખની છે, એવું 
ખુટ્દાતાલાનું ફૂરમાન આવું છે. આહો મેહેત્ર જીખરઈલે, અલેહી સ સલાંમ, ખુદાતાલાના 
વહી, એ નુરનામાની હેકીગત, નમી મહુ'મદર રસુલહાશ્ખે સ'ભળાવી છે. 
નુરનાંમુ' ખાસીએત સુધાં સપુરણુ છે. અવક્ષ કલમે તેયમ, દોએમ કુલષએે 
સહાદત, અસોદહે અ'ન, હક લાએ કાહા, ઈલેલાહો મહ'મદર રસુલકાહે, 
વાએદહુ અલા, સફીકુલહુ, સહેદવાંન, અહમદાન, અખદહુ, વેહેરસુલહ. 


www.realpatidar.com Page 500 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૫૭ 


શ્રોદોવા ખાજુની ખાજનાંમું લખુ છે. 
A BATEEESESE 


ખીસમીલા હરરહેમાન નરરહીમ, નાદેખલીય'ન, મજહરૂલ, અજએમ તજદડુ, 
અવનહકા, ફીત્તવાએખે, કુદ્લો હુસ્મીંવ, વગમ્મીંન, સય'નજક્રી, ખકુદરતેકા, યા 
અહ્ઞાહ, યા અહાહ, યા અક્ષાહુ, ખનજુવતેકા, યા સોહુ'મદ, યા એહુમદ, યા 
જરો'મદ, ખવીલાયતેકા, યા અત્રી, યા અલી, યા દાફી, યા માફી, યા સાષ્્ી, યા 
કાઝ્રી, યા સાકરેઊલ અજી'મ, યા મન્નુ, યા જન્તુ, યા સુખહાનું, યા સુખહેમનુ, 
યા અમીરૂલ મોએે'નીન, યા જહ્ષીલ, યા જસ જલીલ, યા રખ તુ'હી ખુદાવ'દા, ગુ'ના 
કર દો ડુર, હૅરખલાએ રહખાસદ, યા અમીરૂલ સોાસીની, યા અલીયુંન, યા 
વલ્લીયુંન, અનામટી'ન તુલઈલેમે, વઅલ્તી ઊ'મમા બેહ. સુખડાનેકાત આલાહુઅલા, 
ર્ખ્ખીલ અરસીલ અછીમે. સુમહાનેકાત આલાડુઅલા, રષ્મીલ આલમીન, 
સુમહાનેકાત અલાહુઅલા, જખ્મારીલ મુત કબ્બેરો સુમહાનેકાત 
આલાહુઅલા, ખાલેકીલખારીઓ. સુખહાનેકાત આલાહુઅલા, સુસવવેરીલ હકીંસો 
સુમહાને કાત આલાહુઅલા, સુસવવેરીસ સાટીકો. સુખહાનેકાત આલાહુ અલા, 
હેયુલ કેયુંમે, સુમહાનેકાવ આલાહુ અલા, ખઆટીલ મુખાદે. સુમહાનેકાત આલાડુ 
અલા, વાએસે રૂતતાલે્ઠીન, સુખહાનેકાત આલાડુ અક્ષ, આલીઊલ કખીરો. 
સુખહાનેકાત આલાડુ અલા, કાદેરૂલવાએદો. સુખહાનેકાત આલાહુ અલા, હર્મીંરુલ- 
મજીદ. સુખહાનેકાત આલાહુ અલા, અવવકુલ આખેરો. સુમહાનેકાત 
આલાહુ અલા, ખાતેનુંજ જાહેરો. સુખહાનેકાત આલાહુ અલા, કાદેરૃલ કુરો. 
સુખહાનેકાત આલાહુ અલા, અજીમઝુસ સત્તારો. સુખહાનેકાત આલાડુ અલા, 
કાદેરૂસ સમદો. સુખહાનેકાત આલાહુ અલા, જકોલુલ કફીલે. સુભહાનેકાત 
આલાહુ અલા, હકીસુલ કરીબો, સુમહાનેકાત આલાડુ અલા, માસેકીલ કરી'સો. 
સુખહાનેકાત આલાહુ અલા, મુત આલુલ હકકો. સુમડાનેકાત આલાહુ અલા, 
ખાએસુલ વાએસો. સુમહાતેકાત આલાહું અલા, ખઆફકી મુદ્દ દાએસો. 
સુખહાનેકાત આલાહુ અલા, કરીખુલ મેજુદો. સુખહાનેકાત આલાહું અલા, મત્વા 
નીલ માખુદે સુખહાનેકાત આલાહુ અક્ષા, હન્નાનીલ મજઞાનો. સુમહાતેકાત આલાડુ 
અલ્ઞા, ગનીઊલ એજીજે. સુમહાનેકાત આલાહુ રજાફીર રરૂકો. સુમહાનેકાત 
આલાહુ અક્ષા, હેન્નાનીલ ગુસતચઆંનો. સુખહાનેકાત આલાહુ અહ્યા, હખીખુસ 
સુલરતાનો. સુમહાનેકાત આકલાડું અક્ષા, વફીલુલ રીલો. સુમડાને'ાત 
આલાહુ અફ્ષા, કાદેરૂલ મુક્તદેરો. સુમડાતેકાત આલાડું અફ, હેયુલ 
સુંજખો. સુમહાનેકાત આલાડહુ અકષા. અહ્ષાહો મુલકરી'ભો. સુંમહાનેકાત 

પી. ૫૮ 


www.realpatidar.com Page 501 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ૮ 


આલાહુ અથા, સત્તારીલ ઓયુખે. સુમહાનેકાત આલાહુ અલ્લા, વહાખુર 
રફીઓઆ. સુમહાનેકાત આલાડુઅકલ્ા, કષીરૂલમુતઆલ્ી. સુખહાનેકાત 
આલાહુ અહા, સાદદેકુલવાએદો. સુખહાનેકાત આલાડુ અહા, લેયખુત તાહેરો. 
સુમહાનેકાત આલાહુ અક્યા, વકીલુલ વેહસરો લડુદીન. સુખડાનેકાત આલાડુ 
અક્ઞા, વહેયુલ ખકીઓ. સુમહાનેકાત આલાડું અક્ષ, વલીઊંન નાસેરો. 
સુમહાનેકાત આલાહુ અફા, સમીંઊલ ખસીરો, સુખહાનેકાત આલાહુ અહા, 
કવીયુલ અતમાંભો. સુખહાનેકાત આલાહુ અહ્ષા, મેહેનનેર્ત તાનેખો. સુમહાને 
કાત આલાડુ અક્ષા, સોમેતુલ સહેયમને. સુખહાનેકાત આલાહુ અહ્યા, હુખીખુલ 
હમીદો. સુબહાનેકાત આલાહું અહા, મઆબોદુલ મજુરો. સુમહાતેકાત 
આલાહું અહ્ષા, તખીખુલ વહાખો. સુખહાનેકાત આલાહુ અહ્યા, ખેરૂલ ફાદેલીંન, 
સુખહાનેકાત આલાહુ અલા, ખેરૂલ નાસેરીના. સુખહાનેકાત આલાહુ અહ્ષા, 
ખેરૂલ હાફેમીના. સુખહાનેકાત આલાહું અહ્ષા, ખેરૂલ ખાલે્ટીના. સુખહાને 
કાત આલાહું અહા, ખેરૂલમુત આખેદીના* સુખહાનેકાત આલાહડુ અફ્ષા, 
એેરેન નાતો નીના. સુખહાનેકાત આલાહુ અક્ષા, ખેરૂત તાહેરીના. સુખહાનેકાત 
આલાહું અહા, હાઊેલાએ જલુપ્રી અહાહ, સુમહાતેકાત આલાહુ અહા, 
વલીઊલ કરીએ. સુખહાનેકાત આલાહુ અહા, વેદો લાશરીફો. સુખહાનેકાત 
અઆલાહુ અક્ષ, વહોવા અલહ'મદોલીલ્ાહે. વલ્લમયુહા, ઔયા કાવલકાદેરો, 
હૈયુલ ખાતેનો, યામને વાતો, હેયુલલા ચસુતો, ખેયદેકલખેર, ઇન્નકા અહ્ષા કુલ્લો! 
સ્યઈન કઢીર, ખકા જુલ જલાલે. એચુલ ફૂનાએ, હરીકુલ કાદેરો, પુલ જાહેરો 
વહોવા કુલજનુંહ૨. કૃલ્વા એલાખે રહી, જુલકરીમા, ઈમાંનુ્ાહ, અલાહેચે।. 
વતરજકો મ'નતસાએઓ, બખેગ્યરેહી સાખ અખરેદો, બાઝી હેયો. અસતો હુયમના 
વાવેતા, હોવા અજલીંના, અલા કુરાનીલ, સુસતર્કીંમ, વઆજ્લો, કુલકેતાખ, 
યા ખાકેરૂહા, યા કાૉદેરૂહાહા સુત્તકીના, વગલાયા સુજક્ષાહા, અખડુહ્ાહો, અલા હે 
યુદ્તાહો, અલા હૈયુમ, કચુંએે, વખલાયા, મુજલીંના, સનેતા સીંના, વયાસીંન, 
વત કુરાનીલ હુકીંમ, વલેકુલ કલે માહા, વસેયસાએઓ, તહેયાતો ઈમાંમ, તેયખાતો। 
માતરા, ખાકી ઊલનન્તુના, ગઇન્ન્ષાહા, અજરનકવા કેબા, યા સમીઊફાહો, 
સતર હુંલ્ષાયકી, હ'મતીલ વહાબો, કુલસાહેદીના, હક'તવરાતા, વજખુરાના, 
વઈન્જીલા, વકુરાનીલ અજીમે. વહાખાકુલ, હેજજેતના, હુકમ અહ્ષાહો, અજમેઈન, 
અલાંવ ખલાયા, યા કાદેરડુ, યા વાહેદહ, વજલ જલાલહુ, વજઅલો 
અહા, તઆમુંન અહરેના, હમીદના, હ'મદહુ કાલા અકુવા હનુંસાઅદતા, માકૃઉવા, 
યા અફ્ષાહ, યાનાસેરો, ઇન્તાવ ગેઈઆ અબલાહો, કુલમનીયા, વાહેલાનો! જમાંનહુ, 
હેર માહાખઓ માસુમહા હેબુલમાના, અનુઅદ્ષાહો, સુલજ'ના, યા સાદેયુલ 
અમ, વાએજનાડસુમાં જન્નુંના, સલાગુંન અહા, નટુન ઝીલ આલેમોન 


www.realpatidar.com Page 502 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રીના, કાલાઆ્રીના, શોજુ્ા સુસા, નરે અક્ષત, અહ્યા સમ્ભે, 
રસુલા, હુમાઈના અલા અસુરાના, મસલોકા, મવલાએડુ, અહાહો, આર્સીંન 
અહાહુ, ઈમાંના, યા સુખહાંના, અબુહુરેનો, વમાકુન્નાલના, અંનારીયતીશોકી, 
અસુલતાં નહાહુ, ખંનલહં નના, અકેસસુ, લાઊેલેતા, લેમાંના, એજીમાં, અલે ના, 
જેઆલા કવલે યુરઆંના, કીતાબુલ અછીમા ફૂવારે કુલનાલા, હ્મીના, અછી ્ઞહૅ', 
રીદવાંન અહાહા ' તઆલા, અલ્યહીંમ, અજશેઈન, કુરઆંના જેઆલના, 
બરીના,' કુરંઆંના, યા અહી, યા રસુલુલાહે, સુસલેમીંના અહયાહો, અલહંમદો 
લીક્ષાહે, રખ્ખીલ આલમીન, અહાહા અલા આખેરીત, તાજેખીના, સુસાવદના, 
હૈચુલ કૅમાલે, કુલહવેલાહો કુરઆન, કુલીફાહુમ્મા. યા રકુ, હાઊલાએ, રદકુલ 
બલાએ, અમાયા ખમાહા, અલા. અખદહુ, રીલના, ખીલના, વઅયતેહુ, ફીની 
ઇસરાઈલા, વઈઓઆકુલ કરીમા, વઈઓઆના, ઊકુલાહો, છના કીતાખા કુરઆંની હો, 

અલા કવલેહી, અલાખેર ખલકેડી, અફાહો અછીમા, વતહેરાતો, વલધેહેરાએે. | 
ખંરેહેમતેકા, યા. અરહમર રાહેમી'ન, ચા અહાહ, નુર સમાવાતે, વલરેડે, 
યા કેરી, યા રહીં, યા અલીચુલ અભો. હંફે ્ષાએલાહા ઈેલલોો 
સહ'મદુર રસુલલાહે. 


Br 
ખાજનાંમાંની ખાસીએત લખી છે. 


૦ 
એ રોવા ખાજુ કહે છે, તે ખુદાતાલા પાસેથી એહેત્ર જીમરઈલિ લાવા છે. 
એરોવા લાવીને નખીસાહેખતે સોંપી છે. એ દોવાનો સવ:ખ કોઇ જાણુતું નથી. 
એક ખુદ્દાતાલા જાણે છે. એ દવાની કઊેવત અષકરતથી જમીન આસમાંન 
શર રહા છે. જે મલાએક અજરાઇલ, હુકમ મુદાતાલાનો લેઈને દુનીઆ માંહે 
જીવ લેવા આવે છે. તે કઊવત ખરતક સરવે બાજનાંમાંની છે. એ દોવા પડીને 
વૈ આવે છે. એ રોવાની કઊવત ખરકતથી એેહેત્ર અસરાફેલ, સુર કૅ'કે છે. તારે 
દુનીઆં સરવે ઉઠશે. એ દોવા બાજુની ખાજનાસું કહે છે. તે ભીસતને ખારણે 
થખી છે, તે મેહેત્ર જીખરઇલ કહે છે. હરશોજ એ દોવા વાંચે, તથા સાંભળે, 
તથા લખીને પોતાની જમણી ખાજુએ ખાંધે તો ખુદાતાલાએ ફેરમાવું છે, તેને 
વ્વોરતા આજાખ દુઃખ નહિ થાએ, કાંએ તે જીવ દોજક પણુ નહિ”. જાએ. વળી 
જે કઈ સુરતા રાખીને વાંચે, તથા સાંભળે, તેને સાહે'મ ભેહેરવાંની કરી પોતાના 
ફૂરજનની પેઠે રાખશે, તે વહી જીખરઇલ કહે છે. છંયાં મહમદ સુસતફા, જે. 
પૉએ તમારી ઊંમત માંહેથી સરવે ઉ'મર મધે વાર એક છીવતાં સુધી વાંચે, 
તથા સાંભળે, તેને [સાહેબ પીગાંરને ડેકોણે રાખશે. વળી કોઈને દુખ થયું 
હાંએ તો, એ રોવા લખીને ફૂટેત મેધ સાથે પાંએ લો, તેની દેહોનો ડુઃખં સરવે 


www.realpatidar.com Page 503 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જએ, વળી કોઇને ઘેર ખાતર પડુ' હોએ તે, એ દોવા લખીને ઘ૨ ઉપર 
મુકીએ, તો એ દવાની કઊવત બરકતથી ચોર આવીને આંગણે ઉભો! રહે. કદા 
દુસમનને હાથે આવાં હોઇએ તો, એ દોવા પડીએ, તો સાહેખ છોડાવે સહી. 
વળી એ દોવા કૂજરની નિવાજ વખતે વાર ત્રણ, તેવા દીન પ્રણું સુધી પરે 
તો મલાએક જણુ સીત્રહેજાર તે ખેંઢાની રખા કારણુ ઊભા રહે. તે મહ્ઞાએક 
જીમરઈલ કહે છે, જે કૉએ તમારી ઊંમત માંહેથી, હરરોજ એકવાર વતાં 
સુધી પડે, તેનો સવાગ લખો છે. તે ખુદ્ાતાલારો કૃરમાવું છે. તેને ભસત માંહે 
એકે હુજાર શહેર બકસીસં કરશો. એક એક શહેરમાં સીત્ર ડુજાર ઘર હશે- 
એક એક ઘર માંહે સીત્ર હેર તખત રચા હુસે. એક એક તખતના ઉપર 
સીત્ર સૌત્રે હજારે હુરાં બેટી હસે. એક એક હુરાંના હાથમાં સીત્રહેજાર જાતના 
મેવા ચીજો ભરી હશે, તે ખંદ્ા એકને કાજે. તે ઇમાં એહેત્ર જીખરઈલ કહે 
છે. ઈંઆં મહ'મઢ મુસતરરા તમારી ઊંમત માંહેથી હરરોજ ટસોંદ સાહેખતે 
આપશે, તાંરપછી ૨૪ખ કરસે. અને એ દોવા હરરોજ વાર એકે જીવતાં સુધી 
પડશો, તે રોજ કયામતને દહાડે પુનમના ચ'દરમા જેવા નરમલા થાશે. 
એમ મુદ્ાતાલાએ ફૃરમાવું છે. તે વઈ જીમરઈલે કહે છે. જે ઇંયા મહુ'મટ 
મુસતુક્રા જે કોએ તમારી ઊ'મત માંહેથી એ ખાજીની દોવા વાર અગીઆર દીન 
એક પરતે, તેવા દીન અગીઆર લગી પડસે, તો તેને વાસતે ખુદાતાલા પોતાનો 
ણુરાખ સોકલસે. તારે હકતાસા પાસે હજરત પેમાંખર બેટા હૂતા. તારે તે 
વેળાએ મુ'મઢર રસુસ્ઞાએ પુછુ! છે. ઈથા પાક પરવરદેગાર, એણે ખંદે 
દુનીઆં માંહે કેવી કમાઈ કીધી છે. જે તમે પોતાનો ખુરાખ એકલો છે. તારે 
ખુંદાવાસાએ કડુ છે જે, એગરે બેદે દુનીયાં માંહે હીન પરતે વાર અગીઆર 
એં દોવા બાજીતી પધ તથા સાંભળી છે તેવા દીન અગીઆર લગી પડી છે. 
તે જીકર બૅંદગીને વાસને ખુદાતાલાએ પોતાનો ખુરાખ એેકલાવો છે. ઈયા 
મહ'મદ સુસતુક્રા તે વઈ જીખરઈલ કહે છે; જે એ દોવા ડુંગર ઉપર બેસીને 
પહેતો ડુંગર થસ્થર ધરૂજે. જે એ દોવા પડી પાણી ઉપર કુ'ક નાંખે તો પાણી 
પાછુ! કરે, અને મારગ આપે સહી. એ દોવા જીસીન ઉપર મેસીને પરે તો! 
જમીન અજમરૂપી થાએ. એ દોવા પડે તો ખુઢાતાલા મેહેરઆની ઉપર 
ભાવીને તે બંદાના કુલ મુનાં બકસે. એ દોવાની સક્ષાએત રસુલ પેગ'ખરે ઘણી 
ઘણી કીધી છે. એ દેવા જેવી ખીજી દોવા એકે નથી. એ અક્ષાતાકાઈ ખાંણુ 
કેકાએ છે. તે મેહેત્ર જીમરઈલ કહે છે. યા મદું'મદ મુસતુકા ને કોઇ 
દુસમનને હાથે આવ્યા ડઈએ તો, એદોવા પડીને જાએ તો, કૃતેહ ફરીને 
આવે સહી. એ ખરકત સરવે એો રોવાની છે. ખાસીએત સ'પુરણ છે, 


SSE 


eT TRTTHOSTRSt. = 


www.realpatidar.com Page 504 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


દોવા રતનનામાની લખી છે. 
—ye- 
કુરમાનજ એઔીસમીલા હરરહેમાન નરરહીમ. 
ઇંયા સતમલી, ઈયા સફીરગી, યા સણી ખાફીરંગી, ધ્યા સાહા મીનાયા, 
ધથો સ'ગીરી ઈસાહા, ઈયા સક્ષાઆઇ ઊનાસ, ઈંયા દોવા આઇ ઊતનાસ, 
યા સખીરીઇ શાહા, ઇંયા તું નાતો શાહા, ઇંયા શાહા સતમલ્લી, ઈયા 
શાહા ધુતાંના, ઈથા શાહા સત ધુમાંક, ઇંયા શાહા સેસુવા, ઈયા શ્ાહાને હવા, 
ઈયા રતન (3) ઈયા રતન (૨) ઈયા રતન (૩) ઈયા રતન (૪) ઈયા રતન (૫) 
ચા રતન (૬) ઈયા રતન (૭) હક લાએલાહા ઇંલલાહો મહંમદર રસુલલાહે, 


ર્તતનામાની ખાસીએત લખી છે. 


— 


જે કોએ દુસમનાઈ ડરતો હોય, અને ઘણું દુઃખ દેતો' હોય, તો એ 
દોવા દરરોજ વાર સાત પડે તો તેનો જીભ્યાનો જુલમ બધ થાએ સહી (૧) 
વળી ફોઇ સોટા માણુસ સાથે તથા ખુજરગ પીર પેગાંખર સાથે તથા 
સાહેખ સાથે રોસ્તી કરવા થાતો હોય, તે એ દોવા લખી તાવીજ કરી 
પોતાની જમણી ખાજુએ માંધે તો સાહેખ સરવે કામ સુધ કરે. સેહરવાની 
ઉપર આવીને, તે બઢાના કુલ ગુના ખકસે, અને ખલા દફ્‌ે થાએ. ખીજી' વળી 
ખુદાતાલા કરે તો ધા, વીર, બંદુક લાગે નહિ. પાણી તથા આત'સ લોપે નહિ, 
સાહેમ કરે તો સી હુન્નર બસતા લોપે નહિ. સસેમ'ન પેમાંમર એ દોવા 
હરરોજ વાર એક પડતા, તેને દોવાની બરકતસું દોલત બુજરગી પાયા. વળી 
એ દોવા હુરરૉોજ વાર એક પડે તો તે બંદાના દર આઃનનર હોએ. તો તે 
સાહેમ આસાન કરે સહી. જે કોએ કામ સાહેબ પાસે માગે, તે કામ સાહેબ 
પુ પાડે સહી. વળી ફોઈને નાસુર થયુ' હોય, તો મીટા તથા લોખાનનો ધુપ 
ઇએ. નાસકોરી ઉપર અને એ દોવા હુરરોજ વાર સાત તેવા રીન સાત લગી 
પડે, તો તે સાહેખ આસાન કરે સહિ. બીજુ' વળી દુસમન ઘણુ આજાર દેતો! 
હોય, અને આપણાથી રહી ના રાકાતું હોય, તો તેના નામની નઇએતે કરી, 
કાગળ ઉપર પુતળુ' કરીએ, અને એ દોવા હરરોજ વાર એકવીસ તેવા ટીન 
એકવીસ લગી પડીએ એને પુતળા ઉપર કુક નાંખીએ તો, ડુસમનનો સંહાર 
થાએ, દુસમત ટદે થાએ, વળી મનર્માડે જાણે જે દુસમન ગયો! કરીએ તો 


www.realpatidar.com Page 505 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૨૨ 


કાગળનું પુતળુ' પાણી સાથે ધોઈ નાંખીએ, તો મુસકેલ આસાન થાય, આરામ 
ઉપજે સહી. વળી કોઇનો વાણાતર, ચાકર, ગુલામ, બષ્ીવાન નાસી ગયે હાય 
તો એકાંત ઠેકાણે બેસી લોખાનનો ધૂપ કરીએ ને એ દેવા હુરરોજ વાર સાત 
પડીએ, તો પાછા ક્રીને ઘેર આવે. વળી કોઈને કામણુ કયુ હોય અને માલમ 
પડતું ના હોય, તો ધોળા મરગડાની કોટે એ દોવા લખીતે ખાંધીએ તો જહાં 
કામણુ કયુ હોય તહાં જઇને મરગડો પગે ખોતરે તો કામણુ હોય તે માલમ 
પડે સહી. વળી કેઈ બંદાને આન્તર ઘણો હોય તો એઓરના પી'છા લઈને ઝાડો 
નાખીએ, અને એ દોવા હરરોજ વાર સાત પડે તેવા દીન સાત લગી પડીએ, 
તો સાહેખ આશાન કરે સહી. વળી કોઈની આંખો દુખતી હોય, અને રહી 
ન શકાય તો એઓરનાં પીછાં લઈને ઝાડો નાખીએ અને એ રોવા હરરોજ વાર 
સાત પડવી, તેવા રીન સાત લગી ઉજણી નાંખીએ તો, સાહેમ આસાન કરે 
સહો. રતનનામાની ખાસીએત સ'પુરણુ છે. 


અલીની અરજ. 


TE 
ઝુરસાનજ ખીસમીલા હરરહેમાન નરરહીસ. 

ચા શાહુઅલી (૧) શેર અલી (૨) શ્ઞાહુદાનખલ્લી (૩) મરદાનઅત્તી (૪) 
ય"ન્ત અક્ષી (૫) આખર અક્લી (૬) અવ્વલ અલી (૭) આગે અલી (૮) આધારે અહી 
(૯) એધારે અલી (૧૦) અનાયાસે આવે અલી (૧૧) આચારે અક્ષી (૧૨) 
એઓછી નજરે ભાગે અલ્વી (૧૩) અરજે અદ્લી (૧૪) આભારે અ્ી (૧૫) અજીમ 
અત્રી (૧૬) અજર ટલે ત્યાં આવે અલી (૧૭) અઢારે અશ્રીકા વાસ (૧૮) અઢારે 
વર્ણમાં વ્યાપિક અલ્લી (૧૯) કોઈ ના જાણે અવ્રીકી ગલી (૨૦) આણુ ચલે ત્યાં 
આવે અલી (૨૧) આતન અલ્લી (રર) અથે અક્ષી (૨૩) આપે અક્ષી (૨૪) 
સાપ્ટી અલ્લી (૨૫) અક્ષર અક્ષી (૨૨) અમ્મર અલી (૨૭) આહારે અક્ષી (ર૮) 
આલે અલ્લી (૨૯) આવે અલી (૩૦)અહેશાને આવે અક્ષી (૩૧)ઢયાએ અલ્લી (કર 
અસીને અલ્રી (૩૩) વસીસેથી ન્નએ અક્ષી (૩૪) ઉમ્એેદે અક્ષી (૩૫). 
ઉજમે અલી (૩૬) કેવળ સાન કથે સો અલી (૩૭) ખેવટ અલી (૩૮) ખખરદાર. 
સ્યલ્લી (૩૯) ખભા હોકીને તારે અક્ષી (૪૦) ક્ષમા કરે ત્યાં આવે અત્રી (૪૧) 
અડાઈથી નાસે અલી (૪૨) એક તો એે' અશ્ી ૪૩) પરવસે અક્ષી (૪૪) 
[કિયાએ અસ્સી (૪૫) કશણીએ અલી (૪૬) હસણીએથી ખશે અલી (છ) 
યતીમકે પાસ આવે અલી (૪૮) અર્થ લોભક ધાએ અદ્લી (કહ) ત્યાં નહિ 
આંચે અહી (૫2) આડારે અલી (પશ) અધીડા સાન બિચારા (પર) 


www.realpatidar.com Page 506 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


આખર અહ્ષી (૫૩) અલીકા ભેદ ભમાવે (પ૪) આગે અલ્લી (૫૫) અલ્લીકી અરજ 
માંહે રેહવે એ ઘર અલી (૫૬) અહ્લીકા આશન ખુજે, તો સખ ટુચ્છ સૂઝે. (૫૭) 
અઝ પહે તો સખ કુચ્છ પાવે (૫૮) ડુઃખ દારી ભાગકર જાવે (પહ) અમ્મર 
જૂડે નીકાલ કર દેવે (૬૦) સાચકર અ'દગી કીજીએ તો અમ્મર સુખડા પ્રેમે 
લીજીએ (૬૧) સુખડા હોવે સખ દુઃખ જાવે (૨૨) જો ખુઝે ખાશનકી રાહે, 
તો પાવે અમર અલીશાહ (૬૩) પેહેલી કીલી હિકસતની કોજીએ (૨૪) એ અલી 
અમ્મર ધરમાં રહીજે (૬૫) ડુજી કીલી દાવા દૂર (૨૬) અમર અલીકા વરસે 
નુર (૬૭) ત્રીજી કીલી તન પાક સાકી (૬૮) જો અલી પાસે રેહમત માગી (૬૯) 
ચોથી કીલી એકે ચ'તે (૭૦) પાંચમી કીલી પાંચે વાતો (૭૧) આશ રાષીને કીજે 
વિન્નતી (૭૨) છઠ્ટીના ફોલ ડરાર તે પાલો. (૭૩) સાતમી કીલ્લી દશન ધ્યાન (ડ૪) 
જો અમ્મર અલીકા બિચારો સાન (૭૫) જોઇએ આશન એક ઈમાન (૮૬) 
આશન અમ્મર ફીજે વસ (૭૭૪) જો આશ રાખે તો પાસે છુ' (૭૮) દુઃખ 
જાવે (૭૯) દારિદ્ર જાવે (૮૦) ભૂતકા ભિતર ભાતુ (૮૧) શયતાનકા [શિર 
ઉડાંક (૮૨) વીરકુ' ખેહન કફ (૮૩) સેલીકુ' મલ મુત્રમે ડાલુ' (૮૪) ચોકીકો 
ચોકી સે' જાણુ” (૮૫) ટુણા કરે ઉસે ઉભા ખાલુ' (૮૬) ખલતા રેહેવે (૮૭) 
અમ્મર બહ્તા (૮૮) અમ્મર જલ્તા (૮૯) અમ્મર દોજખ (૯૦) અમ્મર 
જોમ (૯૧) ભેરવકે આગે ભીત ઉડાઉ' (હૂર) શીજોતરીકુ સાંકલ પીનાઉ' (૯૩) 
કુલખલા જલ ભસમ હોવે (૯૪) સખકી અરજી અલ્લીકો આણુ (૯૫) 
સંભારો અરજી સખ ટુઃખ ભાજુ' (૯૬) સ'ભારો અરજી ન હોવે જાન (હ્છ) 
અરજી ઉપર લાવો ધ્યાન (૯૮) અરજી અક્ષી એમ બોલ્યા ખયાન (લહ) 
જીવતાં અવતરિયા ધ્યાન (૧૦૦) સ'ભારો અરજી અલી એક ઇમાન (૧૦૧) 
માનસે આવે અલીકા ભેદ પાવે (૧૦૨) એક આર માંચે તો ઈંમાનરાખે (૧૦ડે) 
દો બાર ખાંચે તો કુલ દુઃખ ભાંજે (૧૦૪) તીન ખાર ખાંચે તો કુલ ખલા 
જાએ (૧૦૫) નિલ હદય કરો તો અમ્મર થાએ (૧૦૬) અરજી અમારી (૧૦૭) 
કસ્ટી તમારી (૧૦૮) રાખો જારી તો આવે અલી મુરારી (૧૦૯) ઝીતો 
અમરાપુરી સારી (૧૧૦) ઉઘડી બારી (૧૧૧) દોવા ટૂર કેરારી (૧૧૨) ઈફોતેરસો 
પરીયા તારીયા (૧૧૩) માયા સહુને મારોયા (૧૧૪) પ'ચ ભુતને વારીયા (૧૧૫) 
કરજે અલીની યારી (૧૧૬) કરજે અલીની ઉવારી (૧૧૭) અલીવલી અહ્ષાહ 
સાચા (૧૧૮) એક ખુદા તુ (૧૧૯) હક લાએલાહા ઇલિલાહે 
મહમદુર રસુલિક્ષાહે. 


www.realpatidar.com Page 507 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૬૪ 
પ્રકરણુ ૧૦ મુ. 


જીન્નતનાસુ-૨્ચનાર સેયદ ઈમાસશાહ. 


એજી ગોર ઈમાશ્મશાહા જ્ઞાનજ બોલ્લીઆ, અને બોલીઆ તે અમરત નુર; 


પાંતી વહેંચી ત્યારે પાસે નહોતા, નહિ હોતા રે ખાવાને હનર વ્‌ 
એજી સવત ષપદરોસો પીશેતેરો, અને કારતકનું માસ; 
તારીખ સતરમીએ નેમું સીપારીઓઆ, પીર હૈસન ૩ડખીરઢીન ખાપ. ર્‌ 
એજી પ્રભાત વેલા જેખું સીપારીઓ,અને તે સીપારીઓ ઉંચજ નગર માંએ; 
ત્યારે જનાજો લઈ ગુરતો ચાલ્લીઆ, અને ચાલ્ષીઆ છે ત્યાંએ- ૩ 
ત્યારે ગોર ઈમામશાહુ કહે સાંભળીને ચાલીઆ,અને પીતાને જનાજે પાસ; 
ત્યાં અટકાવી જનાજને એમ બોલીઆ, અમને પાંતી ન ટીધી ખાપ. ૪ 
તારે ભાઇઓ સીલીને વીચારીઓઆ, અને વીચારીઓ સરવે સસાર; 
ઝે પીર ઈભામશાહા ઘેલા થએયા, તે હસાવે લેકે અપાર. પ 
એજી સાત ઉ'ચના લોકજ મીલીઆ, અને મીલ્લીઆ તે સરવે સ'સાર; 
તે રૂમાલ દઈને હસવા લાગ્યા, તે હેસીઆ અન'ત અપાર. ટ્‌ 
સાંભળો ઈમામગશ્ઞાહા ભાઇઓ કહે, તમને કણો તે સાચો કાજ; 
પણુ આ વેલા છે ખરચની, વમે પાંતી માંગો છે આજ ૭ 
એમ કરતાં સવાષોર દીન ચડીઓઆ, અને રોકીઆ તેણે ઠામ; 
તારે હ્ષોક સરવે ભુખ્યા થઈઓઆ, ત્યાં થયો છે એવે કામ. ટ 
તારે પીર ઈમામશાહા અરજ કરે, અને કેરીઆ ખાપને પાસ; 
રુવે પીતાજી વીહંખ ન કીજીએ, અતે લોક કરે છે હોસ્ય. હ 
તારે સ'ધુક માંહેથી સતગુરે, અને કાઢયો! શ્વૉોતાનો હાથ; 
સ'સાર સરવે દેખતાં, એક તસ'મી આલી છંમામશાહને હાથ. ૧૦ 
વળતાં ઈમામશાહા એઓલીઆ, અને ઝુખેસું એવી વાણુ; 


એક તસખી લઈ નવ જાયે શું, પીતાજી કાંઈક બીજો આલો પરમાણુ. વ૧ 
તારે જનાજો ફાડી મુખ કાઢીઓઆ, અને જોઈએ તે સરવે સાથ; 
તારે મુખ માંહેથી સાકર કાઢીઆ, તે આલ્લી પીર ઇમામશાહાને હાથ. વ્ર 
તારે લોક સરવે ઈમાન લાવીઆ, અને લાવીઓઆ સરવે જમાત; 
હવે ગોર ઇઈંમામશાહાને માનીએ, અને માનીએ પુરે છંમાન, ૧૩ 
યાંથી જનાજો ઉપાડીઆ, હોઈ ચાલ્લોખા સાપણે સ્થાન; 
પીર હેમસ કખીરટીનને દકુનાવીઆ, પોતા તે આપણુ મકાન. વફ 


www.realpatidar.com Page 508 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તારે ખીખીઓ સરવે રોઈઉે', અને જમાયેથ રોઈ તેણે ટામ; 


> 


આવી ઇંમામશાહને બેસાડીઆ, અમારી પાંતીનું શું છે નામ. ૧૫ 
ચાલીસે! ત્યાં પીરે પુરો કરીઓઆ, અને કરીઓ ઉ'ચજ માંહે; 
ચાતીસો ડરીને ચાલ્લીઆ, અને આવીઆ તે સી'ધજ માંહે. વઢ 
સી'ધ માંહેતો ગુરૂજી આવીઆ, અને આવીઆ જીણ ખરીણામાંહે; 
તે જમાયેથ માંડે ગુર આવીઆ, તે બેડા તે માનાં માંહે. ૧ 
નાં માંહે જમાયેથ આવીઆ, અને સાંજીની વેલા સાર; 
તેબે હાંક મારીને કાઢીઆ, અને કાઢીઆ મખાનાથી ખાર, ૧૮ 
એજ નવ કાકા ત્યાં થઈઆ, અને પુરા તેણે ડોર 
ઢસએ રૂકે શુરજી ચાલીઆ, તે ચાલીઆ ખાનાથી ખાર. વહ 
ત્રણ લાકડીયું ત્યાં શુરને મારીયું, અને મારીયું તે પાંસળી માંહે. 
તોય ગુરજી બોલીઆ નહિ, અને ટૂખ ન લાગો તે ટીલ માંહે. ૨૦ 
એજી તારે જમાયેથ સાથે શુરજી બલીઆ, અને ખોલ્લીઆ તેણે ઠામ; 
ભાઇ સઇયદ કરીને માનજો, આપજે પીર હસન કેખીરટીનને નામ. ર૧ 


ત્યારે જમાચેથ ત્યાં એમ બોલોઆ, પીર ઈમાખશાહાને સાથ; 
શુર હસન કબીડ્દીન કષુલીઆ નહિ, તમને પાંતી ન ટીવ્રી હાથ. ર૨ 


ત્યારેપીર ઇંમામશાડા ભોલ્લોઆ, તસે સાંભળો એમન વીર; 
અમે તમ પાસે નથી માગતા, તમે કૉંય થાઓ રે અધીર. ર૩ 
ત્યાંથી શુર કહે અસે ચાલીઆ, અને યાલ્વીઆ તે ગામથો આર; 
ત્યારે ગેમજી ખોજ્ને કેડે દોડીઓઆ, તે આવીયો છે તતકાર. ર૪ 
ત્યારે ગેમજી એમ બોલીએ, અમ સાથે એવો પેર; 


ગુર જમી કરીને ચાલનો, પીર પધારો આપણે ઘેર. રૂપ 
ત્યાં દસસું કાકો અસે છોડીઓ, અને પ્રેમ નાસે શીશ; 


ત્યારે જમી કરીસે પધારીઆ, અને ઘણી દટીધષ્રી આશરીશા. ર૬ 
ત્યાંથી ગુર કહે અસે ચાલીઆ, અને આવીઆ તે ભોમ ગામ માંહે; 
એણી વાટે ચાલીઆ, હેવે જાવું શ્ાહાની દરગાએ. ૨૭ 
ત્યાંથી સતાર્વીશ ફ્ાકા કાઢીને આવીઆ, ગુર કહે આવીઆ તે પચ્છમ દેશ; 
તારે લુગડો નવ મીલે પહેરવાને, અને ગરીખ અમારો વેશ. ૨૮ 
તારે અવતાર પાત્ર નુરજ્ઞાહાનું, અરે સુખી ગુલામ તેના પાસ; 
તેને શુરજ જાઈ કરીને, અને કીધા તાસું ખરદાસ. રહ 
સાંભળો સુખી એક વાતડી, અમને ગરીખ સઅભીયાગત સાર; 
પવિત્ર પાવન તો થાઈએ, જો દેખારો શાહાનું ટીદાર,. ૩૦ 
પી. પહ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ક 


ત્યારે મુખી શુલાખ નહિ એઓળ'ખ્યો, કોઈકે રીસ છે ગરીખજ સાર; 
તારે મુખી ગુલામજ ચાલ્ીઆ, તે આવીઆ હુન્નર મૌંજ્તર. ૩૧ 
હાથ જોડી મુખી ઉભા રહીઆ, અને કરી છે અરદાસ; 
્ાહા ગરીમ એકજ આવીએ, તેને દીદાર ન્નેવાની આશા. ૩૨ 
તારે હસ્તી કરી શાહોજ બાલીઆ, અને સાંભળો સુખી એક વાત; 


સેપે જીવ ઘણો સોટો છે, વેની ખીજમત કરજો ખડુ ભાત. ૩૩ 
તારે અમર માની મુખી આવીઆ, તેણે ગુરને દીધો એછે સાન; 
ટપી શીવીને ગયા વેચવા, તેનું આણીએ અ'ન સમાન. ૩૪ 
શ્રપી વેચીને લાવીઆ, તે એજન સેવા અ'ગુર; 
સ'પત પ્રમાણે લાવીઆ, તે ખારોગ્યા છંમાસશાહા પીર. રપ 
જમાડીઆ જુગતે કરી, તે સતો'ખીઆ પીર ઈમામશા&ઠા આપ; 
તારે વળતાં સુખી બખોલ્ોઆ, કહો નાખ તમારો ખાપ. ૩ર 
ત્યારે પ્રીત દેખી પીર બઓલીઆ, અમે છઇએ તે ગરીખજ જાત; 
ઢીદાર કારણુ અસે આવીઆ, તસે સાંભળો સોરી વાત. ૩૭ 
તારે સુખી ગુલાલ નહિ ઓળખીએ, કોઇક એજે દીસે છે સાર; 
પણુ ત્રન દહાડા સુષ્રી અરદાસ કીધી, તે દેખાડો શાહાનું દીદાર. ૩૮ 
ત્રીજે દહાડે શુરજી બાલીઆ, અને સાંભળો મુખી એક વાત; 
દીદાર કારણુ અમે આવીઆ, થયા ત્રન દહાડા ત્રન રાત. ૩હ 
અરજ અમારી જઈ કરન, અને કેનને ખ'દગી સલામ; 
અન'ત અસ્તુતિ કરીને કેજો, જે સઇયદ ઈમભામશાહા નામ. ૪૦ 
યારે સુખી ગુલામે જાણીએ, એ તો! શુરજનો અવતાર; 
યારે આધિન થઇને વિનતી કરી, અને કરી તે સેવા અપાર. ૪૧ 


ત્યારે સુખી ગુલામ ક્રી ચાલીએ, તેણે અરજ કીધી છે સાર; 
જે સઇયઢ ઈમામશાહની વીનતી, શામી આલો તેને ટીદાર. ૪ર 
ત્યારે નરહર નરશાઢા બોલીઆ, અને આવશું તે થાવર રાત; 


અમારો આસણુ ખાનાસાંહે નાંખે, ત્યાં દેશું દીદાર અને કરું વાત. ૪૩ 
ત્યારે થાવર રાતે પ્રશુ પધારીઆ, આવીઆ ત્રન ભમણુનું નાથ; 
રીદાર કોધા શાઢા અક્ષી તણા, અન થઇઈઃઆ રીયાત. ૪૪ 
એજી અન'ત પ્રકારે આધિન થઇ ઉભા, અને શાહાજસું કીધા અરદાસ; 
યવે મેહર કરો સાચા સાંહીઆ, હે' છ તમારા દાસ. ૪પ 
શામી તમને ન્નણી અમે આશજ આણી, તો તમે કરાવીઓ દીદાર; 
હવે ભવ ખ'ધણુથી છુટીઆ, અને પામીઆ પેલે પાર. ૪૬ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


#૭ 
સામી અનત આશા તએેજ પુરી, અતે હુ" કર છુ' અરદાસ; 
અમને સવગ નેવાનું કોડ છે, તમે દેખારો સરગ આવાસ. ૪૭ 
તારે હસી કરી નુરશાહા બોલ્લીઆ, એ કાયા ન પહે કયે; 
એ માટીની કાયા તે કેમ પાંચે, ખાપ દાદા તમારા ન્રેથે. ૪૮ 
તારે અરજ કરી ગુર ઉભા રહેઆ, શામી તસે સના સરજનહાર; 
પણુ પાંતીયું હેક અસે માગીએ, તેનું દેખાડો સ્થર્ગ ટ્વાર. જહ 
ત્યારે ચ'દન વીરતા સાથે દીધો, તે હતો છજીધ્રાઇલનું અવતાર; 
તે આગળ થઇને ચાલ્મીઆ, અતે ગયા તે સવગ મી'ન્ઞર. ૦ 
ત્યારે ગોર વાટે શુરજી ગયા, ત્યાં દીઠો તે અચરત સાર; 
એક તો નાગા રૂદન કરે છે, અને એક તો અગન સીંજાર. પ૧ 
એક તો ખાહેર રહી પુકારજ કરે છે, અતે એક તો બેડા માંહે; 
એક તો ભુખે મરે છે, અતે એક તો બેડા ખાય. પર 
તારે હસી કરી શુરજી બોક્તીઆ, તજે શું કીધા છે કાજ; 
વસે જવાખ અમને આપજે, તએ એમ કાં બેડા છો આજ. પર 


એછી ત્યારે તે જમાયથ ત્યાં બોલીઆ, શુરજીમું કરી પ્રણામ; 
કેલજુગમાંહે જેણે દાન નવ દીધાં, તે બેડા છે એણે ડામ. પજ 
જેણે ઉડાસણા નહિ કરીઆ, નહિ દીધાં તે વસમના દાત; 


નાગા ભુખ્યા તે રહીઆ, તેને મહાઢન લાગો નીદઢાન. પપ 
ગતગ'ગા માંહે જે નહિ મીલીયા, અને મીલીયા તે ગુરની વાટ; 
ત જુટા ખડુ રોતા ફકીરે, જે ઉત્તમ ભુલા ગાટ. પર 
જેણે સુતક પાતક નહિ ઉતારીઆ, નહિ મીલ્યા તે ધર્ગત માંહે; 
તે પુકારે ને લોખા કરે, લેતે મડાહત સુષી ટ્યાંએ. પછ 
જે સતપ'થના શીખે નવ ચાલ્લીઆ, નવ દીધો તે દસોંદનું દાન; 
ત ભોજન ક્યાં થકી પામરો, તે ભુખ્યા મરે છે નીદાન. પ૮ 
મહાદન વેલા તેને દુર છે, અને તાહાં સુધરી રુખ સ'ગાથ. 
ઝીરી માહાદનનું લેખો શાહા લેશે, ત્યારે શું લઇ ન્નશે રે સાથ. પહ 
ચેતણુહારા તસે ચેતજો, અને મારગ છે દોયલો જણ; 
આજ દોડીયુ' વાતુ તમને કહુ, તે સત માસો નિરવાણ, *o 
ણાંથી શુર કહે અસે ચાલીઆ, અ આવીઆ તે ખી ગાર; 
યાં એક તો હૉલીએ પોઢીઆ, અને ટીડા તં જીવ અપાર, દગ 
તે જીવ સાવ રમઝૂ કરે, અને કરે છેરૈે આન; 
ત્યારે હેતેશુ હસી ગુર બએંફીઅઃ, તશ્રે પયામીઆ પરભાન'હ દૂર્‌ 


www.realpatidar.com Page 511 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ટ 
શુંરે સેવા ભાઈ તમે કરી, અને શું સત સાષ્રીઓઆ સાર 
જેણે તમે સુખ પામીઆ, અને ટીસો છો અનત અપાર, ૩ 
ત્યારે તે જીવ તે ત્યાં ખોલ્રીઆ, અને સાંભળો ગુર વાત; 
અએ પીર હૅસન કમખીરદીન સેવીઆ, સેવીઆ તમારો તાત. ૪ 
તે સતગુર પીરસાદે અસે પામીઆ, અને રમણુ ઝમણુ સવે આન'દ; 
જે રોજી પાણી તમારી કારે નહિ, સયા હેવાલ તેના આજ. હ્પ 
કર્તવ્ય જેનાં જેવા હશે, તે વો તેવા કૂળ *ખાએ; 


તેને માહાદન [તો આજથી કહીએ, તે મહાદન સુધી હ્યાંએ. ટ્હ્‌ 
પીર સદરદીન પીર હસન કખીરદીન ગુર તેના કહીએ, જે આપ તમારો જાણુ; 


અમલ તમારો જે માને નહિ, તેને મહાદન આવે નિરવાણ. હ્્ 
ગુર કહે રીખોસરો તમે સાંભળો, અને ગુરના જ્ઞાન વિચારી ચાલો; 
જે શુરના જ્ઞાન નહિ માનશે, તેના તે ખોટા હેવાલ. ક્ટ 
ત્યાંથી ગુર કહે અસે ચાહલીઆ, અને દીઠો તે એક :દુવાર; 
હી'દુ જાવ તે કહીએ, તે રહે છે તેણે ડાર. હ્હ્ 
જેણે જિવે આં જીગમાંહે કીયા કરી, તે આવીને બેટા ખાય; 
પણ સતપ'થ માંહે જે ભુ્રીઆખા, તેનો કાળો સારો થાય. ૭૦ 
સતગુર વિના જે કરણી કરે, તે તો છેડે આસમાને જાયે; 
તે આખર ન્નતાં છ'ણી પડે, તેની કરણી રજ થાયે. છૂ 


સતપ'થ તો સાચો કહાએ, અને ખીજના તે સવે ખોટા જાણુ; 
આલ ઈમાનને એ માનીએ, તો પામીએ સાતસું બેહસ્ત નિર્વાણ. છર 
ત્યાંથી ગુર કહે અસે ચાલીઆ, અને આવીઆ તે ખીજે ઠ્ઞાર; 


મુસલમાન જે છવ કહીએ, તે બેટા તેણે રે ટાર. "૩ 
તેમાં એક જગે ને એક સોવે, અને એક કરે અરદાસ; 
સાચે સી'ધકે જેણે રસુલ માનીઆ, તે પોતા બેહેસત આવાસ. WY 
ર્સુલનું દીન સાચો કહીએ, જેમાં અલીજીતું અવતાર; 


પણુ ઓળખ્યા વિના સવે કાચો છે, તેને નહિ થાયે દીદાર. છપ 
જે જીવ જીન જુત ડેણુ ડાકણુ કહીએ, અને દડ વીરેનું જાણુ; 


તે ફુનીઆ માંહે ફેરા ફીરે છે, શુર નરના વચને થયા અન્તણુ. ૭૨ 
જેને પીર સતગુર નુર મીલીઆ, અને સલાદીન જ જ્નણુ; 
પીર શામશટ્ીન ગુર તેના કહીએ, પીર નસીર્દીન તેના પ્રમાણ. WY 
પીર સાહેખરીન તેના કહીએ, “પીર સદરઢીન તે નામ; 
સતવએાર કખીરદીસ તેના કહીએ; લેના પીર ઈમામશાહા નાજ્સ. 0g 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪ 

અમારી આહ તેતો! ગુર કહીએ, તેને માની સુરી જે થાય; 

દસોંદ સાહેખજીને આહલજે તો, સુખસું સ્વર્ગ માંહે જય; હહહ 
પીર કખીરરીન સાથે તેનું થાયેશે, તે દૂખીઆ નવ. થાય લગાર; 
માહાઢનની માર તેને નવ પડે, તેને સાહેખ દેશે દીદાર, co 
રસુલ દીન ને રસુલ ખધહ્ષા, શાહા અલીજીની તી વાર; 

તે દાડે જેણે નવ માનીઆ, તે આજ ઈમાન કેમ આણે એેમારફ «૮૧ 
તે દાડેથી જીવા પડીઆ, અને જીવા પડીઆ ત્રન યારે; 

તેના ઈમાન અમહ્ અશ્છા નહિ, તાસું વાત મ કરજે લગાર. ૮૨ 
સતગાર આપોહી આપજ બ્રક્ષા, અને છે 'પોરાણુ પાટણુ માંહે; 

તે દહાડે વરણુ કહાવે, તેણે નહિ લ્લાવીઆ ઈમાનન ૮૩ 
પીર શમશ થ્રહ્ષા પીર શમશ સાહેમ, તે શાહા નજર્‌નું અવતાર, 

તે દાડે ઇરાન નવ લાવીઆ, તે ખાલ - ઉતારી સાર. ૪ 
શાહા પોતાની ખાલ ઉતારી, તે નગર 'સુલસ્તાન માંહે; 

્યાં જાહેર થઈને ઉભા રહીઆ, તોએ ન લાવીઆ ઇમાન. ૪ 
પછે અસે ગુપતજ કામ કીધા, અને પ્રક્ષા તે નગીરહીન નામ; 

તેના તે પીર સાહેમદીન હુઆ, તેણે કીધા તે શુપતજ કામ. ૮ર 
પીર સદરદીત પથ કીધા, અને નહેર તે માનાં મકાન; 
પેલા ખાનાં તે આવી કરીઆ, તે કરીઆ કોટડા ગામમ ૮૭ 
પીર સદરરીન જાહેર થઇઆ, અને હોંટુ કરીઆ સુસલમાન; 

તે લુહાણા કેરીને ખોજા કરીઆ, તેને આપીએ સાચો ઈમ!ઃન. ૮૮ 
ખેજો ગુલામ તે અતતીશાહાનુ', અને સુરીદ તે આહનુ' ન્તણુ; 

ત્યાં પંથ સમારીને ખાનાં કરીઆ, અને પીરના બોધ પ્રમાણ. ટ 
આગળ ખાતુ' સુરજા રાણીનુ' કહીએ, તે ઘણો ગુપતજ પ્રમાણ, 
સંતશુરે જ્ઞાન સ'ભળાવીઆ, તે ફેટડા ગામ માંહે જાણુ. હ 
જોટરો ગાખતો લાહોર માંહે કહીએ, અને ત્રીકમ ગુ'ખી રહે તેણે ડામ; 

તેબે જાહેર થઈ ઇમાન લાવીઆ, અને ખોજે ધરાવીઓઆ નામ. હ્વ 
એવા રીન તે શુરજીના ચાક્ષીઆ, ત્યારે શ્રી ઇસલામશાહાની વાર 

જજ ઉંચ મુલક જે કહીએ, ત્યાં અમારો છે ટાર, હ્ર 
તેનાથી પીર હસન કખીરરીન ગુર હોઆ, તેણે રીન 'કીધો! વીસ્તાર; 

ઉંચ મસુલકથી પ્રબેષીઆ, તેણે રાખ્યો શાહાર્સું વેવાર. હ્૩ 
હીંદુ દેરી તેબે મુસલમાન કીધા, અને કીધા તે ખહુ અપાર; 

લેને ગુસલમાન કરીં રરે બોધીઓ' તેણે રાખ્યો શાહાસુ વેવોર હજુ 


www.realpatidar.com Page 513 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઝંડ 
લે વારા હતો શ્રી ઈસલાસશાહાનુ', ધ્ક્ષા તે પીર હસન કખીરદીન જાણુ; 
અઢાર કૂરજ'« લેના કહીએ, અને સાત હેરમ તેના પ્રમાણુ, હ્પ 
એક તેની બેટી, કહીએ, ખમાર્છ છુઢાછ તેન નામ; 
જાફરી તેનો મઝહુખ કહીએ, જાફૂર સાદક કહે ઈમામ. હ્૬ 
અલીશાહા હમારો દાદો કહીએ, અને દાદી તે ખીખી ફાતમત સાર; 
હસન હુસેન શાહાઅલીના કહીએ આલ ઈમામ તેનુ' પરિવાર. ૭ 


રસુલ હુમારાી નાનુ' કહીરમ, તે અખટકલાનુ' પરિવાર; 
ખીખી અમીના તેની માતા કહીએ, લે કહીએ અખટઢલાની નાર. હ્ટ 
ઓઔખી ખતીજત કુખરા નાની કહીએ, તમે જુઓ તે એલમ વિચાર; 
સમજુ હશે તે સમજશે, અને લ્ુશ્યા સરખો ગામાર. હ્હ 
આલ ઇમામ તેના ગુર જાણજો, વેનુ' તાત પીર હસન કખીરદીન જણ; 
ત્યારે નુરશાઢાની વાર એ, એમ બોલ્લીઆ પીર ઇમામશાહ પ્રમાણ. ૧૦૦ 
ત્યાંથી ગુર કહે અમે ચાલીઆ, અભને આવીઆ સતે આસમાન; 
ત્યાં કલક જગના દેવ બેટા, ત્યાં દીટા ખાપદાઢા જતન. ૧૦૧ 
ત્યાં પેલાજ, હરીચ'દ્ર, જ્તજેસઢણ દીડા, પીર સદરરીન તેના રે સાથ; 
ચીર કખીરદીન ખ'દગીમાં દીડા, અને તસખી તેના હાથ. ૧૦૨ 
ત્યાં અમે જઇને ઊભા રહીઆ, અને ખાપસું કૅરી અરદાસ; 
અતિ કોડે અમે આવીઆ, જે જોવા સ્વગ આવાસ. ૧૦૩ 
ત્યારે બેટે પ્રીતે એમ બોલ્દીઆ, પીતા હસન કખીરદીન આપ; 
એ માટીની કાયા તે કોઈ ન પોતા, તમે કેમ આવીઆ આપ, ૧૦૪ 
ત્યારે વીનતી ડરી અમે બોાલીઆ, તમે સાંભળો પીતાજી અરદાસ; 
અમને નુરશાહાનું હુકમ છે, જે દેખાડો સવગ આવાસ. ૧૦૫ 
ત્યારે પીર હસન કૅખીરરીન કુંચી આલી, તે સ્વર્ગ જેવાને કાજ; 
લીએ કુંચી બેટા તમ તણી, અને જઓ તે સ્વર્ગનું રાજ. ૬૦૬ 
ત્યારે કુચી લઇને અમે ચાલ્ીઆ, અને આવીઆ તે સ્વર્ગને દ્વાર; 
ત્યારે દરવાજે નુરી ફીરસ્તા રહે છે, તે બોલ્લીઆ તેણીજ વાર ૧૦૭ 


કોણ તસારો નામ છે, અને કોણ તમારી જત; 
કસી જનો અમને આલો, તો દેખાડુ' સ્વર્ગાતુ' સ્ષાવાસસ ૧૦૮ 


પીર ઇંમામશાહા અમારો નામ છે, પીર હૅસન કખીરરીન અમારો તાત; 
નુરશાહાના હુકબે અમે આવીઆ, અને કુંચી એ અમારે હાથ. ૧૦૯ 
ત્યારે નુરી રીરરતા સરવ ઉડીયા, અને કીધા તે પીરને સલામ; 
ખે પીસ્જ્ લે આવીઆ, અને ક્તએ તે સવન ટીસ ૧ડૂડઠ 


www.realpatidar.com Page 514 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૭૧ 


ત્યારે કુ'ચી લઇને તાલો ખોલીએ, અને ખોલીઆ તે દરવાજા ચાર; 
સોનાનાં તાળાં ને સોનાની કુચીયુ', એવા છે સ્વર્ગના ટાર ૧૧૧ 
સોનાનીઉ' સાંકળીયુ' સોનાના નકુચા, હીરા એઓતી માંહે જડતર શણુગાર; 
ચાકડે સૂરજ એમ જડીઆ, તે જડીઆ અપરમપાર ૧૧૨ 
સોનાના ખારણા ને સાંખુ' રૂપાનીઉં, ચાડે જડતર હીરા જ્તણુ; 
સોનાના દરવાન કહીએ, તેમાં ચોકે જતી પરમાણ. ૧૨૩ 
દરવાજે ચારે સહસ્ર સરજ રહે, અને ચઃદ્રમાનુ' નહિ પાર; 
એક વ્યાં માણુસ જડીએઓ, તેનુ અજવાળો જે ચોધાર ૧૨૧૪ 
દરવાજે માંહેથી સોહોંલ પધારીઆ, ત્યાં સોનાની ઈંટ કહીએ; | 
કસ્તુરીના ગારા તે વણા, તે દસોંદ વિના નવ લહીએ. ૧૧૫ 
તે વીચ હીરા રતન જડીઆ, અને જઢડીઆ તે અનોપમ સાર; 
ત્યાં પોતાને કારણે રોરડી કહીએ, તે સાથે ઈંટ છે અપાર ૧૧૬ 
ત્યાં સોના કેરા ઓઆભીઆં કહીએ, અને રૂપાની વળીયુ' સાર; 
ઉપર સરવે હોરા જડીઆ, તે જડત્ર દીસે દુવા ૧૧૭ 
ત્યાં સોનાનાં નરીઆં કહોએ, તેની જોત અપારજ જાણુ. 
એઓશરી તણી એવી જુગતી કહોએ, તેન' નુર છે નિરવાણ ૧૧૮ 
એઓશરી મેલો અમે ચાલોઆ, વ્યારે પેડા તે સી'દર માંહે; 
ત્યાં એક એક ઘરની એવી જગતી, જેની વખાણ તે કહી નવ જાય. ૧૧ 
એક એક ઘરમા રૂપાના ટહોલ્લીઆ, તેનુ' તેજ અતિ પ્રકાસ; 
તે આગળ ઉભીયુ' અતિ શોલે, તે હુરાં રીસે પયાસ. ૧૨૦ 
તે હોલીઆ ઉપર અમે જઈને બેડા, તે અલી નખીની આલ; 
ત્યારે હુરૂ' તે લાગીયુ' ક્વજવા, શુરજ કેવા તે થારો હવાલા. ૧૨૧ 
પાનનાં ડાં તેના હાથમાં, અને કરે કથની આશ; 
જે ડ્યાં થકી કંથ પધારરો, જેને દઈએ પાન મુખવાસ. ૧૨૨ 
ત્યારે હસી અભે બોલીઆ, તસે સાંભળો હુરાં પચાસ; 
કથ તમારા આવશે તે, પુરી કરશે તમારી આશ. ૧૨૩ 
ુનીઆ માંહે જે કરણી કરશે, તે તમારા થાશે ભરથાર; 
તેને સંગે તએે રોભશો, ત્યારે સજજો રંગ રૂપ અપાર ૧૨૪ 
તે હોલ્લીઆા સાંભળો મુનીવરો, છુ” કહુ' તેનું શું વીચાર; 
સોનાના તેના પાયા કહીએ, અતે રૂપાની સું શોભાદારર ૧૨૫ 
તે હીરને દોરીએ વણાવીઆ, અને કહીએ તેનું રૂપ અપર; 
તેને નુરના વીછાણા શોભતા, તેના પલગપાશ છે ચાર. ૧૨૬ 


www.realpatidar.com Page 515 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ્રાર પાઇએ ચાર રતન જડીઆ, તેનુ' તેજ જોત છે યેધાર. 
ઝેક એક મલાએક ત્યાં ઉભો છે, તે છાંઢદે એ વીછાણા ૧૨૭ 
યાં દીઆં કસ્તુરીના વાહુ જ વાય, અને રાતીઆ અંબર વરસાય; 

ત્યાં બોક તે ખડુ હોએશે, જે જે કાર ભાં થાય. ૧૨૮ 
ચાર ચાર ચોક તેનાં સોળ દરવાન, તે સહુના સરખોર સાર; 

એવા એવા. સોલ ત્યાં કહીએ, તેમાં ઓછો નહિ રે લમારર ૧૨૯ 
ત્યાં સતરો હોરા સૂરજ રંગી3', સતરો ચંદ્ર ર'ગીઉ' સાર; 

ચાર ચાર દેવ કન્યાઓ જે કહીએ, તેમાં એક અરષધ અંગની શીલદારફ ૧૨૩૦ 
પાંચસો કુ'વર નુરાની ટીડા તે રહે છે ચોધાર; 

હેશાઉ પચાસ તે પામશે, કુંવર તેના હોઅશે નીરધારર ૧૩૧ 
ત્યાં ગુર કહે. અમે ચાલીઆ, અને આવીઆ તે ખાર આવાસ; 

એક ત્યાં વૃક્ષ દીઠો, ઔન્ત ચાર તેના પાસ. ૧૩૨ 
ત્યાંથી ગુર કહે અસે ચાત્રીઆ,, અને ટીડા તે હોજજ ચાર; | 
એક માંહે તો મધ ભરીએ, અને દુજા માંહે ભરીઓ ડુધ સાર. . ૧૩૩ 
ત્રીજા માંહે ભરીએ પાગ્રી અમીન, ચોથા મહે શરાખ તડુરા જેહ. 

એ ચરરેહી હોજ ભરાઈ રહીઆ, તે એક એક ખદાને રેડ. ૧૩૪ 
ત્યાંથી ગુર કહે અમે ચ'લ્ીમા, અને દીડો તે વરક્ષજ એક; 

તે વૃક્ષ ઉપર અનત પંખી છે, તે ભાત ભાતના અનેક ૧૩૫ 
તે વૃક્ષનષ નામ તો સુફળ વૃક્ષ છે, તે હોજ માથે પરમાણુ; 

પચ કુરસી નુરાની છે, તે એક એક બંદાને આપશે સાર ૧૩૬ 
ત્યાંથી શુર કહે અમે ચાલ્લીઆ, અને આવીઆ તે માગજ માંહે), 

તે ખાગની વખાણુ સાંભળો! સુનીવરો,તે માંહે મણા નહિ રહી છે કાહે. ૧૩૯ 
ત્યાં પાંચસો પચવીશ ઝાડ છે, તે સુકફૂળ વૃક્ષ એછે મમાણુ; 

અવર કળ છે ભાત ભાતના, લેતું પાર તે કોઈ નવ જાણુ ૧૩૮ 
તે ખાગ માંહેથી અમે આવીઆ, અને આવીઆ તે. કોટ પાસે જાણુ; 


જટ તેના આડે છે, અને આટ વજીર પ્રમાણુ. ૧૩૯ 
એસડ તેના કોટ કહીએ, ત્યાં એક એક સોમન રાજ; 
તે પાંચસો ગાઉ શોલા છે, તે એક એક સએામનને કાજ. ૧૪૦ 
એ'જોતેર પુરીઆ સાઈના કહીએ, અને એકેતેર પુરીઆ ખાપના સાર; 
સાત પેઢી સાસરાની કહીએ, ત્યાં એવા સુખ. એ અપાર. ૧૪૧. 
સી'તેર હજારને સાતસો, કોટનું સીરવાળો સાર, 


એક એક પુરખૂને એટલો આલે, તે આલે. સવગ મી'જારટૂ ૧૪૨ 


www.realpatidar.com Page 516 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એવો કોટ જોઈને અમે માર આવીઆ, ત્યારે અએે થયા ઘણો રળીઆત; 
ધન ધન ભાઈ તે એમનને, જેણે સતગુરની માની વાત* ૧૪૩ 
સ્વર્ગ જોઈ અસે ચાલીઆ. અને આવીઆ છડે આસમાન સાર; 
તારે ખાપદાદા ઘણો રાજી થયા, ધન ધન પીર છમામશાહા અવતાર ૧૪૪ 
ત્યાંથી ગુર કહે અસે ચાલીઆ, આવીઆ પાંચએે આસમાન મી'ન્તર; 
ઇંદ્ર રાજા ત્યાં રાજ કરે છે, તે રાજ લોગવે છે ખડું અપાર ૧૪૫ 
ત્યાંથી ગુર કહે અસે ચાલ્રીઆ, અઆઃવીઆ તે ચોથે આસમાન મૌંન્તર; 
ધ્રવ તારો ત્યાં રાજ કરે છે, તે રાજ ભોગવે છે નીરધારફ ૧૪૬ 
ત્યાંથી ગુર કહે અસે ચાલીઆ, અને આવીઆ ત્રીજે આસમાન; 
નવલાખ જાત તારા ત્યાં રહે, વે તારા મસ'ડળજ જાત. ૧૪૭ 
ત્યાંથી ગુર કહે અમે ચાલીઆ, અને આવીઆ તે ખીજે આસમાન; 
ચ'દ્રમાને રાજ છે, તે ચંદ્ર મ'ડળ જાન* ૧૪૮ 
ત્યાંથી શુર કહે અમે ચાલ્ીઆ, અતે આવીઆ તે પેલે આસમાન; 
સુરજ મડળ તેને કહીએ, ત્યાં રાજ કરે છે રવી ભાણુ. ૧૪૯ 
ત્યાંથી ગુર કહે અમે ચાલ્ીઆ, આવીઆ તૅ એેર પર્વત મી જાર; 
ત્યાં અતિ ઘણી લીલા છે, શું કફ રે વખાણુ ૧૫૦ 
ત્યાંથી ગુર કહે અએે ચાલીઆ, અને આવીઆ તે આપ નગર માંહે; 
ઘેર આપણે આવીને બેડા, માતા ખીખમી નુરકા સતી પાસ. ૧૫૧ 
પાંચ દહાડા અમ ત્યાં રહીઆ, અને વરી અમે લીધી વાટ; 
હાજરબખેગને સાથે લીધા, તે ખદાતે વરસ થયાં સાડ. ૧૫૨ 
પીર ઇમામશાહ બોલીઆ, બોલીઆ જનમતની વાત પ્રકાશ; 
જે સાચા થઇને ચાલશે, લે પામરો એવા વાસ. ૧૫૩ 
સ્વર્ગ માંહેથી એક ઈં2જ લાવીઆ, તે રાખી છે જા'મુદીપ મી'જાર; 
તખત અમારો વ્યાં જાણુ, રખે ભુતો તે એેમાર* ૧૫૪ 
જ્ઞાન ગુણુ માંહે જે પુરા થયા, અને સાચા સતપ'થી સોહે; 
જ્ઞાન વિચારી ઝે ચાલશે, વેના આવા સ્વગે* વાસો હૈયે. ૧૫૫ 
ગ્યાન ધ્યાનનું લેદ લઈને ચાલને, અને સમજે તે શુધ વીચાર; 
જેને અતર ઉપજે ચેતના, તે ન અવે ભવ સસાર ૧૫૬ 
ગતમાંહે બેસી પારશાહાનું નામ લીએ, અતે કરને તે વેદનું વિચાર; 
પોર ભણે ઇંમામશાહા સુણો મુનીવરો, ભાઈ સતી જીવ પામશે એક્ષ દીદાર ૧૫ 


www.realpatidar.com Page 517 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


શ્રી સતગોર બ્હ્ષા વાચા વીસટલ લખ્યો છે. 

એક દીન મહ'સદ્ એઓસ્તક્ા સીત્ર હજાર સાહેખ બેઠા હેતા, ત્યારે એક 
ઢન નખીસાહેબખે ઉમતને કહુ' છે, ભાઇઓ એક દન ખોદાતાલા કાન હોકર 
એઠી'ગે તારે અઢારે આલમને પુછણું થાય છે. ત્યારે ખોદાતાલાને પેગાંમર પુછસે 
જે તે દાડે સી વધ થાસે, અને રલ્ષીઆત થાઆ અને સસનને કહુ' ભાઇઓ 
જે દાડે નખી સાહેખ સેશજ ગયા હતા, તે દાડે નણે રીતે તુંને સભલાવું 
સ્ક. જે દારો રોજ કયામતનો આવે છે, તે દાડે વીસટોલ નખીની ઉમતના 
થાસે તારે સરવેને પુછણું થાએ. એક સભલીને ડરનો એસ કહીને નખી સાહેખ 
રઆ ત્યારે ખ'દે પુષ્ઠ જે સાહેખ તએે આવડા શા માટે રોએલા થાઓ છે. 
તારે નખી સાહેબે કહુ' જે ભાઇએ તમે જાણુતા નથી. જે દડો કયામતનો 
કેવાએ છે, તે દાડો આગલ આવે છે. તારે અ'દે કહુ' છે જે તે દારો અમને 
સભલાઓ. અએે સાંભલવાના ઉએેદવાર છઉં. તારે નખી સાહેબે કહુ' ને ખ'હા રૉ. 
ભાઈએ તે દાડે વીસટોલ નખીની ઉમેતના થાશે, તે દાડે એક પત્ર લીને 
આલુ નખીને, એક પત્ર લખીને મહુ'મદે આલુ ખોદાતાલાને, ' તેણે દાડે વીસટોલ 
થાસે. તે વીસટોલની વીધ જુજવી મુછાસે, તે જીજવી થાસે. તારે ટોલ 
એક પોલો આણીને ઉભો કરો છે. તેની વિષ્ધ જુજવી પુછાસે, એમ કહીને નખી 
રૉઆ, તે પાસે સુમન બેટા હુતા તે પણુ રઆ, તારે નખી સાહેબે કહુ' જે 
ભાઈઓ ટોલ ઓગણીસેને પુછણું થાસે, ટોલ એક સરખરૂ થાસે હે. વારે સેહુત્ર 
જખમરાઇલને હકમ હસે, તારે ટોલ એક સરખરુ થાસે હે, વારે ટોલ એક 
આણીને હજર કરો છો. 


લ્ષખીત'ગ ટોલ પેશો આણીને ઉભો કરો છે. 


તેના પેટ કુટાં હસે, વેને આંતરડાં અરધાં પેટમાં હે અરધા પટમાથા 
આરે ધરતી ઉપર ઘસડાંતાં હસે. તારે નખી સાહેખે પુછુ જે ભાઈ જખરાઈલે 
એખ'દો કોણ છે !એણે ખ'દે સરત લોકને વખે સાહા ઘના કીધા છે, જે આવડાં દુઃખ 
લોગવે છે. તારે એેહત્ર જમરાઈલે કહુ" જે સાહે વાચા, એ ખ'દા મરત લોકને વખે 
ભસન હતા, તે દન એમ વેપાર કરતા હતા; એણે બે તોલાં રાખાં, અતે બે માપાં રાખાં 
હતાં, તે લેવાનું સટુ' અને આપવાનુ” નાનું હતું. ણે જ્તાું જે ચતુર થઈને 
છેતર છ. ઇણે સાહેમની ખીક ન આણી, તે માઝે એતે પેટની તજારખ ટીપી 
છે. પચાસ હજાર વરસનો એક દારો થાદો. (૫૦૦૦૦) જમવા સાડા ત્રણુ દિવસ 
લગી અજાપ લોગવશે, તે વેદ કોરાનમાં લખુ' છે. તે તે ક્તાણું છે. મુને સાહેબે 
ફૂરમાવું છ, તો સાંભલીને ચાલને ભાઈ સુખનો. (૧) 'ઝોલ “પેલો! સપુરણુ છે. 


www.realpatidar.com Page 518 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


લખીત'ગ ટોલ ખીજો આણીને ઉભો કરો છે. 
તેના પેટ ઘડા કોઠી જેવડાં હસે, તેમાં વીછુ ને સાપ ભરાં છે, વેના 
પેટ માંહે કરડે છે, તેની વેદનાએ પડાપડાં ટલવલે છે. તારે નખી સાહેબે 
પુધ્્ જે, ભાઈ જખરાઈલ એ ખ'દા કોણ છે. એણે સરત લોકને વખે સાહા 
ધના કરે છે, જે આવડાં દુખ ભોગવે છે. ત્યારે એેહેત્ર જખરાઈલે કેરું” જે 
સાહેમ વાચા, એ ખ'દા મરત લોકને વખે સુમન હેતા, તે એણે અ'દે ગરીબોનો 
માલ જોર કરીને લીધો છે, એણે અ'દે લુટ ચોરીનો માલ સ'ઘરો છે. અને 
વેઆજ વોરા ડરતા તે લોલે લાગા ઓઆસરતા નહી, એણે ખ'દે સાહેખની ખીક ના 
આણી તે માટે એને પેટની તક્નતરખ દીધ્ધી છે. જેવો ઓઆરજર પેટમાં ઉતરો 
એે,, તેવી પોડા લોગવે છે. તેને પચાસ હજાર વરસનો એક ઢારો થાસે, 
(૫૦૦૦૦) એવા સાડાત્રણ દીવસ લગી પીડા ભોગવે છે. વેહ કોરાનમાં લખુ' 
છે, તે તમે ન્નણો છે. તમને સાહેબે ક્રમાવું છે. તે માટે ઉમર થોડી છે. 
એવું જોઈને ચાલનો ભાઈ મુમનો. (૨) ટોલ ખીજો સ'પુરણ છે. 
લખીત'ગ ટોલ ત્રીજો આણીને ઉભો ડરો છે. 
તેના હાથ પગ થડ થકી વાંકાં છે, તે પડાં પડાં ટલવલે છે. તારે નખી 
સાહેબે પુછ! જે ભાઈ જખરાઇલ એ ખ'દો કોણુ છે, એણે મરત લોકને વખે 
સા ઘના કરા છે, જે આવડાં ટુઃખ જાગવે છે. તારે મહેત્ર જખરાઈલે કુ 
સાહેખ વાચા, એ ખ'દા મરત લોકને વખે સુમન હતા. તે બીજા સરવે આચાર 
પાલતા, પણુ પહોસાને ધણુ” ડુઃખ દેતા, ઈણે રાજ દિવાને મે'હે લાંગુ આપે, ને 
ગરથતે જોરે કરીને મરાવા છે. એણે અ'દે મારા ખ'દાને બે ઇંજત કરાવાં છે. 
એણે ગરથ લ્ખમી વોણાં કરાવાં છે. ઈંણે પગે રાજ દિવાનોમે' ચાક્ષી ગયા છે, 
તે માટે એતે પગની તજારખ ટીધ્વી છે. જે ફોઇ પાડોશીને ડાંકલસો ને વલ્લી 
કેકુલાવસે. તે તો સાહેમતો ઘતેઘાર ચાર છે. પચાસ હજાર વરસનો એક હાડો 
થાસે, એવા સાડાત્રણ દિવસ લગી અજાપ ભોગવશે. તે વેદ ોરાન એહે લખુ' 
છે. તમતે સાહેબે ક્રમાવું છે, તે માટે પાડૉસી કટમની પેરે જાણો, નહિ 
જણા તો સાહેખ દોઆ સંત તેની નહી કરે. તે માટે જોઈને ચાલનો ભાઈ 
મુમનો. (૨) મેલ ત્રીજો સપુરણુ છે. 
જ્ષખીતંગ ટોલ ચાચા આણીને ઉભા કરો છે. 
તેના હાથ પગ થડ થકી તાકા ભે ઉન! ધગ ધગતા માંડા છે, તે ઉપરે 
ઉભા રાખા છે, તે ઉભા ઉભા ટલવલે છે. તારે ની સાહેબે યુછુ જે 
ભાઈ જખરાઈલ આ ખ'હા ફોણુ છે. ઇણે મરત લોકમાં સા ધના કરા છે, જે 
્માવડાં દખ પાખે છે. તારે એહેત્ર જખરાઈલે કટ સાહેમ વાચા, એ મરત 
્ષોઝને વખે સુમન રુલ, લે સરવે આચાર પાલવા પણ માણસને જીડી આલ્લ 


www.realpatidar.com Page 519 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ચડાવતા, તેનાં લોહી ઉકલાવતા, તે મારે એનાં લોઈ ઉકલે છે. તે માટે એને 
હાથ પગની તજારખ રીધ્રી છે. તે માટે સુમન તા. થા. મુમનાંણી તા. થા. 
લોકોને જુડી આલ્લ ચડાવો, તે! તેને માથે ઘોણુનો આર પડશો. પચાસ હુન્નર 
વરસ (૫૦૦૦૦) નો એક દાડો થાસે. એવા સાડાત્રણુ દિવસ લગી અન્તપ 
ભોગવસે. તાંહાં લગી એણી પેરે ઉભા રહે છે. વેદ કોરાનમાં લખુ” છે તે તમે 
જણા એ, તમને સાહેબે ટ્રમાનું છે, તે સહી કરી માનજે ભાઈ મુમનો. (૪) 
ટોલ ચોથે! સ'પુરણુ છે. 
લખીત'ગ ટોલ પાંચો આણીને ઉભો ડરે છે. 

તેને જશુ થડ થકી કાપી નાખીઉ' છે, તેને સોડાંની વાટે લોઈપાંચ 
વેહે છે. તેની વેહનાએ પડા પડાટલવલે છે. તારે નખી સાહેબે પુછુ જે, ભાઈ 
જખમરાઇલ એ ખ'દો કોણ છે, એણે મરત લોકને વખે સા ઘના કરા છે, જે 
આવડાં ટુઃખ ભોગવે છે. તારે એહેત્ર જખરાઈલે કહુ' સાણેખ વાચા, એ અદા 
અરત લોકને વખે ઝુમન હતા, તે સરવે લોકે એણે ખ'દે એર પીરનો પરસેસરની 
વેલા વખતે નામ લીધાં નહી, તે માટે એને જીલોની તજારખ દીધી છે. 
પયાસ હેજાર વરસ ( ૫૦૦૦૦) નો એક દારો થાય છે. એવા સાડાત્રણુ 
દિવસ અન્તપ લોાગવે છે. ણે પેરે ઉભા રહે છે વેદ ફોરાન એહે લષુ' છે. તે 
તસે જાણો છે. તમને સાહેબે ફ્રમાવું છે. તે માટે જો જઈ સુમન વેલા વખતે 
જકર અ'દગી નહી કરે, વેલા વખત નહી સાચવે, તેને માથે કરજ છે. તે રોજ 
કૅયામતને દાડે ઘણી માર પડસે. તે સહી કરી જાણજો ભાઈ સુમો. (૫) 
ટોલ પાંચસો સ'પુરણુ છે. 

લ'ખીત'ગ ટોલ છડે આણીને ઉભો કરો છે. 

તેની છલો ઓટની પાછલે કાડીને લગાડી ટીષ્રી છે. તે દીવાની પિડે ખલે 
છે. અને તે પડાપડા ટલવલે છે. તારે નખી સાહેબે પુછુ' જે ભાઇ જખરાઈલે 
એ અદદ્દો કોણ છે. ઈંણે મરત લોકને વખે સા ઘના કરા છે. જે આવડાં દુખ 
ભોગવે છે. તારે એહેત્ર જીખરાઈલે કહુ' સાહેખ વાવ્યા, એ ખ'દા સરતલોક 
માંહે સુમન હતા, ણુ ખ'દે મીડ” જાડ' બોલ્લીને માણસની થાપણ ખાધી છે. 
તે જુટુ બોલીને મકરી ગઆ છે, તે માણુસ પરમેસરતો જાણીને મૂકવા આહ્તી 
હતી તે માહ ખાઈ નેમ કરી ગયા છે. તે માટે તન્નરખ દીધી છે. નેવી 
થાષણુ ખાધી તેવી પીડા ભાગવે છે. તે માટે જે કોઈની થાપણ સ'ઘરા તો 
પોતાના જીવની પિડે રાખજે. પોતાના જીવની પેરે જાલીને પાછી વાલી આનો. 
જો નહિ આલો તો તેને માથે કૂરજ છે. તેને માથે રજ કરામતને દાડે ઘણું 
યુછાણું છે. વેદ ફુરાનએે લખુ' છે. તે તે નનબર છે, તસને સાહેબે ક્રમાવું છે, 
તે સહી કરી સાનને, ્તવીને હીંન્ને ભાઈ સમો. (૬) ટોલ છકો સ પુરણ છે, 


www.realpatidar.com Page 520 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


PAC, 


લખીત'ગ ટોલ સાતમ આણીને ઉભો ડરો છે. 
તેના લોઇ ઉકલે છે, તેને એદરીનતી વાટે અધવચમાં લેપાંચ વહે છે. 
તેની ગષે કોએ પાસે ઉભુ' નથી રહેતું, નારે નખીએ પુછુ ભાઇ જખરાર્ઈલ 
એ ખ'દો કોણુ છે. એણે મસ્ત લોકમાં સા ગુના કરા છે. જે આવડાં દોહેલાં 
થાએ છે. તારે નખી સાહેખ બોલા ભાઈ જખમરાઈલ એ ખરત લોકમાં એમન 
હતા. સરવે કીયા આચાર પાલતા પછે અવરી હેડતા પર અસતરીથે પણુ 
લેબે એ'દરી વાસના રાખી. પણુ તેણે જાણું અમે સવાદ કરીએ છઇએ, પણુ 
ગતમાં છાનું રાખુ, પણુ એ ગનો ગતમાં ના ઉતરે પણુ ગનો છોડાવી ન સકે: 
તે સ'સારમાં ગનો પરગટે કરી ના શકે. એક રાત, એક દીન, એક વેલા, એક 
ચોહોર, એક ઘડી, એક પલક, એક સાએતેના સવાદઢને કાજ પચાસ ટહેન્ન૨ 
વરસનો (૫૦૦૦૦) એક દીન સુષ્રી એવી પીડા ભાગવે છે. કુરાન કીતાખમાં 
લખુ' છે, એને વેદમાં સ'ભલાવું છ. જો મનોમન થઈને એવી અઢરી નહેડ 
છે તમને સતગોર૨ કહે છે. (હ) ટોલ સાત સ'પુરણુ છે. 
્ઃખીત'ગ ટોલ આડખે! આણીને ઉભે! ડરો છે. 
તે સરવે મઆાઇઓનો છે. તેને લોઢાંનાં માલક અરઘાં પેટમાં છે. અને 
અરપાં આહેર છે, અને તેની પીડા ઘણી થાસે. જેમ આલકનો જનમ થાએ 
છે, તે સરવે પોકાર કરે છે. એવાં ખહુ દુઃખી થાએ છે. તેની પીડાએ રહેવાતું 
નથી, તારે નખીએ પુષ્ઠ ભાઇ જખમશઈલ એણે સા ગુના કરા છે જે આવડાં 
રહેલાં થાએ છે. તારે સાહેખમ બોલા એણે જીવે સાહેમની ખીક નથી આણી. 
સરત વોકમાં પર પરખની સ'ગત કરી એછે. અને અવલી હીંડે છે. એ કાંઈ 
એઓસરી નથી. સાહેમની ખીકની લન્ત ન કરી, અને કૅલેલ જોક પોતાતણું, તે 
સાછે એવી પીડા ભોગવે છે. એક સ'સાર મઘે જાણીને અવર હે'ડનનો, તે 
એવા સવાદને કાજે, એવી નસવારી પીડા ભોગવે છે. પચાસ હજાર વરસનો 
(૫૦ઈ૦૦) એક દીન સુધી એવી ઉની કસણી ભોગવે છે. કોરાન કીતાખમાં 
લખુ" છે. અને વેદમાં સભલાવું છે. રખે કોઈ પની સ'ગત કરતાં સામી સતગોરે 
અમર કરી કહુ' છે. 
્ષખીત'ગ ટોક નવએ આણીને ઉભો કુરો છે. 
તેના દાંત સાટા લાંમા છે, અને સોડામાંથી ખાર નીસરા છે. અને તે 
દૂરગ'ધાએ છે. તેની ગધે કોઇ પાસે ઉભુ' નવી રહેતું. તારે નમીએ વુછ્યું ભાઈ 
એ જોણ ખરો છે. એણે મરત લોકમાં સાહા ગુના કરા છે. જે આવડાં દ્દોહેલાં થાએ 
છે. તારે સાહેમ બોલા એ મરત લોકમાં સુમન હતા. એણે ખરે ધરમ કરા 
હેતા. પણુ ખહુ કલકલીને જાડુ બોલીને અસત બોલા અને સતગારની વાચા 
ના પાલી. એણે સાહેખની ખીક ન આણી તે માટે એને તજારખ હીધી છે. તે 
જોરાન કીતાખમાં લખુ" છે, અને વેદમાં સ'લલાવું છે. પચાસ હજાર વરસનો 
(યજન) એક છન સુધી એવી પરિડા ભોગવે છે. સતરે કહુ [[છે. 


www.realpatidar.com Page 521 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઢહ૮ 


લખીત'ગ ટોલ દસએ આણીને ઉભો કરો છે. 

તેના સોઢાં તો સુવરના સરખાં છે- તે તો નરકે ભરાં છે. તેની દેહી 
નરકે ભરી છે. તે એણી રીતે ઉભા છે. અને તે પોકાર કરે છે. તારે નખી સાહેબે 
પુધ્” જે ભાઈ જખરાઈલ એ ખ'દો કોણ છે. એ ખ'દે સરત લોકને વખે સા 
ઘના કરા છે, જે આવડાં ટુઃખ ભોગવે છે. તારે એહત્ર, જખરાઈલે કહુ' સાહેભ 
વાચા, એ ખ'દા મરત લોકને વખે સુમન હતા. તે જારે માણુસને કામ પડતો 
તારે તે માણુસની પાસેથી જીડુ' બોક્રીને લાંચ લીધી છે. તેમાં લાયુ' જીડુ 
એઓલીને ખાધો છે, તે પરમેસર ભાગી ખીતા નહિ, તે માટે લગરિક તન્નરખ 
ઢીધી છે. જેવો માલ જીડુ' ખોલીને ખાથો છે, તેવી પીડા ભોગવે છે. પચાસ 
હજાર વરસ (૫૦૦૦૦) તો એક દારોથાસે. એવા સાડાત્રણુ દીવસ લગી અન્તપ 
ભોગવસે. વેદ કોરાનમાં લખુ' છે, તે તસે ન્તણા છ, તમને સાહેબે ફરમાવું 
છે, જે કોઈ સસન થઈને જીડુ' બોલીને લાચુ'ના દોકડા ખાસે, તે માથે અહાદ'ન 
એહે ઘણું પુછણુ* થાસે* તે માટે ચેતીને ચાલનો ભાઈ સુમનો* (૧૦) ટોલ 
દસએ। સ'પુરણુ છે. 

લખીત'ગ ટોલ અગીઆરભ આણીને ઉલ ડરો છે. 

તેના ડાં વાંદરાના સરખાં છે. તેની જીજુ ખારે લડખડે છે. અને 
યડાંપડાં હાંફે છે, અને ટલવલે છે. તારે નખી સાહેખે પુષ્ઠ જે ભાઈ જમરાઈલ 
એ અખ'રો કોણુ છે, એણે મરત લોકને વખે સા ઘના કરા છે. જે આવડાં ફુખ 
જોગવે છે. તારે એહેત્ર જમરાઈલે કહુ' સાહેખ વાચા, એ ખ'દો મરત લોકને 
વખે સમન હુતા. પણુ પરાકી નિદા ઘણી કરતા, પાતાંનું રૂડુ' જાણતા, અને 
યારકુ' ભુડુ' જાણુતાં, તે માટે લગારેક તજારખ રીધી છે. પચાસ હજાર વરસ 
(૫૦૦૦૦) નો એક દહાડો થાસે, એવા સાડાત્રણ દિવસ લગી અજાપ લગવશે. 
વેદ “કૉોરાનમાં લખુ” છુ, તે તમે ણા છે, તમસે સાહેબે ફરમાવું છે, તે માતે 
ગ્રિતીને ચાલનો ભાઈ સમો. (૧૧) ટોલ અગીઆરલો! સ'પુરણુ છે. 

લખીત'ગ ટોલ આરએ આણીને ઉભા કરો છે. 

લે ટોલ બેરાં બોખડાંનો છે, આંધલાંનો છે, વે પડા પડા ટલવલે છે. 
તારે નખી સાહેબે પુછુ જે ભાઇ જમરાઈલ્ એ મદા કોણુ છે, એણે મરત 
લોકને વૅંખે સા ઘના કરા છે, જે આવડાં ફૂખ પાસે છે. તારે સહેત્ર જખરાઇલે 
કહુ' સાહેમ વાયા, એ ખ'દા મરત લોકને વખે સમન હતા. તે સરવે આચાર 
પાલતા, પણુ વેહ શાસત્ર શીખીને સાંભલીને વીસારી એલા, તે જીડ કેરીને જાણતા, 
તે કેતા જે અને સરવે જાણું છે, તે અમને સરવે આવડે છે. તે તો સરવે 
જટ કરી ન્તણે છે, તે માટે લગારેક તન્તરખ ટીધી છે; જને ફોઇ સુમન થઈને 
વેરજ્ઞાસ્સ શીખીલે વીસારી સેલા. જેને તવા તતો કરીને ન્તણે એજે. લાર એરં 


www.realpatidar.com Page 522 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ખોખડાંને આંધલાં થાએ છે. તેહે રોજ કયામતને દાડે ઘણી માર ખાસે. પચાસ 
હેજાર વરસ (૫૦૦૦૦) નો એક દાડો થાસે, એવા સાડાત્રણ દીવસ લગી અજાપ 
ભોગવે છે. વેદ કોરાંન એહે લખુ” છે, તે તમે જાણ છ, તમને સાહેબે કેરમાવું 
છે. તે માટે ચેતીને ચાલનો ભાઇ સુમનો. (૧૨) ટોલ ખારએ સ'પુરણુ છે. 
લખીત'ગ ટાલ તેરસ આણીને ઉભો ડરો છે. 
લેને ગલે દોકડાના હારડા ઉના ધગધગતા આંધા છે. તેની વેદનાએ પડા 
પડા ટલવલે છે. તારે નખી સાહેબે પુછ જે ભાઈ જખરાઇલ એ ખ'દો જોણુ 
છે, એણે મરત લોકને વખે સા ઘના કરા છે. જે આવડાં રૂખ પાસે છે. તારે 
એેહેત્ર જખરાઇલે કેહુ' સાહેમ વાચા, એ ખ'દા અર્ત લોકને વખે સુમન હેતા, 
પણુ વીઆજ વોરા કરતા, અને ડોડા સવાઆ કરતા, તે ખોટો લાભ લેતા અને 
એટ લાભ ખાતા, તે લોભે લાગા એઓસરતા નહી. તે સાહેખની ખીક આણતા 
નહી, તે માટે લગારેક તજારખ દીધી છે. પચાસ હજાર વરસ (૫૦૦૦૦) નો 
એક દારો થાસે. એવા સાડાત્રણ દિવસ લગી અજાપ લોગવે છે. વેદ કોરાન 
એ'હે લખુ' છે, તે તએે જાણ છો, તમને સાહેબે ક્રમાવું છે, તે માટે વીઆજ 
વોરા ને ડોડા સવાઆ થકી દુર ચાલનો. ભાઈ સુમનો. (૧૩) ટોલ તેરએઓ। સ”પુરણુ છે. 
લઃખીત'ગ ટોલ ચઉદએ આણીને ઉભો ડરો છે. 
તે ટોલ તો સરવે આખો આંધલાંનો છે. તે પડાપડા ટલ્લવલે છે. તારે નખી 
સાહેબે પુછ જે ભાઇ જીખરાઇલ એ ખ'દો કોણુ છે, એ ખ'દે મરત લોકને 
વખે સા ઘના કરા છે, જે આવડા રુખ ભોગવે છે. તારે એહેત્ર જમરાઇલે 
કહુ સાહેખ વાચા, એખ'ઢા મરત લોકને વખે સમન હતા. એણે વેદ સાસત્ર 
શીખીને જાડુ કરી જાણા, તેણે વીસારી એલા છે, તે નસવાદ કરીને જાણતા, 
તે સાટે લગારેક તજારખ દીધી છે. પચાસ ટુન્નર વરસ (૫૦૦૦૦) નો એક 
દાડો થાસે. એવા સાડાત્રણુ દિવસ લગી અજાપ ભોગવસે. વેદ કુરાનમાં લખુ” 
છે, તે વે જાણો છો, તે તમને સાહેબે ક્રમાવું છે. તે એણી પેરે ઉભા રહે 
છે. તે તમે સહી કરીને જાણજો ભાઈ મુમનો. (૧૪) ટોલ ચઉદમો! સ'પુરણુ છે. 
લઃખીત'ગ ટોલ પ'દરએે! આણીને ઉભો કરો છે. 
તેના પેટ ટાં ગોલા જેવડાં છે તેના પેટમાં રોકડા ઉના ધગ ધગતા 
ઘાલે છે, તેની વેદનાએ પડાપડા ટલવલે છે. તારે નખી સાહેબે પુષ્ઠ જે ભાઇ 
જખશઈલ એ ખ'દે મરત લોકને વખે સા:ઘના કરા છે, જે આવડાં ડુખ ભોગવે 
છે. તારે સેહેત્ર જખમરાઈલે કહ જે સાહેમ વાચા, એ અ'દા મરત લોકને વખે 
અમલદાર હતા, તે હેકમદાર હતા, તે આગલે જ્યારે માણુસને કામ પડતો 
તારે વાત લઈને આવતા તારે તેની પાસેથી લાચુ' લેઈને ન્યાય હતા તેના 


www.realpatidar.com Page 523 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૮૦ 


અન્યાય કરતા, અન્યાય હતા તેના ન્યાય કરતા, એણે ખ'દે લાયયુ'ના રોકડા 
એમ લે કરીને ખાધા છે, તે દોકડા પેટ માંહે ઉતારા છે. તેની વેદનાએ પડા 
પડા ટલલવલે છે, લે માટે લગારેક તજારખ દીધ્રી છે. પચાસ હજાર વરસ 
(૫૦૦૦૦) નો એક દાડો થાશે. એવા સાડાત્રણુ દીવસ લગી અન્તપ ભોાગવસે. 
વેદ કુરાન એેહે લખુ' છે, તે તમે જાણ છો, તમને સાહેબે ક્રમાવું છે. જે 
લાયુ'ના રોકડા થકી વેગલા રેજે ભાઈ મુમનો. (૧૫) ટોલ પ'ઢરસા સ'પુરણુ છે- 
લ્ખીત'ગ ટાલ સલખો આણીને ઉભો ડરે છે. 

તેની જીભુ કાંડીને લોડાંની ધગધગતી ચોરી છે. તેની વેહનાએ પડા પડા 
ટલવલે છે. તારે નખી સાહેબે પુછ જે ભાઇ જખરાઈલ એ ખ'દો કોણુ છે, 
એણે મરત લોકને વખે સા ઘના કરા છે. જે આવડા ટુખ ભોગવે છે, તારે 
એેહેત્ર જખરાઈલે કહુ' સાહેબ વાયા, એ ખ'દો મરત લોકને વખે સુમન હતો, 
વ્રણ જુડા એવાઈ પુરતા જેના ન્યાય હતા તેના અન્યાય કરતા. જેના અન્યાય 
હતા, તેના ન્યાય કરતા. જે અન્યાયી હતા તેસે ખોસીઆલ થતા, હાથે પએ 
લાગતા ગયા, અને જે ન્યાયો હેતા તે દલગીર થઆ છે, તે માટે લગારેક 
તજારખ દીપ્રી છે. પચાસ હુન્નર વરસ ( ૫૦૦૦૦ ) નો એક દારો થારો, એવા 
સાડાત્રણુ દીવસ લગી અજાપ લોગવશે. વેદ કુરાનસે લખુ છે, તે તમે જાણ! 
છે, તે તમને સાહેબે કૃરમાવું છે. તે માટે મુખન થઇને કેની જૂઠી જડી 
ગવાઈ મુરસો નહી, જો કોઇ જડી ગેપવાઈ પુરશે તે તો રોજ કયામતને દાડે 
ઘણી સાર ખાસે, તે માટે તને જોઈને ચાલનો ભાઈ સુમનો. (૧૬) ટોલ 
સોલો સ'પુરણુ છે. 

લખીત'ગ ટાલ સતર આણીને ઉભો ડરો છે. 

તેના ગલા માંહે ઉના ધગ ધગતા ગજ ગાલસે તેનો સાસ પણ નીસરતો! 
નથી. તેની વેદનાએ પડાપડા ટલવલે છે, તારે નખી સાહેબે પુષ્ઠ જે 
ભાઈ જખરાઈલિ, એ ખરો કોણ છે. એણે મરત લોકને વખે સા ઘના કરા છે, 
જે આવડાં દુખ ભોગવે છે, તારે એેહેત્ર જખરાઈલે કહુ સાહેબ વાચા, એ 
અ'દો સરત લોકને વખે સુમન હુતા, તે ગરવ એ'કારની વાતો કરતા, તે 
સરવેને નાં કાંઈ કરીને જણુતા, તે સવેને કેતા જે તમે શું જાણા છે, તે જવાખ 
જેને દેતા નહી, વે માટે લગારેક તજારખ ટીપ્રી છે, પચાસ હુન્નર વરસ 
(૫૦૦૦૦ ) સો એક દાડો થારો, એવા સાડાત્રણ દીવસ લગી અન્નપ ભોગવશે, 
વેદ કુરાનમાં લખુ' છે, તે તસે જાણો છે, તમને સાહેબે કૂરમાવું છે, ને 
એઓટાઇ કરશો તો રાજ કયામતને દાડે ઘણી માર પડશે. તે સહી કરી જાણને 
ભાઈ સુમનો. (૧૭) ટોલ સતરમો સ'પુરણ છે. 


www.realpatidar.com Page 524 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૮૧ 


ક્ષખીત'ગ ટેક્ષ અઢારએ આણીને ઉભા કરો છે. 

તેના માથાના ખાલ વલ્ીને પાછા પગે તાણી ખાંધે છે. તેની કોટ વાંકી 
રહી છે. તે પડાપડા ટલવલે છે. તારે નખી સાહેબે પુછુ જે ભાઈ જમરાઈલ 
એ મ'દો કોણ છે, એણે મરત લોકને વખે સા ઘના કરા છે જે આવડાં દુઃખ 
લોગવે છે. તારે એહેત્ર જખરાઇલે કહુ' સાહેમ વાચા, એ ખ'દા મરત લોકને 
વખે એમન હુતા, પણુ વખત થાતો તારે કાંઈ આદર કરતા નહી અને વાતો! 
કરતા, અને વેષારે વલુધા રહેતા, તે નીંદરા મધે સુઈ રહેતા, તે જાણુતા ને 
અસે ડાયા છુ”, તે સરવે અમે જાણું છે, તે ગરીબોમાં બેસતા સુગાતાં, તે 
આાટે લગારેક તનજરખ દીધી છે* તેને કષ્ટ પચાસ હજાર વરસ ( ૫૦૬૦૦ )નો 
એક દારો થાસે, એવા સાડાત્રણ દીવસ લગી અજાપ ભોગવસે. વેદ કૉોરાન 
એહે લખુ' છે તે તમે જાણો છે, તમને સાહેબે ક્રમાવું છે, જે મોટાઈસું 
ઘના કેરે છે તેને રૉજ કયામતને દાડે ધણુનો માર પડે છે. તે માટે જાલવીને 
હોંડજો ભાઈ સુમનો. (૧૮) ટોલ અઢારે! સ'યુરણ છે. 

લખૌીત'ગ ટોલ એઓગણીસએ આણીને ઉભો ડરો છે. 

તેના સોહોડામાં ઉના ધગધગતા લોઢાના ગોલા ઘાલ્ઞા છે. તેની ઝાલ્ષુના 
ભડકા ચોકે નીસરે છે. તેની વેદનાએ પડાપડા ટલવલે છે. તારે નખી સાહેબે 
પુ જે ભાઈ જખરાઈલ એ ખ'રો ફોણુ છે, એણે મરત લોકને વખે સા ઘના 
કરા છે, જે આવડાં દુખ ભોગવે છે. તારે એેહેત્ર જમરાઇલે કહુ' સાહેખ વાચા, 
એ ખ'રો મરત લોકને વખે સુખન હતા, અને તે પ'ડીત હતા, તે સહુ કોલે 
શીખામણુ દેતા, તે સૌ કોને પરતે ખુધ દેતા, તે સહુ કસે હાકલીને જપ 
તપ ધરમ કરાવતા, પણુ પોતે કરતા નહી, તે માટે લગારેક તન્તરખ રીશ્વી 
છે. પચાસ હજાર વરસ (૫૦૦૦૦) નો એક દાડો થાસે, એવા સાડાત્રણ દીવસ 
લગી અજાપ ભોગવસે. વેદ કુરાંન માંહે લષુ' છે તે તસે ન્તણા છો, તમને 
સાહેબે ટૃરમાવું છે. જે કઇ ખીજાસે જપ તપ ધરમ કરાવસે, અને પોતે નહિ 
કેરે, તે સાહેખનો ચોર છે એ કોરાનની વાતો છે, તે સહી કરી માનજો ભાઈ 
એમનો. (૧૯) ટોલ એઓગણીસએો સ'પુરણ છે. 

્લખીત'ડા ટોલ વીસા. 

તારે નખી સાહેબે પુછ જે, એ ભાઈ જખરાઈલ અમારો વીસએ ટોલ તે 
ડયાં છે ? તારે એેહેત્ર જખરાઇલે કહુ' સાહેમ વાચા, તમારે! વીસસો ટોલ તે 
નખીના સુધા ખેત્રમાં છે. તમારો વીસમો ટોલ તે લેસતમાં છે. તારે એહેત્ર 
જખરાઇલે લેસતના ખારણાં ઉઘાડીને નખી સાહેખને માંહે તેડી ગયા છે. 


તાંહા હાત્તીઓઆ સોવણુનો ઢાલો છે. તે પલગ ઉપરે સુમન બેડા છે. વેના ગીર 
પી. ૬૧ 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૮૨. 


ઉપર સોવણુના સત્ર આંધા છે. તે સત્ર માંહે રત્ન પદારથ ઝળકે છે, તે મોમનને 
માથે સોવણુના ગટ હીરા જડીત ખાંધા છે. તેને સોનાવરણી કભા પિેરાવી 
છે. અને હાથે હીરાજડત્ર વેર ઘાલા છે. અને હીરાજડત્ર કોટે હાર પરાવા 
છે. તાંહા કેટલાક કૂરસતા અમરત રૂળની થાળ લઈને ઉભા છે. તાહાં કેટલાક 
કૅરસતા અમીના કચોલાં ભરીને જમણી પાસે ઉભા છે. તાહાં કેટલાક ક્રસતા 
નુરની પાટલહ્ષીઉ' લઇને ડાખી પાસે ઉભા છે. તાહાં ફેટલાક ટૃરસતા જમણે 
પાસે વીજણે વાએ હોલે છે. તે સુમનના એાઢાં ચ'દરમાંની નેત સરખાં ઝલકે 
એ. તારે નખી સાહેબે પુધ' જે ભાઇ જમરાઇલ એણે સોમને મરત લોકને 
વખે સી કમાઇ કીધી છે જે આવડી પમી પામા છે. તારે એહેત્ર જબરાઈલે કહુ' 
જે સાહેમ વાચા, એ ખ'દા મરત લોકને વખે સુમન હેતા, સધધ્યા ગાયત્રી 
સુધા આંકોને રહેતા. એ સુમનને ગોર પીરની એઓલખાણુ હતી, અને સાહેખ 
એર પીરનુ' વચન લોપતા નહીં, કરીઆ એક ચુકતા નહિ અને પાંચે એરી 
વસ રાખી અને યાર દાન તે દીધાં છે. તારે નખી સાહેબે પુછુ જે, ભાઈ 
જખરાઈલે કહુ' સાહેખ વાચા, (૧) પિલુ' દાન તે અત્રીત ભગતની સેવા કરવી. 
(૨) ખીજા' દાન તે દસોદ સાહેબને દરગે દેવી. (૩) ત્રીજી” દાન તે ગાર પીરને 
વચને યાલવું. . (૪) ચોશુ' દાન તો ઝાઝાં દાન રેવું. સમનટ્ાન, તનદાન, 
ધનદાન, લજાદાન હીધાંચ્ઞે પાલે છે, વખત વેલા ચુકા નહિ 
કરીઆ ચાલીસે (૪૦) પાળી છે. ગાર ગતની સેવા ઘણી કરી છે, 
અ'દગી વેલા ચુકા નહિ. છાની જકર ઘાણી કરી છે. કુરાન એે'હે લખુ છે, 
જે સાહેખ વાએરો કીધો છે તે પાલસે, અઢારે આલમ ડુનીઆ દેખતાં રાજ 
કરાવસે. સોટી ઠકરાઈ કરાવસે. જે સુસન સાહેખને એદ આદ કરસે હુજરા 
તમને સાહેબે ફૂરમાવું છે, જે અનેક અનેક નરના વસ્્ર પેરાવસે, અનેક અનેક 
શણુગાર પેરાવસે, અમરતના કચોાલાં ભરી ભરી પાસે, તે આલમ દનીઆ દેખતાં 
રાજ કરાવશે. સુમને સાહેમ બોલ વાએદો કીધે! છે. તે અમરાપરમાં વાસ 
આપસે. ભાઈ સુમનો એ'દર ઇસામશાહા બોલા છે. વીસ રોલની હકીગત લખી છે, 
તે વીસ ટાલની જુજવી હકીગત લી છે. વેદ કુરાન મે'હે જે નખીની ઉમતના 
વીસ ટોલ થયા છે, તે માંહે એક ટોલ સરખરં થાસે. ઓગણીસ ટોલને હીસાખ 
માગસે, વેદ કોરાન માંહે લખુ' છે, તે વે જાણા છો, તમને સાહેબે ક્રમાવું 
છે. જે નખી સાહેબ તે સઈ કરી જણને ભાઈ સુમનો. એર એ'દ૨ 
છમામશાહાએ ભાખ્યું છે. (૨૦) ટોલ વીસ સ'પરણ સહી. એણી રીતે 
(હિસાખ માહાદ'ન માંહે ખોદાતાલા પુછે. 


www.realpatidar.com Page 526 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪ટં૩ 


એર વાણી જ્ઞાન ૧ લુ. 


રચનાર-સેયદ ઈંમાખશાહ. 
VRE 
શ્રી સતએર બ્હ્ષા વાચા, | 
પીર ઇંસામશાહ એનાન બોલ્દીઆ, તમે સાંભળો સુંનીવર ભાઈ; 
જો આંહી પ્રગટ ટાણે આવી મળો, તો વીરા સાચી તમારી કમાઈ. (૧) 
ભાઇ પ્રગટ ટાણા. જે કહીએ, જ્યારે ગટપાટની વેળા થાય; 
ત્યાં તેત્રીસ કરોડી દૈવ આવી મળે, ત્યાં સાહેમ પોતેરે આય. (ર) 
ત્યાં જાખા એેધા કેનર આવી મળે, અને ત્યાં આવે કરણ કલરના દેવ કરોડ; 
જો વેબે ઠેકાણે તમે આવી મળો, તો વીરા થાશે! તેમની નેડ. (૩) 
ત્યાં સાચે ભાસે જે કોઈ આવશે, એને સાચા સુનીવર સોય; 
તેના એફોતેરસો સ્વગેે સીધારશે, તેને રાહમાં ન રોકે કોય. (૪) 
ભાઈ લોક [લજજા નવ રાખીએ, અને લજજાએ વણુસે કાજ; 
સગાં કુટુંમી બેની ખાંધવા, તે તો નહિ આવે જીવની સ'ગાત. (૫) 
ભાઈ જે ખાવન ઘાટી ઉતરી ગય, અને જઈ પહોંચ્યા સ્વર્ગ ટ્ઞાર; 
તે તો હરખે અમરાપુરીમાં માલસે, તે જવ છેહ નહિ' પામે લગાર. (8) 
ભાઈ શીરકા સાટા કીજીએ, તે! સવા લાખ ગણેરા લખાય; 
રાજા હેરીચદના જેવાં કૂળ પામસો, વીરા તેથી અદકેરાં લખાય. (૭) 
ભાઇ ડુનીયા દોલત એક પલ છે, અને તસે લોભે લાગાં ભુલી ન જાઓ; 
હાથમાંથી હીરો હારીને, પછે આગળ કયાંથીરે પાઓ. (૮) 
ભાઈ ચર યુગ ગયા તમને ટુ'ઢતાં, પણુ હુજુએ ન લાધો છેહ; 
અથરવેદને વાયકે ચાલસે, તો વીરા તેથી નીવેડા થાસે આણી દેહે. (૯) 
ભાઈ કલમો ભણો તએ સતનો, અને ખરી દશોંદી દેઓ એરને આજ; 
આજ દશઞે એઓઆરનર આવીઆ, મુનીવર ભાઈનાં કરવા કાજ. (૧૦) 
ભાઈ ચેતી શકો તો ચેતન, અને વેળા વહી વહી જાએ; 
એ આ હાથે લીધેલાં ફળ રાખજે, એ ફ્રી ફરી કળ નહિ પાએ. (૧૧) 
ભાઇ સતપંથ સેવો સત ભાવશું, અને જે મળીઆ સતગોર પીર; 
જેણે દર્શન કીધાં પ્રગટ તીરથનાં, લેના વેકુ'ઠડ પતા ₹ે જીવ. (૧૨) 
ભાઈ ત્રણે જુગના ત્રણુ ટોળ ખાંધ્રીઆ, અને આજ ચોથે પ્રગટ હોએ; 
જે જુગ માંહે દીન જગાવીઓ, તે તો અક્ષી એેહે'દી વીના નંહિ કોએ. (૧૩) 
ભાઈ આપ સમઃના સાહેખ કરશો,” અને આંધસે કાંટા તોલ; 
આખરી કસોટી કસાવસો, તો વીરા પામસો સુલ અસુલ#/(૧૪) 


www.realpatidar.com Page 527 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ટટ 


ભાઈ અસી રસની વેળા તો એટી છે,તએે કાયર ન થાએ સુનીવર ભાઈ; 
એ મડાદન વેળાની સ'પજ છે, તમને મુકતીની રાઢજ પાઈ. (૧૫) 
ભાઈ ચાલીસ ઈમામ પુરા હોવા, અને અવતાર હશમો લખાય; 
અસુરા દાણુવને સ'હારશો, વેને શીર દેયને મેલસે ધાય. (૧ર) 
ભાઈ નવે ખ'ડમાં જેજેકાર હરો, અને રખેશરોને કરાવરો રાજ; 
સાહેખની મુજાનાં 'ફૂળ તે પામસો, લે તમે જાણુજને નર આજ. (૧૭) 
ભણે એ'દર ઈમામશાહ સુણ સુનીવરો, અને તસે વેદ વીચારીને ચાલો; 
આંય લોય ભરડારા કીજીએ, તો તાહાં જઈ અમરાપર આલો. (૧૭) 


be 


એરવાણી જ્ઞાન ર૨ જ્ઞ. 

CS CARE 

સતગોર ઈંસઆમશાહ વાચા, 
ભાઈએ પીર વીના પાર ન પાઇ, અને ભણતાં પાંચે વેદ; 
જે દાવે લાગા તે દોજક ગયા, તેણે ન જાણ્યા સતપ'થના લેદ. (૧) 
ભાઈ પાંચો વેદ ઉનાદ સુદ છે, તેનું નામ છે રજીવેદ; 
ચારે મઞુગમાંહે ચાર વેદ વરત્યા, ચાથા કલજ્ુગના સુણો મુનીવર જદ. (૨) 
ભાઈ બે માની અધા ભયા, તેણે ન જાણી સતપ'થની વાટ; 
જે ઘરોધર હિ'ડે છે ડણુકતા; તે તો સખ સુગતના નવ પાવે રે ઘાટ. (૩) 


કાયર મનમાંહે કાંપીઓઆ, અને ખોલે ખોત એજાર; 
જે નોંદા કરે એાર પીરની, તેબે કમાઇ ખાઈ જ્નુગ ચાર. (૪) 


5S 


આ મુરખ મનમાંહે નવ લરજીએઓ, અને પર મ'દર બેડો રે જાય; 
પતિવ્રતા તે તો વ્યભી્યાર ભાઈ, તે તાં પાલવ કેનો રે સાએ. (પ) 
એ ધણી [વેના તો ધણુ સુનાં, તેતો રોજે નહિ રે લગાર; 
રોહાગણ હોતી તે તો દોવાગણુ ભય, તેનો ધણી નહિ' કરે સ'ભાર સાર. (૬) 
કુરો શુરખ મનમાંહી ડગમગે, અને નનો જાુગમાંહે વેદ વિચાર; 
આજ સાચી દરગાહ છે સાહેખની, તે સતપ'થ વિના કેમ ઉતરે પાર (છ) 
તને જાણી જોઈને કાંય ભુહ્તીઆ, અને ભણુતા વેદ પુરાણ; 
જે અકલહીણા અને છંખાન વોાણા, તે જીવ નરકે જશે નરવાણુ. (૮) 
ભાઈ આદે અતે સાહેખ એક છે, અને અવર દટુન્ન નહિ' કોઈ; 
જે હોઇ પીર શમસને પિછાણુસે, તે તો સાચા સુનીવર સોચે. (હ) 
શાર્ઈ ઘેર ઘેર પીર ના કીજ્રએ, અને ઘર ઘર પીર ના હોય; 
ઘર્‌ ઘર દીવા જલે કારમા પણ ટીવા સો શ્મર સોય. (૧૦) 


www.realpatidar.com Page 528 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ટપ 


સાચા પીર હોય તેતે સેવીએ, અને ઘટમાંહે રાખીએ વિશ્વાસ; 
પાતક હેરે એકોતેરસોના પછે પાએઞે અમરાપુર માંહે ટામ. (૧૧) 
ભાઈ પીરશું પ્રીત કીજીએ, જો અતર ઉપજે અહાસ્ઞાન; 
સન મારીને મરસલે કીજીએ, અને રહીએ એક રે ધ્યાન. (૧૨) 
પીર પેગાંખર જુગ માંહે બોત છે, અને પુરે તે માનવની આશ 
ત્યાં જીવ ના છૂટે પોતા તણા, તે તો પડશો જમને રે પાસ. (૧૩) 
ભાઈ પીરને આપે પીછાણીએ, અને પાંચે વશ રાખીએ ગટ માંય; 
જેણે અન'ત કરાડી દેવ તારીઆ, તે તો પકડે આપણી આંય. (૧૪) 
આજ કહલજુગ પુર્ણ વ્યાપીઓઆ, અને કરશે ગત માંહે ભ'ગ; 
તે ભલા ભલેરાને ભુલાવશે, એવે કેલજુગનો સાટે રૈ રંગ. (૧૫) 
એક કહલનજુગ કાલે! કુતરો, અને જે હાંકે લેને માય; 
જે મદર માંહે હીડે મહ્ષપતોે, અને તે ખાહેર ન કાડે રે કાય. (૧૬) 
મન મારી તન ઝાલે સતસું, અને ખધા ના કરે રે સોય; 
જો જકરે કૂકરે અરાધષ્રીએ, તો કુત્તા કાળા ન લોપે રે કોય. (૧૭૯) 
ભાઈ અથર વેળા રે આવજે, અને અથર સુનીવરના રે ચિ'ત; 
સાચ રાખીને જૂડ ટૂ૨ કરો, વે ગારનરસું રાખો રે હેત. (૧૮) 
સતગોાર સળેથી સતપ'થ વહોરીએ, અને માંષ્દીએ સતની એટ; 
યણ સતગોર વીના સોદા કીજીએ, તો તહાં ખમણી આવે રે ખોટ. (૧૯) 
ભણે એ'દર ઈમામશાહુ તમે સુણો સુનીવરા અને જખ વેદ વિચાર; 
જે વખડી વેળા આવજે, લેને વિલખ નહિરે લગાર. (૨૦) 
EVE A 
એર્વાણી જ્ઞાન ૩ ન્ન, 
ANNE 
શ્રી સતગએર ખ્સ્સા વાચા; 
ભાઈ હેતે અળો અને સતે ચાલને, અને જડ કરો સવે દૂર; 
આ સતપંથ સેવા તો ફળે, જએ મન નિર્સળ કરીને પીઓ નર. (૧) 
ભાઈ નૂર પીએ અને નામ લીજીએ, અને મન લરજીને ઉજળા થાઓ; 
નો લોભ સ્વાર્થ કાળને વારીએ, તો તસે સહી અમરાપર ન્તઓ. (ર) 
ભાઈ એગે કાળ કોધે શેર લુટા, અને લુટા તે થ્ંથ લડાર; 
હીરા રતન જ્વેર લુ'ટીઆ, પધ્ઠી કટી તે વસ્તુ અપાર. (૩) 
તોયે સુરખ હય માંહે નવ જાગીઓ, તેણે ખોયો! વસ્તુ સવે સાદ્વ; 
રોજ કયામત ન્ન્યારે આશે, ત્યારે કેમ કરી દેશો જવાખ. (જ) 
તેને ચોર કરોને સાહેમગ માંધશે, અને દેવરાવશે સે ઘણુનો માર 
જ્યારે હેયામાંથી અસ્સી પરજળશે, ત્યારે જીરો કરશો પોકાર. (પ) 


www.realpatidar.com Page 529 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ભાઈ સતી હોય ને અબુસતી કહાવે, તેના ફેશ વન જેવાં રે ઝ્નુળ; 
જે ઈમાન Bon ઉખડી ગયા, તેને ખોદે પડરો દોજકની ધુળ. ($8) 
સતપ'થ લઈને જે ઓતલયા, તે તો પાકી હાંડી રૈ તોલ; 
. SS cu te 
તે ટાંકર દેતા ટુકડા હોય, તેને જમીન આસમાન ન સંઘરે કોય. (૬) 
જે કોઇ સતપ'થ લઈને અળગા રહ્યા, લેને લાગો નીલતો રે પાશ; 
વસાણં હેતું તે તો કુટાઈ ગયું, પછે ખાલી ર્યો સુવાસ. (4) 
ભાઈ કરજે કાળા તે સદઢાએ કાળા, મુનીવર સ્ઞાન વીચારી જ્ઞેય; 
3 s 
દુધે બોઇએ કોયલા તે તો કર્ર ન ઉજળા રે હોય. (૯) 
ભણે એ'દર ઈસામશાહ તમે સુણો સુતીવો, અને તમે રાખો આપણું આપ; 
તસે જને ખોટાં કરતવ કરશો તો, વમતે માયે વિ'છી ને સાપ. (૧૦) 
TY 
i e° 
oie જ્ઞોન ૪ થુ. 


EE 
૨ TENE 


શ્રી સતએર ખ્રક્ષા વાચા, 
હેતે મળે ભાઈ મુનીવરો, અને મુખ હૂંદયથી સાચી વાણી બોધ; 
ગત દેવના નીત નીત દર્શન કીજીએ, અને ગત માંહે સુતક પાતક ખોલ. (3) 
એરની ગત ગાગા તીરથ માંહે નાહીએ, અને નીર્મળ કીજે રે મન; 
આ સતપ'થ પદારથ તો પામીએ, જે આપણું પુરણ હોય રે મુન. (૨) 
પુરણ પુન વિના નવ પામીએ, અને સતપ'થ સાચી રે શાંખ; 
પાંચે પદારથ તો કળ પામીએ, ભાઇ દીલ હોવે રૈ પાક. (૩) 
ભાઈ પાક સાહેબનું રે નામ છે, તેતો જપીએ દિવસ સે રાત; 
તસે ટુર ન દેખો ટીલ માંહે વસે, જેમ ચપા ઝુલ માંહે વાસ. (૪) 
વમ રાજે રામે સાહેમ વસે, અતે અંતરો નહિ એકતલઃ 
એમ જાણી ન્તણી ભક્તિ કીજીએ, જો પરતગ બેડા રે દક. (૫) 
ભાઈ સતે બોલો ને સતે ચાલો, અને સત સશ નહિ સાર; 
એક સકળ વિગ સર્વે હેતે રચી, સતગોર સતે ઉતારો પેલે પાર. (રુ) 
તમે સતના છોડો ભાઈ ઝુનીવરો, અને સત છોડે ષત જ્નએ; 
ઈમાન સરીખો દીવડો તેણે અજવાળે સાહેખ પાએ, (૭) 
રહેણી અજવાળાં ચંઃદ્રસું, અને દિવસે અઝમાળાં રે સર; 
તૈમ ગટ માંહે અજવાળુ ઈમાનનું, અને દોએ દશા વરસે નુર (૮) 


નુર નારા યણ તહાં વરસે, અને ઝે ગ2 હોએ સાસુ ઈમાન; 
લેને રેવલોક પ્રણામ કરે, ભાઇ તે માંહે પાસે ડામ. (ક) 
જણે ઇંદ્ર En, વસે સણો સૂનીવરો, અ સાચુ” પંમાન રાખા આજ; 
શ્ર ટુનીયાં ફૂરીજન ટૂર કેરો, ny સરે જીવોનાં કાજ. (૧૦) 
સને ભિન્ન 
www.realpatidar.com Page 530 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એાર્વાણી જ્ઞાન પ મુ' 
ARES 
શ્રી સતગોર બ્ક્ષા વાચા, 
સુનીવરો સાચુ' ધાઓઆ અને જ્ઞાન વિચારો, અંને ગુરૂ વિના સ્ઞાન ન હોય; 
જે મુરખ લોક મરમ જાણે નહિ, તે શ્યા માટે કરણી ખય. ૧ 


ee 


es 


ભાઈ એેઈ' ઓલા ઉન સૈ ચલાઉ, અને મે! ખોલ્ષાઉ ખાણુ; 
મે લાઉ' શેં પીલાઈ) તે ઉત્તમ સાઢારી રે નણ ર 
જરે આચારી ને જે વિત્યારી, મે*' અકલ દેવું આપ; 
SS 
hd 


એ મીટી ફેરી પુતળી માંહે, ભાઈ સે' ભણાઃવું ન્તપ&ઃ ૩ 
ભાઈ સએ' કરતા ને સે હરતા, અને અવર્થી કછુ' ન હોય; 
જો એલ રેહુખત મે છેડુ' તો, પથરને બોલાવુ' રે સોય. ૪ 


ભાઇ કાચે ભાંડે નીર ના રહે, અને જળ ભરેથી ભાંગી જાએ, 
ખેઇમાની ફોઈ ભેસ્ત ના પાવે. પણુ આગે સોડાગણુ થાએ. પ૫ 
ગાકૃલને સુધ ના સુજે, અતે નિ'દરાએ ખોયુ' આપ; 
એને કાળ હેવાએ દાખીઓ, જ્યમ ટડ'સીઓ, તે કાળો સાપ ૯ 
જેને નાગ ડસે તેને લહેર લાગે, અને બેઉઈ' આંખે તે અ'ધારાં થાએ; 
ત્યાં હોત મળ'ગે ગાઃરૂડી, પણુ સતગોર વિના ઝેર ન જાએ. છ 
આજ સાચા ગારૂડી સતગોર છે, અને તે સાચા તે એર કહેવાય; 
જેણે ચૌદે ભવન સરજ્યાં, તે ગોર સત વિના નહિ પાય. ટ૮ 
ભાઈ થોડા માંહે ખહોતજ પાઇએ, અને ધરો સખુરી સમન ભાઈ; 
તસે જકરે લાવો રે જીવડા, ખા કરીને સતની કમાઈ. હ 
ભણે ઇંદ્ર ઇંમામશાહ સુણો મુનીવરો, તે સતની કરજો રે વાત; 
આ ગટમાંહે ખન્ના બોત છે, તસે કી્ી કેરોને આપણે હાથ, ૧૦ 
CS 
એરવાણી જ્ઞાન ૬ ફં. 
Ye 
શ્રી સતગોર ખ્રહ્ષા વાચા, 
આ જીવ છોડાવા સતપ'થે મળીયા, અને સાચુ' બોલે! મુનીવર ભાઇ 
નો તલ એક જાડુ ખોલશો તે, તમે ખોશો ભવની કમાઈ ૧ 
કાળ કોધ લોભ સ્વાર્થને વારીએ, અને અભીમાન ન આણે રે મન 
જો મન મારીને મરસલો કીજીએ, તો પામીએ સાહેમનાં દશન. રે 


સતપંથ સાચા સાચહે, અને સાચા પીર 'પીછાણુ; 
રીન ગાંદરણા પરગડા, જેમ રહેણી ઉઘાડે [ભાણુાતતા. વક 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ત્યારે જીગમાંહે અધાર ટળશે, અને હોશે તે એકજ વાણ; 
અથરવેદ સાંહે એખ ભાંખીઆ, સખ હિ'દુ હોશે મુસલમાન. ૪ 
ત્યાર નવેખ'ડ માંહે હલ હલાકાર હોશે, અને દોહેલાં હોશે રે દીન; 
જ્યારે ચાંરો સુરજ બેઉ જા'પશે, વ્યારે ક'પશે ત્રણે ભૂવન. પ૫ 
સાહેમ અઆાષે અસવારી કરશે, અને મેહદી ધરાવસે રે નામ; 
સરવે કાક્રોની કાશળ ટાળશે, ત્યારે પલટાસે સરવે જહાંનન ૬ 
સવાલાખ વરસનું એક પરખ રચાસે; અને નિર્મળ કરશે દેહ; 
નુરવાયલ ફીરસ્તાને હુકમ હોશે, ત્યારે નુરના વર્તે મેહ. છ 
ત્યા જામા એેધા કૈનર આવસે, અને આવસે પાંચસાત નવખાર; 
જ્યારે અન'ત કરોડી દેવ આગળ હસે, ત્યારે સુ કોઈને દેશે દેદારફ ૮ 
ત્યાં રોલ દદામા ને અતી ઓશ્છ, અને ઘર ધર મંગળ ગાય; 
સારોખને પુજ્યાના ફળ તમે પામશો, વેના સુખ કશાં નવ જાએ. હ 
ત્યાં દેવ દુનીઆંનો હોશે પટાંતરો, અને પુજાના કળ તમે પાઓ; 
સુનીવરની કાયા અમર હોશે, તાહાં દુનીઆ સરવે ખરી મરી જાએ. ૧૦ 
ભણે એદર ઈંમામશાહ તરે સુણો સુનીવરો અને કમર આંધીને થારખો હોશીઆર; 
જ્ઞૉોરન નહેડા આવીઆ, વેને વિલ નહિ રે લગાર ૧૧ 


જારવષ્ણી જ્ઞાન ૭ મુ. 
ee 
શ્રી સતગોાર ખ્રહ્યા વાચા, 
સતગોારશું સતપ'થ જાણીરો, અને સાચા સુનીવર સોએ; 
જેણે દૂનીઆશું રંગ માંડીઆ, તે તો પુરણુ પાપી હોએ. શ્‌ 
આંહી પેટ ધધો સૌ કોઈ કરે, અને જીવની ખબર ન ખુઝે રે કોએ; 


પણુ જીવની ચિતા જે કરે, આજ પુરી સોહાગન સોએ. ર 
આજ પુરી સોઢાગન સો કહીએ, જેબે હેરી ઓળખ્યા આજ; 
પણુ સતપ'થ અજવાળે જે જાગીઆ, તેનાં પુરણુ સીધાં રે કાજ. ૩ 
ભાઈ જેનાં સત તો સરવે ગયાં, અને વતના દેખું રે કાંઇ 
પુ જનો પાવચાએ આળક પ્રસવે તો બેઈમાની અમર હોય. ૪ 


; જેણે ઢીલ કરી, અને ચાલ્યા તે ચારે રે દેશ; 
જણે i tel he એળખ્યા, તેને હેયડે લાગી એેશ. પૃ 
જેણે સેહેદી મર્દ ન જાણીઆ, અને જે દાવે લાગ્યા રે ગેમાર; 
તેણે કમાઈ ખાય જુગ ચારની, તેનો ભડ પડચો રે અવતાર. હ 
ભાઇ શાહોજી મુનમના ચદ્ર છે, તે ખેણુ ખેણુ પ્રગટ હોય; 
જે આપે ન જગાવશે, તેની કેળા ન એુજે રે કય, W 


www.realpatidar.com Page 532 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૮& 
સાહેબ સહેત્ર ઘોડા પલાણુસે, અને હોશે તે. હલ હેલકાર; 
જયારે દેત્ય કાલ્રી'ગાને મારશે, વ્યારે ત્રણુ ભુવનમાં હોશે ભયકાર. < 
મહેદી સુલતાન જ્યારે આવસે, ત્યઃ્રે સુકરાંને કતલ કરાય 
એક હેર વેદ ભણાવસે અને વહાં કાયર નાડા રે જ્ઞય. હ 


ભાઈ ધોરી હસે તે ધર ઝાલશેો, અને તે યુરણુ માવે રે નુર; 

જેણે ગોરનાં વચન શીર ઉપર લીયા, તં તે! સ્ત્ર્ગ પાસ્યા ભર્યુ ૧૦ 

ભણે એ'દ૨ ઈમામશાહ તમે સુણે! સુનીવરો, તમને ની'દ્રા કેમ કરી આયે; 

આજ વખડી વેળા આવી પોતી, તેમાં જકરે દર્શન થાએ. ૧૧ 

> 
એરવાણી જ્ઞાન ૮ મે 
EE 

શ્રી સતગેર બદયા વાચા, 
ભાઇ એ કલીજીગ માંહે કાંલ્લીગો આવશે, એનાં એ છે પેલાં એધાણ; 
ઝે ઇમાન વોણાં ને અકલ હીણાં, તે જીવ ભુલરો સારી રે જહાંનન ૧ 
સાત પિટીનોં સગાં દેખાડશે, અને દેખાડશે માયને ખઃપ; 
એણી પેરે સરવેસે પરબોધશે, કાશી વિશનવ જપાવશે જાપ. ૨ 
વૈના ચોવીસ ચેલા ચરપટ કરતા આવશો, અને સુખ માંહેથી ખોલશે ભાંડ; 
વે પાણી મ'ત્રીને ધરત નીપાવરો, વેળુ મંત્રોને કરશે ખાંડ. ૩ 
કાલી'ગો અત્રીંગ આસન પુરી એ બેસસે, અને પુરસે તે સડુ કોઈની આશ; 
એણી પેરે સરવેના ઈમાન લેશે, પછે સરવે કાઈ થાશે નીરાશ ૪ 
કાલી'ગો છ માસ લગી હથીયાર ખાંધશે, તે તો! શુદ્રી કરસે ચેર; 
સુરજારાણી કેમલા કુ'વરને શીખામણ દે, તમને મલશે ગ્રૉોતાને ઘેર પ૫ 
કમલા કુ'વરને રાજપાટ સોંપીઆ, અને તમે સઘળાં કરજો કાજ; 
અરથ ધરથ ધનમાલ સોંપીઆ, અને સોંપીઆ મહાચીણુ નગરીનાંરાજ. ૬ 
કાલી'ગા ચરપટ ચાળા કરતો આવરે, તે નટી સરસવતીએ. કરશે એલાણ; 
સતી લોકોનાં સત ચુકાવશે, એણો પેરે સહું કોઇના લેશો ઇંમાનન ૭ 
આજ કલીયુગની વખડી વેળા છે, તેમાં તસે સુનીવર શાએઓ હુશ્િઆરડ 
કાલે કરતાં આજ કરજો, પછી શાહા અલી થાસે અસવાર ૮ 
જીસ દીન સવત ચત્ઞોતરો ગુરા હસે, અને ચેત્ર માસ ને ગુરૂવાર; 
તીસ ટીન સાહેબનાં સેન ચડસે, ત્યારે અલા ઇમામ ખાંધે હથીમાર. ૯ 
ભાઇ વેળા પોલી ને રત પાકી, અને હેતના વરસે નર 
જ્યારે સોએ નિસાન પુરાં હોશે, ત્યારે પછમ nn ઉમસે સુદ. ૧૦ 

મશા નીવરો, આ જીવને કાંચે પાડો રે જ'જાળો; 

હે ન કચ સુ એ ષષ્ઠી તુટશે પુનની પાળ. ૧૧ 

પી. ૬૨ —— gp 


www.realpatidar.com Page 533 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૦ ગગરીનાં ગીનાન. 


રચનાર-સેયદ ઈમામશાહ. 


° 


ગીનાન ૧ લે. 


Ses 


જીરે ભાઇ અમરાપુરી આગલ એક ગુગરી ને ખાંધી,તે ગુગરીનું તેજ અપાર છરે ભા. 
છીરે ભાઈ તે ગુગરીકી પાસે એક મલાએક એડા, તે જુએ સઃચા મુમનની વાટ જીરે ભાઈ. 
છરે ભાઈ રાત દિવસ મલાએક સેવા માંહે ઉભા, કે સાચા સુમન ક્યારે આવે જીરે ભ, 
જીરે ભાઇ મરત લોકમાંહે જે કોઈ સાચી પ્રીતે જ્તએે, તે ગુગરીને નીચે આવે જીરે ભાઈ. 
છરે ભાઈ સાચી પ્રીતે જે ફોઈ શુરનરને સ્ષારાધે, તો તે ગુગરીને તલે ખેસે જીરે ભાઇ. 
જીરે ભાઇ શુગરી તલે ગરનર આપજ ખેડા, તે સાચા સુમન ત્યાંજ આવે જરે ભાઇ. 
જીરે ભાઈ ભણે પીર ઇમામશાહ અએ ગુગરી ને દીઠી, તે ગુગરીનુ તેજ અપાર જીરે સાધ. 
ADEE 
ગીનાન ર નુ”. 
BE - ,.. ) 
જીરે ભાઈ અમરામુરી આગલ એક ગુગરી જો ખાંધ્ી, તેનું તેજ ચદરમાં સરીખુ' જીરે ભાઇ. 
જીરે ભાઈ તેની નીચે એક હોલણી તે હોલણી પર ડુરૂ અપાર છરે ભાઈ. 
છરે ભાઇ તે હુરાં આગલ એક પરી એ ખેડી, તે પરીના હાથ માંહે નુર નીસાની જીરે ભાઇ. 
જીરે ભાઈ મરત લોકસાંહે જે કોઇ પ્રભાતે બ્તગે, તે પરી તેની જુવે છે વાટ જીરે ભાઈ. 
રે ભાઇ ભણે પીર ઈમામશાહુ અમે પરી ઝો ટીડી, તે પરી જાણો નુરાની એેત છરે ભાઈ. 
્્ 
ગીનાન ૩ જુ'. 
RRA E 
જરે ભાઇ અમરાપુરી આગલ એક ગુગરી ને ખાંધી, તે ગુગરીનું તેજ અપાર ફરે ભાઈ. 
જરે ભાઈ તે ગુગરી હેડે એક ૨ગજ લાગો દસ આસમાનથી મલાએક આવે જીરે ભાઇ. 
છરે ભાઇ તે મલાએક દ૬રૂદ નીમાજ જ પરે, તે સાચા રખીસરને કાજે જરે ભાઈ 
જરે ભાઈ મરતલોક માંહે જે કોઈ અડપ્વી રાતે જગે, તેને કાજે કર કરેછે જરે ભાઇ. 
છરે ભાઈ ભણે પીર ઈખામશાહ અમે ગુગરી જે ટીડી,તે ઢીડીયું વાતુ હુખ કહેવે જીરે ણાઈ. 


Et > 


www.realpatidar.com Page 534 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪૯૧ 


ગીનાન ૪ થુ'. 
SBME 
છરે ભાઈ અખરાયુરી આલગ એક ગુગરી ને ખાંધી, તેનું તેજ અન'ત દીસે છરે ભાછ. 
જીરે ભાઇ તે ગુગરી નીચે એક સતીજ ખેડી, તેનું નામ તે! મહાસતી કહીએ જરે ભાઈ. 
જરે ભાઇ તે સતીના હાથ માંહે એકજ માળા, તે તો ક્દેરવે ને જીકર કરે છે જીરે ભાઈ. 
જીરે ભાઇ મરત લોકમાં જે કોઈ સીલ સતોષ રાખે, તે સતીતેની જીએ છે વાટ કરે ભાઈ. 
છરે ભાઈભણે પીર ઈમામશાહ અમે સતીજ ટીડી, વસે તે સહિ સાચુ'કરી જાણ જીરે ભાઈ. 
—aRB Be 
ગીનાન પ મુ. 


ee 
જીરે ભાઈ અમરાપુરી આગલ એક ગુગરી જો માંધ્રી, તેનું તેજ અનત રીસે જીરે ભાઇ. 
જીરે ભાઈ તે ગુગરી નીચે એક રથ જે ખડા, તિસમખે અનેક મલાએક બેડા છરે ભાઈ. 
જીરે ભાઇ તે અનેક મલાએક જકર જ કેરે ઉસખે જપ તપ કરે શ્ઞાહાકા રે ભાઇ. 
જીરે ભાઈ સરત લોક માંહે જે કોઈ દો પડર જાગે, તાયુ' વો મલાએક માગે જીરે ભાઈ. 
જીરે ભાઈ ભણે પીર ઈમામશાહ અસે સાચુ'જ બોલ્યા,તે ટીડીયું વાતું હમ કહેવે ફરે ભાઈ. 


<> 


ગીનાન ૬ ડં'. 


IEG 
જીરે ભાઇ અમરાપુરી આગલ એકે ગુગરી જો બાંધી, તે ગુગરીનું તેજ અપાર છરે ભાઈ. 
જીરે ભાઈ તે ગુગરીકી નીચે એક ખુરાખ ને ખડા, સો ખુરાક નુરે નીપાયા છરે ભાઈ. 
જીરે ભાઇ તેની આગલે એક પુરૂખ જ ખડા, તે તો અશ્વ ઝાલીને ઉભા છરે ભાઈ. 
જીરે ભાઇ તે પુરૂખકે મુખમાંહે એસી જો વાગી, આવે! આવે! કરીને પુકારે જીરે ભાઇ. 
જીરે ભાઈ મરતલે!ક માંહે જે કોઈ શાહાપીરને પીછાણે,તો તે ગુગરી નીચે આવે કરે ભાઈ. 
જીરે ભાઇ તે બોમન ખુરાક ઉપર ખેડે એ, તે તે! સરગની સહેલ સરવે દેખે જીરે ભાઇ. 
જરે ભાઈ પીર ઈમામશાહ ઇંચુંજ બોલ્યા, સાચા બોમન સોહી પીછાબો છરે ભાઇ. 
IEEE 


ગીનાન છ મુ. 

EIB 
જીરે ભાઈ અમરાપુરી આગલ ચ્ષેક ગુગરી જો ખાધી, તની એત નીરખલ હાયે છરે ભાઈ 
છરે ભાધ ગુગરી નીચે બીછાંણા જો પડયાં, તીસ ઉપર પુસ્તક રાપ્યાં જીરે ભાઇ. 
છરે ભાઈ તે પુસ્તક માંહે અખર અજય, તે માંહે લોઢ કલમે લખ્યા જીરે ભાઇ. 
જીરે ભાઈ તે મુસ્તક આગે એક મલાએક ઉજ, તેના હાથે હીરા જડેયા જીરે ભાઇ. 
જીરે ભાઇ ઉનકે અજવાલે તે પુસ્તક દીસે, ગમેર સાહી સકાચતે કાટાવે રે લાર્હુ. 


www.realpatidar.com Page 535 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જરે ભાઈ સરત લોક માંહે જે કોઇ રાત દીન જાગે, અને શુના ગીનાન સંભલાવે જીરે ભાઇ, 
જીરે ભાઇ મલાએક ઉભા તેન્યું વાટુ' જીએ છે, તે પુસ્તક પાસે વેલા આવો જીરે ભાઈ. 
જીરેભાઇં જે શાહા પીરકી સાચી દશોદજ આલે, તે તો ગુગરી નીચે આવે જીરે ભાઈ. 
જીરે ભાઇ ઉનું ખીછાંણે ઉપર ઉનકુ' ખીડાવે, અને પુસ્તક પાસે રાખે જીરે ભાઈ. 
જીરે ભાઇ ભણે પીર ઈખામશાહુ અસે ખીછાંણાંપર ખેટા,તે! તમે સાચે. કરી માનોરૈ ભાઈ, 

ERT 

ગીનાન ૮ મુ. 
જીરે ભાઇ અમરાપુરી આગલ એક ગુગરી જ ખાંધ્ી,તે ગુગરી છે સુરજ સમાન જરે ભાઇ. 
જીરે ભાઈ તે ગુગરી નીચે એક છત્રજ હળ્યા, તીસ છત્રકા તેજ અપાર જીરે ભાઈ. 
જીરે ભાઈ છત્ર હેડે એક નર જને બેયેઠા, તે તો મુખનની જુવે છે વાટ જીરે ભાઈ. 
જીરેભાઇ મરત લોક માંહે જે ફોઇ એક સના રહેવે,તે તો બેસસે નર કે હજુર જીરે ભાઇ. 
જીરે ભાઈ તે નર તો નુરે નીપાયા, તીસકે નેને જોત મીલાયા જીરે ભાઈ. 
જરે ભાઇ છત્ર તલે બહોત સણુગાર કીધા, રાત દિવસ માલમ ન સુજે છરે ભાઇ. 
જીરે ભાઈ પીર એ'દર ઇંસામરીન સાચુ'જ કહેવે, નજરો નજર મીલાવું જીરે શાઈન 


ગીનાન હ મુ”. 


છરે ભાઈ અમરાપુરી આગલ એકે ગુગરી જએ ખાંધી, તેનું તેજ તે! છે અપાર જીરે ભાઈ. 

જીરે ભાઈ તે શુગરી નીચે એક ખુરસી જે રાખી, ત્યાં ટુરાંઉ છે હજાર જીરે ભાઇ. 

રે લાર્ષ હુરાંઉઈકે ડાથ માંહે નુર કચોલા, તે ઉભી અરદાસ માગે જરે ભાઈ. 

જીરે ભઇ અરતલોક માંહે જે કોઇ ત્રણુ ટાણાં જ્તગે, તે હુરાં તેની ન્તુએ છે વાટ જીરે ભાઇ. 

જીરે ભાઈ ભણે પીર ઈમામશાહ અમે ફૂરાં જો દીડી,તેને નુર કચોલાં છે હાથ છીરે ભાઈ. 

E> --- 
ગીનાન ૧૦ મુ”. 
જીરે ભાઈ અમરાપુરી આગલ એક ગુગરી જે ખાંધી, તેનું તંજ જલકે અપાર છરે ભાઇ. 
જરે ભાઇં તની જલકાર સાતે આસમાન સુઝે, અને દેવતા શીર નાખે જીરે ભાઇ. 
શીરે ભાઈ ગુગરી નીચે તે! મલાએક રહેવે, તે તો કરે છે શાહાસું વાત જીરે ભાઈ. 
ફરે ભાઇ ઉનકે પાસ એક સૌંગાસણુ રાખ્યાં, ઉનુંકા તેજ અપાર જીરે ભાઈ. 
જરે ભાઇ ઈનુંકે અઃએે પીછે હુરાં જો ખડયા, તે તે કરે છે શાહાસું અરદાસ જીરે ભાઈ. 
જીરે ભાઈ મરતલોક માંહે જે નારી આપજ રાખે, તે ટુરાં તેની જુએ છે વાટ જીરે ભાઈ. 
ફછુરેભાઈભણે પીર ઇાભશઃહ અખ સાચુ" જ કેહેવે,તે નારી તે દુરમાંહે ભલસ છરેઃલાર્ઈ* 
SRE Ie TTL 


TT hn 


www.realpatidar.com Page 536 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


realpatidar.com ૪હ૩ 


S શ સ . hs cs 
સયદ ઇંમામશાહે પોતાના મુળ સિ'દ્દાત પ્રમાણે લોળા હિ'દુઓને 
અરખાવી પોતના પીરાણા સતષ'થમાં એળવી અ'તે મુસલમાન બનાવવાનોજ 
ઈરાદો ખાસ ધ્યાનમા રાખ્યા છે, અને એજ ઉદ્શથી પોતાના બનાવલા દરેક 


શાસ્્રામાં ડેર ઠેર એ કલ્પીત પ'થનોજ ખહિમા ગાડ્રો છે, અને સાથે સાથે સ્વાથ- 
ખુઠને અનુસરી દરોદ વિગેરે ખીન્ત' અનેક લગાએ જે આષે. તેમતેજ 
સ્વર્ગ નિમાણ થયેકુ' છે એવી એવી પણુ અનેક લાલચા આપી છે. એ 


પશાત રાણા અતપથી્‌ સવાયના અન્યધર્માઓઆને માટે તો દોૉજકજ 
નિમોણ થયેલુ! છે એવું પણુ ફેર ડેર પોતાના દરેક શાસ્રામાં કહી ગયા છે. 

n જીસતનાઝ અટલે સ્વર્ગની જોઈ આવ્યાની ગપ કથા તમાં પણ ઈમામ 
જણાવ એે ક) ત્યા જટલા પીરાણા સતર્પથીઓ ટુતા તેટલા સ્વગાનાં ઉત્તમ 
સમા શાગવતા હના અને અન્ય સખ્યાખંધ હિ'દઓઆ તથા સુસલમાનોને 
અસદ્ય દુઃખ ભાગવવુ' પડતું હતું. એવી એવી અતેક પ્રકારની ગય કથાઓ 
ઇમામશાહ પોતના ઉભા કરેલાં શાસ્રા જેવાં કે. સતના, વીંસટોલ 
ગદર્વાણી અને દશ ગુગરીન' ગાન વિગેરેમાં વર્ણુવી ગયા છે. એ સઘળાંની 


ટકા કરવી એ પણ ક્ક્ત એકજ વિષયની ગુનરાકતી કરવા જેડુંજ છે, 
કારણુ ડૅ પીરાણા સતષ'થના દરક શાનો સુપ્ય સુરા, હિ'દુઓનેઃ પોતાના 
સથી બ્રધ કરી મુસલસાન ખનાવવા, તથા દસાંદના રોકડા લઈ એ લોના 
તાને લીખ માગની કરવી એ સિવાય બીજો કશો નથી. અને એ ખષાની 
સૂદ રૂપ તીકા તો ંમામશાહની જીવનરેખાના પ્રકરણ છ આ માં આપલે આગળ 
વાચી ગય છીએ. પરતુ જીન્તતનામાં માં તો ગયદ ઈમામશાહે (ડે'દુ અને 
બચલમાન બન્ને ધમ'નુ' હડડડતું અપષમઃન કરી પોતાના એ કપેઃળ કદ્પિત 
સવપ'થતા ચહિમા વધારવાના હતુવી. વ્લળીજોઈ શાલ શપવણસાકરતાજગવ્યુ) 
છે ફે; વુર્વાહે hh JCC 


ઈસાંસશ્ાડ ત્યા નને જોયેલા દંખાવનું વર્ણન કરતાં 


_ 


ત ગ્રથન દફ્યનુ 
“સજન કઝ છ ક, કટલાક નાનાઆ યા રદન કરતા હતા, કેટલાક અંસથી 
બળતા હતા, કેટલાક ખાહેર ઉભા ઉભા પોકાર કરતા હતા, તો કટલાક ખેડા 
ગડા ખાતા હતા, તો કેટલાક જુખવ્રી પીડાતા હના. આવો દેખાવ જોર છંમામશાહે 
તૅમને પુછયુ કે; “ તે શ રશ કયી કયો છે કે છેથી તમને આવી આવી 
વદનાએઓ ભગવવી પરે છે.” ત્યારે નાગાં ભુખ્યાંવી જમાત બોવી કે; “અમે 
મત્યુ લોકમાં સતગોરને ઓળખી દાન કયું ન હતુ' તથા ખાનામાં ઉઠાસરૂ' 
નહોતુ કયુ, તથા વગના દાન કર્યો! નહોતાં, જેથી અત્રે વસ ન મળવાથી 
નાગા ધિછઝ ભુખ્વ્વા ગ્હેવં પડે છે. આવું દઃખ અમવતે મડાદન સી ભોગવવું 


પડ્ચો ? વળી ડક સકે રીતો ફરતા હતા, લેના કારણમાં તેમણે જણાજ્યુ 
ગ realpatidar om 


www.realpatidar.com Page 537 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


. ફે. જેઓ ગત ગંગામાં ગા થયા નહતા, લેમને અત્યારે રોવું પડે છે, 
તથા જેમણે સુતક પાતક સતપ'થના નિયમને અનુસરી ઉતાયો' ન ડતાં, તથા 
ગત ગાગા કેતાં ખાનામાં એમા ન થયા હતા તેમને અત્યારે તોબાં તોખાં 
જોડારવાં પડે છે, તથા દશોંદ વિગેરે લાગા ન આપ્યા હોવાથી અત્રે ભુખે 
મરવું પરે છે. આ ઉપરથી વળી ઈંસામશાડુ પોતાના સતષપર્થી મુરીદોને 
સસજાવે છે કે; /“ચેનણડાસ તમે ચેતન, એટલે હે સતપ'થી સુમનાઓ તમે 
ચેતીને ચાલે, એટલે દશોાંદ વિગેરે ખીજ અનેક લાગાએઓ અધપજો નહિતર 


પછ્કઠી ઉપર ખતાવેલાં રઃખો તમારે ભોગવવાં પડશે. ?? 
ત્યારપશ્ઠી ઈમામશાહુ આગળ ચાલ્યા ત્યાં આગળ ખક દોત્લીઓ! 


આઔછાવેસો હતો, તેના પર કેટલાક છવે સુતેલા હતા, તથા કેટલાક આનદ 
વિગેરે કરતા હતા, તેમને પુછતાં તેમણે જવાબ દીવો કે; “ અમે સતપ'થ 
સેબ્યે હતો, વથા દશોદ વિગેરે લાગાઓ આપ્યાં હેતા, તથા તસારા ખાપદહાદા 
ફગીરઢીન, સદરઢીનને પુજયા હેના, તેથી અત્યારે આનદ લોાગવીએ 
છીએ.?? ત્યાંથી આગળ જતાં ઇમામશાડના નેચામાં અસ'પ્ય હિહએઓ આવ્યા. 
ઈસામશાહના કહેવા પ્રમાણે જેટલા હિંદુઓ મરી જાય છે, ' તેટલા ત્યાં ન્તય 
છે. ત્યાં તેઓ પોતાની કરગી પ્રમાણે સુખ ડુઃખો એગવે છે, અને તેને માટે 
વધારામાં ઈસામશાહ કહે છે કે] 


“ દુનીઆસાં જેની સટી અળે ભાઈ તેનાં એહા કાળાં થાય. 
સતએર ઈઆસમશાહ [વિના જે ડરણી કરે તે કહે આસને જાય: 
પછે આખર જાનાં જે પડે. તેતી કરણી રદ જ થાય. 
સનપ'થ વિનાતે ખોટા કહીએ અને ખોયાતે સૈ ધામ, 
જો આવ ઈસાઅની સેવીએ તો પોાંચીએ લેસ્ત અુકાભસ.'? 


ત્યાંથી ઇસામજ્ઞાઠ આગળ ચાલ્યા, અને જુવે છે તો કેટલ્લાક મુસલમાન 
જવો એોવાસાં આવ્યા તેમાં એક જાગે, એક સુવે, તો એક અરદાસ કરે એવી 
સ્થિતિમાં હતા, એ નનેઈને ગેયદ ઈમામશાડ પોતાના સતપથી સુમનોને 
સંબોધીને કહે છે કે; 


“« ર્સુલનું ટીન તે સાયુ' કહીએ, જેમાં અલીજીનો અવતાર; 
“પણ ઓળખ્યા વિના સર્વે કાચુ', તેને ન થાએ શાહાના દીદાર, ? 
એટલે કે મુસલમાની ધર્મ તે! સાચો, પરતુ તેમબે ખરા સતગોરને 
એઇખ્યા ન ટુતા, જેથી તેમને આ ડુઃખો ભોગવવાં પરે છે. ખે ઉપરથી ખરા 
એર તો સિયદ ઈંમામશાહંના કહેવા પમાણે તેના ખાપદાદાઓઆજ છે એટકે કે; 
પે નુર સતએયર, પીર સહ.ઉડોત, પીર ગમસઢીન, પીર નમીરઢીન, પીર સઃહેભડીન, 


www.realpatidar.com Page 538 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ચીર સદરદીન, પીર કઔરદીન તથા પીર ઇમામશાઢ જ છે. જેથી એ અધ! 
ગુરૂએઓને માની તેમના મસુરીદ ખની તેમના વારસોને દશોંદ [વેગેરે આપે 
તેવાનેજ સ્વર્ગનાં અનેરા સુખો! સછાવાની આશા હેય છે. 

ત્યારપછી ઈખામશાહુ સ્ખાગળ જતાં સાતને આસમાન જાય છે, અને 
તે જગ્યાનું વણન કરતાં જણાવે છે કે, ત્યાં ખધા કલપયુગના દેવો એકડા થયા 
હતા, તથા ઇમામશાહેના ખાપદાઢ્ા પણુ ત્યાં હતા, તે ઉપરાંત હરિશ્ચ'દ્ર, યુધ્ધિ[કિર 
વિગેરે પણ જીવતા ત્યાં હેતા, ઇંમામશાહાને એઇ પીર કખીરદીને સુછ્યું 
જે; “તમારી આ દેહે તસે અહિ' “ સ્વર્ગમાં? કેમ આવી ડયા ? ?? ત્યારે 
ઇખામશાહાએ કું કે, 4ખને કરશાહુનો હુકમ છે જેથી સ્વર્ગ ન્નેવા આવ્યો છ, 
માટે સ્વર્ગની ઝુંચીઓ કિયા જ ઉપરથી પીર હસન કખરદીન પાસેથી 
સ્વગની કુંચીઓ લઇ ઇમામશાહ સ્વર્ગના ટ્રાર પાસે જાય છે, ત્યાં પોતાની 
એઓળખાણુ આપવાથી નુરી ફીરસ્તાએઓ સ્વગ'ના ચારે દરવાજા ઉધાડી આપે છે, 
તે દરવાજાએઓનાં તાળાં કુ'ચી પણુ સોનાનાં ખનાવેલ હેતાં તથા આરણા સોનાનાં 
હતાં અને સાખુ' રૂપાની અનાવી તે સઘળાં માંહે હીરા મોતી જડયાં હતાં તે 
ઉપરાંત એક એક દરવાજા આગળ ચાર ગાર હનર સુરજ હતા, તથા ચદ્રમાનો 
તો પારજ નહાતો. એવા એવા અનેક પ્રકારે તે દરવાજાઓઆનાં વખાણુ 
કર્યો છે. તે ઉપરાંત ત્યાંના ખહેલોનું વણન કરવામાં તે. કશી મણાજ રાખી 
નથી, તેની દીવાલો તે! સોનાની ઈટ અને કેશર કસ્તુરીના ગારાથી ચણી 
ખનાવેલી હતી. એવા એવા સુશોલિત મહેલો જેઓ ખરા સતપ'થીઓ હોય 
તેમને મળે છે. ત્યાંથી આગળ વધી મહુલની અ'દર ગયા, તેનું વણન કરતાં 
જણ. છે ફે, તેની અ'દ્ર રૂપાના હોલીઆએઓ પાથરેલા હતા, કે જેના તેજને! 
યાર ન હતો. તે ઉપરાંત દરેક હોત્તીઆ આગળ પચાસ પસાસ સુંદર ડુરાંઓ 
ઉભી રહી હતી- એવા એક હાલીઆ ઉપર જઇને ઇમામશાહ બેસે છે, લેને 
અલી નખીની આલ જાણી સર્વે ટુરાંઓ રુજવા લાગે છે કે હવે તેમના કેવા 
હાલ થસે, તે સરવે હાથમાં પાનનાં ખીડાં લઇને પોતાના ક'થની વાટ જવી 
યુતી, કે ડ્યારે તેમના પતિ ત્યાં આવે અને તેતે ખીડાં અપાય તે સઘળી 
યેરાંને સ'બોષ્દી ઇમામશાહ વળી પાછા પોતાના સેવકોને લલચાવવાના ઉદેશથી 
કહે છે કે; “ હે રૂપવ'તી હૂરાંઓ ! જેઓ મૃત્યુ લોકમાં સતપથ સેવશો, અને 
યુરી દશોદ તથા ખીન્ત લાગાઓ આપશે, તેઓ તમારા ભરથાર થઇને અઃવશા, 
જેમની સામે તશો બરાબર ૩૫ રગ સજી આન વિકાસ વગરન.” 

આ ઉપચાંત વળી પોતે બેઠા હતા તે ટૉલ્લીયાનું વર્ણન કેરવાનું રહી ન 
જાય એવા હેતુથી જણાવે છે કે, હૈ સુનીવરા! એટલે હિ'ડુ ધર્મથી પતિત 
થચેલા સુખના ! ! “* ટુ” તે રોલીઆના શું વખાણ કેફે! ? સોનાનો તી 


www.realpatidar.com Page 539 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૪લ્૬ 


તેના પાયા હતા, અને રૂપાની ઈંસેદ તી, તથા હીરની રોરીથી તે વણેલો હતો, 
'તે ઉપરાંત તેની ઉપરના ખીછાનાં પણુ નુરના હતો, તથા ચાર યાછઇએ એ* 
એક રત્ન ન્ડેલુ' હોવાથી ખહુ પ્રકાશમાન દેખાતો રુવે. 
સતષ'થી સુમનને માટે સયદ ઇમામશાહે સ્વિગમોરીઝવરડકરારાખ્યીછિક આ ઉપરાંત 
વધારામાં સત્તર સુરજરંગી અને સત્તર ચ'દ્રરગી હિશોૉએઓઝ તથ! ભાર જ્યારે દેવે 
કસ્યાઓ) તેમજ એક અરધ અંગની અને પાંચસો નુરાની ફિ્થરે (વગરે એક 
અુસનને આપવાની એગાટવણ કરી રાખી છે.[વધારામાં 
ભરેલા ચાર ચાર પ્રકારના ણોને દરેક સતપ'થીએઓને સાટે રાખી સુક્યા છે 
ત્યાંથી આગળ જતાં કોટ દીડો, તેનો વિસ્તાર પણુ પાંચસો ગાઉ લાંબો અને 
પહોળો હતો તેની અદર આવેલ ભાગનું રાજ એક એક સતપ'થી મૂમનને 
માટે નિમૉણ કરી રાખેલ છે. આવી આવી અનેક લાલસો આપી પોતાના સતપ'થી 
સેવકોને ભરમાત્યા છે તથા એમ પણ કથં છે કે, એકોતેરસો યરીઆ આપના, 
એકોતેરસો અઆાયના અને સાત પરીઆ સાસરાનાં નો એમ એક સતપ'થોથી ઉદ્ધાર 
થાય છે. આ ખા ઉપરથી વળી પાછા ઇંમામશાહઢ જણાવે છે કે; “ ધન ધન 
ભાઈ તે મુમનને જેણે સતગુરૂ ઈમામશાહાની માની વાત. ” આ અધું જેઈ 
ઇખાસશાહ પાછા છહે આસમાન આવ્યા, ત્યારે ઈસાખશ્ઞાહુના ખાપદાદાએઓઃએ 
ક્ષ” કે “ધન ધન ઈએામશાહા અવતાર.” 

ત્યારપછો ંમામશા્ય પાંચે ાસમાન જાય છે, વ્યાં ટ્ર રાજ રા 
કરે છે તેને જોતા આવ્યા, પણુ ઈંદ્ર મહારાજાની તો કશી કીગતજ ન લી. 
ત્યાંથી ચેધ્થા અસમાને આવ્યા ત્યાં નવલાખ તારાનુ' રાજ્ય ઝ્નેયુ', ત્યાશ્રી 
ઇૅંમાસશાહ ઔજે આસમાને આવ્યા, ત્યાં ચ'દ્રમાનુ' રાજ્ય નનયુ', ત્યાંથી 
આગળ જતાં પહેસે આસમાન પહોંચ્યા ત્યાં સુર્ય ભગવાનન રાજ્ય જોયુ” કે 
જ્યાં રવીબાણુ રાજ્ય કરે છે. એટલી વાત ઈમામશાહે જણાવી; ષર'તુ ઇંદ્ર 
મહારાજ, શ્ર, ચદ્રમા, તારા અને સુરજ ભગવાને તેખનો સત્કાર કર્યો કે 
જેમ તેતો જણાવ્યુજ નથી. તેમ તે ભુવનોનો। કશો ઉલ્લેખ પણ કરેલો નથી. 
ત્યાંથી આગળ વષતાં ખેરે પર્વત ઉપર ગયા, ત્યાંની અનોષમ ક્ીલા નનેઈ 
ધણા પૂરી થયા, અને હાજરબેગ નામના ગુલામને સાથે લેઇ ઇંમામપુરી 
જેતાં પીરાણામાં આવ્યા હતા. 

ઉપર દશોવેલા પ્રકારનુ સવગ ઈંમામશાયડ જેઈ આવ્યા છે એમ લોકેપ્ને 
જાણુ કરવ: ખાતર ત્યાંની નીશાની રૂપ એક સોનાની ઈટ લેતા આવ્યા છે. 


કદાચ હીરા આણેક કરતા એમને સોન જ વધારે પ્રીય હોય એમ માલમ પડે છે. 
ઉપરથી કથા વાચતા હેરકાર્ઈ સતપ'થીએઓના મોઢામાં પાણી છટે છે, 


હશોદ રીષાથી અને સતપંથ પાળ્યાથી હીરા આણેકથી જડેલા. ભિણેવો) પચાસ 


www.realpatidar.com Page 540 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


લચ આપવાસા * ણ કુ 
કે,પરધમાંએઓને વટલાવી પોતાના ખીચડીચયા 


સતપ'થમાં ખેળવી, તેની સુરખાંઇનો Fગ ખનાવી પૈસા નીચોવી લેવાના ૪ નીચ 
હેતુથી ઈમામશાહ એઓઢાના સીડાસની ઉદારતા વાપરેજ ગયા છે અને પોતાથી 


અને તેટલી મહેનતે સ્વગ'નું પણ એવું ઉત્તમ વર્ણન ક્યું છે કે જરૂર એ સુસના 
સતપ'થીઓ લોભાયા વગર રહેજ નર્ટ 
એ ઉપરાંત વીસટોલ, ગોરવાણી અને દશ ગુગરીનુ' જ્ઞાન વિગેરે ઈમામશાહના 

Bt pe > _ ન Be 
ખનાવૅલ સઘળા શાસ્રોની ખાસ મતલખ પણુ એજ છે કે, પોતાના સતપ'થી 


મુમન સેવકોને ઓટી મોટી લાલચો આપી દશોંદના પેસા કઢાવવા અસે અતે 
તેમને મુસલમાની રાહુત ઉપર લઈ જવા સિવાય બીજી કશી જગાવી નથી. 


દંશ ગુગરીના સાનમાં પણુ ઈંમાખશાહ સ્વર્ગમાં નજરો નજર નેયલી વાતો જ 
કરે છે. આવું પોતાના મતિહીન હિ'દુ સુમના સેવકોને ગળે ઉતારવાના પ્રયત્ન 
સિવાય તેમાં કશુંએ નથી. તે સિવાય સૈયદ ઈેમાખશાહે પોતાના સતપ'થી સેવકોને 
સ્વર્ગની જૂટી લાલૅેચો આપી પૈસા કહઢાવવાના હેતુથી દશોદના લાગાના 
કર વિષે ભારે ભાર એલીને બોધ કચૌ છે, અને તેના માટે સુમન ચેતામણી 
નામના પોતાના રચેલા શાઆ્માં જણાવ્યું છે કે; “yu Loan 
“ એછી લક્ષ ચોરાસી તો છુઢીએ, જો રહીએ આપણા સતગુરૂ કે ફ્રમાન માંહે; 

દશંદ દીજે સતગુરૂ મુખે, તો વાસો હોવે અમરાગુરી માંહે. 

એજ અમરાગુરી છે આગળે, તેનાં સુખ કહ્યાં નવ જ્ય; 

સતગુરૂએ કેતાં ઇમામશાહે દીઠી તેવી કહી છે, ત્યાં હુરમ લાયક માંહે. 


એજી અનત ખેવા છે તે મહેલમાં તે ઘરની શોભા છે ત્યાંય; 
બોમન રખીસર તે મહેલમાં લ્ીણા લાડ કરશે ત્યાંય 


એક એવાં ઘર તે જીવ પાસસે જે ચાલસે આપણા સતપ'થ માંચે, 
ખરા દશોંટી સુકોતવ'તા તેની શાખ છે એલમ માંય મારે-ચેતન હારા તમે ચેતન. 


વળી ઈસઓમસાહે દશોંદ સાટે ડ્યુ છે કેઃ 


એજ એ ઘર દશોંદ જ દીજીએ, તે માંહે આળસ ન કરીએ લગાર, 
અનેક જાવ આગે એઓપર્યો તેણે ઓઆળખી્‌ઓ પોતાનો ભરથાર; 


એજી દશોંદ વિના નહી છુટસો સાંભળો સુનીવરો કહુ છુ' વાર'વાર. 
દશોંદમાં સુખન ન સમજે તેટલા આરે ઈમામશાહે ખુલાસો ડચે છે ga 


એજ દચોંદ તે કેમાણીની દશમી પાંતી કહીએ તે તો આલો એ નરજશું અહાર,; 
ચાળબીઓ ર્‌ આ મન તણો ખાસ વહેવાર. 


એ દચોંદ દેતાં જે જીવ ડોલાવશે તેનુ હાલ માલ નહી રહે પરિવાર |! ! 


ફિયા હીણા છવ નહીં તરે, સતશરૂ ઈમાખસાહ કહે છે પુકાર. 
સ્ક કલજુગની સ'ગ છે દોહલી, એ સુમનભાઇ તમે રહેને હુશીયાર; 
ધ 


www.realpatidar.com Page 541 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


દરોદ દેને આ સતગુરૂ સુખે (કહેતાં ઈમામશાહને) તેથી ઉતરો વેલે પાર. 
એશ દશો નહીં દેશે સતગુરૂ સુખે તે તો કાયર થાસે ને ખાસે રે માર, 
તેના હેડાસાંથી અગ્ની ઉડસે તારે જીવડો તે કરશે રે પુકાર ! ચતન૦ 
એશ મહારે પદાથ સરીખો આ માનખોલેને સદગુરૂએ ધર્મ દીધો સ'ભાળ, 
તે માંહે સાચા સુનીવર આપણા તેને સ્વામી રાન્ને લેશે ઉગાર. 
કક ° * * 
ખાસ કરીને તો એજ તે માંહે ખરા દશોંટી જે સુકીતવ'તા તેણે તો આંધી પુરની પાર, 
તે સ્ઞાન વીચારી ચાલસે તેને કલયુગ નહી લોપસે લગાર. 
ખરી દશોંદ તેને આદ્ીએ એતો ખટયા નીરે સ'ભાર, 
એજી તં સતગુરૂની પાંતી અળગી કશો, અને ખાકીનો કરો પોતાનો અહાર. 
તે માંહે થાસે ખરકત ધણી (ભ્ુખની ! ) તેનો સેસો મ આણુજ્ને લગાર, 
ભાઇ રે હશો આપણુને દીધા વિના નહી ચાલસે,એ ગુરૂનર લોભી નહીં રે લગાર. 
એજી દશોંદ તે દશમી પાંતી કહીએ તે દેજો નરઅલીજીને અહાર, 
ચાળીઓ અમારી આલો એ પીર મુરીદતો છે વેવાર. 
એજી સતગુરૂના વાયડે તે સાચા ચાલને,દેજને સતગુરૂ મુખે દશોદનો અહાર, 
ચાળીઓઆ તે પીર સુખે આપજો અને કરજો તે સુકીત અપાર. 
એજ ખરાં દશોંદી સુકોતવ'તા તે તો આવસે અમારે ટુવાર, ( 'પીરાણામાં) 
આખરની વેળા જ્યારે આવશે, ત્યારે તે ઉતરશે પેલે પાર. 
hen 
ઈએમશાહ ભાર દઈને પોતાના શિષ્ય સુમનોને ડહે છે કેઃ 
એછી ઇમામશાહુના વશ સેયરો જેવાને સુપાત્રે દાન દેતાં ઓછુ' 
_ આણુસે અને ખીજે પાંખડે રાખસે વેવાર, 
તેને શ્રી સતગોર ઈમાસશાહ પોતાનો નહી કરે તે તો જાસે નરગને દોવાર, 
એજી જે સેયદ જેવા સુપાત્રતે દાન દેતાં ઓષુ' આણુસે અને ચારે 
ચરખટે તે રહેશો હશીયાર, 
પણુ ભાઈ સુમનો સતપ'થ વિના ધમ! છે જેટલાં તે તો! સવે" મીથ્યા સાર ! 
એજી જેણે સતગુરૂએ ધર્મ ઢઇને ઈસાસશાહાના વ'શ સેચદ રેખાડીઆ 
પ્રગટ હાજર જાસું પાત્ર અવતાર, 
ખઓઔજા સ'સારથી ગુજ રહીએ એક સતગુર્‌ ચેયદ સુખે રાખીએ વીચાર. 
મામશાહે ! આ કષ્સ્તાની પ'થે ચડેલા પોતાના રિષ્યોને તેમની શ્રદ્ધા 
જોઈ એઈને કુ'કી કૅ'કીને ફોલી ખાવાની યુક્તિ રચી છે, તે સાથે ક'ઈક સામ 
ભેદનો પણુ ઉપયોગ કચો છે. દશો દેવામાં જરા પણુ ખન કચવાય તો 
ઇમામશાહ કહે છે કે, એ સુમનનો હાલ મલ ને પરિવાર પણુ નહિ રહે, એટલે 
તેન નખોદ જશો ! હેડામાંથી અગ્નિ ઉડરો! આજ્ઞાઓ પાળે છતાં દશો ન ભરે 
તો કિયાહીન કહેવાય, એટલે તે તરશે નડિ એવું ઈમામશાહ પોકારી કહે 
FR . 
છે. ઈમામશાહને પોતાનેજ નહિ પણુ તેના પરિવાર સેયરોને પણુ દશોંદ આપવી ! 
he પ સ = S જ 
જીઓ તો ખરા. પોતાની પાછળ પેઢીની પેઢી સુધીના સેયરોના પેટની પણુ 


ય 
ય 


તે બિચારા જીવને કેટલી ચિ'તા થઇ હતી; તેને ખખર તો હતી, .જ જે 


www.realpatidar.com Page 542 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


આગળ જતાં ખધુ' પોગળ ઉઘાડુ' થશે એટલે કહી રા'ખ્યુ' છે કે, ખીજ સંસારી 
માણસો અને તેમના ધર્મા કર્મ કે વહેવારમાં નેડાવું નહિ ! માત્ર સેયદદોના 
સુખનોજ વહેવાર રાખવો, એટલુ'જ નહિ પણ સેયદોને દાન દેતાં જે ઓઆછુ' આણુસે 
અને ઔના પાખંડ ધમો સાથે વહેવાર રાખશે તે નકે' જશો જેથી એ [બિચારા 
મવધશ્રદ્ધાળુ અને અસ્ાન લોડો આ ઉપદેશ સાંભળી સેયદોના મુખની પ્રસાદીને જ 
ઉત્તમ માનતા આવ્યા છે. ન્તણે હિ'દુષણામાંથી ભ્રષ્ટ થયેલાનેજ ભેસ્ત મુકામે 
લઈ જવાતો ઈંન્તરો મેળવીને સેયદ ઈંમામશાહ ન આવ્યા હોય તેમ પોતાના 
અજ્ઞાન હિ'દુસુમના સેવકના ગળે ગૂટડા ઉતાર્યો છે. સૈયદ ઈમામશાહેના 
રચેલાં ખધાં શ્ાસ્્રો અને ગ્ઞાનોમાં દહિ'દુધર્મા, ગાય, બધ્રાહ્ષણુ, દેવતાઓ, 
મ'દીરો અને હિ'દુશા્, પુરાણો વેદો વિગેરેની નીંદા કરી, અસ્ઞાન 
અને ભોળા લોકોને ભરમાવી તેમને ધમપરથી આસ્થા ઉડાડી ઇસલામી 
અનાવવાના સાટેજ રચવામાં આવ્યાં છે. એ ઉરતાંત સેયદ ઈમામશાહે 
હિ'દુધર્મથી પતિત થચેલા પોતાના મુમના સેવકોને નુરની ગોળી દશોંદ 
વિશોંદના લાગા આપે તથા પોતાની ( ઈમામશાહની) આલ એલાદને 
ગુરૂ કરી પુજે તેનેજ સ્વર્ગ મળે છે, એવોજ મહીમા ગાયો છે. સૈયદ 
ઇમાસશાહના અનાવેલાં શાસો જેકે આ પુસ્તકમાં ખાસ કરીને કેટલાંક તો 
આવી ગયાં છે, પરતુ હજુપણ એવાં સે'કડો શાસ્ત્રો, સ્ઞાનો તથા (કિયાઓના 
થો ખનાવેલા છે કે જે ખધા આ પસતક પછી પ્રગટ થનારા 'પીરાણા[તાગ છપાયો 
સતપ'થની પોલ ભાગ ખીજન્નમાં આપવામાં આવરો. અત્રે તો હેવે અધા 

શાસ્રો અને સ્ઞાનોને વિસ્તાર ભયથી મુકી દઈ, એક અગત્યનો વિષય કુર્મીક્ષત્રિય 
ઉત્તપત્તિમાંથી લઈ આપવામાં આવશો, કે જે હેમારી સ્ઞાતિ સાથે વિશેષ 
મહત્વ ધરાવતો હોવાથી તેને સ્થાન આપીશું, કદાચ કોઈ વાચક અ'ધુને એમ 
પણ જણારો કે, પીરાણા સતપ'થની પોલને અતે કુર્મીક્ષત્રિય ઉત્તપત્તિના 
ઇતિહાસને તે શો સ'ખ'ધ! પર'તુ હવે પછીનું ૧૧ મું મને ૬૨ પું પ્રકરણુ 
અથથી ઇતિ સુષ્દી વાંચી જતાં જણારો કે, પીરાણા સતપ'થે અનેક હિ'ડુ 
જ્ઞાતિઓ અને તે ઉપરાંત કચ્છ દેશના અમારા કડવા પાટીદાર ખબ'થુઓ કે 
જએ ખધા એ પાપી પ'થની જ્તળામાં ટ્સાઇને એવી તો અધમ સ્થિતિ ભોગવે 
છે કે, આજે તેમને તેઓ પોતે અસલ કોણુ હતા, તથા કયાંથી કેવા કેવા 
સજોગો વચ્ચે પોતાનુ' મુળ વતન ગુજરાત છોડી કશ્છના વેતાળ પ્રદેશ તર્‌ 
પ્રયાણ કરવું પડચું હતું. એ ખધ્રદી આાખતનો સટ કરવામાં આવશો. 
તેઓને તેમજ દુનીયાની જનતાને તેઓ કેવી અધમ સ્થિતિ ભોગવી રહ્યા છે, 
એ જણાવવાને માટે કૂર્મીક્ષત્રિય ઉત્તપત્તિના વિઢ્ટાન લેખક કર્મવીર ખધુ 
પુરૂપોત્તમદાસ લલ્લુભાઈ વીરમગામવાળાએ અથાગ પરિશ્રમ ઉટાવીને સમસ્ત 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને પોતાની અસહ્ સ્થિતિનુ' ભાન કૅરાબ્યુ' છે, કે જેના 
સાટે અઞારી આખી જ્ઞાતિ સદાને માટે તેમની રણી રહેશો. 


me Ae 


www.realpatidar.com Page 543 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ્રકરણ ૧૧ સુ. 
કણુખીઓના મૂળ પુરૂષ ફર્મ રૂષિની ઉત્પત્તિ. 

હિન્હની અસલ સ્થિતિનો ચિતાર જાણુવા માટે _ આધારભૂત અને 
પ્રામાણિક થ'થો તરિકે આપણી પાસે આપણા વેદો એજુદ છે. જ્યારે અસલમાં 
યૂરોપ અમેરિકાદિ અન્ય દેશો સુધારાની ખાખતમાં પછાત હતા, ત્યારે ઓર્યાવર્તા 
સ'પૂણ રીતે ઉન્નતિના શિખરે પહોંચી ચુકયો હતો, [ એવુ' આપણા 
ઉપરથી ફૂનિયાને નિશ'કપણે કખુલ કરવું પડે છે. તે વખતે આપણી સ્થિતિમાં 
ધાર્સિક સ્થિતિ પ્રાધાન્ય પદ પર હેતી. જ્ઞાનના ભ'ડારરૂપ આપણા ઈશ્વર 
પ્રણિત વેદો, પર'પરાથી ખ્રક્ષાજઝ અને કક્યપ મન્વાદિ તેમના પુત્રોને સુખપાડે 
હતા, અને તેજ કેમસઃ એક પછી એક વિદ્યાર્થીને લેખનરોલી વિનાજ તે 
દે કરાવવામાં આવતા હતા. પર'તુ જ્યારે લેખનરોલી શરૂ થઈ ત્યારે વેદોમાં 
પહેલવહેલો આપણુ શ્કગવેદ લખાયેસો હોવાથી, આપણો પ્રાચિન ઇતિહાસ, 
જાણવાનું તો સખ્ય સધન મનાય છ. તે જીતો માલૂમ પરે છે કે આપણો 
પ્રથમ વાસ પથમ વાસ અફૃગાનિસ્થાનમાં હતો, હતો, અને ત્યાંથી હિન્દુકુશ પર્વત ઓળ'ગી 


ખેખરઘાટને માર્ગે આવો આપણે પજાખમાં વાસ કર્થો અને ત્યાંથી પણ કેટલાક 


સમય પછી આપણે કેસે કલે પૂર્વ તરક ગ'ગા જમનાના રસાળ પ્રદેશમાં ડેડ 
અંગદેશ સધી વિસ્તર્યો. 

કેટલાક ઇતિહાસકારો એવું પણુ અનુમાન કરે, છે કે આપણુ આર્ચોના, 
ઇંરાનીઓઆના અને યુરોપીઅન પ્રજાના આપદાદાએઓ સાથે સાથે મધ્ય એશિયાસાં 
આસુ નટી પાસે પામિર નામના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં વસતા હેતા. ત્યાંથી એક ટોળી 
ગ્ૃરોપ તરક, અને ખીજ ઈરાન તરક્‌ અને ત્રીજી અફ્ગાનિસ્થાનમાં થઇ પ'જાઅમાં 
આવી. આ માન્યતા વિરૂદ્ધ ટીકા કરવા હુ' માગતો નથી, ગે તેમ હોય ! 
ખાપણા આયો પ્રથમ સાંક વસતા હો, અગર તો મધ્ય એશિયાન! 
પામિર પ્રદેશમાં વસતા હા, પરન્તુ વેદો નજેતાં તમના અસલ સ્થળનુ' નાસ 
ભરતખ'ડ હોય તેમ માલૂમ પરે છે. તે પરથી મારૂ' એવું માનવું છે ફે 
ભરતખ'ડની મયૉઢા હાલ જે પંજાખની સરહદ પર સુલેમાન અને હાલા પર્વત 
તથા હિમાલયથી અ'કાય છે, તેને ખદલે અકૂગાનિસ્થાન તથા તેની ઉત્તરના 
પાસિરવાળા ઉરચ પ્રદેશનો ભાગ પણ તેની હઢમાંજ હોવે! જોઈએ. આ વાતની 
યુરતીમાં એમ કહી શકાય છે કે, રામાયણ અને મહાભારત વખતના ભરતખ'ડની 
હદ હાલના હિન્ડુસ્થાન જેટલીજ નહોતી; પરન્તુ વિસ્તીર્ણ હતી. તેમ તે ખને 
સ્પેતિહાસિક માન્‌ ગ'થો પરથી સ્પ માલૂઞ પરે છે. ઝગવેદના મવત્ર ઉપરથી 


જ 


જણાય છે કે, આર્યોએ અફૂગનિસ્થાનનો પ્રદેશમાં પ્રાચિન કુ'ભા_( કાણુ.) 


www.realpatidar.com Page 544 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


નદી પર ધણા કળ સુધી શાન્તિથી વાસ કર્યો છે. વળી તે સમયે અને તેજ 
સ્થાનેથી વેદના મત્રોની લેખનરોલી શારૂ થચેત્તી માનવામાં આવે છે; કારણ ફે 
વેદમાંની કેટલ્લીક કચાઓમાં કુ'ભા ( કાખુલ ), કમુ ( કુરમ) અને એાસતી 
(ગએમલ ) નદીઓ વિષે વારવાર વિવેચન કરવામાં આવેલાં છે. ત્યારખાદ તે 
પ્રદેશની અવર્ણુનીય કુદરતી શોભા નિહાળતા અને તેની ફૂળદ્રષ જમીનમાં 
ખેતી કરતા તેઓ પોતાની ધાસિક કાયકીતિને પશ્ચિમમાં પ'જાખ તરફ ફેલાવવા 
લાગ્યા. પ્રથમ તેમાં પ્રચ'ડ સિ'ધુ નદી, સતદ ( સતલજ), પીપાસા ( ખીઆસ ), 
પુરૂષ્ણુ ( ઈરાવતી-રાવી ), અસીકી કિ'વા ચ'દ્રભાગા ( ચિનાખ) અને વીતસ્તા 
(જેલમ) એ વગેરે નદીઓનાં વર્ણાન આવેલાં છે. એ પરથી તેઓ પ'જાખસાં 
થઇ કએ કેસે મથુરાં તરૂ આગળ વધ્યાનું માલૂમ પડે છે. આ પ્રદેશમાં તેઓએ 
વધારે વખત સુધી વાસ કર્યો છે. તેમના મૂળ પુરૂષ તરીકે ભગવાન કૅશ્યપ 


મષિ હોવાનુ! આપણાં શાસ્રો ખતાવે છે, તેથી તેમનાથી આપણા મૂળ પુરૂષ 
ચ'દ્રવ'શીય કૂમ ગ્રપિ સુધીનો વશ ખતાવવાની અત્રે આવશ્યક્તા હોવાથી તે 


નીચે પમાણે જણાવવામાં આવે છે. 
ઞસ્સિરે વાસ્યળો ક્યાહો તસ્યારઢગ્ેર મૃસ્ુરા ॥ 
વિ્વસેઞઃ સ્તષો છોને ગાતો મમેસ્તવત્તાપુરા । 
અત્વિચક્ષઃ સ્તમત્વન્ઞ સ્તેગજ્ઞાં પાતેરશ્વરઃ ॥ 
ગાક્ષણાય્્નોદિ રોક્જાતામોપીનાં અ પોષ: | 


ને 


વાત્વયેસ્ય સ્ાત્લોપિ ચદ નાનેતિ વિકૃત: ॥| 
દિ ગાર્રાઢને ટીલી એેતિઘાત્તો [તિવ્વજ્ઞ | 


ee SN 


ત્ઘેતતસ્ય ચદ્નામત્વ મિ;તતિસો્મ || 


ક્ષીર સાગરમાં ભગવાન શેષજીની શય્યાપર શાયન કરી રહેલા વિષ્ણુનારા- 

યણુની નાભાકમળમાંથી શ્રી ખહ્ષાછી પ્રકટ થચેલા છે. તેમનાથી સમગ સછિના 

પિતા આદિ પુરષ શ્રીં કફ્યપ જઝષિ ઉત્પન્ન થયા. તંમનાથી મહાત્મા અત્રિ 

ત્રષિ ઉત્પત્ત થયા. તેમજ અ'ખારરૂપ તેમનાં નેત્રોમાંથી સવ તેજના પતિ, 

ઇશ્વર, સર્વ લોકોને જ્ઞાન્તિદાતા, સુધાકર અને અઢાર ભાર વનસ્પતિને પોષણ 

આપી તે ટારા રને જાવન આપનારા-પુષ્ટ કરનારા ચંદ્રમા થયા. ચ'દ્ર એ 
hd 


શષખ્ઢાભિધાન રાખવાનો હેતુ સાર્થક છે, સિ ધાતુ સુખ અને પ્રકાશનો ભાવ 
દશોવે છે તેથી તેમાંથી ચ'દ્ર એ શબ્દનો પ્રચોગ થાય છે. તે ચ'દ્રના પ્રાકટ પછી, 
્તસ્વસ્તી ફય જ્ીમામ્યા નાસ્તા જ્લાનસાજીમા । 
'ત્સ્યાચ્સિમિતઃ વન્નો સપ્ણવળ્ય સંચુતત। ॥ 


www.realpatidar.com Page 545 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


યઢાન્યો વીરાગિફીરો વર કવમ્લો યરાનન: | 
નાસ્તા યવર્તિયાતો મુષાનાં યોક્વાસ્વર | 
પરાળેય ન સ્વેપ વિશ્નતોવર્ઢો વેમઃ | 


ત્પત્રઃ શ્રીમતાં શ્ર: પુ પર્ણો સરા્માતેઃ || 


તેમની રૂપ તથા લાવણ્યમયી અને સૌભાગ્ય સ'પત્ઞ રૂપાંગના નામથી વિપ્યાત 
થચેલી ઉત્તમોત્તમ ગુણુવાળી પત્નિથી અત્યત (દિવ્ય અને મનોહુર રૂપવાળો 
નિર્માણ થયેલો પુત્ર થયો, જેનું નામ બુદ્ધ હતં. તે મુદ્દ દાતા તથા વીર 


નરોમાં, સવે શ્રેષ્ટ કને કરતો, શોભાયમાન સુખાકુતિવાળો, સ્વય'વીરોમાં શ્રેષ્ટ 
થચો. તે ખુદ્ઠિમાન પુરૂપોને બોધ કરનારો તથા સર્વ મુરાણાસાં પ્રસિષ્ઠ સાસથ્ય' 
યુક્ત વરદાન આપનારો થયે. તેની પછી શ્રીમાન પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ એવો તેને 
મુરૂખા નામનો મડા ખુદ્દિશાળી પુત્ર પેદા થચો. 

વસા ત્રવુઃ પત્રો્ણષનુગોક્ષાર્યરિત્યમૃત્‌ । 

સ્કસ્દપુરાળે, સ્તક્ષાસ્ક્લિબ્કે, જાહિસ્ટ્લ્યે. અ ૨૦ 

ળ્તેષ ક્ટોલેઘ ઘયમઃ યાર્યવઃ તતો અઃ તત્સ: 

તસ્લાટ્યુવ: તસ્લાત્પુસ્ણા: તત્તક્ષપ: આયુશ્વનિળીતઃ |] 

અમ્ેત્રવો: પુત્રવીત્રાર્યાતાં વાત નામક યુાનામજ્ાર્વનાંવિસ્તારઃ 

તમેયસ્્ષાન્દે નિજ્પિતત: || તશ્નાવિ ગ્પુર્યફાવિસ્તતાર્ષાળાં 

ગરજસ્ઞાયોધત્રઃ ક્કોક્ઃ સન્તિ || તયાહિ i 
તતિમેતોમહાવીય્યો : સો [વેમ્યાત્ત ષોફ્ઘઃ ।। ૩૮ ॥ 

હે્ીમસ્કા પરાવ્વાનો ક્રાક્ષળાતિલ્યાશ્વાસ્ત્ાઃ | 

તાતાનિછા સતણોનેછ[ વેટ્જઞાક્ાનુ ચિસ્તત્ના ॥] 

ળવાહિવંજા યિસ્તારો ગાતો વેય વાતે ॥ 

આવા શ્રીમાન પુરૂષોમાં શ્રેષ્ટ એવા પુરૂખા રાજાને ત્રપુ નામનો યુત્ર થયો. 

'વેતે આયુ નામનો લઘુ ભ્રાતા હતો. આ ત્રપુ તથા આયુ ખન્ને પુરૂષોના 
વ'શની વિશોષ વૃદ્્િ થયેલી છે. તેમાં આયુના વ'શનો વિસ્તાર મહાભારતમાં 
વિશેષે કરી વર્ણવ્યો છે, અને ત્રપુના વ'શનુ' વિવેચન સ્ક'દયુરાણુમાં નિરૂપણુ 
કરેલ છે. આ ત્રયુના પુત્રનું નાસ વામ હં, અને તે વામતો પુત્ર કુશ થયો. 
એના વ'શની વૃદ્ધિ કરનારા મહા પુરૂષોની સ્ક'દપુરાણુમાં ખે શ્લોકોએ કરીને 
સારી સ્તુતિ કરી છે. તેઓ વેયવાન, અપાકુત પરાકમવાળા, લોકોમાં પ્રસિદ્ધ 
ગુર્પાધ" ડરવાથાળઃ ગે ગોટી સહાત્સાએ! હ્તા. તેએ! છ્રા્ણખું આતિચ્યં 


Ass 
(3 


www.realpatidar.com Page 546 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કરનારા, દાન તથા જપ તપમાં શ્રદ્ધા પૂવડ એક નિષછાવાળા, અને વેદાદિ 
સત શાસ્્ોનુ' ચિ'તન કૅરવાવાળા થયા. એવા મહાડુભાવ પુરૂષોને પવિત્ર ને 
વિસ્તીર્ણ વંશ આજ સુધી આ અવનિમાં વિષ્યાતિને કરેલાવતે! રા છે. 

ળતેઘાં તેયીમતાનાં મધ્યળ્વ ૂર્મવેરાસ્યનિફ્વળ જાતતમ્‌ | 

તયાસિ | માટલાઈકિનીમનત્ત્ય કર્મે નામનો ગરજે: યે ।॥। ૬૪ ॥| 

આત: મમમતો રાઞા માળનાય સતીસ્તત: | 

તસ્તાસવીરતેનાયા મનેય: પૌતિયઝ્વાઃ ॥ દ્‌ ॥ 

સ્ટ પરાળે આતિસ્ફલ્યે સ્તક્યાન્ટિ ળકે. અ. રેર્‌, 

એ રીલે મહાન્‌ પ્રભાવશાલ્લી મહાપુરૂપોસાં ફૂર્મ શ્કપિના વ'શતુ' સ્ક'ઠપુરાણુઆં 

વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. તેમના ફળમાં પ્રથમ પ્રાણનાથ નાસે રાજા થયા; 
જેમની પછી ખાહુશાલ્લી નામને ધારણુ કરનારા રાજા થયા અને તેમના વશમાં 


દીર્ઘમાહુ વગેરે થયા. આ પ્રસ'ગે ફમીં શખ્હ પ્રયોગ ફેવી રીતે થયો છે તથા 


તેનો અર્થ અને મહત્તા શં છે, તે વિસ્તાર સૂક્ત ખતાવવ' ચોગ્ય ધારી નીચેનો! 
ખાસ [વષય લખવામાં આવે છે. 
કમી શખ્દનો સપ્રમાણ અથ. 

સસુસ્તૂર્તીનામ | પ્તદદેસ્વઝત્વા ઘઞાવતિઃ ગ લગત મદ્વઝતા યરેસ્સત્વક્શ્વસે્તસ્તા- 
સર્સઃ યાકથવો વે તૂર્ષસ્તસ્ાત્ાદુઃ સત્વ: ગાન્રાક્યવ્યરતિ 1 રાતવથ, ક્ર. ૭. અ. ૪, ત્ર, ૨, 

સ'સ્કૃત શબ્દકોષ પ્રમાણે ફૂમી શબ્દનો નરજાતિમાં નીચે પ્રમાણે . 
ભાવાર્થ છે. 

ફૂર્સઃ સૂઃતપરથ્વી, અસ્યાસ્તીલિયૂર્ીન્ભૂપતી, પૃથ્વીપતિ, રાજા, જેમકે સ્જ્વ 
(કર્મ: ) ₹મડજ્વોક્ાઃ | રાતવથ, કા. ૬. અ. ઉ. ત્ર. ૨. 

પ્રોફેસર સનીઅર વીલીયસ્સનો સ'સ્કુત અંગ્રેજ શાખ્દ્કોષ નીચે પ્રમાણે 
અર્થ ખતાવે છે. 

ક્સઃન્વીર્યજઝર્ષતશક્તિ, અસ્યાસ્તીતિઝુસીઝવિયવાન, શાક્તિવાન માણસ. 
સઃ ન્તીર્યસન્વીસ્કર્મન્શુરવીર કૃત્યો, ગસ્યાસ્લતિફુરીઝવિરકર્મા, વિરપુરૂષ. 

કકૂ્સુવદ્વાતે | સ્લો વે જામો ર્મે યે તકુવદ્વાતિ ગોવે સમાં ઝોક્નાનામવ્લુ વવિજાનાં 
વતૂ-સોડત્યસસ્ત્ત ળ્ત જૂર્સસ્વયે લદુવસ્વાતિ થાયાનવેર સસ્તાયાનાત્મા સજ્ઘ ટ્મડળ્યછોશ્વાઃ 
રાતવશ, શ્ર, ૭, ગ ઉ, ત્રી. ૨. 

“૬ સ્તતોનસ્વ સ્સે સ્્વાવે લિક્રતાટો વિવ સમત્રોઃ ! શ્રઝુરાયૌદ્રવે વને સેટ્ષાત્યમ્કુ વારા? 

l 
ઝૂર્મઃ ન્નોઃ્સ્વગ અસ્નાસ્તીતિજરમીંદિવસ્પતિ, ઈન્દ્ર, સ્વર્ગપતિ. 
“ પર્યીશ્વિજ્દિસ્વે હુવિકૃમીસ્તાશત્ષો સ્યસ્ત ર્સ્ટરોત્તય: | 


fan 


તિરશ્વટ્યે: સવના યસોગદિ ફાવિછ શ્ુવિભેફ્વમ્‌ || ”” 


www.realpatidar.com Page 547 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ગવેદ, મચ્લ ૮ અ .સૂક્વ પપ સો. 

પદચ્છેટપર્યોઃ । ત્‌ । હિ। તે-રતિ -ક્રામેત | જ ર્ત: | 
સ્યસ્તે | ફસ્ટ । ઝતયઃ । તિરઃ । વિત | અયે: [ ત્તયત્તા | 
સા | યત્તોરૃતતિ | મહિ । રાવિ । શ્રિ । મે। ટવ | 

« રુસ્ઝ્: વફિબો મવવા તશ્ત્રો મા શ્રાતસ્ડુવિક્ષાર્ષિ ગ્રફ્ાવાન | 


ચઢ્મોધઃ વાવિતો મર્ત્યેઘુ કૃતતે ૃપમ વીયોળે || 


રૂગ્વેદ, મંડલ ૩ જુ', સૂક્ત ૩૭ સનો. 
પદચ્છેદ-ર્ન્ટરર | સુશિ્ઃ | મઘયા | તસ્ત્રઃ | મદ્ા-ત્રાત: । વિકિ 
રસ્ટ | સુજ્િયઃ ત્ર: | મરા-શ્રાત: | હુવે 


A 
4! 
યઃ 
| 
Be 
3a 
(al 
As) 


ન્નામઃ | 
ક્રદવાવાન | યત્‌ | જશ્રઃ। વઃ । યાધિતઃ | મર્ત્યજુ | સય । સ્થા | તે| કૃષમ । યીયોબિ || 


શાયણુ ભાષ્ય પમાણે નવેનજુર્મોઝ્સ'ગ્રામમાં નાના પ્રકારનાં કર્મ કરનાર 
વિરનર છે. ઉપરોક્ત દરેડ અર્થમાં ફૂર્મી શબ્દ ખાસ ક્ષત્રિયની સના તરીકે 
વપરાયેલો છે. ખુદ ઇન્દ્ર પણુ ક્ષત્રિ ગણાયેલ છે, જેનાં વેદ મ'ત્રોમાં ઘણાં પ્રમાણો છે. 
« અથયદિ રાગસ્યોયગતે ફ્ન્દ્વાજ્યે ગવેન્ટ્ાયક્યાં યહતેન્ટ્યાગં ઞાયમેતિ ક્ષશ્રછં 
ફીસ્દ્ર ક્ષત્રછે રાગસ્યઃ ।॥। ૨ ॥ 


કાતવથ, કા, 4, અ. ૨. શ્રા ૨ । અહીંઆં કત્રઈરીત્ટઃ ઈન્દ્ર ક્ષત્રિય છે, અને 
“ ત્થષિન્ત્રાધિરાન: શ્રવસ્યુસ્ત્યે મૂરનિમૂતિગેતાનામ્‌ 


BN aly ~ : 
ત્વંદ્વીવિરારૂમા [વેરાગા યવ્ઘત્ક્ષત્રમનરંતે અસ્તુ । ૨૨ ॥ 
અથવવેદ, કાન્ડ ૬ હો. કે. ૯૮. ઈન્દ્ર ક્ષત્રિય છે તેનુ' આ પ્રમાણ છે. તે 
વિના વેદમાં ઘણાં પ્રમાણો છે, પર'તુ હવે માત્ર એકજ પરમાણુ આપી આગળ વધી 
“- ન્રાતારાષિન્દ્ મંવિત્તારમિસટ રવે સવે સર્વે શોર્રીમન્ટ્મ્‌ | 
હ્યામિરા્જો વસતિને સ્યૉસ્તિનો મશ્યવાઘાત્વિસ્દ: ॥?? ચજીવે'દ. 

આ મંત્રમાં પણુ ઈન્દ્રને ત્રાતા આદિ વિશેષણો લગારેલાં છે, તે પણુ ક્ષત્રિયનો! 
ભાવ ખતાવી આપે છે, ભૂપતિ એ શબ્દનો પ્રયોગ ક્ષત્રિસે મારેજ થાય છે, તે 
ઓઔના અનેક સ'સ્કૃત થ'થોથી સિષ્ઠ થાય છે. પ્રાચીન અતે અર્વાચીન સમયમાં 
ક્ષત્રિઓજ રાજકત્તા તરીકે અહાર આવેલા છે, અમરકષના કર્તા અમરસિ'હે 
પણુ જેટલા ભૂપતિ વાચક શખ્દ્દો એકડા કર્યા છે, તે સઘળાને ક્ષત્રિવગ“માં 
સુક્યા છે. વળી “ વીર્યવાન ? આ વિશેષણ માત્ર ક્ષત્િનેજ લગાડી શકાય છે, 
તે માટે મનુ ભગવાન કહે છે કે;- 

“« [વિવાળાં સ્ઞાનતો જ્યેછયં ક્ષાત્રિયાળાં તુ હીત: | 
જર . ~ . 
વેર્યાનાં વાત્યિયનતઃ ટ્વાળામેવ ગન્મતઃ ॥। 7 ૨૧૯ | ગ. ૨ 
_ અર્થ _શ્રાહ્યણોતું સાન, ક્ષત્રિનુ' વીર્ય (ખલ), વેશ્યોન' ધન ધાન્ય, અને 
શદ્દૉનુ' જન્મથી ચાકરી કરવી તે પ્રાધાન્ય કર્મ છે. 
“ જ્ઞીર્ય તેનો વતિર્વોફર્ય ગુજ્દે ગાવ્યવઠણાયનમ્‌ | 
હાનમીશ્વરમાવશ્વ ક્ષાર્ત્રં ત્વર્મે સ્યમાવગમ્‌ | ” મીતા. અ. ૨૮-૪૨ 


www.realpatidar.com 


Page 548 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પલ્પ 


અથ-શોર્ય, તેજ ( હિ'મત ), ઘતિ ( ધિરજ ), દાક્ષ્ય ( ચતુરાઈ ), 
યુદ્ધથી ભાગવું નહિ, ઉદારતા, તપ તથા ઇશ્ધર પર ભાવ ભત્ત્તિ એ કષત્રિનાં 


he 


સ્વાભાવક લક્ષણ છે. 

આ પમાણે વેદાદિ સત્શાસ્ો તેમજ ઇતિહાસો વગેરે નેતાં કર્મીઓની 
પ્રાચીન કાળથી કત્રિ તરીકેની મહુત્તા વિશો હવે લેશ પણુ શકા રહી શકતી નથી, 
છતાપણુ કેટલાક અજ્ઞાન માણુસો એવી શા'કા કરતા માલૂમ પરે છે ડે, તેઓ! 
અસલથી રાજા હતા ત્યારે હાલમાં ખેતીવાડીનુ' કાય“ કેમ કરી રહેલ છે? 
તેમની આવી શા'કામાં અજ્ઞાનતા સિવાય અન્ય કાંઈપણ નજરે આવતું નથી; કારણુ કે 
આપત્તિકાલે પોતાની આજીવિકા માટે કૃષિકમ કરવુ' તે પણુ તેમતો 
અસલથી જમીનદારીનો ભાવ ખતાવી ક્ાત્રકર્મનુ' પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ આપે છે. 
તદુષરાંત ખેતીનુ' કામ કરવુ' ત શાસ્ોક્ત રીતે શ્રેષ્કર્મ ગણાય છે. 

“ ચર્યતૃકેળાશ્વિના વવન્તેવૅ હદ્સતા મનુવાયટ્ક્ષા | 
સમિગ્શ્યું ગયુરેળા ઘમસ્તોર જ્યોતિશ્યશ્ર પુરાયોય । ર૨ ॥ ?” 
રૂગ્વેદ મ'. ૧ લુ* સૂક્ત. ૧૧૭. 
શખ્દાથયતખ્‌ગ્યવાદેવાન્યમ્‌, યુશ્નેમઝર્હેત, ગાશ્વતાઝ્ગશ્વિનો, યપસ્ત્ા-યવસ્તો, 
ફવમગસ્નમ, હુર્ત્તા-દુર્સ્તો, મનુઘાય-મનુવ્યાયમનવે+વા, ટ્રક્ષા-દ્ો ક્રશ્રળાં 
Fa A . A ~ he: 
કષ્તયિત્તારો દક્ષચિતારો વા માર્તળાં જવ્યાટીનાંશ્નાર્‌ યિત્તારોવા, રહ્યુમઝઝવક્ષય- 
ક્રોરિળમ, સયુરેળઝમાત્તમાનેત વગ્રેળ ગજષમૂરેનવા, ગએમિવયસ્તા-મમિવમનતો, ૩₹- 
વિક્તીળમ, ગ્યોતિત્ગન્ારી મહાત્મ્ય, અશ્રયુઃ-મયુફતમ । 

અથ હે દસ્્ો અશ્ચિનો, તમે હળ વડે જવાદિ ધાન્ય વાવી-વવરાવીને અતત 
નિપજાવીને અથવા દશ્યુ ( ખેતીવાડીના શરુ, અસુરો-પિશાચાદિ વા ટુર્ભીક્ષ ) 
ને પકાશવાન વજ કે પાણીના સમુહ વડે નાશ કરીને આર્ય સનુષ્યના માટે 
આપના કમ વિષયક વિસ્તીણુ પ્રકાશ ઉત્પન્ન કચ; અથવા હે દસ્રો અશ્ચિનો તમે 
આર્ય મનુષ્ય કે મનુના માટે હળથી જવ વગેરે ધાન્ય વાવી વવરાવીને આપનુ' 
વિસ્તીર્ણુ મહાત્મ પ્રકટ કચ છે. 

_ આ વગેરે ખીજા પણુ વેદિક સત્રોવડે સિદ્ થાય છે કે ખેતી કરવી 
તે શ્રેષ્ષ્કમ છે. એટલે કૃષિ સાથેના ફૂર્મીઓના સંખ'ધથી તેમની ઉત્તમતામાં લેશ 
પણ ઉણુષ આવતી નથી. ફૂમીઓ હાલમાં કૂરમી, કૂળમી, કુણુખી અને કણુખી 
વગેરે શબ્દોથી ઓળખાય છે તે ફૂર્મી શખ્દનુ' અપબ્ર'શ રવરૂપ છે, એમ 
વ્યાકરણ મહાભાષ્યાદિ થ'થે! વાંચવાથી પ્રતિત થશે. એવી રીતેજ ળે કરી ઘણા 
સ[સ્કૃત શખ્દોનો અપભ્રશ થઇ ગયો છે; જેમકે અક્ષયત્રતાયાને ખદતે અખાત્રીજ, 
સૂયને ખદલે સૂરજ. ગ્રામને ખદલે ગામ, માતૃને ખ&થે મા, દેવાલયને ખદ્લે 
દેવળ, દેરૂ છત્યાદિ, ઇત્યાદિ. એટલે સુળ સ સ્કૃત ફૂર્મી શબ્દના કાળે કરી ધણા 
પ્રાકૃત શબ્દો થઈ ગયા છે, પર'તુ તે શબ્દોના સ્વરૂપમાં અસલ ફૂર્મી શબ્દ સ્પષ્ટ 


દેખાઈ આવે છે. 


www.realpatidar.com Page 549 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કમી! ક્ષત્રિય છે. 


_. 


ધથસ ભાગના અવલોકનથી આપણને ખામ પરે છે કે કફ્યપના વાનને 
પેકી કમ રૂષિના પુત્રા અસલ પ્રશ્વિપતિ હેતા, અતે હવે પછી જણાવવામાં 
આવરો તે રમાણે તેઓ પ'ન્તખના એક ભાગસાં રાજ્ય લોંગવતા હેતા. 
જો કે હમણાં તેઓ કૃષિકાર જેવા થઈ ગયા છે, છતાં આધુનિક સમયમાં 
પણ તેઓ દરખાસ્શ્રી, દેશાઈશ્રી, રાજા, જાગીરદાર, દેશપતિ, વતનહાર, તાલુકદાર, 
જમીનદાર, અમીન અને મુખી વએેરે વિશેષણો ધારણુ કરી રહ્યા છે, તેથી 
આપણુને તેમની પૂર્વગતૂ મહત્તાની પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ થઈ આવે છે. સિવાય તેએઓ। 


ક્ષત્રિય હોવાથી ઉપવિત ધારણ કરી ટ્‌ીજ તરિદેનાં નિત્ય નેસિત્યાદિક કરસો 


કેરવા લાગ્યા છે, જેના માટે શ્રીમદ્‌ શ(કરાચાર્યજી, શ્રીમદ્‌ વક્ષભાચાય જીના 
વ'શને, શ્રીમદ્‌ નથુરામ શર્મા, શ્રીમદ્‌ નસિ'હાચાર્યજી આદિ આચાર્યો અને 
મહાત્માએખઓ-પ'ડિતો વગેરે સ'મત છે. ઉપરોક્ત સિદ્ધાંતને સારી રીતે પ્રતિપાદન 
કેરવા માટે ચુનાર જીલ્લામાં ભરેહટા મુકાસે તઃ. રપ અને ૨૬ મી સે સને 
૧૯૦૬ ના દિવસોમાં ગોસ્વાસિ શ્રી ૧૦૮ શ્રી રાધાચરણ વિદ્યા વાગિશ, એઔનરરી 
એેજીસ્ટ્રેટ, શ્રી વ'દાવન વાળાના અધ્યક્ષપણા નીચે એક જાહેરસભા એોલાવવામાં 


આવી હતી. તેમાં આ સિદ્ધાંતથી વિરૂદ્ટ અભિપાય ધારણુ કરનારા સઘળા 
સભ્યોને ખાસ આમત્રણુ કરી બોલાવવામાં આવ્યા હેતા, ઉપરાંત કાશીના 
પંડિતો, મહાત્માઓ, ખ્રાક્ષણો તથા અન્ય જ્ઞાતિના સભ્યો વગેરેને જાહેર 
અઆમ'ત્રણ કેરી જાદાં જદા સ્થાસોમાંથી તેડાવ્યા હતા. તેએઆરએ લગભગ ત્રણ હજાર 
માણુસોની સટી સ'ખ્યામાં હાજરી આપી હતી. તે સભામાં ** કુણઔએઓ। 
ક્ષત્રિય હોવાથી યગોપર(વિતના અંધિકાટી છે,” એ વિષય પર ખ'ને 
પક્ષનો વાઢ વિવાદ થયે હતો,જેનું સવિસ્તર વર્ણન નીચે આપવામાં આવ્યું છે. 

પધારેલા સર્વ પ'ડિતોની સ'મતિ અનુસાર સભાપતિ તરિકે વૃ'દાવનવાળા 
એસ્વામી શ્રીરાાચરણુજીાની પસ'ઢગી થઇ અને તેમની આસ્ઞાનુસાર કાર્યકમ 
શરૂ થયો. સભાના સએકેટરી મી. દીપનારાયણુસિ'ઢૃજજએ કણુખી જ્ઞાતિ ક્ષત્રિય 
વર્ગમાં છે અને તેમને ઉંપવિત ધારણુ કરવાનો અધિકાર છે, એ વિષયપર 
શાત્્રોનાં ઘણાં પ્રમાણો સહિત સારૂ ભાષણુ કર્યું. તેના સમર્થનમાં કાશી નિવાસી 
(વિટ્દટ૨ પંડિતજી હાસોઢર શ્ાસ્રીએ સ્ક પુરાણુ વગેરેના દાખલા આપી 
કેણુખી જ્ઞાતિ ક્ષત્રિય છે તેવું ખતાવી શ્માપ્યું. આ ખને મહાશયોના ઉપરાક્ત 
સિદ્ધાંતની વિરૂ્રાં કાશીના મડેત મખઢનભોહન પાટકે થોડા સમય સુધી 
ભષણ આયા અદ દર્શીોગ્યું ટે 

(૧) જે કષમીઓ ક્ષત્રિય હોય તો એ તસોકની રીતભાત અને ધરા 
રોજગાર ખીજ ક્ષત્રિયોના જેવા કેમ નથી ? 

(૨) તેઓ સઘળા જનોઈ કેમ પહેરતા નથી ? 


www.realpatidar.com Page 550 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


(૩) તેઓ જાતે ખેતી કરવાનું હલકુ કામ કરે છે અને હાલના જમાનાના 
ઓજા ક્ષત્રિયો સાથે રોટી બેટી વ્યવહાર કેમ રાખતા નથી ? 

આ ઉપરથી ડે' એવા સસિદ્ધાત ઉપર આવું છુ” કે તેઓ ક્ષત્રિય નહો' પણુ 

અન્ય વણના છે. 
_ તેમની શા'કાનું સમાધાન કરતાં કાશીના પ્રસિ પંડિત મહામહોપાષ્યાય 
સ્વામી રાસસિશ્ર શાસ્ત્રીના શિષ્ય પંડિત રાજારામ શાસ્ત્રીછએ નિચે પ્રમાણેના 
શાસ્રૉક્ત પ્રમાએણોથી પધારેલા સઘળા પંડિતો અને સભાસદોને સાખીત કરી 
આપ્યું ફે પંડિત મદનએઓહુનના કહેવા પ્રમાણે, કણુીએઓ અન્ય વર્ણી નથી પણુ 
ક્ષત્રિજ છે. કારણુ કે; 

૧. ઉપનયન ( જનેઈ ) સ'સ્કારની ખાખતમખાં જુસલમાનોના જમાનામાં 
ભલા ભલા સમશેર ખહોાડુર ક્ષત્રિએએ પોતાની સમરોરો મ્યાન કરી કૃષિકર્મ 
કરવા માંડયું હતું, અને સમર્થ પંડિતોએ પણુ પ્રાણુ ખચાવવા ખાતર ઉપવીતને 
ઉતારી પાઘડીમાં છુપાવી હની. તેવી વિવિધ પ્રકારોની આક્તોને લીધે ઘણા 
ખરા ઢિજેએ સમયસૂચકતાથી પોતાનાં કર્તવ્યો અસુક સમયને માટે અક્ષગ . 
કર્યી હતાં. તેથી દ્રિન્નેમાં ગણાતી કેટલીક અન્ય વણો હજ સુધી પણ ઉપવીત 
યારણુ કર્યો વિના ચલાવે જ્ય છે. તેવીજ રીતે આ ગ્ઞાતિને માટે પણુ અમુક 
સમયથી એવાજ પ્રકારનું અ'ધેર ચાલતું હતું. હાલમાં જેમ કત્રિ મનાતી 
જેટ્લીક ઉપવીત નહિ ધારણ કરનારી જાતિઓ, શાસ્ોક્ત કમ કરતી વખતે 
(યજ્ઞ યાગાહિ, લસ પ્રસ'ગે, શ્રાધ સ'વત્સરીમાં) અપ સમયને માટે જનોઈ 
ધારણુ કરે છે, તેમજ આ જ્ઞાતિ પણુ કરે છે, માટે એ ગ્ઞાતિ પર આવા 
પ્રકારનો આક્ષેષ આવી શાકતો નથી. 

ઝૂ. અન્ય કાર્ત્ર વગ સાથેના રોટી બેટી વ્યવહારની ખાખતમાં જે શ'કા 
અતાવવૉમાં આવી છે, તેના સમાધાન સાટે મારે આપને જણાવવું એઈએ કે, 
આજકાલ ખ્રાહ્માણ, ક્ત્રિ, વાણીઆ ફાતિએઓનો અસુડ વર્ગ, પોતાની સ્ઞાતિના 
જદા જુદા વર્ગમાં પણુ આપસ આપસમાં બેટી વ્યવહાર રાખતો નથી; તેજ 
પ્રમાણે કણુખી સ્ઞાતિ પણુ પોતાના વર્ગ સિવાય ખીનઞાઓઆની સાથે રોટી બેટી 
વ્યવહાર રાખતી નથી, એટલે એ શ'કા પણુ વજુદ વિનાની જણાઈ આવે છે. 

૩* કણુખીએઓ જતે ખેતી કરે છે માટે તેઓ કતત્રિય નથી, એમ કહેવું 
એ ભુલ ભરેકુ' છે; ડારણુ કે આ વર્ણુમાનો અગુક ભાગ તો જમીનદાર તરીકે 
અન્યની પાસે ખેતી કરાવે છે, અતે કેટલોક ભાગ જાતે પણુ ખેતી કરે દે; 
યર'તુ ખેતી કરવી તે નિન્હીત કસ નથી. તેમનો એ ધધો પણ અસલના 
સમયની તેમની જમીનદારીનો પત્યત મુરાધેઃ રાપ છે. એ ઉપરાંત આપતૂકાલમાં 
એતી કરતાની સ્મૂતિકારોએ પશુ છટ આપી છે. કસ્યો[પ ક્ષે કૃત્વા! ૨૮ સપ 
તાખિજ્ય સિસ્વક્વન્‌ રગ: ।૧૨॥ (પારાશર સ્મૃતિ, અધ્યાય ર ને, “સોક ૧૮ અને ૧૯). 
એટલે કે ક્ષતિ ખેલી, ત્યા, તે સુતારાડિકનું પણુ કર કરી શકે છે. 


www.realpatidar.com Page 551 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પટ 

અને ગૌતમ પણુ અધ્યાય છ સા માં લખે છે જે “સત્યો વેવ્યક્ષર્તા ?? 
એટલે રાન્તએઓ પણુ વેષ્યનાં કર્મ કરી શાકે છે. વળી મનુ ભગવાન પણુ 
જ્રૉતાની સ્મૃતિના ૧૦ મા અધ્યાયમાં કહે છે કે- 

અસ્તુ યથેત્સેતત ત્રાક્ષળ: સ્વેત ક્વર્મળા | 

નીવેત્ક્ષગેયર્મેળ સ્ત ાસ્ય ગત્યનન્તર: |।1૮ ૨ 

જમામ્યામપ્યનીવેસ્તુ યાય સ્યાલિતે સ્વેત | 

કપિમોર્ક્ષળાસ્યાય ગીવેદ્દેફ્યસ્ય ગૌવિક્ષામ્‌ 1૮૨ 

નૌવેદેતેસ રાગસ્યઃ સ્ઞવેળાવ્યનયે મત: ૨૬ 

અર્થાત ખાક્ષણે! પોતાના યથોકત કર્મવડે નિવોહે ન ચલાવી શકે તો, 
આકૂતના સમયમાં કત્રિયના કસી વડે તે પોતાનું શુજરાન ચલાવી શાકે છે; 
કારણ ફે તે વર્ગ તેના પોતાના નજીકનો! વગ છે (૮૧). થ્રાક્ષણુ અને ક્ત્રિ 
અ'તે પોતપોતાના ધર્મવડે પોતાનું ગુજરાન ન ચલાવી શાકે તે, તેવા વિટ'મનાન! 
વખતમાં શી રીતે નિર્વાહુ કરી શકે ? આવી શા'કા થાય ત્યારે સમાધાન 
'એ છે કે ખેતી કરવી, વ્યાપાર કરવો અને પશુપાલન કરવું એ વગેરે જે 
યેષ્યના ધએ છે તે વડે નિર્વાઢુ કરી નિભાવવું (૮ર). ઉપાંધવશ ક્ષત્રિ પણુ 
એજ રીતે વેષ્યનાં કસોવડે પોતાના કુટુ'મનું પોષણુ કરી શાકે છે (હ્પ). 

એ પ્રમાણે ય્રાક્ષણો ક્ષત્રિનાં અને ્રાહ્ષણુ તથા ક્ષત્રિ ખ'ને વેષ્યનાં કએ 
કરી શકે, તેવું આજકાલ હરેક જગાએ માલૂમ પડી શ્યાવે છે. આધુનિક 
સસયસાં હિ'ડુસ્થાનની ઘણી ખરી કોએ (્રાક્ષણુ, ક્ષત્રિય, વેજ્ય અને શૂડ) થેડા 
અથવા ધણા પ્રમાણમાં આ ધધો ખુશીથી પોતાના હાથે કરતી જણાય છે. 
ઉપરાંત વરાહ પપુરાણુ જોતાં પણુ એવું જણાઇ આવે છે કે ખુદ જનકેરાન્ન અને 
તેમના પટરાણીએ પણ પ્રસ'ગોપાત જતે ખેતી કરી પોતાનું અને પોતાની 
પ્રજાનું કેહ્યાણુ ડરેલુ છે. 

પ'ડિતિ ખ'શીધર શઞાસ્્રો માજપાઇ અને કેલા ધ્ક્ષચારી કાશીવાળાએ પણુ 
યડિવત રાજારામજના ઉપરોક્ત સિદ્ધાંતને અનુનોદન આપ્યું અને કહયું કે, 
ધર્મશાસ્રોનાં વથન પ્રમાણે અને પ્રાચીન સમયથી સવ કોસ ખેતી કરતી 
આવી છે, તે લોકાચાર પ્રમાણે જોતાં ખેતી કરવી એ કાંઈ હલકુ કામ નથી. 
વેથી સદરહુ પડિવજીનો સિમાંત અમારે પણુ માન્ય છે. 

આદ પ્રેસીડટ સાહેખની ઇશ્છાનુસાર કાશીના શ્રીમાન પંડિત રામનાથ 
શાસ્્રીએ ફૂ્મીઓઆની વ'શાવળી અર્થ સહિત સ'ભળાવી, એટલે કાશી નિવાસી 
પ'ડિત વિરભદ્ર શર્માએ પણુ ઉપરાષ્ત મતને અનભોદન આપ્યુ”. 

આ સઘળા પંડિતોની વિરૂદ્ધમાં કાશીનિવાસી પંડિત પવ્મનાભ શાસ્ત્રીએ 
શ'કા કરી કે કણુખી ગ્ઞાતિને કૂર્મ રૂધિનો પરિવાર માનવામાં કોઈષણુ આધાર 
નથી; કારણુ કે એજ સ્કંધ પુરાણમાં લખ્યું છે કે-“ સુલ્યર્યરો સર્ણાચ્છસ્ને નીચવયોનો 
સ્િ્ોડખવણ'? ક ફવિબો સુળવ'શ નશ થળ ગચેછે, ત્યારથી તે વ'શરીતતીચ 


www.realpatidar.com Page 552 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ચોનીમાં ગણના થાયછે. જ્યારે આધારભુત માનવામાં આવેલા સ્ક'ધ પુરાણથીજ 
એવું પ્રતિપાદન થાય છે, ત્યારે એ લોકો કૂમ રૂષિનો પરિવાર છે તેવું શી 
રીતે પુરવાર થઈ શાકે છે? ઉપરોક્ત પંડિત પદ્મનાભ શાસ્ત્રીની કાઢેલી 
શ'કાને પંડિત ભગવાનદતતે અનુસોદન આપ્યુ”. 

કાશીનગવાસાન્ગવેદ વિઘ્યાલયાધ્યાપક શ્રીમાન પંડિત દેવીપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ 
નીચે લખ્યા પ્રમાણે સદરહુ ખ'ને દરપ'ડિતોની શા'કાનું સમાધાન કરતાં દર્શોત્યુ' 
જે, કણુખી જ્ઞાતિને નીચ જ્ઞાતિ ડરાવવાને સદરહુ પંડિતોએ સ્ક'ધ પુરાણ જે 
પ્રમાણ આષ્યુ' છે તે અનર્થ છે. જે પોતે કહ્યો તે શ્લોક પુરેપુરો કહ્ષો હોત 
તે! સત્યવાતનો પડદો ખુલ્લો થઇ જાત. જીઓ હવે હુ” તે ક્લોક પુરો કરૂ છુ'. 

“ આંગિત્તાસ્વર [િત્રશ્વ પક્ષાજેસ્સ તતોમયત્ત્‌ | 
મસ્યવરો તમુદિછિએે સીત્યોતો સ્થિતોડમવમ્‌ ॥| 

આ શ્લોક પહેલાં તો સહ્યાંદ્રિ ખ'ડના ચોત્રીસમા અધ્યાયમાં છે, અને કૂમ' 
રૂષિની કથા તો તેત્રીસમા અધ્યાયમાં છે તેથી આ શ્લોકનો ફૂમવ'શની કથા 
સાથે કાંઈપણ સસ્ભ'ધ થઈ શાકતો નથી; માટે પંડિત પદ્યનાભ શાસ્ત્રીજીએ 
આ શ્લોકનો આધાર તદ્ન અપ્રાસાંગિક આથો છે; કારણુ કે તેમના અર્ધા 
શ્લોકનો સમ્ખ'ધ ચોત્રોસમા અધ્યાયમાં વર્ણુવેલા પ્રાયણુ રૂષિની સાથે થાય છે, 
છતાં પણુ પ'ડિતજી પ્રાયાણુ રૂષિના વ'શજ્નેના નાશને ખદલે ફૂર્મ રૂષિના વ'શનેનો 
નાશ થયેલો અતાવે છે, તે તેમણે ગ'ભીર પકારની ભુલ કરી છે. 

વિશેષ જાત માહીતિને માટે સહ્યાંદ્રિ ખ'ડ આપની સમક્ષમાં હું' રજી કરૂ' 
છુ'. જે જોવાની સૌ તકલીક્‌ લેશો. પ'ડિત દામોદર શાસ્ત્રીએ સક્યાંઢ્વિ ખ'ડના 
તકરારી શ્લોકનું ભાષાંતર સોને કરી ખતાવ્યું અને તેથી કણુખીઓની નીચ 
ચેની આખતનાં પંડિત પવ્વનાભ શાસસ્રીનાં પ્રમાણુ સર્વથા અપ્રાસાંગિક છે એ 
પૂરેપૂરે સાખિત થયું. 

વળી સદરહુ પ'ડિત પશ્મનાભ શાસ્ત્રીએ કે્' કે કણુખી સ્ઞાતિ ફૂમત્રષિનો 
પરિવાર છે, એ વાત માની લઇએ તોપણુ તેમનો ઉપનયન સ'સ્કાર થઈ શાકે 
નહિ; કારણ કે ધમ(શાસ્રાના વચન પ્રમાણે ખાવીસ વર્ષ સુધીમાં કત્રિઓને 
ઉપનયન સ'સ્કાર થઈ જવો જેઈએ. તે ઉપરાંત ઉમ્મર થવાથી તેઓ પતિત 
થઇ જાય છે, કૅણ્‌ખી સ્ાત્િ તો કેટલાંય વર્ષોથી વ્રાત્ય થતી આવી છે, તેથી 
તેમને સ'સ્કાર થઈ શકતો નથી. 

જનોના પ્રત્યુત્તરમાં પંડિત દેવીપ્રસાહજીએ કહયુ' કે પંડિત પશ્મનાભજી હુવે 
ફૂમત્રષિના વ'શન્ને તરીકે કણુખીઓને કબુલ કરે છે, પર'તુ ત્રાત્ય તરીકે 
તેમનો ઉપવીત સંસ્કાર થઈ શકે નહિ તેવું દર્શાવે છે. તેમના પ્રત્યુત્તરમાં નીચે 
સુજષ્પ ખલાસ છે, 


www.realpatidar.com Page 553 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જે વખતે ભીનગાના રાજાએ કાશી નિવાસી પ્રતિહીત પિત સહાસ- 
હોપાથ્યાય સ્વામિ રામસિશ્ર શાસ્ીને શ્રાત્થોના સ'સ્કારની ખાખતસો પ્રશ્ન પુછચે! 
હતો, ત્યારે શાસ્્રીછએ “વ્રાત્ય સ'સ્કાર સીમાંસા” નામનું શાએઓના આધારવાળુ' 
મુસ્તક રચીને છપાવી એ શ'કાને દ્ર કરી છે. તે પુસ્તક પ્રેસીડન્ટ સાહેખની 
સસક્ષ હુ રજી કરૂ' છુ', જેને પંડિત પશ્મનાભજી અથેતિ વાંચી ખ'ડન કરી લે. 
આ સિવાય પધારેલા પ'ડિત મહાશચોની ધ્યાનમાં હશે કે સ'વત ૧૯૬૧ ના 
જયે માસમાં. 

શ્રી મચ્છ'કરાચાર્ય સ્વામિ એવધન મડાધિશ્વરે વાંસવાડામાં પચાસ સાટ 
પંડિતો ( પ'ડિત ન'દકિશોર શુકલ વગેરે) ની સમક્ષમાં કણુબીઓતે જનોઈ 
પહેરાવી હતી જ્યાં ઘણા પંડિતોએ શ'કા લીધી હતી. તેમની શ'કા નિવારણ 
કરી તેમનાજ હાથથી સ'સ્કાર કરાવ્યો ટુતો. તે સિવાય શ'કેશ્વર મટાધિશ્વર 
શ્રીમદ્‌ જગત્‌શુરૂ શ'કરાચાર્ય સ્વામિ અને સનાતન ધમના એટા મોટા 
અઆગએૅવાન આચાર્યો અને પ'ડિતો વગેરે એ ત્રાત્યોતે સ'સ્કાર કરાવે છે તેથી .ઃ 
રા'કા પણ ટકી શકતી નથી. 

પછી પંડિત મદનએહનજીએ પ્રશ્વ મુછચો કે કણુખી સ્ાતિ કૃત્રિમ 
ગણાય છે તો એ સ્ઞાતિમાં થએલા રાજા મડારાજન વિષે ઇતિહાસોસાં કેમ કાંછ 
ઉલ્લેખ નથી ? 

જેના જવાખમાં સદરહુ સભાના સેકેટરીએ ફેટલાક અ'ગૅજ વિઢ્ાતોના 
અભિપ્રાચો રજી કર્યો (જે હવે પછીના પાનામાં આપવામાં આવેલા છે ). 
છેવટે આ વિષયમાં જેને શ'કા હોય તેને પશ્તોત્તર કરવા માછે પ્રેસીરેન્ટ 
સાહેબે સુચના કરી તેથી ખ'ને પક્ષના પ'ડિતોએ પોતને સ'તોષ થએલો હેર 
કચ, જે ઉપરથી પ્રેસીડેન્ટ સાહેબે નિચે પ્રમાણે પોતાનો અ'તિમ ખુલાસો 
જાહેર_કચો. 


“૬ ઉપરોક્ત સભાના પ્રેસીડેન્ટ તરીકે મારી પસ'ઢગી થયા ખાદ મારી 
સમક્ષમ ખને પ'ડિત પક્ષોએ “ કણુખીઓ કફાત્રિ છે કે નહિ” તે વિષય પર 
શાસએપક્ત વાદનિવાદ કયો, જે ઉપરથી હુ” નિક્મયપર આવું છ' કે તેએ! ક્ષત્રિ 
લરીકોસિક્ઠ થછ ચુકયાછે) વળી વધારામાં શ્રી એોવધન મઠના તથા શ્રી 


શ”કેશ્વર મઠના શ્રી શ'કરાચાર્યાજીએ અને કેટલાક ખીજા આચાયેંએ અવે 


વિઢ્ાન પ'ડિતોએ તેઓને લાંમા વખતથી શ્રાત્ય તરીકે રહેવા માટે મનુ તથા 
યાસાવલ્કયાદિ સ્મૃતિઓ પરમાણે વીધિસર પ્રાયશ્ચિત કરાવી ઉપનયન (જનોઇ) 
સ'સ્કાર ડરાવેલ છે, અને કરાવે છે. તેથી તેઓ ક્ષત્રિ તરીકે સિદ્ધ થઈ ચુકયા 
છે અને તેઓને ઉપનયન સ'સ્ક'રમાં કર ખાટ્ટ નથી. ?? 

(સહી) શ્રી રૂધાગ્ચશગ રસ્લાી; મેિજેન્ટ, 


www.realpatidar.com Page 554 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૫૧૧ 


કર્મીની મહત્તા વિષે ઇંગ્રેજ ઇઈતિહાસકારોના અભિપ્રાય. 
22 creme Oss nd . 
૧ “ હન્ટર્સ સ્ટેટીસ્ટીકક્લ એકાઉન્ટ ઔકુ બેન્ગાલ. ભા. ૧૧. 
શીવાજી અને ગ્વાલિયર તેમજ સતારાના રાજાઓ કણુબી વ'શમાંથી 
ઉતરી આવેલા હેતા. 
ર્‌“ કાસેગીઝ રેસીઝ ટાઈખ્ઝ એન્ડ કાસ્ટ્સસ્‌ ઔઓક આધ. ?; 
ગ્વાલિયરના સૌંધિયા, સતારાના રાજા અને નાગપુરના ભોંસલે કણુખીઓ 
હતા અથવા તેઓના જેવાજ હતા. મી. કેમ્પખેલે દર્શાવ્યું છે કે, મરાટાનું મૂળ 
કર્મી તત્વમાંથી હતું, અને શિવાજી તથા તેના ઘણા સરદારો કણુખી હતા. 
ગોરખષુર અને ગુજરાતમાં પણુ કણુખી રાજાઓ છે. 
ક “ ઈલીઅટ્સ હીસ્ટ્ટી, ફોકલેર એન્ડ ડીસ્ત્રીખ્યુશન એક રેસીઝે '? 
મરાડામાં કેટલાક કણુબીઓ છે અને ગ્વાલિયર તેમજ સતારાના વ'શ 


તેજ વર્ગના છે. 
ક 


“રેવ, શેરીંગ્ઝ પ્રાઈખ્ઝ એન્ડ કાસ્ટસસ ભા. ર જો. ” 
(સુંમઈ ઇલાકો અને અધ્ય પ્રાન્ત.) 
પુના જીક્ષામાં વારવાર મરાટા અને કણુખી એ શબ્દો એક ખીજાને માટે 
ખાલ્લાય છે. કસી અને કણુખી ખરી રીતે એકજ વર્ગના લોકો છે. તેઓમાં 
કેટલીક જાતો છે. તેઓ અ'દરાઅ'દર પરણુતા નથી. તેએઓ ધણા ઉગી, 
ખ'તીલ્ઞા, સાધારણુ કરકૅસરવાળા, તન્દુરસ્ત અને વ્યવહારિક રીતે સુખી છે. 
પ “ધ પીન્સીપલ નેશન્સ ઔકુ ઈન્ડીઆ, 
કણુખી પોતાની સ્વત'ત્રતા મેળવવાના શોખીન છે. નીચેની તેની કેટલ્વીક 
કહેવતો છે. 
“જ્યાં ગાજવીજ થાય છે ત્યાં ડણુખીએઓ જમીનદાર છે. '? 
““ કણબી વાંસે ડેડ કૅણુઓી કોઈ કેડે નહીં. 
દ્ર “કનલ રાહ્ટ્ન ” 
ખ'ગાળમાં પહેલ વહેલા આયે તરીકે આવેલા બિહારના કણુખીઓ 
હોવાનું જણાવે છે, અને કહે છે કે તેઓ ઘઉ'વર્ણા રંગના, સામાન્ય ઉચાઈ 
અને સારા ખાંધાવાળા, તેમજ જરા ઉ'ચા કાઠાવાળા અને સાધારણુ દેખાવડા 
હેતા. તેમની વ્યવહારૂ રીતભાત માન ભરેલો છે. તેમના ગુરૂ ન હોય 
તેવા પ્રાહ્મણના હાથનું રાંધેલુ તેઓ ખાતા નથી. કેટલાક સ્થાનિક બ્રાહણણો 
તેમના હાથની મીડાઈ ખાય છે, અને તેજ પ્રમાણે ઘણા લાયક ક્ષત્રિઓ પણુ 
વર્તે છે. બીજી અધી જ્ઞાતિઓ કોઈપણ તરેઢની આનાકાની સિવાય તેમના 


www.realpatidar.com Page 555 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પર 


હાથની સીડાઈ ખાય છે. અયોધ્યામાં તો તેઓ કહે છે કે તેઓ ધણા જુના 
વખતના જમીનદારો છે. સી. ખૂ2 કહે છે કે લખનોમાં પણુ તેમજ છે, ત્યાં 
આગળ તેઓ હલકી જ્ઞાતિમાં ગણાતા નથી. 
૨૫૧ 
૭ “ સરકારી હુકુમ ન'ખર. ૮-૧૮૬ અ-૬ નો સાર્‌, ? 
(આધે તા. ૨૧-૩-૧૮૯૬.) 

નામદાર સરકાર જણાવે છે કે કણુબીઓ એક ઉચ્ચ ખાનદાન કુટુ'ંમના 

છે માટે તેમને સરકારી નોકરીમાંથી ખાદ કરવા તે દિલગીર થવા જેવું છે. 


૮ “ ઉિ'દુસ્થાનનું ઈસ્પીરીઅક્ ગેઝીટીઅર. નવી આવૃત્તિ, પુસ્તકે 
પ સું, પાને ૯૭-૯૮, અમદાવાદ ડીસ્ત્રકટ, ” 

હિન્દુઓમાં કૃષિકારોનો મુપ્ય વર્ગ કણુમી, ૨જ૫ુત અતે કોળી છે. તેમાં 
ખીજાઓ કરતાં કણુખીઓ ખાસ અગત્યનો વગ છે. કેટલાક સરકારી નોકરીમાં 
ઉંચી જગ્યાએ ચડેલા છે, કેટલાકોએ વ્યાપારમાં પેસા એેળવેલા છે, પણુ સો 
ભાગ ગુજરાતના ખેડુત જમીનદારો તરીકે ખેતીવાડી કરે છે. જો કે પાટીદાર 
અને કેણુખી માંહોમાંહે પરણુતા નથી તોપણુ તે ખ'નેમાં ડાંઈ ખાસ તક્ાવત 
જેવું નથી; પર'તુ કણુખીઓ રજપુતો કરતાં ચડીઆતા છે. 


હ “રેવ. શેરીંગ્ઝ હીન્દુ ટ્રાઈખ્ઝ એન્ડ કાસ્ટ્ચૂસ્‌ ભા. ૩ જો. 
'પાનુ' ૨૫૮. હિન્દુ ગ્રાતિઓસાં સ'બ'ધ, ” 


ખેતી કરતી જાતોમાં કૂમી-કનભી મુપ્ય છે. ખેતીવાડીનો ધ'ધે! કરતી 
સઘળી સ્ઞાતિઓઆમાં તેઓ સારા આગળ પડતા છે. કણુબખીઓના પ'જા 
તેમના રોજગારને લાયક કુદરતી રીતેજ મજખુતં હોય છે. તેમની ચામડીનો 
રગ ઘઉ' વણો છે-કાળો તો નહિ પણુ કાળાશ પડતો પણુ નહિ. અહીંના 
તેમજ ઉત્તર હિન્ડુસ્થાનના કૂર્મીઓઆ ઘણા ખરા ઉ'ચા, મજખૂત, ખહાદુર, 
સિજતદઢાર અને સ્વત'ત્ર વ્તનવાળા છે, અને શુદ્રો-હલકી સ્ાતિઓમાં દેખાતા 
જોઇ અવગુણો તેમનામાં નથી. પણુ ખામી એ છે કે તેઓ વિચાર શકક્તિમાં 
જરા મ'દ છે, પણુ તેમના રોજગારને લઈને તેમાં નવાઈ જેવું નથી; કારણુ 
હરેક દેશોમાં ખેતીને લીધે ખેડુતોની સમજ શકિત તેવીજ થાય છે. હલકી 
જ્ઞાતિઓમાં નહોં માલૂમ પડતા જુદા જુદા ગુણો આ ગ્ઞાતિમાં માલૂમ પડે છે; 
અતે ઉચ્ચ સ્ઞાતિઓની ધ્યાન ખેચવા જેવી રીતભાત તેમનામાં હોય છે. ઉચ્ચ 
જ્ઞાતિની મુલાકાત દરમ્યાન હલકી જ્ઞાતિના લોકોમાં દેખતી ભયભીતતા તથા 
હુ્ષકી તાબેદારી તેઓમાં બિલકુલ નથી. પણુ અસલ કણુબીઓ ખીજ રીતે 
સામાન્ય જીસ્સામાં રજપુતોને દરેક રીતે મળતા આવે ' છે. તે રજપુતોના જેવી 


www.realpatidar.com Page 556 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ધર્યતા અને હિસ્મતવાળા હોય છે. તેઓમાં લુચ્ચાઈ અને તાત્કાળિક ગ્રાહ્ય 
શક્તિ નથી* તેઓ ખ્રાહ્ાણુથી કેટલ્લીકવાર જદા પડે છે. ૨જપુતો તેમના નસુના છે. 
જો તેઓને સારા સ'ચોગોમાં સુકવામાં આવ્યા હેય તો તેના નમુના પ્રમાણે 
અની જાય તેમાં લેશ પણુ શ'કા નથી. વળી તેસની સુખમુદ્રા ખિલકુલ હલકી 
સાતિઓ જેવી નહીં પણુ રજપુતના જેવી છે. એ વાત સાચી છે કે તેઓ 
રજપુતના જેવા વધારે રૂપાળા કે સુંદર નથી, તેમ છતાં પણુ તેમના જેવાજ 
ચહેરાવાળા અને તેવાજ દેખાવના છે. જે કે તેઓમાં સહનરીીલતા ખને શાંતિ 
છે તોપણુ તે સઘળા ઉપરાંત ખરા હિન્દુઓનું જે સુ્ય અને પ્રશસ્ય ભૂષણુ 
સ્વમાનની લાગણી તે તેમનામાં છે. જેમ તે વારવાર દેખાય છે તેમ ગરીખ 
હોય તે! પણુ તેના પ્રારખ્ધના આધારે તેની ખત્તાનો જોગ આપતો, અને 
મનની ક'ગાક્ષીયત ભરેલી સ્થિતિમાં દેખાતો, તમે તેસે કરી એરો! નહિ. ઈગ્ક્ષાંડના 
એડુતો કરતાં સુકાખલે તેએ સાંસારિક સ્થિતિમાં સારા ને ઉંચા છે, અતે 
વારવાર ઔજાઓ તરક્થી તેઓ રૂઆખ પૂર્વક વધારે માન સએળવે છે. ૨જપુતોની 
મગરૂખી અને ય્રાહ્મણોના મિથ્યાલિમાનમાં નહીં જણાતું એવું માન તેમને 
તેમની ઉચ્ચ પદવીને લીધે મળે છે. 
૧૦ “ફાંસ સાહેબની રાસમાળા લા. ર જો. 'પાનું ૨૮૬-૯૩. ” 

ગુજરાતમાં ઘણાખરા ખેડુતો કણુખી છે છતાં તેમની ઉત્પત્તિ ક્ષત્રિથી 
થચેલ્લી છે. તેઓ ઘણા ખરા ક્ષત્રિ જેવાં વિશેષણોથી એઈળખાય છે. તેમાંના 
અન્ય જે તદ્ન ગરીખ ખેડુત છે તેમને પણુ ઇશ્ધરે જે સ્થિતિમાં મુકયા છે 
તે સ્થિતિને તેઓ આશ્ચય'કારક રીતે માકૃક આવે છે. 

૧૧ “બાસ્ખે ગવનસેન્ટ એઝીટીઅર ભા. ૪ થો. ? 
અમદાવાદ પા. ડેદ* ૧૫૧. 

કેટલાક કણુખીઓ ડારીગર છે, કેટલાક સરકારી નોકરીમાં સોટા 
હોદેદારો છે, કેટલાકે વ્યાપાર વણુજમાં સ્ઞારી દોલત જમાવી છે, પણ 
ઓજા ઘણા ખેડુતો છે; તોપણુ તેએઓ ઘણા સદગુણી, ગ્રરમાળ, શાન્ત, 
ઉદ્ઘોગી, લગ્નનાં અને મરણુનાં ખર્ચ સિવાય સાદા અસે કરકસરીઆ, ગુના 
અને અપલક્ષણાથી દુર રહેનારા અને કેળવાયેલા ઉત્તમ ખેડુતો છે, પહેલાં 
જયારે ગામડામાં કાડી વગેરેનાં ધાડા પડતાં ત્યારે કાંતો તેમનું સમાધાન કરી 
સ'તોષતા કે પછી આ ખહાદુર કણુખીઓ અને રજપુતો ખળ જીવ ઉપર 
માવી લડીને તેમને હટાવતા, 

૧૨ બૌસ્એ ગવર્નસેન્ટ એઝીટીઅર વેધ. ૧ ભાગ. ૧ પા. ૪. 

“ The main Gurjar anderlayer are the Levas und Kardvas, 
the two leading divisions of the important elass of (rujarat Kusbis.” 

સારૂ“ ગુજરાતમાં આવી વસેલા ગુજ રનો મુખ્ય ભાગ કડવા અને 
લેઉવા છે, જેઓ ગુજરાતંની કણુખી સ્ઞાતિના બે અગત્યના આગેવાન વિભાગ છે. ” 


પી. ૬પ IRE EEE 


www.realpatidar.com Page 557 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ૪ 


પ'જાખ પર સ્વારીઓઆ અને કર્મીઓનું પ્રયાણુ. 


E> 
ભગવાન્‌ મનુના પહેલા પુત્ર ઇંક્વાકુએ પોતાનુ' રાજ્ય અયોધ્યામાં સ્થાપ્યું 
હતું. ત્યાં ઘણી પહેડીઓ થઇ, પછી શ્રી રામચંદ્રજી થયા. તેમના કુમાર લવે 
પજા પર સવારી કરી મનુના ચોથા પુત્ર હિષ્િના વ'શજ વિશાળ વ'શના અતે 
વવિશાલાવતી નગરીસાં રાજ કરતા જનમેજય રાજાને હરાવ્યો; અને રાવી નદીને 
કાંડે પોતાના નામથી લવપુરૂ વસાવ્યુ'. તેજ અરસામાં લક્મણે લક્સણાવતી ? 
અને કુશે પણુ કુશાવતીડ વસાવ્યુ* હતું. પ'જાખમાં રાજકાંતિ થવા છતાં પણુ 
ફૂર્મીઓ પોતાના ચુપ કૌશલ્યને લીધે રાન્ય માંહેનો કેટલોક ભાગ જાળવી 
રહ્યા હેતા; અને ગુજરાત શહેર આસપાસના કરડ તેમજ લેયા પ્રદેશમાં 
વિસ્તરી તેઓ આખાદ થયા હતા. ત્યારઆાદ લાંખા સમયે અર્જાનના પોત્ર 
પરિક્ષિતે આવી લવના વ'શજ સુમિત્ર નાસના રાજા પાસેથી પ'જાઅનુ' રાજ્ય 
લઇ લીધું, અને ચ'દ્રવ'શમાં રાજગાદી ગઇ. ચદ્રવ'શના રાજાઓના વખતમાં 
ઇં. સ. પૂ. ૧૮૦૦ વર્ષ પર આસીર્યાની રાણી સેસિરામીસ પ'જાખ પર ચઢી 
આવી, પણુ ત્યાંના સુખાએ હાથીઓની સેનાથી લડાઈ કરી તેથી ટુશ્મનનુ” 
લશ્કર ભયભીત થઇને નાસી ગચુ'. કેટલાક સમય પછી મિસર દેશનો સેસોટ્રિસ 
રાજા પ'જામ પર ચઢી આવ્યો. તે વખતે મગધ દેશમાં સરુરેવના વ'શનો 
અળવાન રાજા હેતા. ત્યારપછી મગધ દેશના તક્ષક રાજાઓના અમલમાં 
ઈરાનના પારસી રાજા દરવેશ ગુસ્તાસ્પે ઈ. સ. પૂ. ૫૧૮ માં પ'જાખ પર સવારી 
કેરી અને ત્યાંથી મુષ્કળ સોનુ', અને જવાહીરની કિમતી લુ'ટ, તેમજ હિન્દી 
લશ્કરી સિપાઈએઓને લઈ ગયે. જ્યારે તે રીસ ઉપર ચઢે ત્યારે તેની સાથે 
ગયેલા હિન્દી સિપાઇઓઆએ લડાઈમાં પરાકુમ કરી દેશને દિપાવ્યો હુતો, એવું 
ધંતિહાસો પરથી જણાય છે. ત્યારપછી ગ્રીસનો મહાન્‌ સિક'દર, તુકસ્તાન, 
ઇરાન, વગેરે દેશો જીતતો છ. સ. પૂ. ૩૨૭ માં પ'જાખ પર ચઢી આવ્યો, 
ત્યાંના રાજન પોરવે મુષ્કળ પરાકમ કર્ઝુ છતાં લડાઇમાં હાચૌ, તોપણ હિન્દી 
લશ્કરની ખહાદુરીથી ભયભીત થયેલા સિક'દરનાં સેન્યે આગળ વધવા ના કહી 
જેથી સિ'કદરને પાષ' જવું પડયું. રસ્તે જતાં ખાખીલોનમાં તે અપુત્ર સરણુ 
પાસ્યો, લેથી તેનુ વીસ્તીર્ણી રાજ્ય તેના સરદારોએ વહેચી લીધુ'. હિન્દની 
'સરહુટ સુધીનો bd ભાગ સરદાર સેલ્યુકસ નેકટરના હાથમાં આવ્ચે. તેણે 
"યજ પર સવારી કરી પણુ સગ રેશ "ટ્રુ ડુરાવ્રે 
'તેથી ખને વચ્ચે સ'પ્રી થઈ અને સ લે ee hn 
ઈ. સ. પૂ. ૩૦૬ થી ૨૯૮. પ'જખ પર આ પ્રમાણે વાર'વાર સ્વારીએઓ થવાથી 
થતી ઉથલપાથલને લીધે ત્યાંની પ્રજા ક'ટાળી હતી. જ્યારે પ'જાખ અને મગધ 


૧ લાહોર. ૨ લખનોર. ૩ પટણા. 


www.realpatidar.com Page 558 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


રેશ લસ સ'મ'ધથી એક ખીજાના પરિચયમાં આવ્યા ત્યારે ગાઢ સ'મ'ધ ખાયો, 
તેથી ઈ. સ. પહેલાંના ત્રીજા સેકાના અ'તમાં કર્મીઓ નાં કેટલાંક લડાયક કુટુ'બરા 
પ'જામ છોડી મગધ દેશની રાજયની કુશાવતીમોં ચદ્રશુષ રાન્તના લશ્કરમાં 
આવી રહ્યાં. ત્યાર પછી ખાક્ટ્રિયા (ખદખ) ના લોકોએ પ'જામ પર સવારી 
કરી કેટલોક ભાગ કમજે કર્યો, અને પ'ન્મતે વિ2'બણામાં સુકયો. ત્યારમાદ 
તાતાર દેશના શક લોકો ચઢી આવ્યા. તેઓ પ'જાખ જીતી (સે, માળવા, 
અને છેક શુજરાત સુધી વધ્યા હતા, ઈ. સ. પૂ. છપ. તેઓમાં શક રાજન 
કનિષ્ક ખહુ પ્રરાકમી થયે હતો. તેના મરણુ પછી અત્રન્તિમાંજ વીર વિકમઃદિત્ય 
નામનો ખળવાન રાજ થયે. તેણે શક લોકોના રાજાને હરાવી તેમની 
પાસેથી ગુજરાત, માળવા, સિધ્ધ અને પ'જામ વગેરે દેશો લઈ લીધા, અને 
પરદેશીઓને દેશમાંથી હાંકી કહાડયા. તેમજ દિલ્લીમાં રાજ કરતા પરિક્લિતના 
વશજ રાજા રાજપાળને પણુ હરાવ્યો. આ વખતે ઈ. સ. પૂ. ૭૮ની 
લગભગમાં ક્ષત્રપ રાજા કનિષ્કના વખતમાં શુજરાત શહેર આસપાસના પ્રદેશમઃથો 
ગુજરોની એક સોટી સ'પ્યાએ દેશ છોડચે, તેની સાથે સ'ખ્યાખ'ધ કર્મીઓ 
નીકળ્યા અને મથુરા સુધી ફેલાયા; થાંથી તેઓ કમે કેસે આનત દેશ સુઘ્વી 
આવ્યા હોય તેમ જણાય છેર, 

કર્મી કૉમ લડાયક હોવાથી અડોં પણુ તેઓ પ્રસ'ગોપાત સુદ કરતા 
અને ખાકીની શાન્ત જીદગી ખેતીના કામકાજમાં વિતાવતા. પાછળથી ખીજ 
ટોળીઓ પણુ પ'જાખમાંથી કોટા અતે મ'દેસરને રસતે માળવામાં આવી. 

આ પ્રમાણે પ'જાખમાંથી છટી પડે્રી ટોળીઓઆએ કાળાંતરે પોતાની અસલ 
ભૂમિ અને જાત વિસ્મૃત થઈ ન ન્ય તેટલા માટે કરડ વિમાગના અસલ 
વતનીઓઆએ “કરડવા ટૂર્મી ?? અને લેયા વિભાગના કર્મીઓઆએ “લેયા ટમી?” વિશેષણો 
ધારણુ કયા. ગગા જમનાંની ખીણો તરફ આગળ વધતી અતે ઉત્તર 
(હિન્દુસ્થાનમાં પોતાને! જમાવ ડરતી કમી'ની ખીજ ટળીઓ। મધ્ય હિન્ઢહ એજન્સી. 
સઘ્યપ્રાંત, ખાનદેશ અને દલિણુ તરક આવીને વસી. તેઓન! વશજ્ઞે અવાપિ 

8 લે ક વિશે he eh 

પયત લેયા અને કરડ વશેષણા ધારણુ કરી રહ્યા છે, તથા તેઃ્ખોના મૂળસ્થાન 
પ'જાખસાં પણુ લેયા તરિકે તેઓ મશહુર છે,? એટલુજ નહીં પણુ પર 
જણાવ્યા પ્રમાણે પોતાના અસલ વતન પ'જામના જુઢા જુઢા ભાગમાંથી નીકળી 
છેવટ ગશુજરાતમાં-હાલ જ્યાં ઉંઝા ગામ છે તે ભાગમાં કર્મીઓની ટોળીઓ 
શમાવી આવીને વસવા લાગી, ત્યાં પણુ પ'ન્નમ અને ત્યર પછી ઉતતર 
હિન્ટુસ્થાનના જે જે ભાગામાંથી તે આવેલા તે અસલ વતનના નામથી તેએ! 
પોતાની સાખો હેજનુ પણુ ન્તળવી રહ્યા છે. જો કે લાંબો સમય થવાથી અસલ 
સ્થાનોનાં નાભ કેટલેક અ'શે અપબ્ર'શ થઇ ગયાં છે, તથાપિ નીચે જણાવેલી 
સાખો અને સ્થાન પરથી તે હકીકત સારી રીતે સમજી શકાય તેમ છે અને 
કણુખીઓ ક્ષત્રિય છે એ વાતને મજખુત પુરાવો આપે છે. 

૨. બાળવા. ર. “બા. ગેઝીડીઅરે' વૉ. ૧. ૩, છી ગેઝીકડીઅર વૈ. ૧ 


www.realpatidar.com Page 559 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


by Narayanji Ramji Limbani 


ગુજરાલમાં વસતા આવન સાખતા કર્મીઓની સાખો પરથી માલ 
પડતાં અસલ સ્થાતો, પજ અને ઉત્તર હિન્દુસ્થાનમાં 
, લે નીચેની હકીકતથી જણાઈ આવે છે. 


છે 


સાખ. 

રેસાત 
ર્‌ માંડલોત 
૩ ભેમાત 
૪ ઝુંન્તત 
પ ડાકોતર 
દ (વિન્તયત 
છ ખાસી 


૧૧ અમૃતિઆ 
૧૨ ટ્િલાટ 
૧૩ પુંગલા 
૧૪ ભૂત 

૧પ કૅડવાતર 
દ પહાણુ 
૧૭ ભૂવા 

૧૮ ચે'ચાટ 
૧૯ જ્નુવાતર 
ર૦ સોરડા 
રપ લારી 

રર લાકોડા 
રડ ગએાગડા 
ર૪ સાકરીઆ 
રપ અજડી! 
રદ મનવર્‌ 
ર૭ કૅતવર 


ગામ. 
રોહેતાગઢ 


માંડલેહ 
ભાસ 


ગજા 


સ્મગ્તસર 
(ટેલાશ્યુ 
સ'ગલપુરા 
ભૂતના 
પાન 
ભોવા 
જ્નવા 
સોનથા 
લાર 
લાખોદર 
એધા 


અજડમ'કી 


કાતના 
દાણાવ્લ 


<૭ 


ચપલ 


oes 


હેકાણુ'. 
જેલમ નરી પર. 
એવાડની ઉત્તરે. 
હોંશીઆરપુર પાસે. 
શગુજરાનવાલા પાસે. 
જલ્લે આયા. 
માઉન્ટગોમરી પાસે. 
શરીકેપુર 'પાસે- 
લારંખાના પાસેન 
પ'જ્તખ. 
શાહુખાટ પાસે. 
લાહોર પાસે. 
લુધ્રીઆના પાસેન 
એંડામલરામમુર પાસે. 
લાહોર પાસે. 


ઇંટાવા પાસે. 
પુરનીઅલ પાસે. 
એરખમુર પાસે. 
લાહોર પાસે. 
ભાવલપુર પાસે. 


મથુરા પાસે. 
જલધર પાસે. 


હુ પાસે, 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


Page 560 of 600 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


પ૭ 

૩૧ હેરણીઆ ક PI હુર ..*. સએેદનીપુર પાસે. 
૩ર હોતી le mn હોતી .. પેશાવર પાસે. 
૩૩ ચપેલીઆ .... hn 3 Bn ક 
૩૪ શેઠીઆ he oe ee 
૩૫ લહુએઓટ Bs સકે લાહોર .* પિજાખ. 
૩૬ કૅલારા ક Bo કાલ્લ .*** જેલમ ઉપર, 
રછ કાળમપુંછા Ho કાળસાયા લુધ્રીઆણા પાસે. 
૩૮ વગા BS oon ક Re Be 
રહ એઓદાળ Be Re એના *** સઅલ્લીગઢ પાસે. 
૪૦ સીરવી ક્ટ ans હકક a ફકર 
૪૧ ભક્કા SR in ભક્કા **« ગએૉપાળગ'જ પાસે. 
૪ર કુંવારા ian ક esl ક સેક 
૪૩ હાન ટોડવા ... ક ઢાનાપયુર *** એગંડાઅલરામપુર પાસે. 
૪૪ ઢાંકાણીઆ Pn ક I ક me 
૪૫ કરણાવત ક 6 કર'ડા ધાસતીપુર પાસે. 
૪૬ ધોળુ ie ક ધળ *** સુજકૅરપુર પાસે. 
૪છ દેવાણી Bie ie i Pm 2 
૪૮ હેકાળ ee oe હેખાહલ .**- કૂરીદપુર પાસેૅ 
હ પોકાર કેક a Bas ક 
૫૦ ચોપડા ન ie oe Be Te 
પ૧ કેઢાળ - le સક્્ a 
પર સાંડવીઆ Pn કા સાંડી પ'જ્નઅમાં. 

આ સિવાય પાછળથી જે ૪ર કુટુ'બા માળવા તર્ક થઈને સિષ્રાજના 


સ 


સમયમાં અવેલાં છે, તેનું સવિસ્તર વણન આગળ આપવામાં આવ્યું છે. 

છં. સ. પહેલાંના ત્રીજ સેકાના અંતમાં પજાખ છોડી મગધ પાંતની 
રાજધાની કુશાવતીમાં આવી વસેલી ટોળીએ કેટલોક સમય ત્યાંજ વિતાવ્યો, 
દરમ્યાન મગધ મ્રાન્તના રાજકુમાર બિ'ટુસાર અને અશોકની માળવાની 
સુખાગીરીમાં સાથે રહી લશ્કરી સરદારી ભોગવી ઈ. સ. ના પહેલા સેકાના અ'તમાં 
તે ભાગને! કેટલોક પ્રદેશ પોતાના હેરતગત કરી તે દેશની માધાવતી નગરીને 
શ્વોતાની રાજધાનીનું શહેર ખનાવ્યું હાય તેમ ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસ 
વથા દેશાઈ પટેલના વહીવ'ચાના ચાપડાની અ'દરના લેખો ઉપરથી જણાય છે. 

યા પ્રમાણે ખાધાવતીમાં ફમીએ!કુ' રાજ્ય થવાથી તેમના અખ દરસ્યાન 
માળવા, ઈરેર, વાંસવાડા, વગેરે નજડના સ્થાતોમાં વસ્તા કૂષી[ઓઆનો ઘણો 
ભાગ ત્યાં આવી વસ્યો. તે સમથે હાલના ગુજરાતની કેવી સ્થિતિ હૈતી, તેનો 
ચિતાર આપવાની અરે આવશ્યક્તા છે, કેમકે કેસે કસે તે પછી રૂમી ઓએ 
શુજરાત વફ આગળ વધી ત્યાં લેમન કાયમી ચ્થાન ખનાવ્ઝું છેઃ 


by Narayanji Ramji Limbani 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


Page 561 of 600 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ૧ 


પાચીન ગુજરાતમાં કુ્મીએઓનો પ્રવેશ. 
પૌરાણિક આધારથી માલૂમ પડે છે કે, શુજરાતમાં પહેલુ' શાજય મનુના 
પૌત્ર આનર્ત નુ' હતું. તેતે રેવત નામનો પુત્ર હતો.તેની રાજધાની કુશસ્થક્લીમાં* 
હતી. રેવતને ૧૦૦ મુત્ર હેતા, જેઓમાં રેવત મોટો હેતો. તેને રેવતી 
નામની એકે સુંદર કન્યા હતી, જેને શ્રી કુષ્યુના ભાઈ અળભદ્ર સાથે પરણાવવામાં 
આવી હેતી. જરાસ'ઘની સ્વારીઓથી ક'ટાળી યાદવો માથુર દેશ છોડી જ્યારે 
ગુજરાત તરકૂ આવ્યા ભારે તેમણે ટારિકાંને પોતાની રાજધાની કરી અને 
સુરરાષ્ટ * ઉપર ઈ. સ. પૂ ૫૦૦ સુધી રાજ અમલ કચો. ત્યારપછી ઈ. સ. 
પૂ. ૩૧૯માં મગધ પ્રાંતમાં રાજ કરતા મોર્યવ'શીય રાજાઓનો ગુજરાત પર 
અમલ થયો, ત્યાં સુધી આ દેશપર કઇ ચોક્કસ સત્તાનો અમલ હતા, તે 
માલૂમ પડતું નથી. મોૌચૌની રાજગાટી મગધ પ્રાંતના શહેર કુશાવતી 3 નગરીમાં 
હતી, અને તેમની તરકૃથી સુખાએઓ આવી સૌરાષ્ના * ગીરિનગરમાં રહી 
રાજ ચલાવતા હેતા. હોલમાં જે ભાગને આપણે ગુજરાતના નામથી ઓળખીએ 
સ્કીએ, તે ભાગના તે વખતે આનર્ત ( આનર્ત પુર-વડનગ૨), સૌરાષ્ટ 
(ટ્ારિકાં-ગીરિનગર) અને લાટદેશ (ભરૂચ) એવા ત્રણુ વિભાગ હતા. મૌય વ'શના 
અમલ અને સિક'દરના મરણુ પછી તેના સરદારોએ તે રેશો વહે'ચી લીધા, જેથી 
ય'ન્ખ વએરે દેશો! ગ્રીકોના હાથમાં આવ્યા, અને તેથી ક્ષત્રપ રાજાઓની 
ગુજરાત પર સત્તા થયા પહેલાં ગ્રીડ ખાકૃટ્રીઅન, પાથિઅન, સ્કીથિઅન, હેઅન 
અને શકે લોકોનો ગુજરાત પર અમલ હોય એવું ગુજરાતના મધ્યભાગ તેમજ 
કાઢીઆવાડુમાંથી તેમના મળી આવેલા ઘણા પ્રાચીન સિક્કાઓ, કૂવા, વાવ, મકાનો! 
અને દેવાલયો પરના લેખો અને ખ'ડિયરો પરથી માલૂમ પડે છે. પાછળથી અવન્તિના* 
વીરવિકેસઃદિવ્યે ગુજરાત, માળવા અને પ'ન્તખમાંથી તેમને હાંકી કહાડી તે દેશોપર 
અધિકાર ચલાવ્યો હતો. તેની પછી મગધ દેશના ક્ષત્રપ રાજાઓએ ઈ. સ. 
ના પહેલા સેકામાં માળવા છતી ત્યાં પોતાનો સુખો સુક્યો, અને તે દેશના 
ત્રીજા રાજા જયદઢાસાએ ઈ. સ. ૧૪૦માં સૌરાષ્ટમાં આવી ગીરિનગરમાં રાજધાની 
કૅરી તેની આસપાસના સુલકો ઉપર જતે અમલ કર્યો હતે. આ સમયમાં ઈડિર 
અને વાંસવાડાના પ્રદેશોમાંથી કણુખીઓઆએ આવી આનર્તપુરના શાન્ત પ્રદેશમાં 
વડનગર અને શ્રીસ્થળ આસપાસની રૂળપ પડતર જમીન પર વાસ કચ. 
આ ભાગસાં સ્પર્શ શાંતિ હુતી, અને આનર્ત દેશમાં કોઇ એટી સત્તાતો 
અઅલ નહોતો, વેસજ ખીરિનગરમાં રાજ કરતા જયદામા વએેરે ક્ષત્રપરાજાઓઆએ 
ગુજરાતના તે વેરાન અને મધ્ય પ્રદેશ તરક નજર નાંખેલી નહિં હોવાને લીધે 
તેઓ ખેતીવાડીમાં સારી રીતે આખાદ થયા હોય એવું ગુજરાતના પ્રાચીન 


he 


ઇતિહાસો જોતાં મામ પડે છે. હાલમાં જ્યાં અમદાવાદ છે તે વિભાગ તથા 


Sa Ss 


~~, S _ 
વ્‌. ડારિડં ૨. સોરાઈ. ૩3. પટણા. ૪. ગીરનાર. પ૫. માળઘા. ૬. સહર. 


www.realpatidar.com Page 562 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પરક 


એડા અને ધ'ધુકા સુધીનો ભાગ તે વખતે મહેવાસી લુટારાઓઆથી લરગપુર 
હતો, અને તેથી તે સઘળા ભાગોમાં કોઈની સત્તા નહોતી. ભરૂચ, 
નવસારી અને નાંદીપુરના રાજ્નઓનો ખેડા શાહેર સુધી અવારનવાર અમલ 
થચો હોય તેવું ઇતિહાસો પરથી જણાય છે; અને છઢ્રા સેકાની શરૂઆતમાં 
વક્ષભીપુરની સ્થાપના થઈ તથા સાતમા સેકાના અ'તે પ'ચાસરમાં ચાવડા વ'શની 
શરૂઆત થઈ ત્યાં સુધરી હાલના ગુજરાતનો મધ્યભાગ બિલકુલ અ'ધેરવાળી 
વેરાન દશામાં અરાજક હતો; તેથી સિદ્ધપુર અને વડનગર તથા ફ'ઢાન્ય વગેરે 
વિભાગમાં »ભીઓઆ કેવી સહેલાઇથી આગળ વધી આખા થયા હશે તેનો! 
અાષપણને સહેજમાં ખ્યાલ આવી શાકે છે. 

ક્ષત્રપરાના જયદઢામાના સમયમાં માધાવતીના કૂર્મીરાજા ત્રજપાલજીને 
સહેત દેશના રાજ્ન ચ'દ્રસેન સાથે લડાઇ થઈ, તેમાં પેદતે હૉર્યા, જેથી માધાવતી 
છોડી પોતાની માલસિલ્કત અને એક નાનો રસાલો લઇ આનર્ત-શુજરાત 
તરક આવ્યા, અને લિષ્્પુરમાં માતુ ગયા શ્રા્ઠ કચું. જીઢાં જુદાં ગાએસાંથી 
આવી ત્યાં વસેલા જાતિ ભાઈઓનો મેળાપ થચો અને તેમના ઘણા આગ્રહથી 
વરૃજપાલજી ત્યાંજ રહી ગયા. સવત ૨૧૨, સને ૧૫૬ માં શુભખહુર્ત 


ઉ'ઝાગામ વસાવ્ચું અને શ્રી શ'કર-મહાદેવના તેઓ ભક્ત હોવાને લીધે પોતાની 
દેવી તરીકે શકરનાં પટુરાણી ઉદમયાજીની સ્થાપના કરી. કર 
લગભગ ચોથા સેકાના અ'તસુષ્ી ક્ષત્રપ રાજાઓનો અમલ ર્ક્યો અને 


પછી ઉત્તર હિ'દ્માં રાજકર્તો શુસરાનઓનો ૪. સ. ૪૧૦ થી ૪૭૦ સુધી 
ha . 

અસલ ચાવ્યો. તેઓ ઉત્તરે કનોજમાં રાજ કરતા હોવાને લીધે પોતાના સુખાઓ 

એકલલીને ગુજરાતમાં અમલ ચલાવતા હેતા. ગુજરાતની રાજધાની તે વખતે 


પણુ ગીરિનગર હતું, એટલે આનત અને ઉ'ઝાવાળા પ્રદેશમાં જુજ વસ્તી 
હોવાને લીધે સુખાઓનુ' તે તરક લક્ષ દોરાયેલ નહીં એટલે કર્મીઓને કાંઈ 
અગવડ પડી નહીં; તેમજ વ્રજપાલજીના વ'શાજનેને પણુ સ્વત'ત્ર રીતે રહેવામાં 
જોઇ રીતે વિઘ્ન આવ્યું નહીં. 

પાંચસો ચેકો પુરો થયા ખાદ છ.સ. પવ્હ્થી તે સાતમા સેકાના અ'ત 
સુધી સોરાષ્ટ ઉપર વલ્લભીરાજાએઓનો અમલ ચાહચો. તેમની રાજધાની હાલના 
ભ્રાવનગર નજીક વલ્લભીપુર નામે નગરમાં હતી. જે કેઆ રાન્નઓ પણુ ખુદ 
ગુજરાતમાં રહેતા હતા તોપણુ ઉ'ઝા વગેરે સ્થળેથી રાજધાની ઘણી ટ્ર હોવાથી 
અને મધ્ય પ્રદેશ તદેન અરહુય જેવો હોવાથી તેમણે દ'ઢાબ્યમાં વસતા ટર્મસીઓના 
નાના રાજ પ્રતિ ટણિપાત કર્યો હોય તેવું ઈતિહાસ પરથી જણાતુ' નથી. એજ 
સમયમાં ભરૂચ, નાંદોદ, અને નવસારી વગેરે ભાગમાં ચાક્ષુકચો અને ગુજ રનાં 
જના જુદા રાજ્યો હતાં, છતાં તેઓ પણુ પોતાની નામની સત્તાને ખેડાગામ 
કરતાં વિશેષ આગળ વધારી શકયા નહોતા. આ સમયમાં ઉ'ઝામાં વસતા 

૧. નાંદોદ. 


www.realpatidar.com Page 563 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ત્રજપાળજીના વશજ સાથે ત્યાંના એધા પટેલના મુત્ર શીવસિ'હ પઝેલને કારખુ 
વશાત્‌ કાંઇક વાંધો પડવાથી ઈ. સ. પપદ, સવત ૯૧૨,ના માર્ગશીષી 
શુકલપક્ષ બીજને દિવસે પોતાને લાગતાવળગતા કૂમી[ઓતે તથા તલાટી પ્રેમચ'દ 
વીશાવાણીયા, નાગર ગોર પ્રેમાન'દ, વજેસ'ગ સેલોત અને કેટલાંક વસવાયાંવે 
લઈને શુજરાતના મધ્ય ભાગમાં આવેલ ભીલ્લ નગર “ આશાવ્્ીમાં આવીને 
તે (શીવસિ'હ પટેલ ) વસ્યા હતા. તજપાળજીના વશમાં પણુ અત્યાર સુધી 
ઉઝામાંજ વડવીર, ન'દજી, જીવરાજ, રઘુજ, લષુજી, નેગજી, વડવીર ખીને 
અને હરીડરણુજી એટલા પુરૂપો થયા હતા.ર તે સમયમાં વલ્લભીપુરતો નાશ 
થયો હતે! અને શુજરાત પર ચાવડા રજપુતોની સત્તા જામી હતી. તેઓના સરદાર 
જ્યશિખરીએ છું. સ. ૯૦ પછી રાધનપુરના રાજની હદમાં કચ્છના રણુની નજીક 
પંચાસર નગર વસાવ્યુ' અને ત્યાં ગાઢી કરી રાજ કરવા લાગ્યે!. તેના રાન્યારોહુણ 
પષ્છી શ્રીસ્થળ ( સિદ્ધપુર), વડનગર અને ઉ'ઝા પ્રતિ તેની ટી ગઇ હોય તેમ 
ધારી શકાય; પર'તુ તેના રાજ અમલના ટુ'ક સમય પછી ઈ સ. ૬૯૬માં 
કલ્યાણી પતિ ભૂવરે ચડી આવી તેને હરાવીને મારો અને રાજ્ય પોતાના 
સ્વાધિન કયું. ગુજરાતનો રાજ અમલ ચલાવવા પોતાના તરટેથી સુખો મુકી તે 
સ્વદેશ ગયે. તેના વખતમાં સ્વર્ગસ્થ રાજ જયશિખરના સેનાપતિ સુરપાલે 
તથા કુવર વનરાજે ખહારવટુ કરવા માંડયું. દેશમાં ટામ ઠામ અ'ધાયૂની ચાલતી, 
લેથી ઉ'ઝાના નાનકડા ફૂર્મી રાજપ્રતિ તે સુખાને પણુ ટષ્ટિ કરવા કુરસદ મળી 
નહીં. આખરે વનરાજે સ'પૂણું રીતે વિજયી થઈ શ્રીસ્થળ ( સિદ્ધપુર ) ની નજીક 
હાલ જ્યાં પાટણુ શહેર છે ત્યાં ઈ. સ. ૭૪૬ માં અણહિલપુર પાટણુ વસાવી 
રાજગાદી કરી, ને રાજની લગામ પોતાના હાથમાં લ્રીધી; ત્યારથી ઉ'ઝા અને 
દહાવ્યમાં રહેતા કુર્મીઓને કુદરતી રીતે તેની સર્વોપરી સત્તા સ્વિકારવી પડી. 
પ્રધાન ચાંપરાજ એક ખહાદુર સરદાર હતો, ઉપરાંત નિપૂણુ રાજનીતિ પણ 
હતો. તેણે આસપાસની જસીનનું મહેસુલ ખરાખર ઉઘરાવવા માંડયું અને ઘણા 


કાળથી પડતર રહેલી જમીન પણુ ખેતીના ઉપયોગમાં લેવા વિચાર કર્યો, વસ્તુ 
સ્થિતિ આવી હોવાથી ઉ'ઝામાં વસતા રજપાળજીવા વ'શજ ખીજા ત્રજપાળજીને પણુ 
તેની સવૌપરી સત્તા સ્વિકારવી પડે તેમ હોવાથી, તે પોતાની માલ મિહ્કત અતે 
લાગતાવળગતાનો નાનો રસાલો લઈ સવત ૮૦૨માં ઉઝા છોડી ઈડેર તરક્‌ ગયા, 
અને ત્યાં કાવર નામનું ગામ વસાવી સ્વત'ત્રપણે રહેવા લાગ્યા.જે તેમની સાથે હાલ 
જામળીઆ સસાધારક પાટીદારોના પૂર્વજ પટેલ સગાજી પોપટજી વગેરે ખીજ 
પણુ ખાહોશ ટર્મીએ! તેજ સાલના મહા શુદ સાતમના દિવસે ઉ'ઝા છોડી 
ઈડર પ્રગણાના જામળા ગાસે જઈ વશફ્યા,* 


૧. અસારયા ૨. અસારવાના વહીવ'ચાના ચોપડા ૩. ટેશાઇ પઝેલના વહીવ'યાના ચોપડા. 
૪. દેશાઇ પટેલના વહીવ'ચાના ચોપડા. પ. તેમના વહીંવચાના ચોપડા. 


www.realpatidar.com Page 564 of 600 
mail@realpatidar.com 


by Narayanji Ramji Limbani 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


RASESISILTSESTOESTOISTOESILESECISTSISTOIA TS LS ES BELTS TOS TOLS TIA TOES TOES TOES TOL TOES TTA TS 


AM YYXANXXANXANXAXAXANYNNAYNYYYXAXYAYYYAYXYANYAYYYYAYYAYXYYY YY NYY CY CY CY 


પૃષ્મ્મ્ 


S 


માટે માસ 


Mie GBhlk Gh BH ક્રારાટમ ઉમ કિર ક્ર 


le 


Bile PE: Mie 


Lr 


કિ 


(Rung) 
પક 


oI 
ૅ | અ 
(uoxfie) is » (wibxfie) a 
ile, | 


RIB 


(Wie SRP Thok) Wie 


Prh pj 
WER Wh TPP Kile Nef TEDIRAE Theol TPNaVile Tria TERATOIP THIEIB\ZI THF THY Ges 


IA AA NN EN NN CN CN ON CN CN NON SN SN CE SR SD ORE ONENESS SN SP NE SN NE NN EP NR Ne ES 


BELT ELT OLY TELS TOILTEIVTSIDTEISTRIR TEIN RENTON TON TOIL TEIATOTST ETA BREMEN TEOEM IIS EDIA EIT SIO TSI 


Page 565 of 600 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page Is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 566 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ્રકરણુ ૧૨ મુ. 


કચ્છમાં ડણખીઓસો વિસ્તાર. 


કણબીઓ પોતાના અસલ સ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં આવી વસ્યા તે વિગેરે 
હકીકત આપણે આગળના પ્રકરણમાં જોઈ ગયા, પર'તુ ગુજરાતમાંથી કેટલોક 
ભાગ ફૅશ્છ પ્રદેશમાં કેવી રીતે અને ડગ્યારે ગચો તે નીચેની ખીનાપરથી 
અરાખર સમજવામાં આવશે. 

સવત ૧૫૦૮ ના ભાદરવા સુદિ અગિયારસને દિવસે સૈયદ ઈમાગદીન 
YETTA ETS TEE 
ગામમાં આવોને ત્યાંની મસ્જિદમાં મુકામ કર્ચ, ત્યાં ચમત્કારો ખતાવી 
અમદાવાદે નજીકના ગીરમથા ગામની સીમમાં આવી રહ્યા. ત્રણુ વષથી વરસા 
નહિ વરસેલ હોવાથી ફકીર જાણી સહુ કણુબીએઓ તેને મુછવા ગયા લેના કહિ [roms 


ત્રમાણે વરસાદ થયે, તેથી લોકોની શ્રદ્ધા ખેડી અને તેને ખહું માન આપવા whl 


લાગ્યા. એટલુ'જ નહિ પણુ અભદાવાઢના સુલતાન) સહ'મઢા ગીએ (છ) સ) ૧૪૫૧) 
નજીકમાં શિકારે આવેલો તે ત્યાં આવ્યો તેને પણુ અજાયખ થવા જેવો પરચો 
અતાવ્યો, તેથી તે ખુશી થયો અને પોતાની મુત્રીની સૈયદ ઈસાસુદીનના પુત્ર 
નુરમાહ'મદશાહની સાથે શાદી કરી આપી, તેથી તો સૈયદ ઇમાગુદીનની 
પ્રતિટામાં ઓર વધારો થચે, અજ્ઞાન અને ભોળા લોકોમાં તેની પીર અને સહાહ્મા 
તરિકે સારી ખ્યાતિ થઈ. પ્રકરણ સાતમામાં સૈયદ ઈમામુદીનની જીવનરેખા 
અતાવેલી છે તેમાં તેના ઈલ્મ અને પરચાની જે હકીકતે! લખવામાં આવી છે, 
તેને સાચી માની સેયટ ઈમાસ્ન્‍ુદ્દીનના ઘણા લોકો રિોષ્ય થયા. દિન પ્રતિદિન 
તેની માનતા ચાલવા લાગી અને નજીક તેમજ ટુર દુરના ઘણા લેઃકો લેના 
[શિષ્ય થવા લાગ્યા; એજ પ્રમાણે કચ્છ પ્રદેશમાં વાસ ડરી રહેલા કણુખીઓના 
પૂવ'જો પણુ આવા પરચાઓ એઈ તેના રિષ્ય થયા અને તેમને ગુજરાતની 
જ્ઞાતિ તરકૃથી વિટ"મ્ખણા પડવા માંડી એટલે તે સઘળા કૅચ્છ દેશમાં જઈ 
વસ્યા તેની સવિસ્તર હેકીકત નીચે પમાણે છે. 

ગસ આનડૅવા-સાખે વેક્ષાણીઃતેમના પૂર્વજ પરખત પટેલ 
ચાંપાસેરમાં પટેલાઇ કરતા. ત્યાં પઢીઆર સાથે વિગ્રહ થવાથી તે ચુ'વાળ 
(વિરમગામ પાસે) માંહેના છનીઆર ગાજે આવી રહ્યા. ગીરમથે યાત્રાએ ગયા 
અને કખીરદિનનો ધમ સ્વિકાર્યો. પીર ઇમામશાહના હુકમથી સ'. ૧૫૮૦માં 
વેલો પટેલ તથા નાકર પટેલે વાગડમાં આવી શીીકર ગામ વસાવ્યું ને ત્યાં 
વેલાસ૨ તળાવ અ'ધાવ્યું. આ અને પટેલો પોતાનાં સ'તાનોને એક એકને ત્યાં 

પી. $૬ 


www.realpatidar.com Page 567 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પરણાવીને વેવાઈ થયા. વેલા પટેલના વશમાં હેરભમજી, તેનો સેગજી, વેનો 
શવજી, તેના જશાજી અને તેના સ'. ૧૬૨૮૦ માં પાંચ પુત્રો નાખે દાતાર, 
જુજાર, અને ભગત વગેરે થયા. તેમાંથી ગોપાલના વ'શનો વાલો પટેલ સ. 
૧૦૦૨ માં સાનકવે આવ્ચો, ત્યાંના ગિરાશીઆ સાથે યુદ્ધ થચું, તેથી પશ્ચિમ 
દિશાએ જેસિ'હ, વાલો અને ભાંણેજ ડોસો મરાણા. ત્યાં હાલ પણુ તેમના 
પાળીઆ છે. એમનો પરિવાર હાલ આ ગામમાં આખા સ્થિતિમાં પટેલાઈ કેરે છે. 

સાનકૅવા-સાખે ઘોઘારીઃ-એમના પૂર્વે અસલ અડાલજ 
(અમક્ષવાદ પાસે ) માં રહેતા. ત્યાંથી મહુધા ગયા અને સાતે ભાઈ જુદા પડી 
નડીઆદ, ઉમરેડ, બોરસદ, ડાકોર, ખોલેસર, વસો, ઇટોલા વગેરે ગાએે ગયા. 
તેમનો વ'શ ઘોધામાં આવી વસ્યો અને ત્યાં અજા પટેલે પીરાણાનો પ'થ 
સ્વિકાર્થો તેથી શીકરે આવ્યા અને ત્યાંથી કેટલાક વખત પછી માનકવે આવ્યા. 
હાલ પણુ તેમના વ'શને આ સ્થળે આખાઢઃ સ્થિતિમાં રહે છે. 

આનકૅવા--સાખે લી'ખાણીઃ-એમના વડવાએઓ અડાજલ 
(તા. અમઢાવાદ) માં રહેતા ત્યાંથી નડીઆદ ગયા તેમના વ'શજ ગોવા પટેલને 
જે રાજ વાસણ અને જીવો નાભે ત્રણુ પુત્રો હુતા, તેમાંથી એક ફે'બોઈ ખીને 
માળવે અને ત્રીને ગીરમથે ગયે. પેલાએ અને ત્રીજાએ પીરાણા સતપ'થનો 
ધસ અ'ગીકાર કર્ચો, તેથી સ'વત ૧૦૬૫માં તેઓ શીકરે આવ્યા, જેશજના બે પુત્ર, 
કાનજી અને નાનજી. નાનજીના બે પુત્ર, હરદાસ અને માવજી. માવજીના બે 
પુત્ર ડાહ્યો અને નાઈઓ. નાઈઆતો શીવજી. શીવજીના એે પુત્ર વસ્તા અને 
માવજી. વસ્તાના બે પુત્ર હરજી અને જીવરાજ. હરજનો પુત્ર હીરજી હાલે હુયાત 
છે. જીવરાજના ત્રણુ પુત્ર વાલજી, માવજી અને છગનલાલ. વાલજીનો પુત્ર 
શીવજી. આ પ્રમાણે જીવરાજથી ખધા હુયાત છે. અને માનકવામાં આમા 
સ્થિતિમાં રહે છે. 

સાનડવા-સાખે ચવાણુઃ--આ સાષખના મૂળ પુરૂષ ધોળકા તાકુકામાં 
સાખરમતી નદીના તીરે રઃયસ'ગ અરોડા ગામમાં ગિશાશ હતો! ત્યાં રહેતા 
હુતા. તેમાંના સારંગજીએ પીરાણાનો પ'થ સ્વિકાચો એટલે શીકરે આવી વેલા 
તથા નાકર પટેલના પ્રથમ આવી વસેલા વ'શન્ને લેગા રહ્યા ને આખાદ થયા. 

માનકવા--સાખે હલપાણીઃ-એમના પૂર્વજ અમદાવાઢમાં રહેતા, ત્યાંથી 
આરેજા ગયા અસે પીરાણાનો ધર્મ સ્વિકાર્યો એટલે શીકરે આવી વસ્યા. ત્યાંથી 
સાનકવે આવ્યા અને ત્યાં હાલ ડાકરાણી, રોસાણી, ભાદાણી અને સોમાણી એવી 
ચાર સાખો પરથી પિછાનાય છે. 

ગાસ ભડલી-સાખે ડાકરાણીઃ-એમના પૂવવજ આરેજા (અમદાવાદ પાસે) 
માં રહેતા. ત્યાંથી ગીરમથે ગયા અને પીરાણાનો પ'થ કખુલ કર્યો એટલે 


www.realpatidar.com Page 568 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પરડ 


શીકરૈ આવ્યા. ત્યાંથી ડેટલાંક વર્ષો પછી રાજે પટેલ તથા પુત્ર દેવસિ'હુ પટેલ 
અને ખેડૉોઈ આવ્યા. અને ત્યાંથી સ. ૧૬૮૨ સાં ભડલી ગાએે આવી રહ્યા. 
ઔજા ગોવો પટેલ મુળ અમદાવાઢ પાસે વસાઈઇં ટી'ખામાં રહેતા ને પીરાણાનો 
ધમ સ્વિકારવાથી તે પણુ શીકરે આવેલા, ત્યાંથો સ'* ૧૬૯૦ માં ભડલ્વીમાં 
આવી રહ્યા. 

ગાસ વિરાણી-સાખે નાડરાણીઃ-આ સાખના નાકર પટેલના પૂર્વજ 
સોમા પટેલ મૂળ ઉ'ઝામાં રહેતા હતા. ભાંથી તે લાલી ( મહેમદાવાદ તાકુકો ) 
આવી રહ્યા. સ'* ૧૬૫૦માં પીરાણાનો ધર્મ સ્વિકાચો; એટલે શીકરે આવ્યા. 
ત્યાંથી તેમના નાકર સમાણાં દાગાનો દીકરો સ'ગ અને પહેચાણુનો પુત્ર 
ભીમજી વિરાણી આવી રહ્યા- હાલ તેમનો પરિવાર આખાદ સ્થિતિસાં તે ગાશે 
પટેલાઈ કરે છે. 

ગામ વિરાણી--સાખે દીવાણીઃ-એમના પૂર્વજ અસલ અડાળજમાં 
( અમદાવાદ પાસે ) રહેતા. ત્યાંથી ચાર ભાઇઓ મામાને ત્યાં ગીરમથે આવ્યા 
અને પીરાણા પ'થી થયા તેથી શીીકરે ગયા. કેટલાંક વષે* ત્યાંથી દુધઈ આવ્યા 
અને ત્યાંથી સ. ૧૮૦૫માં આણુ'ઢજી પટેલ વિરાણી આવી વસ્યા. 

ગામ વિરાણી--સાખે ઘોઘારીઃ-એસના પૂવ જ ભાલેજ (આણુ'દ પાસે) 
માં રહેતા, અને દેશાઈ કહેવાતા. જેસિ'હ દેશાઈને ત્રણુ પુત્ર હતા. તે માંહેથી 
ખે ઉમરેડ, તથા ક'બાઇ ( પાટણુવાડામાં) વસ્યા અને ત્રીજો ભાઇ પીરાણાપ'થી 
થવાથી શીકરે આવ્યો. તેના વ'શમાં સુળજી પટેલ થયા. તેના જસોજી, 
હુરગાવિ'દ અને ભીમજી ત્રણ ભાઇઓ સ'. ૧૮૧૩માં વિરાણી આવી વસ્યા 
અને તેમનો પરિવાર આખા થયે. 

ગાસ અગીઆ--સાખે ચોપરાઃ-મૂળ પુરૂષ દેવજી પટેલ 
ઉ'ઝામાં રહેતા. ત્યાંથી એેળામાં ગીરમથે ગયા અને પીરનો ધર્મ પાત્યો તેથી 
શીકરે ગયા, ત્યાંથી કેટલાંક વર્ષ પછી તેમને! પુત્ર જસોજી સ. ૧૭૬૮માં 
અ'ગીએ આવી વસ્યા, 

ગામ કોટરા--આ ગામમાં વસ્તા કણુખીઓઆ અસલ અમદાવાદના વાસી 
હતા; પરતુ ગીરમથે ગયા અને પીરાણાનો . પ'થ સ્વિકારવાથી ગાસ શીકરે 
સ* ૧૭૨૫માં આવ્યા અને ત્યાંથી કેટલાંક વષો પછી દુધઇ આવ્યા. ત્યાંથી પણુ 
સ. ૧૮૨૩માં માધો પટેલ વથા જીવો પટેલ આવી ફોટડે વસ્યા. તેઓની 
અસલ શાખ પારેખની હતી; પર'તુ છ ભાઇનો વશ એક એક પુત્રથીજ છ 
પેઢી સુષી ચાલ્યો તેથી છ ભઇઆ કહેવાયા છે. 

ગાસ નખત્રાણા-સાખે પોડારઃ--એમના અસલ પુરૂષો સેસાણામાં 
રહેતા. ત્યાંથી નીકળી કાનસમાં આવ્યા. સ'. ૧૭૧૯ માં પીરનો ધર્મ પાયે. 


www.realpatidar.com Page 569 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એટલે પુંજ પટેલ શીકરે આવી વસ્યા ને ત્યાંથી દુધઈ આવ્યા અને ત્યાંથી પણુ 
અઅજ, જસો અને હરજી પટેલ ત્રણુ ભાઈ સ. ૧૮૨૮ માં નખત્રાણા આવી રહ્યા. 

ગામ ન'ખવ્રાણા-સાખે રામાણીઃ--એમના મુર્વજે _ ભાલેજ 
(આણુ'દ પાસેથી સ'* ૧૫૯૨ ના કારતક સુ. ૨ પીરના ધર્સમાં આવ્યા અને શુજરાત 
છોડી શીકરે વસ્યા. કેટલાક કાળે તેસના વંશને નખત્રાણે આવ્યા. માના 
જેશારાના વ'શતો ખેતો, તેનો નારાયણ, તેનો ગોપાલ એ રામાણી તે જેરાજ 
હ્રીઆણીની પુત્રી સાથે પરણ્યા. તેમનો વ'શ હેજી નખત્રાણામાં છે. 

અસ નેવા-સાખે સાંખલાઃ--તેઓ અસલ ઉઝામાં રહેતા અને ત્યાંથી 
આણુ'દ ગયા ને ત્યાં પટેલાઈ કરી, તેમાંથી એક પુરૂષ માળવે, એકે નારીપુર 
(કલોલ તાલુકો) અને એક શીકરે આવી રહ્યો. તેના વ'શજ માણેકવાડા અને ત્યાંથી 
અઢારભોર આવ્યા. વાસણુનો વ'શ ભાદરણુ ( તા. આર્ણુદ )માં ગચેો ને વોના 
ઔજાઃ પિત્રાઈ આવળે ( તા. ધોળકા ) રહ્યા અખજીના પુત્ર ધનજી, રતનો અને 
લાલજી શીકરેથી એેત્રા આવ્યા. હાલ તેમને! તથા રતનાનો વ'શ વેકરા ગચો છે. 

ગામ વિથોણ-સાખે સુરાણીઃ--એમના વડવા સુનાવમાં ( ચરોતર ) 
રહેતા. પીરનો ધમ સ્વિકારવાથી શીકરે આવવું પડયું. ત્યાંથી સાનકવે ગયા, ત્યાં 
ગિરાશીઆ સાથે લડાઈ થઈ તેમાં ગોપાલ મરાયો, જેની દેરી પશ્રિમ ભણી 
હાલ પણુ છે; એટલે ગપાલના પુત્ર સનજી તથા વિશ્રામ સ'. ૧૮૦૧ માં 
વિથોણુ આવી રહ્યા, જેમનો પરિવાર હાલ પણુ ત્યાં વસે છે. 

આસ કડૅરબોઈ-સાખે ભાવાણીઃ-૧અસલમાં વસો ( ચરોતર )થી 
ભાવા પટેલ શીકરે આવ્યા; ત્યાંથી કાળે કરી તેમના વ'શનજો માણેકવાડા ગયા, 
ત્યાંથી તેમનો વ'શ ધમડકે વસ્યો; ત્યાંથી હુર પટેલનો પરિવાર કરબોઈ' 
આવ્ચો સે કુવો અ'ધાવ્ચા, જ્ઞાતિ જમાડી ખારોટને સવત ૧૮૩૧ માં ઘોડીયું 
ઢાન આષ્યુ' અને પટેલાઈ કેરી. 

ગા નખત્રાણા-સાખે લીંબાણીઃ--એમના ઘરડા અડાલજ 
(તા. અમદાવાદ ) સાં રહેતા યાંથી નડીઆદ ગયા. તેમના વ'શજ ગોવા પટેલને 
ઝેરાજ વાસણ અને જીવો નાખે ત્રણુ મુત્રો હેતા. તેમાંથી એક ક'બા્ઇ ખીને 
સાળવે અને ત્રીજો ગીરમથે ગયે, પેલા અને ત્રીજાએ પીરાણા સતપ'થને! 
અસ અ'ગીકાર કેચ. જેથી સવત ૧૭૬૫ માં તેઓ શીકરે આવ્યા, જવાનો 
પરિવાર રામજી, ધનજી અને ગોરો. એ ત્રણુ ભાઈ સ'વત ૨૭૯૮ માં નખત્રાણામાં 
આવ્યા- ગારાતો પુત્ર આણુરો તેનો પેથો. પેથાનો કેશરો પટેલ સે તેના 
જ્ઞાજા પડેલ થયા. તે લોજા પટેલ નખત્રાણાથી સંવત ૧૯૦૩ની સાલે 
સાસરાના પક્ષસાં વિરાણી આવી રહ્યા. ભોજન પટેલના વિશ્રામ અને રામજી 
ખે પુત્ર. રાસજીના એ મુત વાલજી અભે નારાયણુજી. વાલજીના એ પુત્ર જીવરાજ 


www.realpatidar.com Page 570 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પરપ 


અને વેલજી. જીવરાજના એ પુત્ર રતનસિ'હુ અને ભાણુછી. આ પ્રમાણે રાસજીન. 
બે પુત્ર વાલજી અતે નારાયણુજીથી ભાણુજી સુધીના ખધા હયાત છે, અને 
આખાદ સ્થિતિમાં વીરાણીમાં રહે છે. 

ગામ મથલસાખે પોકાર;--તેમના વડવાઓ નડીઆદમાં રહેતા. 
ત્યાંથી મગન પટેલ કાનમમાં વસ્યા ને ત્યાંથી તેના પુત્ર હંસરાજ અને સહન 
ગીરસથે આવ્યા, સ'. ૧૭૧૦ માં પીરાણાનો ધસ લીધે! તેથી શીકરે આવી 
રહ્યા. ત્યાંથી હ'સરાજના પુ% દેવસિ'હ તથા મેઘજી સ'. ૧૭૪૨ જેડ વદ ૧૨ 
ના દિવસે મથલ આવ્યા, ત્યાંના ગિરાશીઆએ તેમને પટેલાઇ આપી. એઘજીનો! 
પુત્ર હુરભમસ, તેનો શીવજી વગેરે પરિવાર આજે મથલમાં છે. 

ગાસ ગડાંણીસાખે લીંબાણીઃ--મૂળ ગામ ઉ'ઝે રહેતા, ત્યાંથી 
આવળે વસ્યા. ત્યાંથી ગોવી'ઢ પટેલનો વ'શ આણુ'& આવ્યો, ત્યાંથી તેના વ'શજ 
અરજણુના પુત્રો છગન, હરગાવી'દ અને એવિ'દ ગામ લાલી ( તા. મહેમદાવાદ) 
આવ્યા ને ત્યાંથી અમઢાવાદ આવ્યા. પીરાણાનો પ'થ કખુલ કર્ચો તેથી સ. 
વૂ૭ટર મોં કાનજી તથા નારણુ ખ'ને ભાઈ માણેકવાડે આવ્યા ને ત્યાંથી 
ભડલી ગયા ને ત્યાંથી સ. ૧૮૧૩ માં કાનજીનો વ'શ ખેત ને અખજી બે 
ભાઈએ તથા ખ્હેન જસુ ને ભાણેજ નથુ ગડાણી આવી વસ્યા. 

ગામ ખોંભડી-સાખે પોકારઃ-અસલ ધરડાઓ ધોળકા રહેતા હતા. 
ત્યાંથી પચાણુ પટેલ સ'. ૧૯૮૩ માં ગીરમથે આવ્યા ને પીરનો ધસ! પાન્યો! 
તેથી તે શીકરે આવ્યા. ત્યાંથી વેલાણીમાં વસ્યા. પચાણુ પટેલના વાલજી, રતનો! 
અને એેઘજી ત્રણ પુત્રો હતા. તેમનો પરિવાર સ'. ૧૭૦૪ માં ખોંભડીમાં આવી 
રા. મેઘજનો પુત્ર માધો! થયે. તેના અખજી અને પાંચો થયા. પાંચાના પુત્ર 
મનજી, રાસ અને વિશ્રામ થયા. | 

ગામ અગવાણા-સાખે ચોપરા: --અસલમાં તેમના પૂવ'જ નાગજી પટેલ 
ઉ'ઝાથી નીકળી સાણુ'દ આવી વસ્યા. ત્યાંથી અમઢાવાઢ આવી પીરનો ધર્મ માન્યો! 
અને સ' ૧૬૭૧ સાં શીકરે આવ્યા. ત્યાંથી તેમના વ'શજ જસો અને જીવરાજ 
અ'ગીએ આવ્યા તે ત્યાંથી સ' ૧૮૧૮ માં જીવરાજના પુત્ર ધનજી તથા પોત્ર 
ગોરો અને કચરા ગામ મગવાણા આવ્યા અને ત્યાં પટેલાઇ કરી આગેવાન ગણાયા. 

ગાસ દશ'ટી-સાખે પેકાર (હાલ ખઆથાણી)ઃ--મૂળગામ ધોળકાથી 
હાલાપઝેલે સારંગ શાહાણુ સાથે ગીરત્રથે આવી પીરનો ધસ સ્વિકાર્યો, તેથી 
સ” વપહટ માં નાકર તથા વેલા પટેલના કુટુ'મમાં શીકરે આવી રહ્યા. સ. 
૧૬૯૪ સાં હાલાના પુત્ર રાસજી તથા જેસિ'હ ખેડોઈ આવ્યા. એક ભાઈનો 
તિર્વશ ગચ. છેસિ'હુના અરજ્ગુ અને દેવસિ'હ થયા. દેવસિ'હનો સુત્ર મનજી 
સ. ૧૭૪૦૪ માં માનકવે વસ્યા. મનજને રતનો અને લખુ ખે ગુત્ર ચયા 


www.realpatidar.com Page 571 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પરરં 


લખુનો પુત્ર અખજી સ. ૧૭૮૪ માં દશ ડી આવી વસ્ચો અને પછેલાઈ કરી 
ગામમાં પીરાણાના ધર્મનું સ્થાનક ખાંધી સ્ઞાતિ જમાડી. અખજીને ડુ'ગર, 
એષાલ, લક્મણુ અને કરસન ચાર પુત્ર થયા. કરસનને પુત્ર સેવજી તથા 
ભાણુજી થયા. લક્ષમણુ ને પુત્ર વાલજી તથા પુત્રી હીરખાઈ અને ગોપાલને 
મુત્ર દેવસિ'હ તથા રતનો અને ડું'ગરને પુત્ર ભાણુજ તથા રતનખાઈ ને 
માનખાઇ મુત્રી હતાં. એ વગેરે અખજી પકારનો વ'શ છે. 

આ પ્રમાણે અસલ હિ'દધર્મ 
બદલી સુસલમાનને શુરૂ કરયો) તેથી તેમને કુટુ'ખ, જ્ઞાતિ અને ભાસ સાથે 
પણુ કલહ થાય તે સ્વાભાવિક છે, તેથી ધામિક અગવડને લીધે સઘળા 
'પીરાણાર્પથી કણુખીઓ કમે કખે ગુજરાતના ભિ ભિન્ન ભાગોમાંથી ભીડળી 
વાગડ (કચ્છ) સાં શીકરા ભાસે આવ્યા, અને ત્યાં પોતાના સહોદર સમાન 
સ્વધર્મીઓ સાથે મળી જુદી સતિ કરી. કચ્છનો પ્રદેશ વર્ષો થયાં ખેતીવાડીમાં 
પછાત હતો તેથી શુજરાતના કાબેલ ખેડુતો કચ્છના શવને અનાયાસે સલવાથી, 
તેણે તેમનો સારો સત્કાર કરી જમીનો આપી તેથી શીકરેથી પછી સહુ 
સવડે સવડે જુદા જુદા ગાભોએ જઈ રહ્યા અને આખાદ થયા. એ કે તેમણે 


સુસલમાનતે ગુરૂ કર્યા હતા, તોપણુ તેમની સધળા પ્રકારની રીતભાત હિ'દ્દનીજ 
વતન તેમનામાં નહોતું. આ પ્રમાણે કેટલાક કાળ પર્યત ચાલ્યું. તેમની વસ્તિ 
વધી પ્રથમનાં ૧૨-૧૩ ગાસોનાં ૨૫-૩૦ ગાએ થયાં. તેવામાં તેમને ત્યાં 


એકાદ વિવાહુ પ્રસ'ગે પિરાણાનો ધર્મશુર બ્રાગજી કાફો, જે મહા કાબેલ 
હ્તો, તે આવ્યો અને તેમને હિ'દુથી નિરાળા કરી શુ પીરના અનુયાયી 


અનાવવા ખટપટ કરી, વહીવ'ચા તથા ગાર સાથે તકરાર પડાવી; તેતો મમ ન 


સમજતા બિચારા અંધશ્રદ્ધાળુ કણુખીઓઆએ, તે પ્રાગજીકાકાની સલાહ પ્રમાણે 
નખત્રાણા ગાએે મળી, ગાર તથા વહીવ'ચાને સદાને માટે તજી રેવાતો 


ઠરાવ કચ જે નીચે પ્રમાણે છે. 

Date: 18- ““સ'. ૧૮૩૨ ના પોષ વદ ૧૩ ને ટીને ગામ શ્રી નખત્રાણા મપે જ્ઞાતિ 

nrg લેળા થઇ ખારાટ ગવરીઢાસ શામદાસ તથા જોર જાની હયાશકરર 
ભગવાનજને રજા રીધી છે. આજ દિવિસ પછીથી ખારોટ પાસે વહીવ'ચો લખાવવે। 
નહોં, તેમ ખારોટને કાંઈ પણુ આપવું નહીં, તેમજ ગોર દયાશ'કર ભગવાનજના 
વ'શજ, તેમજ ફોઈ પણુ ધ્ાહ્ષાણુ પાસે ચોરી તથા લગ્ન પ્રસ'ગે પણુ કાંઈ 
કર્મ કરાવવું નહીં, ને કોઈ ભાટ તથા મ્રાહ્ાણને મ્રાનશે તે નાતે! ગુનેગાર 
છે, ખાવા છંમામશાના ધર્ષને માનનાર આપણા કણુખી ભાઇએ જેણે 


www.realpatidar.com Page 572 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પરછ 


સ'. ૧૫૯૨ ના કારતક શુદ ૨ શુકેવારે ખાવાનો ધર્મ અંગીકાર કરેલ છે, લે મમ 0# 

ભાઈઓએ આજદિવિસ સુધી વહીવચો લખાવ્યો છે અને થ્ાહાણા પાસે 
સુતક કમ, રણની કિયા તથા લની કિયા કરાવી છે, પણુ હવેથા આપણા ગુરૂ [૫/7૦૦૭ તાર મડ 
ઇંસઞામશાના ધ 'સો ખરો રસ્તો આવા ઈમામશ્ાના વ'શના સહીદો તથા રીલે [[*'૬ તા ર 
જે પીરાણાની ગાદી ઉપર ટિલાએત કાકા પ્રાગજીના હુકમથી અને ધર્સએે મ 
સમજીને પ્રાહષણ તથા ભાટને નહીં માનવા. નીચે ઝુજમ ગામના પટેલીઆનો [જટા ૦ઈ ત 


ક nt KKP 
પ'ચ ભેગો થઇ ઠરાવ કર્યો છે તે આપણી આખી નાતને કબુલ મ'જીર છે. 


community 
૧. ગામ નેત્રાના પત્રેલ લખમણુ સૂત નારણુ નાકરાણી, પટેલ નારૃણુ [તત્છત 
Satpanth 
અઆખજઆ ણી, તથા પા. સામા ભાવાણી, . . during the life 
ર. ગામ વીરાણીના પા. માંડણુ તથા ર્‌યા નાકરાણી, પટેલ પાંચા પાંચાણી, [2 Imamshah 


લાધા દીવાણી, તથા માના ખાથાણી. ho 


hands 


૩. ગામ શ્રી વિથોણુના પા. દેવજી, ભગત કાનજી, ગણેશ સે'ધાણી, 
વાલા નાંધાંણી, તથા વસરામ સૂરાણી. 

૪. ગામ શ્રી નખત્રાણાના પા. ભોજા માનાણી, પા. સૂરા, પા. નાંયા સે'ધા, 
એરાવાલા, દેવરાજ, તથા કમા સુરાણી. 

પ. ગામ મથલના પા. હેરભમ પોકાર, સેધા નાંનજીઆણી, તથા રતના ચોધરી. 

ર્‌. ગામ શ્રી ગડાણીના. પા. કેસરા, નીરજી, તથા પેથા પોકાર. 

છ. ગામ શ્રી ખોંભડીના પા. પાંચા, તથા અખજી પોકાર. 

૮. ગામ શ્રી અંગીઆના પા. અખઇ, એઘા, માંના, તથા કાનજી પારસીઓ. 

હ. ગામ શ્રી ડોઝાપરના પા મનજ સોમજા'ણી, પા. સુરા, મુખી જીવા, 
તથા ભીમા રઈન્ખાણી. 

૧૦. ગામ દર્શડીના પા. ડુ'ગર, એષાલ, લખમણ, કરસન પોકાર, દેવજી 
સે'ધાંણી, ખેતા પુ'જા'ણી, તથા હુરભમ. 

૧૧. ગામ શ્રી સરવાના પા, કેસરા, તથા કરસન હરજી પમાણી. 

૧૨. ગામ શ્રી કરબોઇના પા. દેવસી, તથા મૂળા. 

૧ૂ૩. ગામ શ્રી મગવાણાના પા. એરા ચોપડા, તથા ડચરા. 

૧૪* ગાસ શ્રી ભડલીના પા. ગાવા ડાકરાણી, તથા માંડણુ ભોજાણી. 

વપ. ગામ શ્રી માનકવાના પા. કરમસી, સુત ભીમજી, ધનજી, રામજી, 
તથા કરસન. | 

નાત સમસ્ત મળી ખાંનામાં, ગામ નખત્રાણાનામાં, માવાના પાટ આગળ 

ધુપ દીવો કરી ઈમામસાના ધર્મના માટે નક્કી કરી, ગાર દયાશ'કર ભગવાનજી 
તથા ગવરીદાસ સામદાસને રજા દીધ્રી છે. આમી નાતે મળીને કઘું કે સ'. 


વપહર તા કાર્વક સુદ ૨ શુકારના હહાડાથી ધમ ઈમામચાતુ લીશુ છ, ત 


www.realpatidar.com Page 573 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પરે 


આજદીન સથી ગાર તથા ભાટની પાસે પોતાનો વહીવંચા તથા કીયા કરાવા, 

હવેથી .નહી', તે દાનકી સવત વૂટરરભા વરખે પોષ લ ૧૩ ને દને રજા 

ટીધી છે, તે માટે આજદન પછી ્રાક્ષણુ કે ભાટને આવે તો ઉભા રહેવાની 

આંટ નહિ. આજદીવસ પછી ગોર તથા ભાટને માનસે તે નાતનો શુનેગાર 

થાસે. ખાવા ઈમાસસાના ઘરથી નાત ખહાર છે. તે ગામ શ્રી નખત્રાણાના 

ખાનાસાં ખાવાના પાટ આગળ ધુપ કરીને આખી નાત મળીને લખત કીધું 

છે. અબે કાકા પ્રાગજીના તથા ખાવા ઈંસાસશાના વંશના સેય& વહ્મીમીઆંની 

રૂખરૂ પ્રતિસ્ા કરી છે, તે આખી નાતને વશ પરપરા કખુલ મજર છે. આ 

તનો મસરો ગામ વીરાણીના કણુમી માંડણુ અખીઆણી તથા વીરજી 

આ ખનાવ પછી ખારાટ અને આક્ષણાની તદ્ન ગેરહાજરીમાં તેઓને 

શ્વોતાની અસલ સ્થિતિતો ઇતિહાસ ખલકુલ વિસ્મૃત થઈ ગયો, તે એટલે 

સ સા ન શરી અને ગિતા ? છી અડતા હલો, જૈ * રી અને ચિતા? એ ચડતા હતા, તે વાત માનવી 

પણુ મુશ્કેલ થઈ પડી. વખત જતાં તેમનું વર્તન તદ્ન જુઢા જ પ્રકારયું થઈ 

ગચું. સઘળી શુભ અને અશુભ કિયાઓ પીરાણાના | પ્રતિનીધિ તરિકે ગામે 
નીમાચેલા સુખી પાસેજ કેરાવવા લાગ્યા. હાલ ધર્મમાં તેઓ 'પીરશાહ નો 

જાપ. હક લાએકાહા ઈલીલ્લાહો મહમરૃર રસુલીલ્લાહે નો કેલમો 

ચરે છે, ખાજનાસુ. નુરનાએુ, રતનેનાએુ, અને સહર નખુવતની દાવાઓ પડે 

છે. શુકવારી ખીજના દિવસે અપવાસ કરે છે. તાખુત કાઢતા નથી, સુત 

No કરાવતા નથી* દાઢી રખાવતા નથી. છતાં પણુ ાહાણો પાસે કોઈ [કેયા કરાવતા 
Sunnat નથી, અને મડટાને દાટે છે, તેમજ લસ કિયા પીરાણા સતષ'થની દોવા પડી 
ss સખી કશવે છે. આ પ્રમાણે ધણા કચ્છી કેણખીઓનું વતન ખદલાછ ગયું ee 
૧ | છવા હજી સુષી ઊઈ્રકારતો ખાન ભાનાહિનો ભ્રછાચાર થચે! તિથી) તેસ 
થતો પણ નથી. આ પ'થના કેટલાક કણુખી અનુયાયીઓ હાલે મ તથા 
ગુજરાતના ખીજા અન્ય બાભોસાં પણુ વસવાટ કરી રહ્યા છે. પીરાણા 

પથી કણુખી આગેવાતો કશ્છ દેશમાં પ્રાગજી ફાકાની રૂખરૂ થગેલ ડશવ 

પ્રમાણે, અળ જખરીથી એ ઠરાવ સ્ઞાતિતે પળાવતા હેતા. એજ અરસામાં 

સ્વાસી નારાયણના સાધુઓના ઉપદેશથી ગાસ નેત્રાના જેશરા મુખી અને ખીજા 

જાર જણને કછકે ભાન થચું, અને તેમના પૂવન્નેની થ્યેલ ગભીર ભુલ 

જણાઈ આવી, એટલે તે ડાહ્યા અને દઢ મનના એ રસ સુધારક વીર નરોએ 

વિચાર્યુ કે, ચોરી અને ચે ખ'ધ થાય; પ્રાહ્ષણાનું શુરૂપણુ જાય; અને તેના 

અ'દલામાં સેયરોને શુરૂ કરાય તો તો સ્ઞાતિને સુસલમાન જ થવું પરે. એવા 

વિચારથી પોતે તેમજ પોતાના સોખતી ભાઇઓએ સ'વત ૧૮૩૨ની સાલમા 


www.realpatidar.com Page 574 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


સ્ાતિએ પ્રાગજી કાકા અને સેયદ વલીર્મીઆની સલાહથી કરેલા ડરાવ રમાણે 
વર્તવા અ'ધાતા નથી, એમ જ્ઞાતિને જણાવી તેજ (દિવસે પીરાણા સતપ'થને 
તજ દઈ સ્વામી નારાયણુ મતપ'થના શિષ્ય થયા. આ અનાવથી કચ્છી કણૂખીઓસાં 
હાહાકાર થઈ ગચો, સઘથળાએ એકડા થઈ તેનો સવીશો ખહિષ્કાર કર્ચો; 
એટલુજ નહિ' પણુ તે અગ્ાન દશાવશ કણુખીઓઆએ પોતાનો વારો કુદ્દાવી 
અહાર જનારા તે કેશરા ભક્ત અને તેના સોખતીઓના પર અનેક પ્રકારના 
અત્યાચારો ગુજાર્યા જે તેમણે શાંતિથી સહન કર્યો, અને ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા 


રાખી પોતાના અન્ય અખ'ધુઓઆને પણુ સદુપદેશ દેવો ચાકુ જ રાખ્યો. તેના જનતા 
સત્સ'ગથો વખત જતાં ખીજ કેટલાક ભાઈઓએ પણુ એ પીરાણા સવી 
જુઢા પડી સ્વામીનારાયણુનો સ'પ્રદ્ાય સ્વિકાચો અને ધીએે ધીએે તેમની — 
સ'પ્યા વધવા લાગી. હાલ તેએ ખારસો માણસની સ'ખ્યામાં થઇ ગયા છે. 

કચ્છના કણુખીની આવા દયાજનક દશા સુધારવા, એક હઢયાળુ પરોપકારી 

પરમહંસ સ્વામી સ્ઞાનાન'દજાએ ગઢશીશાના પ્રખ્યાત પંડીત પીતાંખરછ 

( વિચારસાગરના ટીકાકાર) ની સલાહથી કેટલાક સમય પછી પ્રયાસ કરવા 
માંડયો; જેના પરિણાસે એક પછી એક ગા પીરાણા પ'થની સાંકળમાંથી 


અ'જરાડાની સાકૅક છટાં પડવા લાગ્યાં અને કેટલાકોએ વેદ ધર્મ અ[ગિકાર કરી 


ઉપવીત ધારણ કર્યુ”. | 
સ્વામીજીના પરદેશ જવા પછી કણુખી આગેવાનોએ વેદધર્માનુયાયી 


સ્વાસીજીના સઘળા રિોષ્યેને, દડી દ'ડી, જુલ્મ કરી ક'ડી ને ઉપવીત ઉતરાવી 
નાંખી, પાછુ! ચાલતું હતું તેમજ પીરાણાપ'થનું જોર ચલાવ્યું. ઝી'ઝાઇ ગાસના વૃદ્ધ 
પટેલ માનાભાઈએ અનેક સિતસે પણ લીધેલો ધર્મ ન અખદલ્ચો, આખરે 
સ'. ૧૯૫૨-૫૩માં પોતાની સાતાના ભરણ વખતે, કોઇએ સુડડ ન ઉડાવ્યું તેથી 
ડરી જઇ, ક'ળાળીને દ'ડ આપી પાછો પીરાણાપ'થીઓમાં પેઠો અને ગરાલતું હતું 
તેસ ચાલવા લાગ્યું”; પર'તુ ચારસો વર્ષથી ચાલતો જમાનો હવે ખદલાયે। હતો- 
ભાગ્યદેવીએ પણ કણુખી પ્રતિ કરૂણુદ્રષ્ટી કરી હતી, તેથી ખેતીવાડીમાંજ માત્ર 
જીવન ગાળનારા કૅણુખી પુત્રો હુજ્તર ઉદ્વોગ માટરે દેશ છોડી પરદેશ જ્વૉ 
લ્ઞાચ્યા. ત્યાં દેશાટણથી જ્ઞાન વધે છે, તે સિદઠ્ઠાત તેમને યથાર્થ ફૂળઢાઈ ખન્યે!. 
પરદેશમાં જીદી જદી હિ'દુકોસો સાથે પરિચયમાં આવતાં આંખ ઉઘડી અને 
તાના ધસ પ્રતિ, એક સાચા ડિ'ડુ તરિકે તિરસ્કાર આવવા લાગ્યો. તેમાં 
સુધારો કરવા કેટલાકની ઉર્સિઓઆ ઉછળવા લાગી, પણુ પોતાના પહેલાં આવો 
પરમાથ કરનારને વાર'વાર વેટવો પડેલો ત્રાસ મનમાં તાને હોવાથી કેટલાક 
અઆર'ભશુરાઓઆની ઉછળતી ઉર્સિંએઓઆ ઉડી દખાઈ ગઇ; પર્રતુ કેટલાક સાવયા 
પી. .૬૭ 


www.realpatidar.com Page 575 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૫૨૦ 


શુરાએઓાને તેે “ ક્ષળસપિ સડઝ્સસાત્રેક્ા ખયતિ મવાળયતસ્બે નૌશ્ા. એટલે કે 
એક ક્ષણભર કરેલો સત્સ'ગ સ'સાર સમુદ્ર વરવાને નોકા રૂપ થઈ પડે છે; 
એજ પ્રમાણે ઉદ્ધારક લાગણો, વિટ'બણાના ડરથી દખાઈ ન જતી રહેતાં 
વિશેષ તીવ્ર ખની અને આખરે જોઇ પણુ કુટુ'બીની, સ્ાતિજનની કે માતપિતાની 
સલાહ લીધા વિના માત્ર સાતજ ભાઈએઓએ પીરાણા વિરૂદ્ધ, યર્મધ્વજ 
ખરો કરી વિગ્રહ આર'ભ્ચો, જેની સવિસ્તર ખીના, આ પુસ્તકની શરૂઆતના 
ભાગસાં પાનાં ૧૧થી વર્ણાવામાં આવેલી છે, તેમાં સ્વધમ વર્ધક અને 
જ્ઞાતિહીતચિ'તક મ'ડળના કાર્યકરત્તોઓમાંના મુખ્ય ભાઈઓના નામનો નિચે 
રમાણે છે- 
પટેલ નારાયણુજી રામજીભાઇ લી'માભી. ગામ વીરાણીવાળા. 
પટેલ રતનસીભાઈ કરસન છાલેયા. ગામ રાજપુરવાળા. 
પટેલ રામજીભાઈ જેડા ર'ગાણી. ગામ ગઢશીશાવાળા. 
પટેલ (વશ્રામભાઈ દેવજ નાકશણી. ગામ વીરાણીવાળા. 
પટેલ કરસનભાઇ ભાણુજી નાકરાણી. ગામ વીરાણીવાળા. 


કર્તવ્ય પંથે -પેજ 28માં 
આમની જગ્યાએ "અર્જણ 


શિવજી ભગત - 
પટેલ નાયાભાઈ શીવજી નાકરાણી. અંગિયાવાળા" નું નામ છે. 


પટેલ હરજીભાઈ લધા રામાણી. ગામ લોડવાવાળા. 
એ સાતે ભાઇઓએ રાજકોટ નજીક હોલરાના મૂળવતની વેદસાસ્મ સ'પત્ન 
જયોતિષ શાસ્રી સહગત્‌ શ્રી રાખેશ્વર ભોરારજના ઉપદેશથી સ'વત ૧૯૬૪ ના 


જેડ સુદી પ ને ગુરૂવારે પતિત પાવની શ્રો ગોદાવરીના પવિત્ર તીરે શ્રી 


ગ્ય'મખકેવ્વર તીથ ક્ષેત્રમાં નાંશકના પરસિ્ધ વેદવિત (વિઠ્ાન ય્રાહાણોદઢારા તૈ 
વિધીએ દેહશ!'દ્ પ્રાયક્રિવ કરાવીને ઉત્સાહ પૂવંક ઉપવિત ( જનોઈ ) ધારણ 
કેરીને વેદે ધમના પૂર્ણ અધિકારી થયા છે, અને તેજ દિવસથી એ પાપી 
પીરાણા સતપ'થનો ત્યાગ કરી. સ્ઞાતીને અને અન્ય હિન્દુભઇએઓને એ પ'થના 
યાખ'ડમાંથી છોડાવવાની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞાઓ નારિકના પવિત્ર તીર્થક્ષેત્રમાં કરી 
આવ્યા છે, તેને ખરાખર પાળા રહ્યા છે, અતે એજ સત્યનિછા, તથા અડગ 
હૃતના પ્રતાપથી આજે પણુ તેઓએ પીરાણા સતપ'થના કેચ્છદેશના અમાનુષી 
કેણુમી સ્ાતિના જુહ્મગાર આગેવાનોની સામે ટકી રહેવા, તથા જાહેર ચળવળ 
કેર્વામાં ક્તેહમ'દ થયા છે. 


t 


ખારસો ( ૧૨૦૦ ) સ્ઞાતિભાઈ ખહેનો કે જેઓ આજે સ્વામીનારાયણુનો ધર્મ 
પળે છે તેમને પણુ એ પીરાણા સતપ'થીઓઆના સ'સર્ગથી જુદા પાડયા છે; 
તથા ગુજરાતના પ્રતિકિત સ્ઞાતિભાઇએઓના સહવાસમાં આવી તેમની ઉદાર મદદ 
ળવવા ભાગ્યશાળી થનાર પણ એજ સાતે ખ'ઘુઓઆ છે. એ ઉપશંત યુવક 


www.realpatidar.com Page 576 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પર 


“ડળ, વથા પરિષરોની સ્થાપના કરનારાઓ પણ એજ ખઅ'ધુઓ છે. એ સવે 
કોઇથી અપરિચીત નથી. એટલુજ નહિ પણુ નીચે જણાવેલા ગામ ડયાપર, 
ધાટકોપર, પાનેલી, રવાપર, તેમજ કરાંચીના ધર્મવીર ખ'ધુખો અને ખહેનોને 
જનગ્ત કરી એ પાપી પીરાણા સતપ'થની જાળમાંથી સુપ્ત કરી રેહશાદ્િ 


પ્રાયશશ્રિત કરાવી, શુ વેદિક ધર્મની દીક્ષા અપાવનારા પણુ એજ ઉપર 
જણાવેલા સાતે ખ'ધુઓઆ, તેમજ સુવકમ'ડળ અને પરિષદના કૉર્યરત્તાઓઆજ છે. 


ગા ડેયાપરમાં પીરાણા સતપથને [તિલાંજલી આપી દેહશદ 
પાય(શ્વત લેનારા ભાઈખહેનોના નાખે. | 


૧ પટેલ લાલજી રૈયા નુખે લી'ખાણી. RIE 
ર સો. પદમાખાઇ તે પટેલ લાલજી રેયાના ધમપત્નિ. 
૩3 ચિ. ચનુલાલશ 

૪ ચિ. વાલજી તે પટેલ લાલજી રેયાના પુત્રો. 

પ૫ ચિ. હ'સરાજ 

ફ ચિ. મેઘશ્છ 

છ પટેલ ડાયા રેયા નુખે લી'ખાણોી. 

૮ સો. નાનાખાઈ તે પટેલ ડાયા રેયાના ધમ“પત્નિ. 

હ ચિ. ખહેન પુરખાઇ 


૧૦ ચિ. ખહેન રાજબાઈ તે પા. ડાયા રેયાની પુત્રીઓ. 
૧૧ ચિ. ખહેન દેવકી આઇ 

૧૨ પટેલ સુલજી રેયા નુખે લીખાણી. 

૧૩ સો. રામખાઈ તે પા. મુલજીભાઈના ધર્સપત્નિ. 

૧૪ ચિ. કુકુભાઈ. 

૧૫ ચિ. ખહેન હાંસખઆાઈ. તે પા. મુળજભાઈના યુત્રષુત્રીએ. 
૧૬ ચિ. ખહેન ફકેશરખાઇ. 

૧૭ પટેલ નારણ રેયા નુખે લી'ખાણી: 

૧૮ સો. ન્તનખાઈ તે પા. નારણુભાઇના ધમપત્નિ. 

હ ચિ. ભાઇ વિશ્રામ 

ર૦ વિ. બ્હેન દાનાભાર્ઈ 

૨૧ ચિ. ભાછ નાન 

ર૨ ચિ. ભાઈ માવ તે પ! તાર'ણલમર્યના ગુજપુર્વરીએ. 
૨૩ થિ. ખહેન પહસાખાછં 

ર૪ ચિ. ખહેન લાલમાઈ 

રૂપ પટેલ રામજી વસ્તા. નુખે લ્વી'ખાણો. 

૨૬ સૌ. કુ'વર્ખાઈ તે પા. રામજીભાઈના ધમપત્નિ- 

રહ મત્તા જમનાઆઈ .તે પરે. શામજભાઈના પુજ્ય સતુશ્ચી. 


www.realpatidar.com Page 577 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ર૮ ચિ. ભાઈ હે'સરાજ 
oe _ Fle ed લે પા. રામજીભાઈના પુત્ર પુત્રીઓ. 
૩૧ ચિ. અહેન કૈશરખાછ , 
૩ર પટેલ શીવજી મેઘજી નુખે લી'ખાણો. 
૩૩ પોત્ર ધનજી લધા a 
૩૪ સૌ. ફેશરખાઈ તે પા. ધનજીભાઈના ધમપત્નિ. 
૩પ પટેલ રામજી હીરજી નુખે લી'માણી. 
૩૬ સૌ. રામખા તે પા. રામજીભાઈના ધમપત્તિ, 
૩૭ ચિ. ખહેન દેવકીખાઈ તે પા. રામજીભાઈના પુત્રી. 
૩૮ પટેલ હરજી મુલજી. નુખે ચોધરી. 
૩ સો. જ્નનખાઈ તે પા. હુરજીભાઈના ધમપત્નિ, 
૪૦ રાજઆાઈ તે સૌ. ન્તનખાઈના માતુશ્રી. 
૪૧ ભીમજી F 
_ ત inl ( લે પા. હેરજીભાઈનાં પુત્ર પુત્રીઓ. 
૪૪ ચિ. અહેન માનમાઈ 
૪પ પટેલ કરમશી લાલજી નુ'ખે ચોધરી, 
૪૬ ખહેન ધનખાઈ તે પા, કરમશીની પુત્રો. 
૪છ પટેલ મનજી જીવા નુખે નાંથાણી- 
૪૮ ચિ. સેઘજી. 
૪હ સો. કેશરબાછ તે પા- સેઘફતા ધમપત્નિ. 
પહ ચિ. યવન. _ ss . _ ન 
AS t તં પા. મેઘજીના પુત્ર યુત્રીએ। 
પર પટેલ લઃલજી વીરજી નુખે ડૉસાણી. 
પ૩ પટેલ અરજણ વીરજી ,, , 
પ૪ સૌ. લાછખાઈ તે પા. અરજણુના ધસ્કષત્નિ. 
પષષ પટેલ જીવરાજ રામજી તુખે રોસાણી. 
યદ સૌટ રામખાઇ લવે પિલ જવરાજ્ન: ધમપત્નિ. 
પછ વિ. લાલ 
યટ ચિ. અહેન પાનખાર્ઈ Pd : 
શકે. ઉ. અટ સોબાંખાદ તે પા. જીવરાજના પુત્ર પુત્રીઓ. 
૬૦ ચિ. ખહેન લકફ્મીખાઇ 
દ્વ પટેલ વીરજી વીશ્વાસ નુખે મેયાત. 
૨ સોઃ સાનખાઈ તે પા* વીરજીના ધસપત્નિ- 
wwsealpatdaecon TTT E906 S78: Gr G0G 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પરડ 
૩ ચિ. મનુ 
૬૪ ચિ. માવજી 
પ ચિ. ખહેન ડાહીખાછ તે પા. વીરજીના પુત્ર પુત્રીઓ. 


હફ ચિ. ખહેન પુરખાઈ 
છ ચિ. ખહેન જેડીખાછ 


૨૮ પટેલ જીવરાજ ખીમજી નુખે ર'ગાણી. 

દહ માતુશ્રી જાનખાઈ તે પા* જીવરાજનાં માતુશ્રી. 

Wo તે પા. જીવરાજના ભાભી. 

Ww ચ. ખહે 

hi ગિ Bend & તે ધનખાઇની દીકરીઓઃ 
૭છ૩ પટેલ માધા માંડણુ નુખે જાદવાણી. 

છક સો. માનખાઈ તે પા. માધાભાઈના ધમપત્તિ. 

છપ ચિ. વાલજી તે પા. માધાભાઈનો મુત્ર. 

૭છ૬ પટ્રેલ શાવગણુ ડાયા. નુખે વાગડીઆ. 

છ૭ સો. જીવાંમાઈ તે પા. શવગણુના ધસ પત્નિ. 

૭૪૮ ચિ. હ'સરાજ 

— heh તે પા. શવગણનાં મુત્ર પુત્રીઓ. 
૮૧ ચિ. ખહેન કાનખમાઈ 

૮૨ પટેલ શિવદાસ કાનજી. નુખે વાગડીઆ. 

૮૩ સો. કાનખાઈ તે પા* શિવદાસનાં ધસ પત્નિ. 

૮૪ ચિ. ખહેન નાનમખાઈ તે પા. શિવદાસની પુત્રી. 

વપ પટેલ ધનજી નારણ નુખે લખાણી. 

ટ્ર સોભાગ્યવ'તા તેમનાં પત્નિ. 

૪૭ ચિ. ખહેન રાજખાઈ તે પા. ધનની પુત્રી. 

CE પટેલ એધજ ખીમજી નુખે સાંખલા. 

૮૯ ચો. વાલખાઈ તે પા. એઘજીનાં ધરમ'પત્નિ. 

હ ચિ. હીરક 

= i હે પા સેઘજીનાં યુત્ર પુત્રીઓ. 
“૩ ચિ. ખહેન લાલખાઈ 

હ્૪ પટેલ કાનજી ખીમજી નુખે સાંખલા. 

પ સા. પુરખાઈ તે પા. કાનજાના ધમપત્નિ. 

હૂ૬ માતુશ્રી એોસતીખાઈ તે પા. કાનજીના માતુશ્રી. 


www.realpatidar.com Page 579 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


હછ ચિ. પુજન 

૯૮ ચિ. વાલ 

લ્હ ચિ. ખહેન ખચીખાઈ 
૧૦૦ ચિ. ખહેન જેઠીબાઈ 
૧૦૧ પટેલ જેટા પાંચા નુખે ઘોધારી. 

૧૦૨ એમતીખાઇ તે પા. જેડાભાઈના ધર્મપત્નિ. 

° 

ડિ હેન વલેબાઈ * તે પા. જેડાભાઈનાં પુત્ર પુત્રીઓ. 
૧૦૫ પટેલ વિશ્રામ પાંચા નુખે ઘે ઘારી. 

૧૦૬ સો. ગોમતીખાઇ તે પા. વિશ્રામનાં ધમપત્તિ. 

૧૦૭ ચિ. પુંજ્ને તે પા. વિશ્રામનો! પુત્ર, 

૧૦૮ ભીમજી 

oe B ને j 
ધ તે પા. વિશ્રામભાઈના યુંત્રપુત્રીઓ. 
૧૧૧ પટેલ મેઘજી ભીમજી નુખે કેશરાણી. 

૧૧૨ સો. શામખાઈ તે પા. મેધજીનાં ધમપત્તિ. 

૧૧૩ માતુશ્રી વાલખાઈ તે પા. મેઘજીનાં માતુશ્રી. 


૧૧૪ ચિ. માવજી 

૧૧૫ ચિ. રેચ! 

૧૧૨ ચિ. હેરજી 

૧૧૭ ચિ. ખહેન લાલખાઇઈ 


૧૧૮ પટેલ શોમજી ભીમજી નુખે કેશરાણી. ] 
૧૧૯ સા. ડાહીબાઈ તે પા. સોમજીન! ધર્સપૃત્તિ. 
૧૨૦ વિ. રેવજી 
૧૨૧ ચિ. ડાહ્યો 
૧૨૨ પટેલ લાલજી ડાહ્યા. નુખે પારસીઆ, 

૧૨૩ સો. હીરખાં તે પા. લાલજીના ધસપૃત્તિ. 

વૂર૪ માતુશ્રી માઈ આખાઈ તે પા. લાલજીના માતુશ્રી, 
૧૨૫ ચિ. માવજી તે પા. લાલજીનો પુત્ર. 

૧૨૬ સો, દેશરમાઈ તે પ!. સાવજીનાં ઘખ“્પત્તિ, 
૧૨૭ a લીમજ | _ 

૨૨૮ યિ.કે 

_ ઘા ત પા, માવજીના પુત્રો. 

૧૩૦ ષટેલ રતનશી દાના નુખે પઃરશીઆ. 

૧૩૧ સૌ. હીરખાઈ તે પા. સ્તનશીખા ધ પત્નિ. 


www.realpatidar.com Page 580 of 600 
mail@realpatidar.com 


તે પા. કાનજીના પુત્ર પુત્રીઓ. 


તે પા. મેધજીનાં પુત્ર પુત્રીઓ. 


\ તે પા. મેઘછીનાં પુત્રો, 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૧૩૨ ચિ. લખમશી 
૧૩૩ ખહેન પદમાખાઇ તે પા. રતનશીનાં ચુત્ર પુત્રીઓ. 
૧૩૪ ખહેન એામતીમાઇછ 


૧૩૫ પટેલ કાનજી કેશરા, નુખે પારશીઆ. 
૧૩૯ સો. ધનખાઈ તે પા. કાનજીના ધર્મ પત્નિ. 


૧૩૭ ચિ. શોમજી 1 
૧૩૮ ચિ. કરસન પતે પા. કાનજીના પુત્ર પુત્રીઓ. 
૧૩૯ યિ. ખમહેન લાલખાઇ ) 


૧૪૦ પટેલ દેવશી કેશરા. નુખે 'પારશીઆ. 

૧૪૧ સૌ. રામખાઈ તે પા. દેવશીના ધર્ષપત્તિ. 

૧૪૨ ચિ. માવ 1 
૧૪૩ ચિ. ધનજી ધ તે પા. દેવશીના પુત્ર પુત્રીઓ. 
૧૪૪ ચિ. ખહેન દેવકીખાઇ J 

૧૪૫ પટેલ દેવજી કેશરા નુખે પારશીઆ. 

૧૩૬ સો. જશુભાઇ તે પા. દેવજીનાં ધર્મપત્નિ. 

૧૪૭ માતુશ્રી પુરખાઈ તે પા. દેવજીના માતુશ્રી. 

૧૪૮ ચિ. મનજી 1] 
૧૪૯૯ દચ. પ્રેમજી | 
૧૫૦ ચિ. કરમશી 6 
૧૫૧ ચિ. ખહેન લક્ષ્મીમાઈ | 
૧૫૨ ચિ. ખહેન ગોમતીબાઇ ] 
વૃપર પટેલ રામજી રતનશી નુખે ભાવાણી ગામ અકરીમાળા. 
વૃપ૪ સો. હીરબાઈ તે પા. રામજીનાં ધર્મ'પત્નિ. 


તે પા. દેવજીભાઈના પુત્ર પુત્રીઓ, 


વૂપપ ચિ. ધનજી ] 
૧૫૬ યિ. ડાયા | 
વૃપછ ચિ. રણુખલ તે પા. રામજીના પુત્ર પુત્રીએ: 
૧૫૮ વિ. હાંસખાઇ | 


વૂપહ વિ. ખહેન લા્ષમાઇ ] 

૧૬૦ પટેલ નથુ માંડણુ ભાવાણી. } ગ, eS, 

લા તે રામજી રતનશીના ભત્રીજા. 
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ગામ ડેયાપરમાં કુલ્લે ૧૬૧ માણુસે [દેહ- 

શહિ શપ્રાયશ્રીત કૅરાવી કચ્છના જુક્મી આગેવાનોના જીઃમી દોર ને નાખુદ . 

કરી એ પાપી ખીચડીયા પીરાણા સતપ'થતે તીલાંજલી આપી શુદ્ધ વૈદીક 


ધમની રીક્ષા લીધાની વાત ગામો ગામ જાહેર થઈ ગઇ છે, 


www.realpatidar.com Page 581 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


#yr 


by Narayanji Ramji Limbani 


ભાઈ શ્રી. રતનસી ખીમજી ખેતાણી ગામ વીરાણીવાળા ઘાટકોપર ચુવક 


મ'ડળના સેકેટરી. 

વેલજી ખીમજી ખેતાણી. ગામ વીરાણી. bios EN 
hain ખીમજી »» 31 9» ખેતાણીના પરિવારજનો 
સો. સેઘમાઈ તે રતનસી ખીમજીના ધમ પત્નિ. 

ચિ. બેન જમનાખાઈ તે જીવરાજ 'ખીમજીના 

પા. નાનજી દેવજી પોકાર. ગામ વીરાણી, 

માતાજી ડાઇંખાઈ તે નાનજી દેવજીના માતુશ્રી. 

સો. રામખાઈ તે નાનજી દેવજીના ધર્સ'પત્નિ. 

ચિ. શવજી. નાનજનો પુત્ર. 

ચિ. એન પાનખાઈ તે નાનજીની દીકરી. 

પટેલ લધા વિશ્રામ માનાણી. ગામ વીરાણી- 

માતાજી નાથીખાઈ તે લધા વિશ્વાસની માતાજી. 

સો* ભાણુખાઈ તે લધા વિશ્રામનાં ધમ પત્નિ. 

ચિ. સોંગીમાઈ તે લધા વિશ્રામનાં દીકરી. 

ચિ. કરમસી રૂડા માનાણીનો ભત્રીજો વીરાણી, 

ચિ. જખુ હીરા માનાણીનો દીકરો વીરાણી- 


પા. નારણુ રેયા લીંખાણી ગામ . ડયાપર. 
પા. કાનજી કેશરા પારસીયા. B 
પા. રામજી હુરજી લીંખાણી. ,, B 
પા. સોમજી ભીમજી ફેશરાણી. ,, Re 
પા. ધનજી નારાણુ લાખાણી. 3 le 
પા. હીરજી સામજી વાડીઆઢ૦ ,, 


પા. હીરજી રૂડા છભાણી ગામ કોટડા જડોદ્ટરવાળા. 
'સ- પાનખાઈ તે હીરજી રૂડાના ધમ'પત્નિ 

ચિ. જાનમાઇ ] 

ચિ. ગૉસતીમાઈ ₹% તે હીરજી રૂડાના છોકરાં. 
ચિ. રૂ વેલજ ] 

પા. રામજી કાનજી ચોધરી ગામ ગડુલી. 

સો. આઈ કાનખાઈ તે રામજી ડાનજીનાં ધમપત્નિ. 
ચિ. અરજણુ રામજી 

ચિ. બેન કેશરખાઇ તે રામજીની રીકરી- 


Page 582 of 600 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


૩ર પા. કાનજી ઉડેડા પોકાર માઅ અગવાણા. 

૩૩ પા..રામજ કાન , .%,, ક 

૩૪ પા. વીશ્રામ કરશન ,, ક hn 

૩પ સો. જમનાણાઈ તે રામજી કાનજીનાં ધસપત્નિ. 


ઉપર જણાવેલા પાંત્રીસ ભાઇબહેનોએ અષાડ સુદ ૩ ને સોઅવા૨ 
સ'. ૧૯૭૯ ના ટીને દેહશુદ્ધિ પ્રાયશ્વીત કેરાવ્યું છે. 


ત્યારપછી ગામ પાનેલીમાં માતાજીના મઢના કારભારી. રા. રા. 
જટાશ'કૅર કાળીદાસસાઈની સાહેતાથી ડયાપરવાળા કણુખી સ્ઞાતિના હીતેચ્છ્ 
મણીશ'કર અ'ખારામ ત્રવાડી ના હાથે સ'. ૧૯૭૯ અને કશ્છી સ. ૧૯૮૦ના 
આસો સુદ ૧૦ ને શકુવાર (વીજયા દશમી.) ના ઢીને ગામ પાનેલીમાં નીચે 
પ્રમાણે સ્ઞાતિભાઇઓ તેમજ ખહેનોએ પીરાણા સતપ'થને તજી દઈને શુદ્ધ 
સનાતન હીન્દુ ધરની રીક્ષા લીધી છે જેનાં નાએ નીચે પ્રમાણે છે. 
પાર્યાશ્ત્ત લંતારના નામ. 
૧ પા. રામજી પરખત નુખે વાગડીઆ ગામ પાનેલી. 


ર સૌભાગ્યવ'તા બેન જસુમાઈ તે શામજી પરખતના ધમપત્નિ. 
૩ હરજી રાસજી તે રામજી પરખતનો દીકરી. 

૪ સોમજી રામજી 3 ઝક 

૫ સોભાગ્યવ'તા બેન પુરમાઇ તે હુરજી રામજીના ધમપત્તિ. 
દરૂ ચિ. અરજણુ હરજી. તે હરજી રામજીનો પુત્ર. 

છ પટેલ હીરજ રામજી વાગડીઆ ગામ પાનેલો. 

< a ખહેન કુવરખાઈ તે હરજી રામજીનાં પત્નિ. 

ક બ કે i 
(હ ઊં મરે રચાય) હર રમછની કર 

૧૧ પટેલ વીશ્રામ રામજી નુખે વાગડીઆ. 

૧૨ સો. લાહ્ષમાઈ તે પા. વિશ્રામના ધસપત્નિ. 


૧૩ ચિ. ખહેન ડાહીખાઈ તે પા. વિશ્રામની પુત્રી. 

૧૪ પટેલ મુળજી પરખત નુખે વાગડીઆ. 

૧૫૫ સો. કાનખાઈ તે પા. સુલજીના ધર્મપત્તિ. 

વૂટ્‌ પટેલ કરશન સુલછ. 

૧૭ સો. મેઘખાઈ તે પા* કરસનના ધર્સ'પત્તિ. 

૧૮ ચે. અહેન રતનખાઇ 

૧૯ ચિ. ખહેન મરઘાંભાઇ % પા. કર્સનના પુત્ર યુત્રીઓ. 


ર૦ ચિ. લધારામ J 
પીઠ ૬૮ 


www.realpatidar.com Page 583 of 600 
mail@realpatidar.com 


VSA & K: 
Date: 19- 
Oct-1923 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પર 


ર૧ પટેલ ડીવજી મુલજી નુખે વાગડીઆ. 

રર સો. પ્રેમામાઈ તે પા. શીવજીના ધમ પત્નિ 

ર૩ પટેલ જેડા મુલશ્ઝ નુખે વાગડીઆ. 

ર૪ પટેલ હંસરાજ મુલ. ક ઝક 

રપ ચિ. ખહેન ગાંગખાઈ તે પા. હ'સરાજ તથા પા. જેડાભાઈની ખહેન- 
ર૨ પટેલ રામજ રાજા નુખે નાથાણી. 

૨૭ સો. ક કુઆઈ તે ચિ. રામજીના ધર્ષપત્નિ. 

ર૮ પટેલ કરસન લાલજી નુખે નાથાણી. 

રહ સો. મરદ્યાંમાઈ તે પા. નારાણુજીના ધર્મ'પત્નિ. 

૩૦ પટેલ કરસન લાલજી નુખે નાથાણી. 

૩૧ જરો. મચીખમાઈ ઉજ નાનાખાઈ તે પા. કરસનના ધમ પત્નિ. 

૩ર ગિ. ખહેન ભાણુખાઇ તે કરશન લાલની દીકરી. 

૩૩ સૌ* માનબાઈ તે પા. રામજી ભીમજી નુખે કેશરાણીના ધર્મ'પત્નિ. 
૩૪ ચિ. ખહેન દેવકીખાઇ 
૩પ ચિ. બહેન હાસખાઈ 
૩૨ વિ. ખહેન જાનખાઈ. 
૩૭ ચિ. રતનશી 


૩૮ પટેલ ખેતજી કેશરા નુખે વાગડીઆ. 

૩હ થિ. ગોમતીમાઈ તે પા. ખેતશીની દીકરી. 
૪૦ પટેલ દાના ખેતશો નુખે વાગડીઆ. 

૪૧ સો! લ્માલ્ષમાઈ તે પા. ઢાનાના ધમ પત્નિ. 
૪ર પટેલ સેધજી ખેતશી. નુખે વાઘડીઆ- 
૪૩ સો. પુરખાઇ તે પા. એેઘધજના ધર્સ'પત્નિ. 


લે પા. માનમાઈના પુત્ર પુત્રીઓ. 


૪૪ ગિ. શીવગણુ ] 
૪પ ચિ. રામજ ધ તે પા. મેઘજીના પુત્ર પુત્રીઓ. 
૪૨ ચિ. ખહેન હકષ્મીમાઈ J 


૪૭ પા. કરમશી ખેતશી નુખે વાગડીઆ. 

૪૮ સો. હીરખાઈ તે પા. કરમશીના ધસપત્નિ. 
૪હ ચિ* ખહેન ખચીખાઈ સ e 
છ બિ, થકે \ તે કરમશી ખેતશીના પુત્ર પુત્રી. 
પ૧ પટેલ વાલજી ખેતશી નુખે વાગીઆ. 

પર સો* રતનખાઇ તે પા. વાલજીના ધર્મપત્નિ- 


પ૩ ચિ. ખહેન ગોસતીઆછ પ 
પ૪ ચિ. કાનજી f તે પા- વાલજીના ગુત્ર પુત્રીઓ. 


www.realpatidar.com Page 584 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પષ પટેલ માવજી ખેતશો નુખે વાગડીઆ. 
પ સૌ. હીરખાઈ તે પા. માવજીના ધમપત્નિ. 
પછ ચિ. માવજી 

યટ ચિ. ખહેન વાલમાઈ 


પહ પટેલ માવજી ભીમજી નુખે દીવાણી ગામ ડયાપરવાળા. 
૨૦ સો* વાલખાઈ તે પા* માવજનાં ધર્મપત્તિ. 
દવ ચિ. રામજી 
દર ચિ. રતનશી 
૩ પા- કાનજી લાલજી નુખે નાકરાણી ગામ ડયાપરવાળા- 
૪ સો. ધનખાછ તે પા. કાનના ધર્'પત્નિ- 
હ્પ ચિઃ વીશ્રામ 
દૂ ચિ. ખહેન પુરખાઈ h 
ફહ સો. જાનખાઈ તે પા. હીરજી દાના નુખે પારસીઆના ધર્મ'પત્નિ. 
ઉપર જણાવેલા પાનેલીમાં ધર ૧૬ અને એક'દ૨ માણુસોની સ'ખ્યા ૨૭ 
જેમણે દેહશુહ્ઠિ પાયશ્વીત કરાવી છે. કચ્છના જુહમી આગેવાનોની જુહમી ધુ'સરી 
ષક રીધી છે, તેમજ એ કપ્રસ્તાની પીરાણા સતપ'થની સાથે તદન છૂટાછેડા કેરી 
“હીંન્ડુ ધમની પાછી રીક્ષ! લીધી છે. 
એ ઉપરાંત કરાંચી પરિષદ ખીજીના રીપોટ છપાઇ ખહાર પડયા પછી 
ધણાખરા ભાઇઓને એ પીરાણા સતપ'થના પાખ'ડી મતમાં રહેવું એ એક 
શરમ ભરેલુ' છે એમ લાગ્યું, પણુ એ કેખ્રસ્તાની પ'થથી છટા છેડા કરવાની 
પહલ ફેમ કરવી, એમાંજ મુ'જાતા. હતા. હવે તો ડયાપર, પાનેસ્રી, ઘાટકોપર 
ઈત્યાદી સ્થળે દેહશુદ્ધિ પ્રાયશ્વીતનાં કાયો ઝપાટાખ'ધ થતાં જોઈ કે્છમાં પણુ 
અકેક અખે ઘરવાળાએ પણુ આ કાય કરવામાં હીંમત ખતાવી છે, જેનો 
હાખલો ગામ રેવા'પરમાંથી આપણે જાણે શકીશું. સવત ૧૯૮૦ ના કારતક 
સુદ ૨ ને શનીવાર તા. ૧૦-૧૧-૨૩ ના રોજે જોશી નારાણ એઓડકળોજીના ૦% 
હાથે ગામ મ્વાપરમાં નીચે જણાવેલા ભાઇઓએ દેહશાદ્િ યશ્ચ બ | 
કરાવ્યું છે, જેની નોંધ આ પ્રમાણે છે. 
કણી અબેઈ ખેત! પકાર ગામ રવાપર. 
૨ સૌભાડ્યવ'ત! આઈ કુ'વરખાઈ તે અખેઈ ખેતાના ધમપત્તિ. 
3 સૌ. પાનખાઈ તે અખેઈના દીરરા વીશ્રામનં ધર્મષત્નિ. 
૪ ચિ. રામજીવિશ્રાખ ]] 
શ 


t તે પરેલ માવજીના પુત્ર પુત્રી. 


\ લે પા. માવજીના પુત્રો. 


તે પા. કાનજીના પુત્ર પુત્રી 


eo 


ચિ. હરજી વિશ્રામ ં ચોકાર. ગામ રવાપર, 
હૂ ચિ. નોંરણુ વિશ્રાખ |ં 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


વે દેઢશુ્દિ પ્રાયશ્વીતનું કાય આગળ વધ્યું. અુંખઇ ઘાટફો'પરમાં. સ'વત 
૧૯૮૦ ના કારતક સુદ ૩ રવીવાર તા. ૧૧-૧૧-૧૯૨૩ ના ટીને નીચે પ્રમાણે 
ભાઇઓએ હળવદવાળા શુકલ છગનલાલ કાનજીના હાથે પ્રાયશ્વીત કરાવ્યું છે 
જેની નોંધ નીચે પ્રમાણે છે. 

૧ સુખી અરજણ રામજી લી'માણી. ગામ ડયાપર. 

ર પટેલ હીરજી દાના પારસીઓ. 

૩ પા. કરમસી દેવજી ખાથાણી ગામ ખીમ્સરા. 

૪ પા. રામજી ભીમજી કેશરાણી. ગામ પાનેલી. 


પ પા. વાલજી ભીમજી ભગત. : 22 
૬ પા. લધા તેજ્ન છાભેઆ. 19 22 
છ પા. કાનજી તેજા છાલેઆ,. » » 
૮ પા. શીવદાસ કરશન ભાદ્ાણી. ગામ ગડુલી. 


આ પ્રમાણે ધણા ભાઇઓઆએ પીરાણા સપ'થવે ત્યાગી શુદ્ટ સનાતન 
હિન્દુ ધમ' સ્વીકાર્યો છે. તે સિવાય ઘાટકો'પરમાં સ'વત ૧૯૮૦ ના કારતક 
વદ્‌ ૩ સોસવાર તા. ૨૬-૧૧-૧૯૨૩ ના રોજ હળવદવાળા પ્રપ્યાત પ'ડીત 
શુકલ છગનલાલ કાનજીના હાથે દેહશુપ્ટિ પ્રાયશ્વીત નીચે જણાવેલા ભાઈઓએ 


ee 
૧ પટેલ વેલજી ખીમજી ખેતાણી. ગાસ વીરાણીવાળા- 
૨ માતાજી શોનખાઈ તે વેલજી ખીમછના માતુશ્રી. 
૩ સોભાગ્યવ'તા લાલખાઈ તે વેલજી ખીમજીનાં ધસયત્તિ. 
૪ સો. પુરખાઈ તે જીવરાજ ખીમજીનાં ધસપત્તિ. 
પ ચિ. દેવજી જીવરાજ. 


ચિ. સોંગીમાઈ જીવરાજ. 
ચિ. ધનખાઇ તે વેલજનાં ટીકરી. 


9 
«૮ પા. વેશ્રામ અખેઈ પકાર ગામં રવાપરવાળા- dss Salschiscs 
nic aE NOE 
વ્યારખાદ ઝુંમઈ સાટુ'ગાસાં કારતક વિદ૦)) શનીવાર તા. ૮-૧૨-૧૯૨૩ 

ના રૉજે હળવહવાળા સકલ છગનલાલ કાનજીના ડાથે નીચે પ્રમાણે ભાઇએ! 

Bn oe ee . _ ba ” 

તેમજ ખહેનોએ પીરાણા સતપ'થને વીલાંજલી આપી વૈદીક ધમ અ'ગીકાર 

કર્ચો છે. જેના નામની નોંધ નીચે પ્રમાણે છે. 
૧ પા. પચાણુ રૂડા રૂડાણી. ગામ વીથોણુવાળા, 
૨ પા. ખાવજી લાલજી 
૩ પાં. શુ દેવસી 


AM 


www.realpatidar.com Page 586 of 600 


mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ૧ 


જ 


૪ સાભાગ્યવ'તા રામખાઇ તે પચાણુ રૂડાના ધમ પત્નિ. 
પ સો. દેવકીબાઈ તે માવજી લાલજીનાં ધર્મ'પૃત્તિ. 

૬ સો. લક્ષ્મીબેન તે નથુ દેવસીનાં ધમપત્નિ. 

છ ચિ. ધનખાઈ તે પચાણુ રૂડાની હીકરી- 

૮ ચિ. વેલમાઈ તે માવજી લાલજીની દીકરી. 

૯ પા. પચાણુ દેવશી કાનાણી ગામ વીરાણી- 

૧૦ પા. જેડા દેવસી કાનાણી. m 

૧૧ પા રામજી જેઠા વાગાણી. ,, ml 


આ હિસાબે કચ્છના કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં જે ચળવળ ચાલી રહી છે 
તે જોઈ દરેક સાચા હીન્દુ ભાઈઓને આનદ થચોજ હશે. 


ઘાટકેપરમાં તા. ૨૨-૪-૧૯૨૩ ના દિવસે પરિષદના સભામ'ડપમાં 


દેહશુહિ પ્રરયશ્ચિત લેનારા ભાઇ બહેનોનાં નાખો. 
Apr-1923 


SS Semen 


ભાઈશ્રી ખીમજી શીવજી રામાણી ગામ મગવાણાવાળા, 
સૌભાગ્યવ'તા ક'ઢુખાઈ તે ખીમજી શીવજીનાં ધર્મ'પત્તિ. 
ચિ. મનસુખલાલ. 
(ચિ. જ્ય'તીલાલ. 
ભાઈ માવજી પુજા જખુવાણી ગામ નખત્રાણાવાળા. 
સો. બેન વાલખાઈ તે માવજી પુજના ધસપત્નિ. 
ચિ. બેન સેઘખાઇ. 
(ચ. બેન જસુખમાઇ. 
ભાઈ હુરજી વીરજી નાકરાણી ગામ ( સોટી ) વીરાણી વાળા. 
સોં. બેન માનખાઈ તે ભાઇ હરજી વીરજીનાં ધર્મપત્તિ. 
ચિ. બેન વાલખાઈ તે હરજી વીરજીનાં પુત્રી, 

લાઈ હોરી માજી થોળ ગામ ( મેષ્ટી ) વીરાણી ગાળા. 
૧૩ ભાઈ વાલજી વરત! પેઃડાર ગા વીથોણવાળા, 

૧૪ પટેલ જેડા શીવજી વાસાણી ગામ વીરાણી ( ગઢવાળી,) 
૧૫ સો. એન કુ'વરખાઈ તે જેઠા શીવજીનાં ધમપત્નિ, 

૧૬ ચિ. વેલજી તે જેઠા શીવજીનો પુત્ર. 

૧૭ ભાઈ કરમસી લધ સાખતા ગામ દેશાસપુર ચોધરીષાધા'. 


Page 587 of 600 


t તે ભાઈ ખીમજી શીવજીના પુત્રો. 


NEM CE KW A 0 


t ત માવજી પુ'જાની પુત્રીઓ. 


cd p0 
c9 0 fp 


aD 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પર 
૧૮ માતાછ દેવકીમાઈ તે કરમશી લધાનાં માતુશ્રા. 


૧૯ સો. બેન લાલખાઈ તે કરમસી લધાનાં ધર્મપત્નિ, 


ર૦ ચિ. ડાઇંમાઈ 
૨૧ ચિ. બેન જેડીખાઈ તે કરબસી લધાનાં પુત્ર પુત્રીઓ. 
રર ચિ. પ્રેમજી 


ર૩ પટેલ અરજણુ ધન ર'ગાણ્ી ગામ ગઢશીશાવાળા. 
ર૪ ભાઈ મનજી દાના રંગાણી. ગામ ગઢશીશાવાળા. 
રપ ભાઈ હેર વીરજી. ,, 3 ઝુ 

ર૬ પટેલ શીવજી વીરજી પોકાર ગામ ગઢશીશાવાળા. 
રૃછ માતાજી જીવાંમાઈ તે શીવજી વીરજીનાં માતુશ્રી. 
૨૮ સો. બેન ભચીમાઈ તે શીવજી વીરછીના ધર્મ'પત્નિ. 


_ રામબાઈ | વૈ શીવજી વીરજ્ના પુત્ર પુત્રોએ. 


૩3૧ ભાઈ રવજી ગોપાલ. 

૩ર પટેલ માવજી માના નાકરાણી ગામ વીરાણી એઓટીવાળા. 
૩૩ ભાઈ કરમસી માવજી. 

૩૪ સ્સો. બેન રતનખાઈ તે કરમશી માવજીનાં ધર્મપત્તિ. 
ઝપ ચિ, બેન લક્મીમાઈ તે કરમશી માવજીના પુત્રી. 

૩૨ ભાઈ કાનજી પચાણુ રંગાણી ગામ ગઢશીશાવાળા. 

૩૭ માતાછી વાલ્ષખાઈ તે કાનજી પચાણુનાં માતુશ્રી. 

૩૮ યિ. બેન ભચીખાઈ તે કાનજીનાં બેન. 

કહ ભાઈ શીવદ્ાસ કાનજી નાકરાણી ગામ વીરાણી ઓટીવાળા. 
૪૦ સો. બેન લક્ષ્મીમાઈ તે શીવદ્દાસ કાનજીનાં ધમ'પત્તિ. 
૪૧ થિ. વાલજી તે શીવદાસ કાનજીનો મુત્ર. 

૪ર ભાઇ રામજી ભીમજી ગાગારી ગામ વીરાણી ઓટીવાળા. 


જડ ટ . વકક ખે ભાઈઓ સોટી વીરાણી વાળાના નામ 
i. AE ee યાટ નહીં આવવાથી લષાયાં નથી. 


કચ્છ ગઢશીશાવાળા સુપ્રસિદ્ધ પ'ડિત પરાશર શસો અને ખીજ વિઢ્યાન 
પિતોની સમક્ષ ઉપર જણાવેલા ભાં ખહેનોએ સભલામડપમાં દેહશદ્દિ 
પ્રાયશ્ચિત તેઓના હાથથી લીધાં છે. 


સભાના કામકાજથી પરવારીને સો ભાએ પોતપોતાને ડેકાણે ગયા પછી 
કરાંચીમાં વસતા ભાઇઓ પેકીના જે ભાઇઓએ સભામાં પીરાણા સતપ'થને 
લં રેવાની પ્રતીજ્ઞા કરી હતી તે ભાઇઓએ કરાંચીમાં ધેશાખ સૂંદી ૩/શ્મક્ષયલીચી 


www.realpatidar.com Page 588 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પટ 


સ'વત ૧૯૮૦ ના ઢીવસે વઢવાણવાળા સુપ્રસિષ્ટ શ્રુકલ કાળીદાસ ભલુરામના ૦% 
હાથે કણુબી ભાઇઓના રહેવાના સ્થાન રણુછોડ લાઈનના ઓટા કમ્પાઉ'ડમાં મ'ડપ 
આંધીને ઘણીજ ધામધુમથી વેદ વીધી અનુસાર દેહશુદ્દિ પ્રાયશ્ચિત લીધું છે. 

જેની કૅમવાર સ'પ્યા નીચે મુજખ છે. 


શ્રાયક્ચિત કરાવી શુ થએલા ભાઇએ। તેમજ ખહેનોના નાની સખ્યા. 


૧ પટેલ રતનશી શીવજી નાકરાણી ગામ રવાપરવાળા તત્રી 
“પાટીદાર ઉદયના,” 

સૌભાગ્યવ'તા બેન એઘખાછ તે પટેલ રતનશી શીવજીના ધર્મ'પત્નિ. 

(ચિ. વીરજી તે રતનશી શીીવજીનો પુત્ર. 

પા. લાલજી સોમજ નાકરાણી ગામ રવાપરવાળા. 

સો. વાલમાઈ તે લાલજી સોમજીના ધર્મ'પત્નિ. 

પા. રામજી સોમજી નાકરાણી ગામ રવાપરવાળા. 

સો. બેન કેશરખાઇ તે રામજી સોસજીનાં ધમ પત્નિ. 

ચિ/બેન એમતીબાછ તે રામજી સોમજીના પુત્રી. 

પા. નથુ ધનજી નાકરાણી ગામ રવાપરવાળા. 

૧૦ સા. બેન નાનખાઈ તે નથુ ધનજીનાં ધર્મ'પત્તિ. 

૧૧ યિ. ઢાનાભાઈ; 

વૂ૨ ચિ. બેન પરમાખાઈ 

૧૩ પા. સુળજ ડોસા પોકાર ગાખ નખત્રાણાવાળા. 

૧૪ સા. બેન દેવકીખાઇ તે મુળજી ડોસાનાં ધર્મપત્નિ. 

વૂ૫ ચિ. ભાઈ નાનજી 

૧૨ યિ. બેન નાનબાઈ તે મુળજી રોસાના મુત્ર પુત્રીઓ. 

૧૪૭ ચિ. બેન નર્મદાખાઇ 


૧૮ પા. વાલજી લખુ પોકાર ગાસ નષતવ્રાણાવાળા. 

૧૯ સો. એન જમનાખાઈ તે વાલજી લખુના ધર્મપત્નિ. 
ર૦ ચિ. રાજાભાઇ 

૨૧ ચિ. વિશ્રામભાછ તે વાલ લખુનાં 

રર ચિ. એન ચીચીખાઇ પુત્ર પુત્રીઓ. 

ર૩ ચિ. બેન તુલસીખાઈ 

ર૪ પા. વીરજી લખુ પોકાર ગામ નખત્રાણાવાળા. 

રપ સૌ. બેન ધનખાઈ તે વીરજી લષુનાં ધર્મ'પત્નિ. 


ર૨૨ (ચે. બેન ડાહીખાઈ, 
ર૭ ચિ,બેન લફસીખાઇ, { તે વીરજી લખુની પુત્રીઓ. 


AGAMA XU 


™ 


તે નથુ ધનજીનાં પુત્ર પુત્રીઓ. 


www.realpatidar.com Page 589 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] 


જટ ધા, 


રહ ગો. 


by Narayanji Ramji Limbani 


એપાલ પથા પકાર ગાસ નખત્રધણાવાળા. 
બેન લર્મીબાઈ તે એઓપાલ પેથાનાં ધમપ. 


૩૦ ભાઈ લાલજી પેથા પોકાર ગામ નખત્રાણાવ!ળા. 
૩૧ ભાછ રશ્રીવજ્જ પિથા . ,, , 


. ભાઈ નરસિહ 
. ભાઈ અર્જુન j 


શીવજી લધા નાકરાણી ગાસ નખત્રાણાવાળા. 
બેન દેવકીમાઈ તે શીવજી લધાના ધર્મ પત્નિ. 
જેટાલાલ તે શ્રીવજી લધાતો પુત્ર. 


. નારણુજી લધા નાકરાણી ગામ નખત્રાણાવાળા. 


બેન ગોમતીખાઈ તે નારણજી ધાના ધર્મપત્તિ. 


તે નારણજી લધાના પુત્રો. 


રહ પટેલ વિશ્વાસ પાંચા પોકાર ( ગાંગાણી ) ગામ વીરાણીવાળા. 


૩ર પા. 
૩૩ નો. 
૩૪ થિ. 
રપ પા 
ઝદ ચં; 
૩૭ શિ 
૩૮ ચિ 
૪૦ નો. 
૪૧ ગિ. 
૪ર ચિ. 
૪૩ ચિ. 
૪૪ પા. 
જપ સો 
૪દ થિ 
ઝછ શિ 
૪૮ યિ. 
૪હ પા 
પ૦ નો. 


પર પા. 
પર નો. 
વ૪ પા 


પપ પા. 


બેન લક્મીમાઇ તે ભાઈ વિશ્રામ પાંચાના ધમપત્નિ. 

ભાઈ પેમજી 

બેન લાલખાઈ [તે ઊિશ્રાએ પાંચાના પુત્ર પીઓ. 
લાલજી ઉક ખાખુલાલ્લ j 
સેધજી સાસજી સાંખલા ગામ વીરાહીવાળા. 


. કુવર્માઈ તે સેદ્ઘજીના ધમપત્નિ. 


. ભાઈ ઔરીવઢાસ 
. ભાઈ શીવજી તે એેઘજી સામજીના પુત્ર પુત્રીઓ. 


એન રામબાઇ 


. દેવજી લીમજી ગોગારી ગામ વીરાણીવાળા. 


ખેન જશુભાઇ તે દેવજી ભીમજીનાં ધમ'પત્તિ, 


ho 


. ભાઇ તુલસીદાસ તે દેવજી ભીમજીનો પુત્ર. 


સુળજ ભીમજી ઘોઘારી ગામ વીરાણીવાળા. 
એન હીરમાઈ તે સુળજી ભીમજીન! ધમપત્નિ. 


. ડાયો એપાલ ઘોઘારી ગામ વીરાણીવાળા. 


રામજી રેયા ગામ વીરાણહીવાળ!. 


પ૨ માતાજી કુંવરખાઈ તે રામજ ડ્યાનાં માતુશ્રી. 


ઉપર સુજખના ભાઇએ તેમજ ખહેતોએ દેપશુ્હિ પ્રાયશ્રિત કરાવી 
પીરાણાના કણ્રસ્તાની સતપ થતે તીલાંજલી આપી છે. તે સિવાય વિથેણુ ગામમાં 
ભાઈ વાક્ષજી વસતા પોકાર તેમના ધર્મપત્નિ તથા તેના ખાળકોએ દેહશુન્કિ 
પ્રાયશ્રિત લીધું છે. ! 


www.realpatidar.com 
mail@realpatidar.com 


Page 590 of 600 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


એ પ્રમાણે બે વર્ષની અદર જુટી જડી વખતને ખધા મળીને ૪૧ આ 
માણસોએ દેહશદ્ઠિ પ્રાયશ્ચિત કરી પીરાણા સતપ'થ અને એ પંથને માનનારાઓવગી Be 
ઘટા છેડા કરી વેદ ધર્મની રીક્ષા લીધી છે. તે (સિવાય સવત ૧૯૬૭ ના 
ફ્રામણુ માસમાં સ્વામીનારાયણુ સપ્રદાયને મ.નનારા ૧૨૦૦ ભાઇ 
ખહેનો કૅ જેઓ એ પોરાણા સતપ'થી પાટીદાર ભાઇઓ સાથે ખાવાપોવ નો 
વહેવાર રાખના હતા, તેએ પણુ એમની સાથેથી છટા છેડા કરી અલમ થઇ 
રહ્યા છે. એટલુ'જ નહિ પણુ હાલમાં એક ભાગ એવે પણુ છે કે જે પોરાણા 


About 3000 


સતપ'થતે જ્માનતો લથી તેમજ દશોદ વિશોંદ અને ખીન્ત લાગા પણુ આપતો [poeple 
નથી, કૃક્ત પીરાણા સતપ'થને માનનારાઓની સાથે ખાવા પીવાનોજ વહેવાર 
શાખો છે) એવા ભાઈ ખહેનાની સ'ખ્યા પણુ લગભગ ક્રણુ હજાર સાણસોની 
છે. તેઓ પણુ જાડા વખતમાં પ્રાયશ્ચિત વિધીથી પાવન થઈ કરુ વેદિક ધર્મની 
રીક્ષા લેશે એમાં જરા પણુ શ'કા નથી. 

આ કપોળ કદિપિત પીરાણા સતપ'થને માનનારા કણુમીએઓઆ અખા 
કચ્છ દેશમાં અત્યારે જીઢાં જીહાં ૮૦ ગાએામાં વસવાટ કરી રહ્યા છે. તેના 


ક ળખાય છે. તેસા 
પાંચાડાઞાં ત્રીસ ગાએ છે. અને તેની વસ્તી આસરે સાડા સાત હેન્તર (૭૫૦૦) 
માણુસોની છે. ચલા 'પાંચારામો એગણીશ સોટાં ગાસે! છે, વેમાં આસરે 
દશહુજાર (૧૦૦૦૦) માણુસો પીરાણા સતષ'થને માને છે. આથમણા પાંચાડાશો [ઉ 
એકત્રીસ ગાસો છે તેમાં આસરે છહન્નર ખસો પચાસ ( ૬૨૫૦) માણસો 
પીરાણા સતપ'થને માને છે. એટલે ત્રણે પાંચાડાના એ'સી ગાભોમાં અધાં 
મળીને કુલ્લે ત્રેવીસ હજાર આટસો (૨૩૮૦૦ )'માણુસો પોરાણા સતષ'થને 
હેજુ વળગી રહ્યાં છે. તે ખધાને પોતાની કમાણીમાંથી દસ ભાગ પરાણે 
આપવો જઇએ, એવી એ પંથની માન્યતા છે પરતુ તેટલી રકમ તઓ 
આપતા નથી, તોપણુ સાધારણુ ગણુત્રી રમાણે કક્ષ કોરી દશોના 
લાગા તરીકે આપવી પડે છે. એ ઉપરાંત કશ્છ દેશના પીરાણા સતપથી 
ભાઇઓને ખીન્ત પણુ અનેક લાગાઓ અતે જુઢા જુદા પ્રકારના કરો આપવા 
_પૂજે છે, તે આ પ્રમાણે છે; 
(૧) છોકરાંનો જન્મ થયા પષ્ઠી તેને સતપ'થી ખનાવવાનો! કર. 
ર) પરદેશ ગયેલા ભાઇએ જ્યારે દેશમાં જાય ત્યારે પાવન કરવા નુરની 
એળી પાવાનો કર, HEE 
(૩) ગુરૂવાર તથા ગુરૂવાર તથા ચાંદરાતે થાળ કરવાનો અતે ર્‌કડા પેસા સુકવાનો કર. 
(જ) મરનારનો દાડો ખાવા જાય તેને જણુ ટીઠ દોકડા લેખે ભરવાનો *૨. 
પી. ૬ 


www.realpatidar.com Page 591 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પ૬ 
(૧) મરનારના ગુના છોડાવવા માટે એક માણુસ દીઠ પચાસથી એકસો! 
પચીસ કોરી સુનો કર. 


(૬) લસ ફે પુનર્લગ્ન કરે તો સાડીસાત કોરીનો કર. 
RT TEs 
(૭) હોરની પ્રજા વધે તેના ઉપર દશોદના કર. 
ha a ” 
(૮) આગેવાનોનો અનાઢ૨ર તથા નાતનો ગુનો કરે તો દડ રૂપી આપવો 
સારામાં 


પડતો કૅર. 
(હ) સિયદોને શુર કરવા માટે ઓછામાં ઓષખી એક માણુસ ટીઠ ખાર 
જૉરીનો કેર. 


(૧૦) પીરાણાવાળો સુજ્નવર કાકો દેશમાં આવે ત્યારે શીરખ'ધીનો કર. 
(૧૧) દરસાલ પીરાણે જાત્રા કરવા આવનાર આસરે ચારસો માણુસના સ'ઘને 
એછામાં ઓઆછો એક માણુસ દીઠ રૂ. પચાસથી માંડી વધારેમાં વધારે 
એકસો મરીનું આવતું ખર્ચ, 

આવા આવા અનેક પ્રકારથી કચ્છના એ પીરાણા સતપ'થી કેણુખી ભાઈઓને 
એક વર્ષની અદર એઓછામાં ઓછા દોઢ લાખ કરતા આપવા 
ચરે છે.[તે સઘળા રૂપિઆએઓ એ પીરાણા સતપ'થની કહેવાતી પેઢીઓ એટલે 
ગાએગામ એ પ'થના ખનાવવા અને હિંદુઓને વટેલાવવા ઉભા કરેલાં ખાનાએઓસા 
જિસ થાયો છેકે પરતુ ખર નેતાં તો એ ખષ્રી ઉપર જણાવેલ રકમની હુ'ડી 
તેએ પીરાણે બોકલતા નથી. તિસાંથી એટી રકમ તોઆગેવાના ટેલો અને 
સુખીઓ ખરં જતાં હજમ કરી જાય છે, એ માખતની ઘણી વખત જાહેર ચેલે 
પણુ આપવામાં આવી છે, છતાં પણુ કેઈ તેના માટે કશું ખોલતાજ નથી. એ 
ઉપરાંત સેયદો તથા સુજાવર કાકા પણુ તે કચ્છવાસી સતપ'થી ભાઇઓને 
Sy 
તો સુખીઓ હાલે જે કાંઇ આપે છે 
ભણે ન ભાષે) ટલો સંગે સટોજે સિળેછે લે લઇ લે છિ) આથી ખરી રીતે 
તો આગેવાન શિમી વિટેલોને જ લાભ છે. પરતુ મરો તો કૅક્ત ગરીખ પાટીદાર 
ભાઇઓ કે જેઓ એ અર્ધદગ્ધ કેખ્રસ્થાની પંથના સક'જામાં સપડાયા છે 


તેમનોજ છે. ૧૯૫૬ ના જેવા ભુખમરાના દુકાળ પછી ૧૯૫૭ કે અડાવનની 
સાલમાં પણું કચ્છના સતપ'થી ભાઇએઓએ પંચાવન હિજારે ફિપિઆની (હુ'ડી 
જ્યારે પાંચ ને છ કરીના ભાવનો રૂપીએ। હતો ત્યારે પીરાણે ખોકલી હતી. 
પર'તુ હાલે ન્યાં દોઢ કોરીનો રૂપિઆનો ભાવ છે, એવા વખતમાં ફેક્ત પ'દર 
અથવા વિસ હેજાર રા. ની હુ'ડી પીરાણે મોકલે છે. એ પરથી એટલુ તો 
ચોખ્ખી રીતે સાખિત થાય છે કે ધીમે ધીમે એ પંથ પરથી એ લોકોની 
શ્રદ્ધા ઓછી થવા માંડી છે. તેનું મુળ કારણુ કૅક્ત સ્ઞાતિસુધારક ભાઇઓની 
તનતોડ મહેનતનો જ પ્રયત્ન છે. પર'તુ હજુપણુ કચ્છ દેશની પાટિદાર ગ્ાતિના 


Conversion 
Rates 


www.realpatidar.com Page 592 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


કહેવાતા આગેવાન ગહેરાઓઆ પોતાનાથી ખની શકે એટલો ત્રાસ કેટલાક 
જ્ઞાતિભાઇએઓતોઆપવાસો આલક કચાસ રાખતા લથી છતાંપણ એટલુ' તો 
કેખૂલ કરવું જ નેઈએ કે હવે એ જીમ અને ત્રાસ દિવસે દિવસે ઓછે થતો! 
જાય છે. સુધારક ભાઈઓ તેમની પોલો ખુલતી કરતા જાય છે. પરતુ તેમને 
પણ હવે એ આગેવાનો કશું કરી શકતા નથી. 

જ્ઞાતિ ખ'ધનો અને અ'ધશ્રદ્ધા ધીમે ધીમે મ'દ પડતી જાય છે. કણુખી 
ભાઈઓ પોતાની ભૂ& અને સત્ય વાત શું છે. તે હવે તેઓ સારી રીતે જાણુતા 
થઇ ગયા છે. પર'તુ તેઓ હજીસુધી પિતાની એ ભૂલ કાંતો હિદયમળ નો 
હોવાથી કિ'વા મમતને નિથી એટલુજ નહિ પણુ ડુજુ એ 
કચ્છી કડવા પાટીદાર ભાઈઓનો મોટો સગુહ કે જેઓ એ પ'થમાં સપડાયા 
છે તેઓ, તથા ગુજરાતના જુદા જુદા ભાગમાં વસતા એ પંથને માનનારા 
સતપ'થીઓઆ પોતાની અસ્.નતાને લઇ પીરાણો સિતપાંથને કલીચુગના વારો 
પ્રમાણે એટલે યદ ઈમામશાહે હિ'દુઓને વઢલાવી ગુસલશમાન ખનાવવા માટે 
રચેલાં શામાં સુચવ્યું છે તે પ્રમાણે ખરો સનાતન હિ'દુ ધર્મ તો પીરાણા 
સિતપંથાજ છિ એખ માને છે. એટલુ'જ નહિ પણ (સિયદોઇઈમામશાહના વ'શાજ્નો 
કે જિઓ) પોતાને હરીવશી તિરીકે એળમાવે(છે તેને ગુરૂ કરી પોતાની 
કેમાણીમાંથી દફશએઓ ભાગ આપવાથી જ સ્વર્ગે અને મોક્ષ મળે છે એમ 
માની રહ્યા છે. 

પર'તુ એ ભોળા સતપ'થી ભાઇઓને ખખર નથી કે જેને તેઓ હેરીવ'શી 
બોર લરીકે પૂજ્ય સાને છે, તિજ સેયરોજાહેરે પેપરોમાં જનતાને મૂકી રીતે 
જણાવે છે ફે;-“ સદરહુ પીરાણા સતપ'થ ખાસ દીને મહ'મઢી ધમ છે, ” 

(ગુજરાતી પંચ પાનું ર૪ સું તા. hE: oC) newspaper 

શ્રી પીરાણાના સ્થાપક હજરત પીર ઈસાસશાહ સુત નુરઅક્ષી [વયત 24- 

મહ'મદસા કુક્રેશીકનનો ખતાવેલો ધમ સતપ'થ પાળનાર તમામને. 


સદરહુ પીરાશાનો ઓળખાતે! ધ નામે સત્પ'થ ખાસ ટીને મહુમડી 

છે* ( મુસલમાની ) ને તે ધર્મ પાળનારાઓ મુમનભાઈ કહેવાય છે. તેને ને 
કોઈ સદરહું ધમ પઃળનારમાંથી હીન્દુ ધમ છે તિમે સાખીત કરી આપશે તે! 
અમો તે કહેશે તે ધર્મ કણુલ કરવા ખુસી છીએ, માટે સદરટું જગ્યાના 
સુજાવરો કાકા તથા કોઇ પણુ ધર્મો કહે તે વાત ગલત છે. 

એજ તા. ૨૨-૬-૧૯૨૩. 

કી. સદરહ પીરની એઓલાદના સાદાતોની પ'ચ પીરાણા. 

દે સદ પુજાર્સીઆં પુસેનસીઆ 


www.realpatidar.com Page 593 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


યટ 


“જ્વિયદોએ ઉપરની ચેતવણી પ્રસિદ્ધ કરીને ખર નેતાં તો હિ'ડુજનતા 
ઉપર એક પ્રકારનો ઉપકારજ કરેસ છે. કે જેને લઇ અન્ય હિ'ડદુભાઈઓ 
પણ એ પીશણા સતપ'થીઓના સ'સગમાં આવતાં ડરે અને તેને લઈ એ 
સતપ'થી ભાઇઓ પણ રશારમને લઈને કાંતો જનતાની ટીકાના ભયથી એ 
પંથની કપટ જાળમાંથી છટા થવા પ્રયત્ન કરે. 


સેયરો સારી પેઠે જાણે છે કે તેમના વડીલ એટલે પીરાણા સતપ'થના 
સુળ સ્થાપક સેયદ ઈમામશાહેનો સુષ્ય સુદ ભોળા હિંદુઓને એ પ'થની કપટ 
જાળમાં કૃસાવી અ'તે મુસલમાની રાહત ઉપર જ લઇ જવાનો હતો- પર'તુ 
તેનાથી એ કામ ન ખનતાં અધુર રહી જવાથી તે કામ તેઓ (સેયદ ઇસામશાડ) 
શ્વોતાના કૃરજ'દોતને સોંપી ગયા છે, એમ કહેવાય છે. અને તેજ સુદ્‌ાને 
અનુસરી મોમીન શાહમહ'મદ સકૅલાજ્ઞાઈ પોતા તરફ્થી સ'. ૧૯૫૫ ના 
અષાડ માસમાં પ્રસિદ્ઠ કરેલ ગરથ “અનવારે હીદાયત યાને હીદાયતનું 
નુર?માં પીરાણા સતપ'થીએઓને ઉદેશીને લખે છે કે; 


“પીરાણા સતપ'થના ત્રણુ વિભાગ છે, 
લોગ ૧ લો) સેયરો કે જેઓ હઝરત પીર ઇમાસશાહની ઓલાદના છે 


તેઓ શીઆહ ધર્સ પાળે છે. 


ભાગરો એમન શેખ ભોઈ વિગેરે કે જેઓ અડધો મુસલમાની 
રસ પાળે છે. 


ભાગ રેજો શુષતીઓસો કે જે ઓ તદન હિન્ડુ જેવા છે પણુ ખુશીની 
વાત છે કે અમદાવાદના એમીનો પુરો મુસલમાની શીઆ ર્મ પાળે છે તો 
તે ગુજખ આ ધર્મના તમામ ભાઈઓને મારી અરજ છે કે હિન્ટુ અને 
મુસલમાનની વચમાં નહીં રહેતાં એક કીનારો પકડવો સારો છે. 


આપણા પીરે તો જેમ એક ભુમીમાંથી ખીજ ભૂમીમાં જવું હોય ને 
વચમાં દરીયો આવે ત્યારે વહાણુની જરૂર પડે છે તેવી રીતે આપણુને હિન્દુ 
રૂપી ભૂમીમાંથી ખસેડી મુસલમાની ભૂમી તર્‌ લઈ ગયા હવે કીનારે પહોચવું 
આપણું કામ છે, નહી' તે! એક સાધુની કહેવત પ્રમાણેઃ- 
હ રસ ધામ પોહોચ્યો નહી, નહે વેકુ'ડ નહી! વાસ, 
અધ વચમે લટકી રહ્યો, સાધુ સુંદરદાસ. ” 
એવી રીતે દરીયામાં રહેવા કરતાં એક કીનારો પકડવો અહેતર છે. કાંતો 
હીન્ડુ થતું ને કાંતો સુસલમાન થવું પણુ હિન્દુ શતું ગલે નણી' લેથી ઝુંસલસની 
ર ખજ્નબર સજી ધાળયો એજ ડીક છ 


www.realpatidar.com Page 594 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


જુઓ કે અમદાવાદ વિગેરે ટાં શહેરોમાં આવો સુધારો થઈ ગયો! છે. 
પણુ કચ્છ કાડીઆવાડ-કાનમ ચરોતર વિગેરેમાં તો હજુ કંઇ પણુ સુધારો 
થચોજ નથી જો કે આપણા પીરનો હુકમ છે કે, સોજો 
ખ'દગીધભાઇધછ લ લાસતે ચીઝ) કોઈ શખશને એકનો એક દીકરો 
હાય ને તે નાપાક એટલે ઝાડો પીશાખ વાળો હોય તો તેનો ખાપ નવરાવ્યા શિવાય 
એળામાં બેસાડશે નહી' તેમ આપણા પેદા કરનારની પાસે આપણે નાપાકીની 
હાલતમાં જઇશું, તો તે આપણુને કેમ મ'જીર કરશે. અર્થોત સુડદાંઓને 
ગુસલની રીત પ્રમાણે નહીો' નવરાવતાં એમને એમ દાટી દે છે અને જનકની [Kyran is kept 
નીમાઝ પડાવતા નથી માટે કલસ નીઆઝ ગુસલ વિગેરેની રીતો જેવી [ror the tomb 
આપણા પીરના ક્રઝ'રો પાળે છે તે સુજમ પાળવી જોઈએ. જુઓ કે [૦ ₹૧0ળકાત॥ 
પીરાણાસાં સઅસજીદ છે ઇમામખાનું છે મદ્રશો છે દરગાહમાં 
de cen લખેતી છે. ફિરાન શરીફે સીરહાને સુકેલો છે) 
વિગેરે રીતો તસે જશો તો ખાત્રો થશે. કે આપણા પીર કે જેઓ પાકા શીઆ 
મઝહખના તેમનો હેતુ આપણુને પુરા સુસલસન કરવાને! હતો પણુ 
શરૂવાર્લની અ'દર જેટલુ' કરવાનું તે તેઓ સાહેબે કરી છી'દગી પુરી થવાથી વિટ તા 
આકીની હેકોકત અધુરી રહી; તો ઉસેર છે કે આપણા પીરના કરઝ'દો (સેયદદો) Karamshi Kaka is 
કાકાએ તથા જાતના ES કામ માટે જોશીશ કરશે. ? doing at Pirana 
લેખકે આ પ્રમાણે ભક્તામણુ કઝ છે, અને તે વખતના પીરાણાની ગાદીના 


સુજાવર કાકા કરમસીના માટે લખે છે કે, ઊકરમસી કાકો! હર વખત હઝરત) 


તથા ચાંદરાતે પીરાણામાં ea અને ચાલીસમાં 
આકા ઈમામડુશેન અસેહોસ સલામના ગમની ફરે છે.? 
આવા આવા અનેક પકારના પ્રપચો હિ'ટુઓમાંથી પતિત થઈ વટલી 

ગયેલા સુખનાઓ તથા ઈમામશાહના વ'શજ સેયદો ભોળા અને અજ્ઞાન 

હિ'દુશાઈએઓને ફોસલાવી જાહેર મુસલમાન ખનાવવા કરી રહ્યા છે. ખરૂ જોતાં 

તો એ પ'થતે માનનારા હિ'ફેમાઈએના વનમાં પગી) 

થયો છેલેગામાંના કેટલાક તો માત્ર પહેરવેશથી અતે અમલની ન્નુનિ 

પતિ અનુસાર આપવામાં આવતાં નાસ પરથી જ તેઓ હિ'દુ છે એમ 


માઈ 


પોતાને હિ'દુ તરિકે ઓઆળખાવનાર આવા સતપથી ભા 

એેનીને એ પ્રપચી પથની કપટ જાળમાંથી સુવ્ત થવા પ્રયત્ન નહિ કરે; અને 
* a e RF 

હજુપણ એ કપટ કુશળ સેયદોના કહેવા અનૂસારજ પોૉતાડુ વતન રાખશે 


લ અલિ તેમને ગુસલમાન થડુંજ પડશે 


AN rs ગ 


www.realpatidar.com Page 595 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


ઉપસ હાર. 


ભારતની વેદધર્મી હિ'દુજનતાને ર'કહુદચની જાહેર અપી. 


વ્હાલા ધમપરેમી વાચકો ! પ્રીય સનાતની હિ'દુભાઈઓ ! વ્હાલા આર્ય' 
સમાજો ! જીવદયા પ્રચારક ઉદારચિત્ત જનો ! ્રાક્ષોસમાજીો ! સુધારક 
હિ'દુભાઇઓ ! અને ખાસ તો સઘળા હિ'દુધરમના આચાર્યો, ધમગુરૂઓઆ અને. 
આગેવાનોના ચરણે નચ્રતાપૂર્વક યાચના કરં છુ' કે, જો આપતા (હદયમાં 
પવિત્ર રૂપિ સુનીઓઆએ સ્થાપેલા અને પરમકૃપાળુ પરમાત્માની પેરણાથી પ્રકાશ 
પાસેલા શ્રી હરીની સાક્ષાતસ્વય'જથોતિ સ્વરૂપ સનાતન વેદ ધર્મના માટે 
જરા પણુ લાગણી કિ'વા સ્થાન હોય તો, આજે આપણા લાખો હિ'દુભાઇઓ 
જે જેઓ પરધર્મીએઓના પ્રપચથી તેમની જાળમાં સપડાઇ પોતાની અસ્ઞાનતાનો! 
જ્ઞૉોગ ખની આપણા જ ધર્મ દ્રોહી થઈ રહ્યા છે. તેમતે એવા નિષ્ટુર થતા બચાવો. 


આજે આપણા હિ'દુર્મ ઉપર પીરા'ગા સતપ'થ જેવા અનેક પાખ'ડી 
પ'થો પોતાની કુટિલ છળનીતિ વાપરીને હજારો ભાઇઓને આપણાથી છુટા 
પાડી વિધર્મી ખનાવી રહ્યા છે.[એ ખધાનું મુળ કારણુ ફૃક્ત આપણો પ્રમાદ 
અને શાર પુરાણના મતભેદ તેમજ જુઢા જી ધર્મપ'થના વાડાઓની 
જીરી જુટી માન્યતાઓથી થતા ધમ'ઝગડાઓજ છે. અંને તેથીજ અન્ય વિધમી ઓ 
આપણાંજ શાના સન માન્યા અર્થ ફરી, પાતાના નીચ હેતુઓ સિદ્ધ 
કરવા ભોળા હિ'દુભાઇઓને તેમની કપટ જાળમાં કૂસાવી આપણા શતુ 
મનાવી ર્થ્યા છે. 


Objective of 
Satpanth 


આવા લાખો ભેઃળા અસે ભલા હિ'દુઓ એ કાવત્રાંખોરૉોની કપ2કળાને 
લીધે અજાણતાં જ તેમની ભય'કર પ્રપંચ જાળમાં કૃસાયા છે, અને પેઃતાને 
હાથે ઘરનાં ધન ખર્ચીને પોતાના ધર્મ કમ લૂડાવી રહ્યા છે. તેઓ તો 
બિચારા અજ્ઞાન છે તેમને 'ખખર નથી કે સતપ'થને નામે કેવા ઉટપટાંગ અધ- 
દગ્ધ કુધ્સ્તાની પ'થની કખરાસાં તેમના જીવતા આત્માને દખાવી દઈ લેમને 
શ્રાતાની મતહખના લોગ ખનાવે છે! જગતમાં અતિનિ'ધ અને શરમાવનારી 
સ્થિતિમાં લાવી મુકી કેવા તેમને પાયમાલ કરી મામદા હિ'દુ ખનાવવામાં 
આવે છે, જેથી જતે દહાડે તેમની ભાવી પ્રજા કાંતો વર્ણુશ'કર સ્લૈચ્છ જાતિની 
થઇ જશો અથવા તેમના કુળ અને નામને બોળી પવિત્ર દહિદુધમના હડહડતા 
કપણણત્ર ચલૉવનોરા યવન ક્નદ્ષ્મરો ખનાવદી ભચ) લાલચ; લેમંજ છેષતીંસિંથી 


www.realpatidar.com Page 596 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


તેમને પોતાની ભય'કર જાળમાં આકર્ષી, અજગૂત પકડી રાખી, કુર અજગર 
જેમ પોતાની આંખોની વિજળીથી સારસ અને ચકલી જેવાં નિર્રોષ પક્ષીઓને 
પોતાના તરક્‌ ખેચી લઇ શિકાર ખનાવી, ચાવી ચાવાને ખાઇ જય છે, એવીજ 
રીતે એ લાખો ભાઇએઓને પોતાના છળલેદની વીજળીથો આંજી નાંખી 
ભોતાના તરક આકર્ષી પોતાનો શીકાર ખનાવી, એ પ'થના કારસ્થાની કરતા 
કારવતાઓ પોતાના ભક્ષને ચૂસો ચૂસી નોચોવી નીચોવીને ગળી જવા લાગ્યા છે, 


લાખો હિ'દુભાઇઓ આજે તેમના પાપે પવિત્ર સનાતન હિ'દુધમ છેડીને 
વટલી સુનના મુસલમાન ખની ગયા છે, અને હજારો હિ'ડુભાઇઓઆને ખોટી 


એટી સોટી લાલચો આપી વટલાવતા જાય છે. અને હરિવ'શ તો જાણે સતપ'થી 
અહસીંયાની ડુંગડુગીમાં જ સમાયલો છે, એવું હુડહડતું જીડાણું સસજાવી 
તેમના ધન, ધમ અને કર્મની પાયસાલી કરતાજ રહ્યા છે. 


ગુજરાત, પંચમહાલ, અસદાવાદ અને સાણુ'ઢ મુકાસે તથા નાંદોદ 
રાજપીપળા રાજ્યમાં અ[કલેશ્વર પાસે, સુરત અને નવસારી જેવાં જાહેર નગરીમાં 
તેમજ (સિ'ધ, પજાખ, મધ્યહિ'દ અને કચ્છ કાઠિયાવાડ જેવા અનેક દેશોમાં 
આવા ષડય'ત્રકારી ડાવત્રાંખોરોનો હિ'ડુઓઆને વટાળી ધાર્મભ્રષ કરવાનો નીચ 
ધધો ધમધોકાર ચાલી રયા છે. હેડ, ભંગી, કોળી, કાછીઆ, એલા, ' ઘાંચી 
અરે કણુબી અને પ્રાક્ષણુ વાણીઆ જેવી ઉંચ કોમના પણ કેટલાક ભાઇઓ એ 
પંથની ફાંસા જાળમાં ક્સાઈ ગયા છે. તેમાંના કેટલાક અજ્ઞાનતાથી કેટલાક 
લાલચથી, કેટલાક સમન્તવટથી તો ડેટલ્ાક દાવપેચના આંટાથી એમ અનેક 
પ્રકારોથી તેઓ સતપ'થી ખને છે. અને વખત જતાં તેઓ જાહેર સૂસલસાન્‌ 
ખની જશે અને જતે દહાડે હિ'ટ ધમના કેટ્રા શત્રુ અને ગોભક્ષક તથા 
હિ'દુધસ (વિનાશક વિરૂધીઓઆ ખનરો, આવું નોવા જાણુવા અને સાંભળાવા 
છતાં શું કોઈનું હૂદય નહિ જાગે ! 


એવા વટલેલા લાખો હિ'ડુશાઇએઓઆ પિતાની પ્રમાણીક કમાઈના લાખો 
રૂપિઆ એ પ્રપંચીઓઆએ જમાવેલી અધર્મની હોળીમાં હેમીને હાથે કરી 
પ્હે'દુમાંથી ટળી, સુમના અને છે, અને જતે દહાડે આપણા પાકા વિરૂધી ખની 
જશે ત્યાં સુધી પણ આપણે નહિ જાગીએ ? 


હિ'દુ જાતિ અને હિ'દુ ધર્મની આવી હૂદ્યણેદક દુદર્શો થતી જોને કોઈ 
'શુ ધમોલિસાનીનું કાળજુ કમકમી નહિ ઉડે ! હિંદ આચોના ઇશ્વરનો, વેદનો! 
રવો શય'કર દ્રોહ ચાલી રહા છે, તે જેવા જાણુવા છતાં શું કોઇના અ'તરમાં 
્ઞરરાટી નહિ થાય! 


www.realpatidar.com Page 597 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


પયર્‌ 


એ મારા પરમપૂજ્ય ધમંગુરૂજો, સનાતન હિ'દુ ધર્મરક્ષક પ'ડિતો, 
ધર્મૉલિસાની ખ'ધુઓ ! જાગો અને આ તમારી પ્રમાદ નીદ્રાને લ્યાગી ધર્મ રક્ષણ 
સાટે ખ'ધુરક્ષણુ માટે અને વેદ રક્ષણુ માટે તમારી અગાધશક્તિનો થોડો ઘણે! 
તો સદુપથોગ કરી અજ્ઞાન અને ગરીબ ગાયો જેવા 'સ્વષમિ ભોળા ભાઇઓને 
પરપ'ચીઓના પાસમાંથી ખચાવી, લાખો નિદોષ ખાગં ભુલેલાઓને આપઘાતના 
અરે ધમનાશના ભય'કર માર્ગમાંથી પાછા વાળો અને તેમને અ:ગણે આંગણે 
પવિત્ર વેદના ગીતામાન ગાજી રહે, અને તેમને ખાઃણે ખારણે પ્રશુનો પવિત્ર 
સ'દેશો 'સ'ભળાય, તેમના જીર્ણુશીર્ણુ ગૃહોમાં પરમાત્માનો પવિત્ર પ્રકાસ 
પહોંચે કે જેથી તેઓ ચેતી જાગી સાવધ ખનીને સર્વનાશના માર્ગમાંથી 
પાછા ટરી ચીરસ્થાયી શાંતોમય પવિત્ર પ'થના પ્રવાસી ખને એવાં કાંઈક પ્રયત્ન 
કરો એજ અ'તિમ પ્રાર્થના છે, 


www.realpatidar.com Page 598 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


This page is intentionally left blank 


www.realpatidar.com Page 599 of 600 
mail@realpatidar.com 


1926 - Pirana Satpanthni Pol Ane Satyano Prakash [1] by Narayanji Ramji Limbani 


Cover Page - Back Side 


www.realpatidar.com Page 600 of 600 
mail@realpatidar.com 


